TESTAMENT 
NEWYDD 


EIN 
HARGLWYDD A'N HIACHAWDWR 


IESU GRIST. 


Nid oes arnaf gywilydd o efengyl CRIST : oblegid gallu DUW 
yw hi er iachawdwriaeth, â bob un a'r sydd yn credu. 
RHur. I. 16. 


- CAER GRAWNT: 


YSTRYDEBWYD AC ARGRAFFWYD GAN IOAN SMITH, 
ARGRAFFYDD I'R BRIFATHROFA. 
GYMDEITHAS BIBLAU. SAESONEG AC IEITHOEDD ERAILL. 
CUM PRIVILEGIO. i, 


M.DUCC. XXXVI. 
“ k â 


Wy i Wn 
y'hyb 'a . ' 
Ua 
& 
ŵ 
* 
* . 
“Ê “A | 
ŵ 
“ 
PUI 
* 
i 
WA Wy A 2. -e— — 


LM 


J 


UA YAA 
an i” 
Wiw uedd ô- 


a o 


ENWAU A THREFN 


— |. LLYFRAU Y: TESTAMENT NEWYDD, 


Ŵ A 
> | RHIFEDI PENNODAU POB LLYFR. 
| 
PENNODAU 
SANT MATTHEW............. symnreenneeeeo A GY DYD GYD XXVIII 
SANT MARC.........9..e9.e» un Y YY y XVI 
SANT LUC......... nee oY YDDYN aessanadedudiad daU UDODFEIANN XXIV 
SNP TY OA'N.....4...c999“enonaundwYSOnCdOdUnOoo0nOooOuOd OD OdODnDDDOOUODODOOAUoo >d! 
ACTAU yr APOSTOLION ..........-«««-se««e«eceo HWD XXVIII 
Episror 8. Pavv at y RHUFEINIAID..................«.....<...... XVI 
A OFOESTEH FAT) 0cn. i eicnuiu9n 59 ..F45ncaddwnndonRosodNOnOD XVI 
a Y COR EN/FFELATDD),.. 22c ie cc««asuc“nadodwnaSnLdaoWUoonanuoun XIII 
ed y GNWD Y y CY YF y VI 
FN ge MMMSWYSS ND Y YG GY V1 
EHYS aaa a ias snaNaFFNFnnSSDAnd IV 
y CE OLOSNSTATD DD. 0 000. aa au ssdac Ten eFG dd Tno IV 
MAY FE FESSAT ONLATDO(S &ueieeiuiiYwenuoNYbOONOnd OD 0UnOnL Oo Yno V 
a Y EHESSAFEONTEATDDI... ansicr NY YNdnYddYnOnNdoadN 1 
iL. ee Trtfas wra EF y CYH VI 
HR cn MW MA Y IV 
At LLES... a Yd NE Y IM 
a aith a Ud YR HF —— I 
| Fr ydd dh ud OA Wy, SH XIII 
BPISTOLLAGO ................ A aM dasoduoo Vv 
nysnr o ' L A TY R ì 
fist. 139 Fd Y — O Y mr 
Ge TU Fd FE V 
I. Un o Ydy fe Du y Y? I 
ARE 'ŶN'N ——————  —— I 
Eesror IUDASU..............,.c,..c.2.9727597971c292009noDnOD ASD YOnGynoRdAoU I 
DATGUDDIAD O A'N 22. «g< Ndanesaudinu HWY Yn Hu! XXH 


LO pn 


> Y FYS 
Gb. Î A A'vV4 waid Y4 


a 


Yr EFENGYL yn ol SANT. MATTHEW. 


PEN. I. 

0 Achau Crist o Abraham i Ioseph.. |8 Ei 
genhedlu ef o'r Yspryd Glân, aì enì o 
Fair forwyn, wedi ei dyweddìo hi â Ioseph. 
19 Yr angel yn boddloni cum-dybus fedd- 
yliau Ioseph, ac yn deongl enwau Crist. 
“ LYFR cenhedliad Iesu Grist 

îab Dafydd, fab Abraham. 

2 Abraham a genhedlodd Isaac ; 
ac Isaac a genhedlodd Iacob ; a Ia- 
cob a genhedlodd Iudas a'i frodyr. 

3 A iudas a genhedlodd Phares 
a Zara o 'Thamar; a Phares a gen- 
hedlodd Esrom; ac Esrom a gen- 
hedlodd Aram ; 

4 Ac Aram a genhedlodd Ami- 
nadab; ac Aminadab a genhedlodd 
Naasson; a Naasson a genhedlodd 
Salmon ; 

5 A Salmon a genhedlodd Boos 
o Rachab; a Boos a genhedlodd 
Obed o Ruth ; ac Obed a genhedl- 
odd Iesse; 

6 A Iesse a genhedlodd Ddafydd 
frenhin; a Dafydd frenhin a_ gen- 
hedlodd Solomon o'r hon a_fuasai 
wraig Uiïas; 

7 A Solomon a genhedlodd Ro- 
boam; a Roboam a genhedlodd 
Abïa; ac Abïa a genhedlodd Asa ; 

8 Ac Asa a genhedlodd Iosa- 
phat; a Iosaphat a genhedlodd Io- 
ram; a Ioram a genhedlodd Ozas ; 

9 Ac Ozïas a genhedlodd Ioa- 
tham; a Ioatham a genhedlodd 
Achaz; ac Achaz a genhedlodd 
Ezecïas; 

10 Ac Ezecïas a genhedlodd Ma- 
nasses; a Manasses a genhedlodd 
Amon; ac Amon a genhedlodd Io- 
sias; 

11 A Iosias a genhedlodd Ie- 
chonïas a'i frodyr, ynghylch amser 
y symmudiad i Babilon: 

12 Ac wedi'r symmudiad i Ba- 
bilon, Iechonïas 5 genhedlodd Sa- 


o 
^c 


w“^.w 


lathiel; a Salathiel a genhedlodd 
Zorobabel; 

13 A Zorobabel a genhedlodd 
Abïud; ac Abïud a genhedlodd 
Elïacim; ac Elïacim a genhedlodd 
Azor; 

14 Ac Azor a genhedlodd Sadoc ; 
a Sadoc a genhedlodd Achim; ac 
Achim a genhedlodd Elïud; 

15 Ac Elïud a genhedlodd Elea- 
zar; ac Eleazar a genhedlodd Mat- 
than; a Matthan a genhedlodd Ia- 
cob; 

16 A Iacob a genhedlodd Ioseph, 
gŵr Mair, o'r hon y ganed Iesu, yr 
hwn a elwir Críst. 

17 Felly yr holl genhedlaethau 
o Abraham hyd Ddafydd, sydd bed- 
air cenhedlaeth ar ddeg; ac o 
Ddafydd hyd y symmudiad i Babi- 
lon, pedair cenhedlaeth ar ddeg: 
ac o'r symmudiad i Babilon hyd 
Grist, pedair cenhedlaeth ar ddeg, 

18 4] A genedigaeth yr Iesu Grist 
oedd fel hyn: Wedi dyweddïo Mair 
ei fam ef â Ioseph, cyn eu dyfod 
hwy ynghŷd, hi a gafwyd yn feich- 
iog o'r Yspryd Glân. 

19 A Ioseph ei gŵr hi, gan ei fod 
yn gyfiawn, ac heb chwennych ei 
gwneuthur hi yn siampl, a ewyllys- 
iodd ei rhoi hi ymaith yn ddirgel. 

20 Ac efe yn meddwl y pethau 
hyn, wele, angel yr Arglwydd a ym- 
ddangosodd iddo mewn breuddwyd, 
gan ddywedyd, Ioseph mab Da- 
fydd, nac ofna gymmeryd Mair dy 
wraig: oblegyd yr hyn a genhedl- 
wyd ynddi sydd o'r Yspryd Glân. 

21 A hi,a esgor ar fab, a thi a 
elwi eì enw ef IESU: oblegyd efe 
a wared ei bobl oddi wrth eu pech- 
odau. 

22 (A hyn oll a wnaethpwyd fel y 
cyflawnid yr hyn a ddywedwyd gan 

B " 


Ss. MATTHEW, II. 


yr Arglwydd trwy'r prophwyd, gan ) welsent yn y d 


ddywedyd, 

93 Wele, morwyn a fydd feich-, 
iog, ac a esgor ar fab, a hwy a al- 
want eì enw ef Emmanuel, yr hyn 
o'i gyfieithu yw, Duw gyd â ni.) 

94 A Ioseph pan ddeffroês o 
gwsg, a wnaeth megis y gorchymyn- 
asai angel yr Arglwydd iddo, ac a 
gymmerodd ei wraig. 

25 Ac mid adnabu efe hi, hyd 
onì esgorodd hi ar ei mab cyntaf- 
anedig. A galwodd ei enw ef IESU. 

PEN. II. 

1. Y doethìon yn cael eu cyfarwyddo at Grist 
trwy weinidogaeth seren: 11 yn eiaddoli 
ef, ac yn cyflwyno eu hanrhegion. 14 Io- 
seph yn PH i'r Aipht, efe, a'r Iesu a'i 
fam. 16 Herod yn llâdd y plant : 90 ac yn 
marw. 93 Dwyn Crist yn ei ol i Galilea î 


Nazareth. 
nm wedì geni 'r Iesu yn Bethle- 

hem Iudea, yn nyddiau He- 
rod frenhin, wele, doethion a ddaeth- 
ant o'r dwyrain i Ierusalem, 

9 Gan ddywedyd, Pa le y mae 
yr hwn a anwyd yn frenhin yr Iudd- 
ewon? canys gwelsom ei seren ef 
yn y dwyrain, a daethom i'w addoli 
ef. 

3 Ond pan glybu Herod frenhin, 
efe a gyffr6wyd, a holl Ierusalem 
gyd ag ef. 

4 A chwedi dwyn ynghŷd yr holl 
arch-offeiriaid ac ysgrifenyddion y 
bobl, eîe a ymofynodd â hwynt pa 
le y genid Crist. 

5 A hwy a ddywedasant wrtho, 
Yn Bethlehem Iudea; canys felly 
yr ysgrifenwyd trwy 'r prophwyd, 

6 A thithau, Bethlehem tir Iuda, 
nid lleiaf wyt ym mhlith tywysogion 
Iuda: canys o honot ti y daw 'Ty- 
wysog yr hwn a fugeilia fy mhobl 
Israel. 

7 Yna Herod wedi galw ^r doeth- 
ïon yn ddirgel, a'u holodd hwynt. 
yn fanwl am yr amser yr ymddang- 
osasai 'r seren. 

8 Ac wedi eu danfon hwy i Beth- 
lehem, efe a ddywedodd, Ewch, ac 
ymofynwch yn fanwl gm y mab 
bychan; a phan gaffoch ef, myneg- 
wch i mi, fel y gallwyf finnau ddy- 
fod, a'i addoli ef. 

9 Hwythau wedi clywed y bren- 
bin, a aethant; “ wele, y seren a 


in a aeth o'u 
blaen hwy, hyd oni ddaeth hi a sef 
yll goruwch y lle yr oedd y mab 
bychan. 

10 A phan welsant y seren, lla- 
wenychasant â llawenydd mawr dros 
ben. 

11 A phan ddaethant i'r tŷ, hwy 
a welsant y mab bychan gyd â Mair 
ei fam, a hwy a syrthiasant i lawr, 
ac a'i haddolasant ef: ac wedi agor- 
yd eu trysorau, a offrymmasant 
iddo anrhegion; aur, a thus, a 
myrr. 

12 Ac wedi eu rhybuddio hwy 
gan Dduw trwy freuddwyd, na ddy- 
chwelent at Herod, hwy a aethant 
drachefn i'w gwlad ar hŷd ffordd 
arall, | 

13 Ac wedi iddynt ymado, wele 
angel yr Arglwydd yn ymddangos i 
Ioseph mewn breuddwyd, gan ddy- 
wedyd, Cyfod, cymmer y mab bych- 
an a'i fam, a ffo i'r Aipht, a bydd 
yno hyd oni ddywedwyf i ti: canys 
ceisio a wna Herod y mab bychan 
i'w ddifetha ef. 

14 Ac yntau pan gyfododd a 
gymmerth y mab bychan a'i fam o 
hŷd nos, ac a giliodd i'r Aipht: 

15 Ac a fu yno hyd farwolaeth 
Herod; fel y cyflawnìd yr hyn a 
ddywedwyd gan yr Arglwydd trwy 
y prophwyd, gan ddywedyd, O'r 
Aipht y gelwais fy mab. 

16 6] Yna Herod pan weles ei 
siommi gan y doethion, a ffrom- 
modd yn aruthr, ac a ddanfonodd 
ac a laddodd yr holl fechgyn oedd 
yn Bethlehem, ac yn ei holl gyffin- 
iau, o ddwyflwydd oed a than hyn- 
ny, wrth yr amser yr ymofynasai 
eîe yn fanwl â'r doethion. 

17 Yna y cyflawnwyd yr hyn a 
ddywedasid gan Ieremïas y pro- 
phwyd, gan ddywedyd, 

18 Llef a glybuwyd yn Rama, 
galar, ac wylofain, ac ochain mawr, 
Rachel yn wylo am ei phlant, ac 
ni fynnai ei chysuro, am nad 
oeddynt, 

19 6] Ond wedi marw Herod, 
wele angel yr Arglwydd mewn 
breuddwyd yn ymddangos i Foseph 
yn yr Aipht, 


(rn 


$. MATTHEW, III. IV. 


£0 Gan ddywedyd, Cyfod, a 
chymmer y mab bychan a'i fam, a 
dos i dir Israel: canys y rhai oedd 
yn ceisio einioes y mab bychan a 
fuont feirw, 

91 Ac wedi ei gyfodi, efe a gym- 
merth y mab bychan a'i fam, ac a 
ddaeth i dir Israel. 

22 Eithr pan glybu efe fod Ar- 
chelâus yn teyrnasu ar Iudea yn lle 
ei dad Herod, efe a ofnodd fyned 

no. Ac wedi ei rybuddio gan 
duw mewn breuddwyd, efe a gil- 
ìodd i barthau Galilea. 

23 A phan ddaeth, efe a drigodd 
mewn dinas a elwid Nazareth: fel 
y cyflawnid yr hyn a ddywedasid 
trwy 'r prophwydi, Y gelwid ef yn 
Nazaread. 

PEN. III. 
i. Pregeth Ioan, a'i swydd, a'i fuchedd, a'i 


fedydd; 7 y mae yn ceryddu 'r Pharise- 
er 18 ac yn bedyddio Crist yn yr Iordd- 


onen. 
AS yn y dyddiau hynny y daeth 
Ioan Fedyddiwr, gan breg- 
ethu yn niffeithwch Iudea, 

2 A dywedyd, Edifarhêwch; can- 
ys nesaodd teyrnas nefoedd. 

3 Oblegyd hwn yw efe, yr hwn 
y dywedwyd am dano gan Esaias y 
prophwyd, gan ddywedyd, Llef un 
yn llefain yn y diffeithwch, Parottô- 
wch ffordd yr Arglwydd, gwnewch 
yn uniawn ei lwybrau ef. 

4. Â'r Ioan hwnnw oedd â'i ddill- 
ad o flew camel, a gwregys o groen 
ynghylch ei lwynau: a'i fwyd oedd 
locustiaid a mel gwyllt. 

5 Yna'r aeth allan atto ef Ieru- 
salem, a holl Iudea, a'r holl wlad 
o amgylch yr Iorddonen: 

6 A hwy a fedyddiwyd ganddo 
eî yn yr Iorddonen, gan gyffesu eu 
pechodau. 

7 A phan welodd efe lawer o'r 
Phariseaid ac o'r Saduceaid yn dy- 
fod i'w fedydd ef, efe a ddywedodd 
wrthynt hwy, O genhedlaeth gwib- 
erod, pwy a'ch rhag-rybuddiodd i 
ffoi rhag y llid a fydd? 1 

8 Dygwch gan hynny ffrwythau 
addas i edifeirwch. 

9 Ac na feddyliwch ddywedyd 
ynoch eich hunain, Y mae gennym 
ui Abraham yn ms i ni: canys yr 


ydwyf yn dywedyd i chwi, y dichon 
Duw, ïe, o'r meini hyn gyfodi plant 
ìi Abraham. 

10 Ac yr awr hon hefyd y mae'r 
fwyall wedi ei gosod ar wreiddyn y 
preniau: pob pren gan hynny yr 
hwn nid yw yn dwyn ffrwyth da, a 
dorrir i lawr, ac a deflir yn tân. 

11 Myfi yn ddïau ydwyf yn eich 
bedyddio chwi â dwfr i edifeirwch: 
eithr yr hwn sydd yn dyfod ar fy ol 
i, sydd gryfach nâ myfi, yr hwn nid 
ydwyf deilwng i ddwyn ei esgidiau: 
Efe a'ch bedyddia chwi â'r Yspryd 
Glân, ac â thân. 

12 Yr hwn y mae ei wyntyll yn 
ei law, ac efe a lwyr-lanhâ ei lawr- 
dyrnu, ac a gasgl ei wenith i'w ys- 
gubor; eithr yr us a lysg efe â thân 
anniffoddadwy. 

13 6] Yma y daeth yr Iesu o Ga- 
lilea i'r Iorddonen at Ioan, i'w fed- 
yddio ganddo. 

14. Eithr Ioan a warafunodd iddo 
ef, gan ddywedyd, Y mae arnaf fi 
eisiau fy medyddio gennyt ti, ac a 
ddeui di attaf fi? 

15 Ond yr Iesu a attebodd, ac a 
ddywedodd wrtho ef, Gâd yr awr 
hon; canys fel hyn y mae'n weddus 
i ni gyflawni pob cyfiawnder. Yna 
efe a adawodd iddo. 

16 Â'r Iesu wedi ei fedyddio a 
aeth yn y fan i fynu o'r dwfr: ac 
wele, y nefoedd a agorwyd iddo, ac 
efe a welodd Yspryd Duw yn dis- 
gyn fel colommen, ac yn dyfod arno 
ef. 
17 Ac wele lef o'r nefoedd, yn 
dywedyd, Hwn yw fy anwyl Fab, 
yn yr lìwn y'm boddlouwyd. 

PEN. IV. 
1 Ympryd Crist, a'i demtiad. 11 Yr angylion 
yn gweini iddo. 13 Efe yn trigo yn Ca- 
pernaum, 17 yn dechreu pregethu, 18 yn 


galw Pedr ac Andreas, 91 Iago ac Ioan : 
93 ac yn iachâu yr holl gleifion. 


Y NA yr Iesu a arweiniwyd i fy- 
nu i'r anialwch gan yr Ys-: 
pryd, i'w demtio gan ddiafol. 

2 Ac wedi iddo ymprydio ddeu- 
gain niwrnod a deugain nos, yn ol 
hynny efe a newynodd. 

3 Â'r temtiwr pan ddaeth atto, a 
ddywedodd, Os mab Duw wyt ti, 
arch i'r cerrig hyn fod yn fara. 

B2 


S. MATTHEW, V- 


4 Ac yntau a attebodd ac a ddy- 
wedodd, Ysgrifenwyd, Nid trwy 
fara yn unig y bydd byw dyn, ond 
trwy bob gair a ddaw allan o enau 
Duw. 

5 Yna y cymmerth diafol ef i'r 
ddinas sanctaidd, ac a'i gosododd 
eî ar binacl y deml; 

6 Ac a ddywedodd wrtho, Os 
mab Duw wyt ti, bwrw dy hun ìi 
lawr; canys ysgrifenwyd, Y rhydd 
efe orchymyn i'w angylion am dan- 
at; a hwy a'th ddygant yn cu 
dwylaw, rhag taro o honot un am- 
ser dy droed wrth garreg. 

7 Yr Iesu a ddywedodd wrtho, 
Ysgrifenwyd drachefn, Na themtia 
yr Arglwydd dy Dduw, 

8 'Trachefn y cymmerth diafol ef 
i fynydd tra ucdel, ac a ddangosodd 
iddo holl deyruasoedd y byd, a'u 
gogoniant ; 

9 Ac a ddywedodd wrtho, Hyn 
oll a roddaf i ti, os syrthi i lawr a'm 
haddoli i. 

10 Yna yr Iesu a ddywedodd 
wrtho, Ymaith, Satan ; canys ysgrif- 
enwyd, Yr Arglwydd dy Dduw a 
addoli, ac ef yn unig a wasanaethi. 

11 Yna y gadawodd diafol ef: 
ac wele, angylion a ddaethant, ac a 
weiniasant iddo. 

12 6] A phan glybu 'r Iesu dra- 
ddodi Ioan, efe a aeth i Galilea. 

13 A chan ado Nazareth, efe a 
aeth ac a arhosodd yn Capernâum, 
yr hon sydd wrth y môr y'nghyffin- 
iau Zabulon a Nephthali : 

14 Fel y cyflawnid yr hyn a ddy- 
wedwyd trwy Esaias y prophwyd, 
gan ddywedyd, 

"15 'Tir Zabulon, a thir Nephthali, 
wrth îîordd y môr, tu hwnt i'r Ior- 
ddonen, Galilea y Cenhedloedd : 

16 Y bobl oedd yn eistedd mewn 
tywyllwch a welodd oleuni mawr ; 
ac i'r rhai a eisteddent ym mro a 
chysgod angau, y cyfododd goleuni 
iddynt. 

17 6] O'r pryd hwnnw y dechreu- 
odd yr Iesu bregethn, a dywedyd, 
Edifarhêwch: canys nesaodd teyrm- 
as nefoedd. 

18 6] A'r Iesu yn rhodio wrth 
fôr Galilea, efe a ganîu ddau frodyr, 

8 


Simon yr hwn a elwir Pedr, ac An- 
dreas ei frawd, yn bwrw rhwyd i'r 
môr: canys pysgodwŷr oeddynt. 

19 Ac efe a ddywedodd wrthynt, 
Deuwch ar fy ol i, a mi a'ch gwnaf 
yn bysgodwŷr dynion. 

20 A hwy yn y fan, gan adael y 
rhwydau, a'i canlynasant ef. 

91 Ac wedi myned rhagddo oddi 
yno, efe a welodd ddau frodyr er- 
aill, Iago fab Zebedê€us, ac Ioan ei 
frawd, mewn llong gyd â Zebedêus 
eu tad, yn cyweirio eu rhwydau: 
ac a'u galwodd hwy. 

992 Hwythau yn ebrwydd, gan 
ymn, y llong a'u tad, a'i canlynasant 
ef. 

23 4] Â'r Iesu a aeth o amgylch 
holl Galìlea, gan ddysgu yn eu syn- 
agogau, a phregethu efengyl y 
deyrnas, a iachâu pob clefyd a phob 
afiechyd ym mhlith y bobl. 

94. Ac aeth sôn am dano ef trwy 
holl Syria; a hwy a ddygasant atto 
yr holl rai drwg eu hwyl, a'r rhai yr 
oedd amryw glefydau a chnofeydd 
yn eu dala, a'r rhai cythreulig, a'r 
rhai lloerig, a'r sawl oedd â'r parlys 
arnynt; ac efe a'u hiachaodd 
hwynt. 

25 A thorfeydd lawer a'i canlyn- 
asant ef o Galilea, a Decapolis, a 
Ierusalem, a Iudea, ac o'r tu hwnt 
i'r Iorddonen. 

PEN. V. 

1 Crist yn dechreu eì bregeth ar y mynydd : 

3 ac yn dangos pwy sydd ddedwydd, 18 
pwy yw halen y ddaear, 14 goleuni y byd, 
dinas ar fryn, 5 y ganwyll: 17 E1 ddy- 
Jod ef i gyflawni y gyfraith. 91 Beth yw 
lladd, 97 a godinebu, 33 a thyngu. 388 Y 
mae yn annog i ddioddef cam, 44 i garu, 
fans gelynion, 48 ac i ymegnìo at ber- 

A PHAN welodd yr Iesu y tyr- 

_ faoedd, efe a esgynodd i'r 
mynydd: ac wedi iddo eistedd, ei 
ddisgyblion a ddaethant atto. 

2 Ac efea agorodd ei enau, ac 
a'u dysgodd hwynt, gan ddywedyd, 

3 Gwŷn eu byd y tlodion yn yr 
yspryd: canys eiddynt yw teyrnas 
nefoedd. 

4 Gwŷn eu byd y rhai sydd yn 
galaru: canys iw a ddiddenir. 

5 Gwyn eu byd y rhai addfwyn: 
canys hwy a etifeddant y ddaear. 


S. MATTHEW, V. 


6 Gwyn eu byd y rhai sydd ar- 
nynt newyn a syched am gyfiawn- 
der: canys hwy a ddiwellir. 

7 Gwyn en byd y rhai trugarog- 
ìon: canys hwy a gânt drugaredd. 

8 Gwyn eu byd y rhai pur o ga- 
lon: canys hwy a welant Dduw. 

9 Gwyn eu byd y tangnefedd- 
wŷr: canys hwy a elwir yn blant i 
Dduw. 

10 Gwŷn eu byd y rhai a erlidir 
o achos cyfiawnder: canys eiddynt 
yw teyrnas nefoedd. 

11 Gwyn eich byd pan y'ch gwar- 
adwyddant, ac y'ch erlidiant, ac y 
dywedant bob drygair yn eich er- 
byn, er fy mwyn i, a hwy yn gel- 
wyddog. 

12 Byddwch lawen a hyfryd: 
canys mawr yw eich gwobr yn y 
nefoedd: oblegyd felly yr erlidias- 
ant hwy y prophwydi a fu o'ch blaen 
chwi. 


13 $] Chwi yw halen y ddaear: 
eithr o diflasodd yr halen, â pha 
beth yr helltir eî? ni thâl efe mwy 
ddim ond i'w fwrw allan, a'i sathru 
gan ddynion. 

14. Chwi yw goleuni 'r byd. Din- 
as a osodir ar fryn ni ellir ei chudd- 
io. 

15. Ac ni oleuant ganwyll, a'i dodi 
dan lestr, ond mewn canhwyllbren ; 
a hi a oleua i bawb sy yn y tŷ. 

16 Llewyrched felly eich goleuni 
ger bron dynion, fel y gwelont eich 
gweithredoedd da chwi, ac y gogon- 
eddont eich Tad yr hwn sydd yn y 
nefoedd. 

17 4] Na thybiwch fy nyfod i 
dorri 'r gyfraith, neu 'r prophwydi : 
ni ddaethum i dorri, ond i gyflawni. 

18 Canys yn wir meddaf i chwi, 
Hyd onid el y nef a'r ddaear heibio, 
nid â un iod nac un tippyn o'r gyf- 
raith heibio, hyd oni chwblhiaer oll, 

19 Pwy bynnag gan hynny a 
dorro un o'r gorchymynion lleiaf 
hyn, ac a ddysgo i ddynion felly, 
lleiaf y gelwir ef yn nheyrnas nef- 
oedd: ond pwy bynnag a'u gwnelo, 
ac a'u dysgo i eraill, hwna elwir 
yn fawr yn nheyrnas nefoedd. 

20 Canys meddaf i chwi, Oni 
bydd eich cyfiawnder yn helaeth- 

9 


ach n& chyfiawnder y 'sgrifenyddion 
a'r Phariseaid, nid ewch i mewn i 
deyrnas nefoedd. 

21 6] Clywsoch ddywedyd gan 
y rhai gynt, Na ladd ; a phwy byn- 
nag a laddo euog fydd o farn: 

92 Eithr yr ydwyf fi yn dywedyd 
i chwi, Pob un a ddigio wrth ei 
frawd heb ystyr, a fydd euog o 
farn: a phwy bynnag a ddywedo 
wrth eì frawd, Raca, a fydd euog o 
gynghor: a phwy bynnag a ddy- 
wedo, O ynfyd, a fydd euog o dân 
uffern. 

293 Gan hynny, os dygi dy rodd 
i'r allor, ac yno dyfod i'th gof tod 
gan dy frawd ddim yn dy erbyn ; 

24 Gâd yno dy rodd ger bron yr 
allor, a dos ymaith: yn gyntaf cym- 
moder di â'th frawd, ac yno dyred, 
ac offrwm dy rodd. 

25 Cyttuna â'th wrthwynebwr ar 
frys, tra fyddech ar y ffordd gyd ag 
ef; rhag un amser i'th wrthwyn- 
ebwr dy roddi di yn llaw 'r barnwr, 
ac i'r barnwr dy roddi at y swydd- 
og, a'th daflu y'ngharchar. 

26 Yn wir meddaf i ti, Ni ddeui 
di allan oddi yno, hyd oni thalech y 
ffyrling eithaf. 

27 $] Clywsoch ddywedyd gan y 
rhai gynt, Na wna odineb. 

28 Eithr yr ydwyf fi yn dywed- 
yd i chwi, fod pob un a'r sydd yn 
edrych ar wraig i'w chwennychu hi, 
wedi gwneuthur eisoes odineb â hi 
yn ei galon. 

99 Ac os dy lygad dehau a'th 
rwystra, tyn ef allan, a thafl oddi 
wrthyt: canys da i ti golli un o'th 
aelodau, ac na thafler dy holl gorph 
i uffern, 

30 Ac os dy law ddehau a'th 
rwystra, tor hi ymaith, a thafl oddi 
wrthyt: canys da i ti golli un o'th 
aelodau, ac na thafler dy holl gorph 
i uffern. 

31 A dywedwyd, Pwy bynnag a 
ollyngo ymaith ei wraig, rhoed iddi 
lythyr ysgar. 

32 Ond yr ydwyf fi yn dydwed- 
yd i chwi, fod pwy bynnag a .oll- 
yngo ymaith ei wraig, ond o achos 
godineb, yn perì iddi wneuthur god- 
ineb: a phwy bynnag a briodo yr 

B3 


S. MATTHEW, VI. 


hon a ysgarwyd, y mae efe yn gwn- 
euthur godineb, 

33 4] Trachefn, clywsoch ddy- 
wedyd gan y rhai gynt, Na thwng 
anudon; eithr tâl dy lwon i'r Ar- 
glwydd. i 

34 Ond yr ydwyf îi yn dywedyd 
wrthych chwi, Na thwng ddim: 
nac i'r nef; canys gorseddfa Duw 
ydyw: 

35 Nac i'r ddaear ; canys troed- 
faingc ei draed ydyw: nac i Ieru- 
salem ; canys dinas y brenhin mawr 
ydyw: ; 

36 Ac na thwng i'th ben; am na 
elli wneuthur un blewyn yn wyn, 
neu yn ddu. 

37 Eithr bydded eich ymadrodd 
chwi, Iê, iê; Nag ê, nag ê: oblegyd 
beth bynnag sydd dros ben hyn, o'r 
drwg y mae. 

38 6] Clywsoch ddywedyd, Llyg- 
ad am lygad, a dant am ddant. 

39 Eithr yr ydwyf fi yn dywedyd 
wrthych chwi, Na wrthwynebwch 
ddrwg: ond pwy bynnag a'th dar- 
awo, ar dy rudd ddeliau, tro 'r llall 
iddo hefyd. 

40 Ac i'r neb a fynno ymgyf- 
reithio â thi, a dwyn dy bais, gâd 
iddo dy gochl hefyd. 

41 A phwy bynnag a'th gymmh- 
ello un filldir, dos gyd ag eî ddwy, 

42 Dyro i'r hwn a ofyno gennyt; 
ac na thro oddi wrth yr hwn sydd 
yn ewyllysio echwyna gennyt. 

43 6] Clywsoch ddywedyd, Câr 
dy gymmydog, a chasâ dy elyn. 

44 Eithr yr ydwyf fi yn dywedyd 
wrthych chwi, Cerwch eich gelyn- 
ion, bendithiwch y rhai a'ch mell- 
dithiant, gwnewch dda i'r sawl a'ch 
casânt, a gweddïwch dros y rhai a 
wnel niwed i chwi, ac a'ch erlid- 
iant; 

45 Fel y byddoch blant i'ch 'Tad 
yr hwn sydd yn y nefoedd: canys 
y mae efe yn peri i'w haul godi ar 
y drwg a'r da, ac yn gwlawio ar y 
cyfiawn a'r anghyîiawn. 

46 Oblegyd os cerwch y sawl 
a'ch caro, pa wobr sydd i chwì? oni 
wna 'r publicanod hefyd yr un peth? 

47 Ac os cyferchwch well i'ch 
brodyr yn nnig, p& ragoriaeth yr 


ydych chwi yn eì wneuthur? onid 

ydyw y publicanod hefyd yn gwn- 

euthur felly? 

48 Byddwch chwi gan hynny yn 
berffaith, fel y mae eich Tad yr 
hwn sydd yn y nefoedd yn berffaith. 

PEN. VI. 

1. Crist yn myned rhagddo yn eì bregeth ar y 
mynydd, gun draethu am elusen, 5 a 
gweddi, 14 maddeu i'n brodyr, 36 ac 
ympryd, 19 pa le y mae i ni roddi ein 
trysor ì gadw, 94 ynghjŷlch gwasan- 
aethu Dww a mammon:: 25 yn annog na 
bydder gofalus am bethau bydol; 33 ond 
am geisio teyrnas Duw. 

“ OCHELWCH rhag _ gwneu- 

thur eich elusen y'ngŵydd 
dynion, er mwyn cael eich gweled 
ganddynt: os amgen, ni chewch dâl 
gan eich Tad yr hwn sydd yn y nef- 
oedd. 

2 Am hynny pan wnelych elusen, 
na udgana o'th flaen, fel y gwna 'r 
rhagrithwŷr, yn y synagogau, ac ar 
yr heolydd, fel y molianner hwy 
gan ddynion. Yn wir meddaf i 
chwi, y maent yn derbyn eu gwobr. 

3 Eithr pan wnelych di elusen, 
na wyped dy law aswy pa beth a 
wna dy law ddehau ; 

4 Fel y byddo dy elusen yn y 
dirgel : a'th Dad yr hwn a wêl yn y 
dirgel, efe a dâl i ti yn yr amlwg. 

5 4] A phan weddïech, na fydd 
fel y rhagrithwŷr : canys hwy a gar- 
ant weddio yn sefyll yn y synago- 
gau, ac y'nghonglau 'r heolydd, fel 
yr ymddangosont i ddynion. Yn 
wir meddaf i chwi, y maent yn 
derbyn eu gwobr. 

6 Ond tydi, pan weddïech, dos 
i'th ystafell, ac wedi cau dy ddrws, 
gweddïa ar dy Dad yr hwn sydd yn 
y dirgel ; a'th Dad yr hwn a wêl yn 
y dirgel a dâl i ti yn yr amlwg. 

7 A phan weddìoch, na fyddwch 
siaradus, fel y cenhedloedd: canys 
y maent hwy yn tybied y cânt eu 
gwrandaw am eu haml eiriau. 

8 Na fyddwch gan hynny debyg 
iddynt hwy: canys gŵyr eich Tad 
pa bethau sy arnocli eu heisiau, cyn 
goîyn o honoch ganddo. 

9 Am hynny gweddïwch chwi 
fel hyn: Ein Tad yr hwn wyt yn y 
nefoedd, sancteiddier dy Enw. 

10 Deled dy deyrnas, Gwneler 


S. MATTHEW, VI. 


dy ewyllys, megis yn y nef, felly ar 
y ddaear hefyd. 

11 Dyro ini heddyw ein bara 
beunyddiol. , 

12 A maddeu i ni ein dyledion, 
fel y maddeuwn ninnau i'n dyled- 


13 Ac nac arwain ni i brofedig- 
aeth; eithr gwared ni rhag drwg. 
Canys eiddot ti yw 'r deyrnas, a'r 
nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. 


en. 

14 Oblegyd os maddeuwch i 
ddynion eu camweddau, eich Tad 
nefol a faddeu hefyd i chwithau: 

15 Eithr oni faddeuwch ìi ddyn- 
ion eu camweddau, ni faddeu eich 
Tad eich camweddau chwithau. 

16 4] Hefyd, pan ymprydioch, na 
fyddwch fel y rhagrithwŷr, yn wy- 
neb-drist: canys anffurfio eu hwy- 
nebau y maent, fel yr ymddangos- 
ont i ddynion eu bod yn ymprydio. 
Yn wir meddaf i chwi, Y maent yn 
derbyn eu gwobr. 

17 Eithr pan ymprydiech di, en- 
neinia dy ben, a golch dy wyneb; 

18 Fel nad ymddangosech i ddyn- 
ion dy fod yn. ymprydio, ond i'th 
Dad yr hwn sydd yn y dirgel: a'th 
Dad yr hwn sydd yn gweled yn y 
dirgel a dâl i ti yn yr amlwg. 

19 4] Na thrysorwch iwcb' drysor- 
au ar y ddaear, lle y mae gwyfyn a 


rhwd yn llygru, a lle y mae lladron 


yn cloddio trwodd ac yn lladratta : 

20 Eithr trysorwch iwch' drysor- 
au yn y nef, lle nid oes na gwyfyn 
na rhwd yn llygru, a lle ni's clodd- 
ìa lladron trwodd ac ni's lladratt- 
ânt. 

21 Canys lle y mae eich trysor, 
yno y bydd eich calon hefyd. 

29 Canwyll y corph yw'r llygad: 
am hynny o bydd dy lygad yn 
syml, dy holl gorph fydd yn oleu. 

93 Eithr os bydd dy lygad yn 
ddrwg, dy holl gorph fydd yn dy- 
wyll. Am hynny os bydd y goleuni 
. sydd ynot yn dywyllwch, pa faint 
fydd y tywyllwch! i 

24 4] Ni ddichon neb wasan- 
aethu dau Fl WY canys naill ai 
efe a gasâ y naill, ac a gâr y llall ; 
ai efe a ymlŷn wrtb y naill, ac a es- 


geulusa 'r llall. Ni ellwch wasan- 

aethu Duw a mammon. 

25 Am hynny meddaf i chwi, Na 
oîelwch am eich bywyd, pa beth a 
Îwyttaoch, neu pa beth a yfoch ; 
nac am eich corph, pa beth a wisv- 
och. Onid yw 'r bywyd yn fwy 
nâ'r bwyd, a'r corph yn fwy nâ'r 
dillad? 

26 Edrychwch ar adar y nef- 
oedd: oblegyd nid ydynt yn han, 
nac yn medi, nac yn cywain i ysgub- 
oriau; ac y mae eich 'Tad nefol 
yn eu porthi hwy. Onid ydych 
chwi yn rhagori llawer arnynt hwy? 

97 A phwy o honoch gan ofaÌu, 
a ddichon ychwanegu un cufydd at 
ei faintioli? 

28 A phaham yr ydych chwi yn 
gofalu am ddillad? Ystyriwch lili 'r 
maes, pa fodd y maent yn tyfu: 
nid ydynt nac yn llafurio, nac yn 
nyddu ; 

99 Eithr yr wyf yn dywedyd i 
chwi, na wisgwyd Solomon yn ei 
holl ogoniant fel un o'r rhai hyn. 

30 Am hynny os dillada Duw 
felly lysieuyn y maes, yr hwn sydd 
heddyw, ac y foru a fwrir i'r fîwrn, 
oni ddillada efe chwi yn hytrach o 
lawer, O chwi o ychydig ifydd? 

31 Am hynny na ofelwch, gan 
ddywedyd, Beth a fwyttawn, neu 
Beth a yîwn, neu A pha beth yr 
ymddilladwn? 

32 (Canys yr holl bethau hyn y 
mae 'r Cenhedloedd yn eu ceisio) 
oblegyd gŵyr eich Tad nefol fod 
arnoch eisiau yr holl bethau hyn. 

33 Eithr yn gyntaf ceisiwch 
deyrnas Duw, a'i gyfiawnder ef, a'r 
holl bethau hyn a roddir i chwi yn 
ychwaneg. 

34 Na ofelwch gan hynny dros 
drannoeth: canys trannoeth a ofala 
am ei bethau ei hun. _ Digon i'r di- 
wrnod ei ddrwg ei hun. 

PEN. VII. 

1 Crist yn gorphen eì bregeth ar y mynydd, 
ac yn gwahardd barn ehud, 6 a bwrw 
pethau sanctaidd ì gŵn, T7 yn annog s 
weddïo, 19 ifyned i mewn ŵ'r porth cyf. 
yng. 15 iymgadw rhag gau-brophwydi, 
91 na byddom wrandawŷr, ond gwneu- 


thurwŷr y gair, 94 achyffelyb î dai wedî 
eu hadeiladu ar graig, 96 ac nid ar y ty- 


wod, 
B4 


$. MATTHEW, VH. 


N^ îernwch, fel na'ch barner. 
9 Canys â pha farn y barn- 

och, y'ch bernìr: ac â pha fesur y 

mesuroch, yr adfesurir i chwithau. 

3 A phaham yr wyt yn edrych 
ar y brycheuyn sydd yn llygad dy 
frawd, ac nad ydwyt yn ystyried y 
trawst sydd yn dy lygad dy hun? 

4 Neu pa fodd y dywedi wrth dy 
frawd, Gâd i mi fwrw allan y brych- 
euyn o'th lygad; ac wele, drawst 
yn dy lygad dy hun? 

5 Oh ragrithiwr, bwrw allan yn 
gyntaf y trawst o'th lygad dy hun ; 
ac yna y gweli yn eglur îwrw y 
brycheuyn allan o lygad dy frawd. 

6 7 Na roddwch y peth sydd 
sanctaidd i'r cŵn, ac na theflwch 
eich gemman o flaen y môch ; rhag 
iddynt eu sathru dan eu traed, a 
throi a'ch rhwygo chwi. 

7? &] Gofynwch, a rhoddir i chwi ; 
ceisiwch, a chwi a gewch; curwch, 
ac fe agorir i chwi. 

& Canys pob un sy'n gofyn, sy'n 
derbyn; a'r neb sy'n ceisio, sy'n 
cael; ac i'r hwn sydd yn curo, yr 
agorir. 

9 Neu a oes un dyn o honoch, yr 
hwn os gofyn ei fab iddo fara, a rydd 
iddo garreg? 

10 Ac os gofyn efe bysgodyn, a 
ddyry efe sarph iddo? 

11 Os chwychwi gan hynny, a 
chwi yn ddrwg, a fedrwch roddi 
rhoddion da i'ch plant, pa faint mwy 
y rhydd eich 'Tad yr hwn sydd yn y 
nefoedd bethau da i'r rhai a ofyn- 
ant iddo? 

12 Am hynny pa bethau bynnag 
eil a ewyllysioch eu gwneuthur o 
ddynion i chwi, felly gwnewch chwi- 
thau iddynt hwy: canys hyn yw 'r 
gyfraith a'r prophwydi. 

13 € Ewch i mewn trwy 'r porth 
cyîyng: canys ehang yw 'r porth, 
a llydan yw 'r fîordd sydd yn ar- 
wain i ddistryw; a llawer yw y 
rhai sydd yn myned i mewn trwy- 
ddi: 

14 Oblegyd cyîyng yw 'r porth, 
a chôl yw'r ífordd, sydd yn arwain 
i'r bywyd; ac ychydig yw y rhai 
sydd yn ei chael hi. 

15 $] Ymogelwch rhag gaubro- 


phwydi, y rhai a ddeuant attoch 
y'ngwisgoedd defaid, ond oddi 
mewn bleiddiaid rheibus ydynt 
hwy. 3 
16 Wrth eu ffrwythau yr adna- 
byddwch bwynt. A gâsgl rhai 
rawnwin oddi ar ddrain, neu ffigys 
oddi ar ysgall? 

17 Felly pob pren da sydd yn 
dwyn ffrwythau da; ond y pren 
drwg sydd yn dwyn ffrwythau drwg. 

18 Ni ddichon pren da ddwyn 
ffrwythau drwg, na phren drwg 
ddwyn fîrwythau da. 

19 Pob pren heb ddwyn ffrwyth 
da a dorrir i lawr, ac a deílir yn 
tân. 

20 O herwydd paham, wrth eu 
ffrwythau yr adnabyddwch hwynt. 

21 4] Nid pob un sydd yn dywed- 
yd wrthyf, Arglwydd, Arglwydd, 
a ddaw i mewn i deyrnas nefoedd ; 
ond yr hwn sydd yn gwneuthnr 
ewyllys fy Nhad yr hwn sydd yn y 
nefoedd. 

92 Llawer a ddywedant wrthyf 
yn y dydd hwnnw, Arglwydd, Ar- 
glwydd, oni phrophwydasom yn dy 
enw di? ac oni fwriasom allan gy- 
threuliaid yn dy enw di? ac oni 
wnaethom wyrthiau lawer yn dy 
enw di? 

23 Ac yna yr addefaf wrthynt, 
Ni's adnabâm chwi erioed: ewch 
ymaith oddi wrthyf, chwi weithred- 
wŷr anwiredd. 

24. Gan hynny pwy bynnag sy'n 
gwrandaw fy ngeiriau hyn, ac yn eu 
gwneuthur, mi a'i cyffelybaf eî i wr 
doeth, yr hwn a adeiladodd eì dŷ ar 


y graig; 

25 Â'r gwlaw a ddisgynodd, a'r 
llifeiriaint a ddaethant, a'r gwynt- 
oedd a chwythasant, ac a ruthrasant 
ar y tŷ hwnnw, ac ni syrthiodd: 
oblegyd sylfaenesid ef ar y graig. 

26 A phob un a'r sydd yn gwr- 
andaw fy ngeiriau hyn, ac heb eu 
gwneuthur, a gyffelybir ì wr fîôl, yr 
hwn a adeiladodd ei dŷ ar y tywod: 

97 A'r gwlaw a ddisgynodd, a'r 
llif-ddyfroedd a ddaethant, a'r 
gwyntoedd a chwythasant,-ac a gur- 
asant ar y tŷ hwnnw: ac efeasyrth- 
iodd, a'i gwymp a fu fawr. 


S. MAYTHEW, VIII. 


28 A bu wedi i'r Iesu orphen y 
geiriau hyn, y torfeydd a synnasant 
wrth ei ddysgeidiaeth ef. 

29 Canys yr oedd efe yn eu dysgu 
hwynt, fel un ag awdurdod ganddo, 
ac nid fel yr ysgrifenyddion. 

PEN. VIII. 

1 Crist yn glanhâu 'r gwahan-glwyfus, 5 yn 
iachâu gwas y canwriad, 14 a mam 
gwraìg Pedr, 16 a llawer o rai clwyfus 
eraill: 18 yn dangos pa fodd y mue ei 
ddîlyn ef, 23 yn gostegur dymmestl ar 
y môr : 98 yn gyrru cythreuliaid allan o 
ddau gythreulig, 31 ac yn canhiadu idd- 
ynt fyned i'r môch. 

Ac wedi ei ddyfod ef i wared 
h o'r mynydd, torfeydd lawer 
a'i canlynasant eî. 

9 Ac wele, un gwahan-glwyfus a 
ddaeth, ac a'i haddolodd ef, gan 
ddywedyd, Arglwydd, os mynni, ti 
a elli fy nglanhâu i. 

3 Â'r Iesu a estynodd ei law, ac 
a gyffyrddodd ag ef, gan ddywed- 
yd. Mynnaf, glanhâer di. Ac yn 
y fan ei wahan-glwyf ef a lanhawyd. 

4 A dywedodd yr Iesu wrtho, 
Gwel na ddywedych wrth neb; 
eithr dos, dangos dy hun i'r offeiriad, 
ac offrymma 'r rhodd a orchymyn- 
odd Moses, er tystiolaeth iddynt. 

5 4 Ac wedi dyfod yr Iesu i 
mewn i Capernauin, daeth atto gan- 
wriad, gan ddeisyfu arno, 

6 Â dywedyd, Arglwydd, y mae 
fy ngwas yn gorwedd gartref yn 
glaf o'r parlys, ac mewn poen ddir- 
îawr. 

7 A'r Iesu a ddywedodd wrtho, 
Mi a ddeuaf ac a'i hiachâf ef. 

8 A'r canwriad a attebodd, ac a 
ddywedodd, Arglwydd, nid ydwyf fi 
deilwng i ddyfod o honot dan fy 
nghronglwyd: eithr yn unig dywed 
y gair, a'm gwas a iacheir. 

9 Canys dyn ydwyf finnau dan 
awdurdod, a chennyf filŵyr danaf : 
a dywedaf wrth hwn, Cerdda, ac eîc 
a â; ac wrth arall, Dyred, ac efe a 
ddaw; ac wrth fy ngwas, Gwna hyn, 
ac efe a'ì gwna. 

10 A'r Iesu pan glybu a ryfedd- 
odd, ac a ddywedodd wrth y rhai 
oedd yn canlyn, Yn wir meddaf ìi 
chwi, Ni chefais gymmaint ffydd, 

.na ddo yn yr Israel. 
| âi Ac yr ydwyî yn dywedyd i 
ny 3: 


chwi, y daw llawer o'r dwyrain a'r 
gorllewin, ac a eisteddant gyd ag 
Abraham ac Isaac a_JIacob yn 
nheyrnas nefoedd. 

12 Ond plant y deyrnas a deílir 
i'r tywyllwch eithaf: yno y bydd 
wylofain a rhinzcian dannedd. 

13 A dywedodd yr Iesu wrth y 
canwriad, Dos ymaith; a megis y 
credaist, bydded i ti. A'i was a 
iachawyd yn yr awr honno, 

14 1] A phan ddaeth yr Iesu i dŷ 
Pedr, efe a welodd ei chwegr ef yn 
gorwedd, ac yn glaf o'r cryd. 

15 Ac efe a gyffyrddodd â'i llaw 
hi; a'r cryd a'i gadawodd hi: ahi 
a gododd, ac a wasanaethodd ar- 
nynt. 

16 6]. Ac wedi ei hwyrhâu hi, 
hwy a ddygasant atto lawer o rai 
cythreulig: ac eîe a fwriodd allan 
yr ysprydion â'i air, ac a iachaodd 
yr holl gleifion ; 

17 Fel y cyflawnid yr hyn a ddy- 
wedasid trwy Esaias y prophwyd, 
san ddywedyd, Efe a gymmerodd 
ein gwendid ni, ac a ddŵg ein clef- 
ydau. 

18 $j A'r Iesu, pan welodd dorf- 
eydd lawer o'i amgylch, a orchy- 
mynodd fyned drosodd i'r lan arall. 

19 A rhyw ysgrifenydd a ddaeth 
ac a ddywedodd wrtho, Athraw, mi 
a'th ganlynaf i ba le bynnag yr 
elych. 

940 A'r Iesu a ddywedodd wrtho, 
Y mae ffauau gan y llwynogod, a 
chan ehediaid y nefoedd nythod: 
ond gan Fab y dyn nid oes le i 
roddi ei ben i lawr. 

21 Ac un arall o'i ddisgyblion a 
ddywedodd wrtho, Arglwydd, gâd 
i mi yn gyntaf fyned a chladdu fy 
nhad. 

29 A'r Iesu a ddywedodd wrtho, 
Canlyn fi; a gâd i'r meirw gladdu 
eu meirw. 

293 4] Ac wedi iddo fyned i'r 
llong, ei ddisgyblion a'i canlynasant 
ef. ' 

24 Ac wele, bu cynnwrt? mawr 
yn y môr, hyd oni chuddiwyd y llong 
gan y tonnau: eithr efe oedd yn 
cysgu. 

o5 A'i ddisgyblion a ddaethant 

B5 


S. MATTHEW, IX. 


atto, ac a'i deffroasant, gan ddy- 
wedyd, Arglwydd, cadw ni: dartîu 
am danom. 

26 Ac efe a ddywedodd wrthynt, 
Paham yr ydych yn ofnus, O chwi 
o ychydig ffydd? Yna y cododd efe, 
ac y ceryddodd y gwyntoedd a'r 
môr; a bu dawelwch mawr. 

97 A'r dynion a ryfeddasant, gan 
ddywedyd, Pa ryw un yw hwn, gan 
fod y gwyntoedd hefyd a'r môr yn 
ufuddhâu iddo? 

98 8] Ac wedi ei ddyfod ef i'r lan 
arall, ì wlad y Gergesiaid, dau ddi- 
efliz a gyfarfuant ag ef, .y rhai a 
ddeuent o'r beddau ; yn dra ffyrnig, 
fel na allai neb fyned y ffordd 
honno, 

29 Ac wele, hwy a leîasant, gan 
ddywedyd, Iesu Fab Duw, beth 
sydd i ni a wnelom â thi? a ddaeth- 
ost ti yma i'n poeni ni cyn yr am- 
ser? 

30 Ac yr oedd ym mhell oddi 
wrthynt genfaint o foch lawer, yn 
pori. 

31 A'r cythreuliaid a ddeisyfias- 
ant arno, gan ddywedyd, Os bwri 
rii allan, caniattâ i ni fyned ymaith 
i'r genfaint foch. 

32 Ac efe a ddywedodd wrthynt, 
Ewch. A hwy wedi myned allan, a 
aethant i'r genfaint foch. Ac wele, 
yr holl genfaint och a ruthrodd dros 
y dibyn i'r môr, ac a fuant feirw yn 
y dyfroedd. 

33 A'r meichiaid a ffoisant: ac 
wedi eu dyfod hwy i'r ddinas, hwy a 
fynegasant bob peth; a pha beth a 
ddarfuasai i'r rhai dieflig. 

34 Ac wele, yr holl ddinas a 
ddaeth allan i gyfarfod â'r Iesu: a 
phan ei gwelsant, attolygasant iddo 
ymadael o'u cyffiniau hwynt. 


PEN. IX. 

1. Cristyniachâuun claf o'r gyn 9 yn galw 
Matthew o'r dollfa, 10 yn bwytta gyd â 
phublicanod a phechaduriaid, 14 yn ym- 
ddiffyn eì ddisgyblion am nad ymprydient, 
90 yn iachâu y difer-lif gwaed, 93 yn 
cyfodi merch Iairuso farw, 97 yn rhoddi 
eu golwg i ddau ddyn dall, 32 yn iachâu 
mudan cythreulig, 36 ac yn tosturio wrth 

y dyrfa. k u 

A C efe a aeth i mewn i'r llong, 

ac a aeth trosodd, ac a ddaeth 


i'w ddinas ei hag 


9 Ac wele, hwy a ddygasant atto 
wr claf o'r parlys, yn gorwedd 
mewn gwely: a'r Iesu yn gweled 
eu ffydd hwy, a ddywedodd wrth y 
claf o'r parlys, Ha fab, cymmer 
gysur; maddeuwyd i ti dy bech- 
odau. 

3 Ac wele, rhai o'r ysgrifen- 
yddion a ddywedasant ynddynt eu 
hunain, Y mae hwn yn cablu. 

4 A phan welodd yr Iesu eu 
meddyliau, efe a ddywedodd, Pa- 
ham y meddyliwch ddrwg yn eich 
calonnau? 

5 Canys pa un hawsaf ai dywed- 
yd, Maddeuwyd i ti dy bechodau ; 
ai dywedyd, Cyfod, a rhodia? 

6 Eithr fel y gwypoch fod awd- 
urdod gan Fab y dyn ar y ddaear i 
faddeu pechodau, (yna y dywedodd 
efe wrth y claf o'r parlys) Cyfod, 
cymmer dy wely i fynu, a dos i'th 


7 Ac efe a gyfododd, ac a aeth 
ymaith i'w dŷ ei hun. 

8 A'r torfeydd pan welsant, rhy- 
îeddu a wnaethant, a gogoneddu 
Duw, yr hwn a roisai gyfryw awd- 
urdod ì ddynion. 

9 4; Ac fel yr oedd yr Iesu yn myn- 
ed oddi yno, efe a ganfu wr yn eis- 
tedd wrth y dollfa, a elwid Matthew, 
ac a ddywedodd wrtho, Canlyn fi. 
Ac efe a gyfododd, ac a'i canlynodd 
ef. 

10 1] A bu, ac efe yn eistedd i - 
ta yn y tŷ, wele hefyd, sen ban 
lawer a phechaduriaid a ddaethant, 
ac a eisteddasant gyd â'r Iesu a'i 
ddisgyblion. 

1i A phan welodd y Phariseaid, 
hwy a ddywedasant wrth ei ddis- 
gyblion ef, Paham y — eich A- 
thraw chwi gyd â'r publicanod a'r 
pechaduriaid? 

12 A phan glybu yr Iesu, efe a 
ddywedodd wrthynt, Nid rhaid i'r 
rhai iach wrth feddyg, ond i'r rhai 
cleifion. 

13 Ond ewch, a dysgwch pa beth 
yw hyn, Trugaredd yr ydwyf yn ei 
ewyllysio, ac nid aberth: canys ni 
ddaethum i alw rhai cyfiawn, ond 
pechaduriaid i edifeirwch,” 

14 4] Yna y daeth disgyblion 


S. MATTHEW, X. 


Ioan atto, gan ddywedyd, Paham 
yr ydym ni a'r Phariseaid yn ym- 
prydio yn fynych, ond dy ddisgybl- 
ion di nid ydynt yn ymprydio? 

15 Â'r Iesu a ddywedodd wrth- 
ynt, A all plant yr ystafell brïodas 
alaru tra fo 'r prïod-fab gyd â 
hwynt? Ond y dyddiau a ddaw, pan 
ddyger y prïod-fab oddi arnynt, ac 
yna yr ymprydiant. 

16 Hefyd, ni ddyd neb lain o 
frethyn newydd at hen ddilledyn : 
canys y cyflawniad a dyn oddi wrth 
y dilledyn, a'r rhwyg a wneir yn 
waeth. 

17 Ac ni ddodanmt win newydd 
mewn costrelau hen: os amgen, y 
costrelau a dyr, a'r gwin a red all- 
an, a'r costrelau a gollir : eithr gwin 
newydd a ddodant mewn costrelau 
newyddion, ac felly y cedwir y 
ddau. 

18 4] Tra r*oedd efe yn dywedyd 
hyn wrthynt, wele, daeth rhyw 
bennaeth, ac a'i haddolodd ef, gan 
ddywedyd, Bu farw fy merch yr 
awr hon: eithr dyred a gosod dy 
law arni, a byw fydd hi. 

19 A'r Iesu a gyfododd, ac a'i 
canlynodd ef, a'i ddisgyblion. 

20 4] (Ac wele, gwraig y buasai 
gwaedlif arni ddeuddeng mlynedd, 
a ddaeth o'r tu cefn iddo, ac a gyff- 
yrddodd ag ymyl ei wisg ef. 

91 Canys hi a ddywedasai ynddi 
ei hun, Os caf yn unig gyffwrdd â'i 
wisg ef, iach fyddaf. 

29 Yna'r Iesu a drodd; a phan ei 
gwelodd hi, efe a ddywedodd, Ha 
ferch, bydd gysurus ; dy ffydd a'th 
iachaodd. A'r wraig a iachawyd 
o'r awr honno.) 

23 A phan ddaeth yr Iesu i dŷ 'r 
pennaeth, a gweled y cerddorion a'r 
dyrfa yn terfysgu, 

24 Efe a ddywedodd wrthynt, 
Ciliwch : canys ni bu farw 'r llangc- 
es, ond cysgu y mae hi. A hwy 
a'i gwatwarasant ef. 

25 Ac wedi bwrw y dyrfa allan, 
efe a aeth i mewn, ac a ymaflodd yn 
ei llaw hi ; a'r llangces a gyfododd. 

26 A'r gair o hyn a acth dros yr 
holl wlad honno. 

27 4] A phan oedd yr Iesu yn 

15 


myned oddi yno, dau ddeillion a'ì 
canlynasant ef, gan lefain a dywed- 
yd, Mab Dafydd, trugarhâ wrthym. 

28 Ac wedi iddo ddyfod i'r tŷ, y 
deillion a ddaethant atto: a'r Iesu 
a ddywedodd wrthynt, A ydych 
chwi yn credu y gallaf fi wneuthur 
hyn? Hwy a ddywedasant wrtho, 
Ydym, Arglwydd. 

299 Yna y cyffyrddodd efe â'n 
llygaid hwy, gan ddywedyd, Yn ol 
eich ffydd bydded i chwi. 

30 A'u llygaid a agorwyd: A'r 
Iesu a orchymynodd iddynt trwy 
fygwth, gan ddywedyd, Gwelwch 
na's gwypo neb. 

31 Ond wedi iddynt ymado, hwy 
a'i clodforasant ef trwy 'r holl wlad 
honno. 

32 4] Ac a hwy yn myned allan, 
wele, rhai a ddygasant atto ddyn 
mud cythreulig. 

33 Ac wedi bwrw y cythraul 
allan, llefarodd y mudan : a'r torf 
eydd a ryfeddasant, gan ddywedyd, 
Ni welwyd y cyffelyb erioed yn Is- 
rael, 

34 Ond y Phariseaid a ddywed- 
asant, Trwy bennaeth y cythreuliaid 
y mae efe yn bwrw allan gythreul- 
iaid. 
35 Â'r Iesu a aeth o amgylch yr 
holl ddinasoedd a'r trefydd, gan 
ddysgu yn eu synagogau hwynt, a 
chan bregethu efengyl y deyrnas, a 
iachâu pob clefyd, a phob afiechyd 
ym mhlith y bobl. 

36 A phan welodd efe y torfeydd, 
efe a dosturiodd wrthynt, am eu 
bod wedi blino, a'u gwasgaru fel 
defaid heb ganddynt fugail. 

37 Yna y dywedodd efe wrth ei 
ddisgyblion, Y cynhauaf yn ddïau 
sydd fawr, ond y gweithŵyr yn 
anaml. 

38 Am hynny attolygwch i Ar- 
glwydd y cynhauaf, anfon gweith- 
wŷr i'w gynhauaf, 

PEN. X. 

1 Crist yn anfon ei ddeuddeg apostol, gan 
roddi gallu iddynt î wneuthur rhyfedd- 
odau: 5 yn rhoddi gorchymyn iddynt, 
ac yn eu dysgu, 16 ac yn eu cysuro yn 
erbyn erlidiau: 40 ac yn addaw bendith 
i'r rhaî a'u derbynio hwynt. 

A wedi galw ei ddeuddeg dis- 

gybl atto, efe a hyo iddynt 


S. MATTHEW, X. 


awdurdod yn erbyn ysprydion aflan, 
i'w bwrw hwynt allan, ac i iachân 
pob cleîyd a phob afiechyd. 

2 Ac enwau 'r deuddeg apostol- 
ion yw yrhai hyn : Y cyntaf, Simon 
yr hwn a elwir Pedr, ac Andreas ei 
frawd ; Iago mab Zebedeus, ac Ioan 
ei frawd ; 

3 Philip, a Bartholomêus; Tho- 
mas, a Matthew y publican; Iago 
mab Alphêus, a Lebbêus, yr hwn a 
gyfenwid 'Thaddeus ; 

4. Simon y Cananead, a Iudas Is- 
cariot, yr hwn hefyd a'i bradychodd 
ef. 

5 Y deuddeg hyn a anfonodd yr 
Iesu, ac a orchymynodd iddynt, gan 
ddywedyd, Nac ewch i fîordd y 
Cenhedloedd, ac i ddinas y Sama- 
riaid nac ewch i mewn. 

6 Eithr ewch yn hytrach at gyfr- 
golledig ddefaid tŷ Israel. 

7 Ac wrth fyned, pregethwch, 
gan ddywedyd, Fod teyrnas nefoedd 
yn nesâu. 

8 Iachêwch y cleifion, glanhêwch 
y rhai gwahan-glwyfus, cyfodwch y 
meirw, bwriwch allan gythreuliaid : 
derbyniasoch yn rhad, rhoddwch yn 
rhad. 

9 Na feddwch aur, nac arian, 
nac efydd i'ch pyrsau 

10 Nac ysgrepan i'r daith, na 
dwy bais, nac esgidiau, na ffon: 
canys teilwng i'r gweithiwr ei fwyd. 

11 Ac i ba ddinas bynnag neu 
dref yr eloch, ymofynwch pwy sydd 
deilwng ynddi; ac yno trigwch hyd 
onid eloch ymaith. 

12 A phan ddeloch i dŷ, cyf- 
erchwch well ìddo. 

13 Ac os bydd y tŷ yn deilwng, 
deued eich tangnefedd arno : ac oni 
bydd yn deilwng, dychweled eich 
tangnefedd attoch. 

14 A phwy bynnag ni'ch derbyn- 
io chwi, ac ni wrandawo eich geir- 
iau, pan ymadawoch o'r tŷ hwnnw, 
neu o'r ddinas honno, ysgydwch y 
llwch oddi wrth eich traed. 

15 Yn wir meddaf i chwi, Es- 
mwythach fydd i dir y Sodomiaid 
a'r Gomorriaid yn nydd y farn, nag 
i'r ddinas honno. 

16 4] Wele, yr ydwyf fi yn eich 

16 


danfon fel defaid y'nghanol bleidd- 
iaid: byddwch chwithau gall fel y 
seirph, a diniwed fel y colomen- 
nod. 

17 Eithr ymogelwch rhag dyn- 
ion : canys hwy a'ch rhoddant chwi 
i fynu i'r cynghor, ac a'ch fîrewyll- 
ant chwi yn eu synagogau. 

18 A chwi a ddygir at lywiawd- 
wŷr a brenhinoedd o'm hachos i, er 
tystiolaeth iddynt hwy ac i'r Cen- 
hedloedd. 

19 Eithr pan y'ch rhoddant chwi 
i fynu, na ofelwch pa fodd, neu pa 
beth a lefaroch: canys rhoddir i 
chwi yn yr awr honno pa beth a lef- 
aroch, 

20 Canys nid chwychwi yw y 
rhai sy yn llefaru, ond yspryd eich 
'Tad yr hwn sydd yn llefaru ynoch. 

91 A brawd a rydd frawd i fynu 
i farwolaeth, a thad ei blentyn: a 
phlant a godant i fynu yn erbyn eu 
rhieni, ac a barant eu marwolaeth 
hwynt. 

29 A chas fyddwch gan bawb er 
mwyn fy enwi: ond yr hwn a bar- 
hao hyd y diwedd, eîe fydd cad- 
wedig. 

93 A phan y'ch erlidiant yn y 
ddinas hon, ffowch i un arall: canys 
yn wir y dywedaf wrthych, Na or- 
phenwch ddinasoedd Israel, nes 
dyfod Mab y dyn. 

9a Nid yw y disgybl yn uwch 
nâ'i athraw, na'r gwas yn uwch nâ'i 
arglwydd. | 

25 Dison i'r disgybl fod fel ei 
athraw, a'r gwas fel eiarglwydd. Os 
galwasant berchen y tŷ yn Beelze- 
bub, pa faint mwy ei dylwyth ef? 

26 Am hynny nac ofnwch hwynt: 
oblegyd nid oes dim cuddiedig, a'r 
na's datguddir; na dirgel, a'r na's 
gwybyddir. 

27 Yr hyn yr ydwyfî yn ei ddy- 
wedyd wrthych chwi yn y tywyll- 
wch, dywedwch yn y goleuni: a'r 
hyn a glywch yn y glust, pregeth- 
wch ar bennau y taì. 

28 Ac nac ofnwch rhag y rhai a 
laddant y corph, ac ni allant ladd 
yr enaid; eithr yn hytrach ofnwch 
yr hwn a ddichon ddistrywio enaid 
a chorph yn uffern. 


S. MATTHEW, XI. 


29 Oni werthir dau aderyn y to 
er ffyrling? ac ni syrth un o honynt 
ar y ddaear heb eich 'Tad chwi. 

30 Ac y mae, ïe, holl wallt eich 
pen wedi eu cyfrif. 

31 Nac ofnwch gan hynny: chwi 
a delwch fwy nâ llawer o adar y to. 

32 Pwy bynnag gan hynny a'm 
cyffeso i y'ngŵydd dynion, minnau 
a'i cyffesaf yntau y'ngwŵydd fy Nhad 
yr hwn sydd yn y nefoedd. 

33 A phwy bynnag a'm gwado i 

y'ngŵydd dynion, minnau a'i gwad- 
af yntau y'ngwydd fy Nhad yr hwn 
sydd yn y nefoedd. 
" 34 Na thybygwch fy nyfod i 
ddanfon tangnefedd ar y ddaear : ni 
ddaethum i ddanfon tangnefedd, 
ond cleddyf. 

35 Canys mi a ddaethum i osod 
dyn i amrafaelio yn erbyn ei dad, 
a'r ferch yn erbyn ei mam, a'r 
waudd yn erbyn ei chwegr. 

36 A gelynion dyn fydd tylwyth 
ei dŷ ei hun. 

37 Yr hwn sydd yn caru tad neu 
fam yn fwy nâ myfi, nid yw deilwng 
o hônof fi: a'r neb sydd yn caru mab 
neu ferch yn fwy nâ myfi, nid yw 
deilwng o honof fi. 

38 A'r hwn nid yw yn cymmeryd 
eì groes, ac yn canlyn ar fy ol i, nid 
yw deilwng o honof fi. 

39 Y neb sydd yn cael ei einioes, 
a'i cyll; a'r neb a gollo ei einioes 
o'm plegyd i, a'i caiff hi. 

40 4] Y neb sydd yn eich derbyn 
chwi, sydd yn fy nerbyn ì; a'r neb 
sydd yn fy nerbyn i, sydd yn derbyn 
yr hwn a'm danfonodd i. 

41 Y neb sydd yn derbyn pro- 

hwyd yn enw prophwyd, a dder- 
a wobr prophwyd; a'r neb sydd 
yn derbyn un cyfiawn yn enw tn 
cyfiawn, a dderbyn wobr un cyf- 
iawn. 

42 A phwy bynnag a roddo i'w 
yîed i un o'r rhai bychain hyn phïol- 
aìd o ddwfr oer yn unig yn enw 
disgybl, yn wir meddaf i chwi. ni 
chyll eîe ei wobr. 

PEN. wrt 
oyn rhwtioleeth Crist am oan. 18 Tyb y 


bobl am Joan, a Christ. 90 Crist yn dan- 
nod annïolchgarwch a_ dïedifeirwch Co- 
1 


ruzm, Bethsaida, a Chapernaum: 25a 
chan foliannu aoethimeb ei Dad yn egluro 
yr efengyl i'r rhaì gwirion, 98 yn galw 
atto y rhai sydd yn clywed baich eu pech- 
odau. 


A Bu, pan orphenodd yr Iesu 
orchymyn i'w ddeuddeg dis- 
gybl, efe a aeth oddi yno i ddysgu 
ac i bregethu yn eu dinasoedd hwy. 

2 A Ioan pan glybu yn y carchar 
weiiîhredoedd Crist, wedi danfon 
dau o'i ddisgyblion, 

3 A ddywedodd wrtho, Ai tydi 
yw r hwn sy yn dyfod? ai un arail 
yr ydym yn ei ddisgwyl? 

4 Â'r Iesu a attebodd ac a ddy- 
wedodd wrthynt, Ewch, a myneg- 
wch i Ioan y pethau a glywch ac a 
welwch : 

5 Y mae 'r deillion yn gweled 
eilwaith, a'r cloffion yn rhodio, a'r 
cleifion gwahanol wedi eu glanhâu, 


| a'r byddariaid yn clywed ; y mae'r 


meirw yn cyfodi, a'; tlodion yn cael 
pregethu 'r efengyl iddynt. 

6 A dedwydd yw'r hwn ni rwys- 
trir ynof fi. 

7 4] Ac a liwy yn myned ymaith, 
yr Iesu a ddechreuodd ddywedyd 
wrth y bobloedd am Ioan, Pa beth 
yr aethoch allan i'r anialwch i 
edrych am dano? ai corsen yn ys- 
gwyd gan wŷnt? 

8 Eithr pa beth yr aethoch allan 
i'w weled? ai dyn wedi ei wisgo â 
dillad esmwyth? wele, y rhai sy 'n 
gwisgo dillad esmwyth, mewn tai 
brenhinoedd y maent. 

9 Eithr pa beth yr aethoch allan 
i'w weled? ai prophwyd? ïe, medd- 
af i chwi, a mwy nâ phrophwyd. 

10 Canys hwn ydyw efe am yr hwn 
yr ysgrifenwyd, Wele, yr ydwyf 
fi yn anfon fy nghennad o flaen dy 
wyneb, yr hwn a barottoa dy tîordd 
o'th flaen. 

11 Yn wir meddaf i chwi, Ym 
mhlith plant gwragedd ni chododd 
neb mwy nag Ioan Fedyddiwr: er 
hynny yr hwn sydd leiaf yn nheyrn- 
as nefoedd sydd fwy nag ef. 

12 Ac o ddyddiau Ioan Fedydd- 
ìwr hyd yn awr, yr ydys yn treisio 
teyrnas nefoedd, a threiswŷr sy'n 
ei chipio hi. 

13 Canys yr Ur brophwydi a'r 


S$. MATTHEW, XII. 


gyfraith a brophwydasant hyd Ioan. 

14. Ac os ewyllysiwch eì dderbyn, 
eîe yw Elïas yr hwn oedd ar ddy- 
fod. 

15 Y neb sydd ganddo glustiau i 
wrandaw, cwrandawed. 

16 4] Eithr i ba beth y cyffelybaf 
fi'r genhedlaeth hon? Cyffelyb yw i 
blant yn eistedd yn y marchnad- 
oedd, ac yn llefain wrth eu cyfeill- 
ion, 

17 Ac yn dywedyd, Canasom bib- 
ell ìi chwi, ac ni ddawnsiasoch ; can- 
asom alarnad i chwi, ac ni chwyn- 
fanasoch. 

18 Canys daeth Ioan heb na 
bwytta nac yfed; ac meddant, Y 
mae cythraul ganddo. 

19 Daeth Mab y dyn yn bwytta 
ac yn yîed; ac meddant, Wele, ddyn 
glwth, ac yfwr gwin, cyfaill publica- 
nod a phechaduriaid. A doethineb 
a gyfiawnhawyd gan ei phlant ei 
hun. 

20 4] Yna y dechreuodd efe ed- 
liw i'r dinasoedd, yn y rhai y gwn- 
aethid y rhan fwyafo'i weithredoedd 
nerthol ef, am nad edifarhasent, 

21 Gwae di, Corazin ; gwae di, 
bethsaida: canys pe gwnaethid yn 
Tyrus a Sidon y gweithredoedd 
nerthol a wnaethpwyd ynoch chwi, 
hwy a edifarhasent er ys talm mewn 
sachliain a lludw. 

22 Eithr meddaf i chwi, Esmwyth- 
ach fydd i Tyrus a Sidon, yn nydd 
y farn, nag i chwi. 

23 A thydi, Capernaum, yr hon 
a ddyrchaîwyd hyd y nef, a dynnir 
i lawr hyd yn uffern: canys pe 
gwnaethid yn Sodom y gweithred- 
. oedd nerthol a wnaethpwyd ynot ti, 
hi a fuasai yn aros hyd heddyw. 

24. Eithr yr ydwyî yn dywedyd i 
chwi, Y bydd esmwythach i dir So- 
dom, yn nydd y farn, nag i ti. 

25 4] Yr amser hwnnw yr atteb- 
odd yr Iesu ac y dywedodd, I ti 
yr ydwyf yn dïolch, O Dad, Arg- 
lwydd nef a daear, am i ti guddio y 
pethau hyn rhag y doethion a'r rhai 
deallus, a'u datguddio o honot i rai 
bychain. 

26 Iê, O Dad; canys felly y 
rhyngodd hodd in 

8 


97 Pob peth a roddwyd i mi gan 
fy Nhad: ac nid edwyn neb y 
Mab ond y Tad; ac nid edwyn neb 
y Tad ond y Mab, a'r hwn yr ewyll- 
ysio 'r Mab eì ddatguddio iddo. 

28 ] Deuwch attaf fi, bawb ag y 
sydd yn flinderog ac yn llwythog, a 
mi a esmwythâf arnoch. 

29 Cymmerwch fy iau arnoch, a 
dysgwch gennyf; canys addîwyn 
ydwyf a gostyngedig o galon: a 
chwia gewch orphwysdra i'ch en- 
eidiau, 

30 Canys fy iau sydd esmwyth, 
a'm baich sydd ysgafn. 

* PEN..XIL 

1 Crist yn ceryddu dallineb y Phariseaid, o 
rantorri y sabbath ; 3 twy ysgrythyrau, 
10 trwy reswm, 13 a thrwy ryfeddod 
99 ” iachâu y dyn cythreulig, mud, a 
dall. 31. Ni faddeuir byth gabledd yn er- 
byn yr Yspryd Glân. 36 Y rhoddir cyfrif 
am eiriau segur. 38 Y mae yn ceryddu 
yr anffyddloniaid a_geisient Lu mll 
49 ac yn dangos pwy yw eì fi 5 O'i 
chwaer, a'ì fam. 


Mm R amser hwnnw yr aeth yr Iesu 

ar y dydd sabbath trwy 'r ŷd: 
ac yr oedd chwant bwyd ar ei ddis- 
gyblion, a hwy a ddechreuasant 
dynnu tywys, a bwytta, 

” A MA welodd y Phariseaid, 
hwy a ddywedasant wrtho, Wele, y 
mae dy ddisgyblion gwneuthur 
yr hyn nid yw rydd ei wneuthur ar 
y sabbath. g 

3 Ac efe a ddywedodd wrthynt, 
Oni ddarllenasoch pa beth a wnaeth 
Dafydd, pan oedd chwant bwyd 
arno ef, a'r rhai oedd gyd ag eî? 

4 Pa fodd yr aeth efe i mewn ì 
dŷ Duw, ac y bwyttaodd y bara 
gosod, yr hwn nid oedd rydd iddo 
ei fwytta, nac i'r rhai oedd gyd ag 
ef, ond yn unig i'r offeiriaid? 

5 Neu oni ddarllenasoch yn y gyf- 
raith, fod yr offeiriaid ac y sabbath- 
au yn y deml yn halogi 'r sabbath, 
a'u bod yn ddigerydd? 

6 Eithr yr ydwyf yn dywedyd i 
chwi, fod yma un mwy nâ'r deml. 

7? Ond pe gwybasech beth yw hyn, 
Trugaredd a ewyllysiaf, ac nid a- 
berth, ni farnasech chwi yn erbyn 
y rhai diniwed. h 

8 Canys Arglwydd ar y sabbath 
heîyd yw Mab y dyn. 7 

9 Ac wedi iddo ymadael oddi 


s. MATTHEW, XII. 


yno, efe a aeth i'w synagog hwynt. 

10 6] Ac wele, yr oedd dyn a 
chanddo law wedi gwywo. A hwy a 
ofynasant iddo, gan ddywedyd, Ai 
rhydd iachâu ar y sabbathau? fel y 
gallent achwyn arno. 

11 Ac efe a ddywedodd wrthynt, 
Pa ddyn o honoch fydd a chanddo 
un ddafad, ac o syrth honno mewn 
pwll ar y dydd sabbath, nid ymeiîfl 
ynddi, a'i chodi allan? i 

19 Pa faint gwell gan hynny 
ydyw dyn nâ dafad? Feliy rhydd yw 
gwneuthur yn dda ar y sabbathau. 

13 Yna y dywedodd efe wrth y 
dyn, Estyn dy law. Ac efe'a'i hes- 
tynodd; a Ai a wnaed yn iach, fel 
y llall. 

14 4] Yna yr aeth y Phariseaid 
allan, ac a ymgynghorasant yn ei 
erbyn ef, pa fodd y difethent ef. 

15 Â'r Iesu gan wybod, a giliodd 
oddi yno: a thorfeydd lawer a'i 
canlynasant ef, ac efe a'u hiachaodd 
hwynt oll ; 

16 Ac a orchymynodd iddynt, na 
wnaent ef yn gyhoedd: 

17 Fel y cyflawnid yr hyn a ddy- 
wedasid trwy Esaias y prophwyd, 
gan ddywedyd, 

18 Wele, fy ngwasanaethwr, yr 
hwn a ddewisais; fy anwylyd, yn 
yr hwn y mae fy enaid yn foddlon: 
gosodaî fy yspryd arno, ac eîe a 
draetha farn i'r Cenhedloedd. 

19 Nid ymryson efe, ac ni lefain ; 
ac ni chlyw neb ei lais ef yn yr 
heolydd. 

20 Corsen ysig ni's tyr, a llin yn 
mygu ni's diffydd, hyd oni ddygo 
efe allan farn i fuddugoliaeth. 

91 Ac yn ei enw eî y gobeithia 
y Cenhedloedd. 

22 4j Yna y dycpwyd atto un 
cythreulig, daÌl a mud: ac efe a'i 
hiachaodd ef, fel y llafarodd, ac y 
gwelodd y dall a mud. 

23 A'r holl dorfeydd a synnasant, 
ac a ddywedasant, Ai hwn yw mab 
Dafydd? 

24 Eithr pan glybu y Phariseaid, 
hwy a ddywedasant, Nid yw hwn 
yn bwrw allan gythreuliaid, ond 
trwy Beelzebub pennaeth y cyth- 
reuliaid. 8 


95 A'r Iesu, yn gwybod eu me- 
ddyliau, a ddywedodd wrthynt, Pob 
teyrnas wedi ymrannu yn ei herbyn 
ei hun, a anghyfanneddir; a phob 
dinas neu dŷ wedi ymrannu yn ei 
erbyn ei hun, ni saif. 

26 Ac os Satan a fwrw allan Sa- 
tan, efe a ymrannodd yn ei erbyn 
ei hun: pa wedd gan hynny y saif 
ei deyrnas eî? 

9? Ac os trwy Beelzebub yr 
ydwyf fi yn bwrw allan gythreul- 
iaid, trwy bwy y mae eich plant 
chwi yn eu bwrw hwynt allan? am 
hynny y byddant hwy yn farmwŷr 
arnoch chwi. 

98 Eithr os ydwyf fi yn bwrw 
allan gythreuliaid trwy Yspryd Duw, 
yna y daeth teyrnas Duw attoch. 

29 Neu, pa fodd y dichon neb 
fyned i mewn i dŷ un cadarn, a 
llwyr-yspeilio eì ddodrefn ef, oddi 
eithr iddo yn gyntaf rwymo 'r cad- 
arn? ac yna yr yspeilia efe ei dŷ ef? 

30 Y neb nid yw gyd â mi, sydd 
yn fy erbyn; a'r neb nid yw yn 
casglu gyd â mi, sydd yn gwasgaru. 

31 4] Am hynny y dywedaf wrth- 
ych chwi, Pob pechod a chabledd 
a îaddeuir i ddynion: ond cabledd 
yn erbyn yr Yspryd Glânni faddeuir 
1 ddynion. 

32 A phwy bynnag a ddywedo 
air yn erbyn Mab y dyn, fe a fadd- 
euir iddo : ond pwy bynnag a ddy- 
wedo yn erbyn yr Yspryd Glân, ni's 
maddeuir iddo, nac yn y byd hwn, 
nac yn y byd a ddaw. 

33 Naill ai gwnewch y pren yn 
dda, a'i ffrwyth yn dda; ai gwn- 
ewch y pren yn ddrwg, a'i ffrwyth 

ddrwg : canys y pren a adwaenir 
wrth ei ffrwyth. 

34. Oh eppil gwiberod, pa wedd 
y gellwch lafaru pethau da, a chwi 
yn ddrwg? canys o helaethrwydd y 
galon y llafara 'r genau. 

35. Y dyn da, o drysor da y galon, 
a ddwg allan bethau da: a'r dyn 
drwg, o'r trysor drwg, a ddwg allan 
bethau drwg. 

36 Eithr yr ydwyf yn dywedyd 
wrthych, Mai am bob gair segur a 
ur dynion, y rhoddant hwy 
gyîrif yn nydd y farn. 

B8 


S. MATTHEW, XIII. 


57. Canys wrth dy eiriau y'th gyf- 


iawnhêir, ac wrth dy eiriau y'th 
gondemnir. 


38 4] Yna yr attebodd rhai o'r 


ysgrifenyddion a'r Phariseaid, gan 
ddywedyd, Athraw, ni a chwen- 
nychem weled arwydd gennyt. 

39 Ac efe a attebodd ac a 
ddywedodd wrthynt, Cenhedlaeth 
ddrwg a godinebus sydd yn ceisio 
arwydd; ac arwydd ni's rhoddir 
iddi, ond arwydd y prophwyd Ionas, 

40 Canys fel y bu Íonas dridiau 
a thair nos ym mol y morfil, felly y 
bydd Mab y dyn dridiau a thair 
nos y'nghalon y ddaear. 

41 Gwŷr Ninefe a gyfodant yn y 
farn gyd â'r genhedlaeth hon, ac a'i 
condemniant hi; am iddynt hwy 
edifarhâu wrth bregeth Ionas: ac 
wele îwy nâ Ionas yma, 

42 Brenhines y dehau a gyfyd yn 
y farn gyd â'r genhedlaeth hon, ac 
a'i condemnia hi; am iddi hi ddy- 
fod o eithafoedd y ddaear i glywed 
doethineb Solomon: ac wele îwy 
nâ Solomon yma. 

43 A phan el yr yspryd aflan 
allan o ddyn, efe a rodia ar hŷd 
lleoedd sychion, gan geisio gor- 
phwysdra, ac nid yw yn ei gael. 

44 Yna medd efe, Mi a ddych- 
welaf i'm tŷ o'r lle y daethum allan. 
Âc wedi y delo, y mae yn ei gael 
yn wag, wedi eì ysgubo, a'i drwsio. 

45 Yna y mae efe yn myned, ac 
yn cymmeryd gyd ag ef ei hun saith 
yspryd eraill, gwaeth nag ef ei 
hun ; ac wedi iddynt fyned i mewn, 
hwy a gyfanneddant yno : ac y mae 
diwedd y dyn hwnnw yn waeth nâ'i 
ddechreuad. Felly y bydd hefyd 
i'r genhedlaeth ddrwg hon. 

46 4] Tra'r ydoedd efe yn llafaru 
wrth y torfeydd, wele, ei fam a'i 
frodyr oedd yn sefyll allan, yn ceisio 
ymddiddan ag ef. 

47 A dywedodd un wrtho, Wele, 
y mae dy fam di a'th frodyr yn sef- 
yll allan, yn ceisio ymddiddan â 
thi. 

48 Ac efe a attebodd ac a ddy- 
wedodd wrth yr hwn a ddywedasai 
wrtlio, Pwy yw fy mam i? a phwy 
yw îy mrodyr i? 

20 


49 Ac efe a estynodd ei law tm 
ag at ei ddisgyblion, ac a ddywed- 
odd, Wele, fy mam i, a'm brodyr i. 

50 Canys pwy bynnag a_ wna 
ewyllys îy Nhad yr hwn sydd yn y 
nefoedd, efe yw fy mrawd i, a'm 
chwaer, a'm mam, 


PEN. XIII. 

5. Dammeg yr hauwr a'r had; 18 a'i deong- 
liad. 94 Dammeg yr efrau, 31 yr had 
mwstard, 383 y surdoes, 44 trysor 
cuddiedig, 45 y perl, 47 a'r rhwyd. 
53 Y modd y dirmygir Crist gan eì wlad- 
wŷr ei hun. 

DYDD hwnnw yr aeth yr 
Iesu allan o'r tŷ, ac yr eist- 
eddodd wrth lan y môr. 

ZA thorfeydd. lawer a ymgyn- 
nullasant atto ef, fel yr aeth efe i'r 
llong, ac yr eisteddodd: a'r holl 
dyrfa a safodd ar y lan, 

3 Ac efe a lafarodd wrthynt 
lawer o bethau trwy ddamhegion, 
gan ddywedyd, Wele, yr hauwr a 
aeth allan i hau. 

4 Ac fel yr oedd efe yn hau, peth 
a syrthiodd ar fin y ffordd ; a'r adar 
a ddaethant ac a'i difasant. 

5 Peth arall a syrthiodd ar greig- 
leoedd, lle ni chawsant fawr ddaear: 
ac yn y man yr eginasant, gan nad 
oedd iddynt ddyfnder daear : 

6 Ac wedi codi yr haul, y poeth- 
asant; ac am nad oedd ganddynt 
wreiddyn, hwy a wywasant. 

7 A pheth arall a syrthiodd ym 
mhlith y drain ; a'r drain a godasant, 
ac a'u tagasant hwy. 

8 Peth arall hefyd a_ syrthiodd 
mewn tir da, ac a_ ddygasant 
ffrwyth, peth ar eì ganfed, arall ar 
ei dri-ugeinfed, arall ar eì ddegfed 
ar hugain, 

9 Y neb sydd ganddo glustiau i 
wrandaw, gwrandawed. 

10 A daeth y disgyblion, ac a 
ddywedasant wrtho, Paham yr wyt 
ti yn llafaru wrthynt trwy ddam- 
hegion ? 

11 Ac efe a attebodd ac a ddy- 
wedodd wrthynt, Am roddi ìi chwi 
wybod dirgelion teyrnas nefoedd, 
ac ni roddwyd iddynt hwy. 

12 Oblegyd pwy bynnag sydd 
ganddo, i hwnnw y rhoddir, ac efe 
a gaifî helaethrwydd: eithr pwy 
bynnag nid-oes ganddo, oddi arno 


S. MATTHEW, XIII. 


ef y dygir, ïe, yr hyn sydd ganddo, 
13 Am hynny yr ydwyf yn llafaru 


| wrthynt hwy ar ddamhegion: canys 


a hwy yn gweled, nid ydynt yn gwel- 
ed; ac yn clywed, nid ydynt yn clyw- 


|ed, nac yn deall. 


14 Ac ynddynt hwy y cyflawnir 
prophwydoliaeth Esaias, yr hon 
sydd yn dywedyd, Gan glywed y 
clywch, ac ni ddeallwch; ac yn 
gweled y gwelwch, ac ni chanfydd- 
wch. 

15 Canys brasawyd calon y bobl 
hyn, a hwy a glywsant â'u clustiau 
yn drwm, ac a ganasant eu llygaid; 
rhag canfod â'u llygaid, a chlywed 
â'u clustiau, a deall â'r galon, a 
throi, ac i mi eu hiachâu hwynt: 

16 Eithr dedwydd yw eich llygaid 
chwi, am eu bod yn gweled; a'ch 
clustiau, am eu bod yn clywed. 

17 Oblegyd yn wir y dywedaf i 
chwi, chwennychu o lawer o broph- 
wydi a rhai cyfiawn weled y pethau 
a welwch chwi, ac ni's gwelsant ; 
a chlywed yr hyn a glywch chwi, ac 
ni's clywsant. 

18 $] Gwrandêwch chwithau gan 
hynny ddammeg yr hauwr. 

19 Pan glywo neb air y deyrnas, 
acheb ei ddeall, y mae y drwg yn 
dyfod, ac yn cipio 'r hyn a hauwyd 
yn ei galon ef. Dyma yr hwn a 
hauwyd ar fia y ffordd. 

90 A'r hwn a hauwyd ar y creigle- 
oedd, yw 'r hwn sydd yn gwrandaw 
y gair, ac yn ebrwydd trwy lawen- 
ydd yn ei dderbyn ; ; 

21 Ond nid oes ganddo wreiddyn 
ynddo ei hun, eithr dros amser y 
mae: a phan ddelo gorthrymder 
neu erlid oblegyd y gair, yn y fan 
efe a rwystrir. 

22 A'r hwn a hauwyd ym mhlith y 
drain, yw 'r hwn sydd yn gwrandaw 
y gair ; ac y mae gofal y byd hwn, 
a thwyll cyfoeth yn tagu 'r gair, ac 
y mae yn myned yn ddiffrwyth. 

23 Ond yr hwn a hauwyd yn y 
tir da, yw 'r hwn sydd yn gwrandaw 
y gair, ac yn eì ddeall ; sef yr hwn 
sydd yn ffrwytho, ac yn dwyn peth 
ei ganfed, arall ei dri-ugeinfed, arall 
ei ddegfed ar hugain. . 

24 «I Dammeg arall a osododd 

3] 


efe iddynt, gan ddywedyd, Teyrnas 
nefoedd sydd gyffelyb i ddyn a hau- 
odd had da yn ei faes: 

25 A thra yî oedd y dynion yn 
cysgu, daeth ei elyn ef ac a hauodd 
efrau ym mhlith y gwenith, ac a 
aeth ymaith. 

26 Ac wedi i'r eginyn dyfu, a 
dwyn ffrwyth, yna 'r ymddangosodd 
yr efrau hefyd. 

97 A gweision gwr y tŷ a ddaeth- 
ant, ac a ddywedasant wrtho, Arg- 
lwydd, oni hauaist ti had da yn dy 
faes? o ba le gan hynny y mae yr 
efrau ynddo? 

28 Yntau a ddywedodd wrthynt, 
Y gelyn ddyn a wnaeth hyn. A'r 
gweision a ddywedasant wrtho, A 
fynni di gan hynny i ni fyned a'u 
casglu hwynt? 

29 Ac efe a ddywedodd, Na fyn- 
naf; rhag i chwi, wrth gasglu yr 
efrau, ddiwreiddio y gwenith gyd â 
hwynt. 

30 Gadêwch i'r ddau gyd-dyfu 
hyd y cynhauaf: ac yn amser y 
cynhauaf y dywedaf wrth y medel- 
wŷr, Cesglwch yn gyntaf yr efrau, a 
rhwymwch hwynt yn ysgubau i'w 
llwyr-losgi ; ond cesglwch y gwenith 
i'm hysgubor. 

31 $] Dammeg arall a osododd 
efe iddynt, gan ddywedyd, Cylfelyb 
yw teyrnas nefoedd i ronyn o had 
mwstard, yr hwn a gymmerodd dyn 
ac a'i hauodd yn ei faes. 

32 Yr hwn yn wir sydd leiaf o'r 
holl hadau; ond wedi iddo dyfu, 
mwyaf un o'r llysiau ydyw, ac y mae 
efe yn myned yn bren; fel y mae 
adar y nef yn dyfod, ac yn nythu 
yn ei gangau ef, 

33 $T Dammeg arall a lafarodd 
efe wrthynt, Cyffelyb yw teyrnas 
nefoedd i surdoes, yr hwn a gym- 
merodd gwraig ac a'i cuddiodd 
mewn tri pheccaid o flawd, hyd oni 
surodd y cwbl. 

34 Hyn oll a lafarodd yr Iesu 
trwy ddamhegion wrth y torfeydd ; 
ac heb ddammeg ni lafarodd efe 
wrthynt : 

35 Fel y cyflawnid yr hyn a ddy- 
wedwyd trwy'r prophwyd, gan ddy- 
wedyd, Agoraf fy ngenau mewn 


S. MATTHEW, XIV. 


damhegion ; mynegaf bethau cudd- 
iedig er pan seiliwyd y byd. 

36 4] Yna yr anfonodd yr Iesu y 
torfeydd ymaith, ac yr aeth i'r tŷ: 
a'i ddisgyblion a ddaethant atto, 
gan ddywedyd, Eglura ini ddam- 
meg efrau 'r maes. 

37 Ac efe a attebodd ac a ddy- 
wedodd wrthynt, Yr hwn sydd yn 
hau yr had da yw Mab y dyn; 

38 A'r maes yw 'r byd; a'r had 
da, hwynt-hwy yw plant y deyrnas; 
a'r efrau yw plant y drwg ; 

39 A'r gelyn yr hwn a'u hauodd 
hwynt, yw diafol ; a'r cynhauaf yw 
diwedd y byd ; a'r medelwŷr yw yr 
angylion. 

40 Megis gan hynny y cynhullir 
yr efrau, ac a'u llwyr-losgir yn y tân ; 
felly y bydd yn niwedd y byd hwn, 

41 8] Mab y dyn a ddenfyn ei 
angylion, a hwy a gynhullant allan 
o'i deyrnas eî yr holl dramgwydd- 
iadau, a'r rhai a wnant anwiredd ; 

42 Ac a'u bwriant hwy i'r ffwrn 
dân; yno y bydd wylofain a rhingc- 
ian dannedd. 

43 Yna y llewyrcha y rhai cyf- 
iawn fel yr haul, yn nheyrnas eu 
Tad. Yr hwn sydd ganddo glustiau 
i wrandaw, gwrandawed. 

44 $] Drachefn, cyffelyb yw 
teyrnas nefoedd i drysor wedi ei 
guddio mewn maes ; yr hwn wedi i 
ddyn ei gaffael, a'i cuddiodd, ac o 
lawenydd am dano, sydd yn myned 
ymaith, ac yn gwerthu yr hyn oll a 
fedd, ac yn prynu y maes hwnnw. 

45 64] Drachefn, cyffelyb yw 
teyrnas nefoedd ìi farchnattawr, yn 
ceisio perlau teg : 

46 Yr hwn wedi iddo gaffael un 
perl gwerthfawr, a aeth ac a werth- 
odd gymmaint oll ag a feddai, ac 
a'i prynodd ef. 

47 $] Drachefn, cyffelyb yw 
teyrnas nefoedd ì rwyd a fwriwyd 
yn y môr, ac a gasglodd o bob rhyw 
beth: 

48 Yr hon, wedi ei llenwi, a ddyg- 
asant i'r lan, ac a eisteddasant, ac 
a gasglasant y rhai da mewn llestri, 
ac a fwriasant allan y rhai drwg. 

49 Felly y bydd yn niwedd y 
byd: yr angyllon a ant allan, ac a 


ddidolant y rhaì drwg o blith y rliai 

cyfiawn ; 

50 Ac a'u bwriant hwy i'r ffwrn 
dân : yno y bydd wylofain a rhingc- 
ian dannedd. 

51 Iesu a ddywedodd wrthynt, 
A ddarfu i chwi ddeall hyn oll? 
Hwythau a ddywedasant wrtho, Do. 
Arglwydd. ” 

5? A dywedodd yntau wrthynt, 
Am hynny pob ysgrifenydd wedi ei 
ddysgu i deyrnas nefoedd, sydd deb- 
yg i ddyn o berchen tŷ, yr hwn 
sydd yn dwyn allan o'i drysor, beth- 
au newydd a hen. 

53 4] A bu, wedi i'r Iesu orphen 
y damhegion hyn, eîe a ymadawodd 
oddi yno. 

54 Ac efe a ddaeth i'w wlad ei 
hun, ac a'u dysgodd hwynt yn eu 
synagog ; fel y synnodd arnynt, ac 
y dywedasant, O ba le y daeth y 
doethineb hyn a'r gweithredoedd 
nerthol i'r dyn hwn? 

55 Onid hwn yw mab y saer? 
onid Mair y gelwir eì fam ef? a 
Iago, a Ioses, a Simon, a Iudas, ei 
frodyr ef? 

56 Ac onid yw ei chwïorydd ef 
oll gyd â ni? o ba le gan hynny y 
mae gan hwn y pethau hyn oll? 

57 A hwy a rwystrwyd ynddo ef. 
Â'r Iesu a daywelodd yda Nid 
yw prophwyd Heb anrhydedd, ond 
yn ei wlad ei hun, ac yn ei dŷ ei 
hun. 

58 Ac ni wnaeth efe nemmawr o 
weithredoedd nerthol yno, oblegyd 
eu hanghrediniaeth hwynt. 

PEN. XIV. 

1 Tyb Herod am Grist. 3 Carchar Ioan, a'i 
ddihenydd. 13 Yr Iesu yn ymado i le 
anial; 5 lle y mae efe yn porthi pum 
mil o bobl â phum torth, ac â dau bysg- 
odyn :” 99 yn rhodio ar y môr at ei ddis- 
gyblion : 34 ac wedi tirio yn Gennesaret, 
yn iachâu y cleifion a gyffyrddai ag 
ymyl ei wisg ef. 

7 PRYD hwnnw y clybu Herod 

y tetrarch son am yr Iesu ; 

2 Ac efe a ddywedodd wrth ei 
weision, Hwn yw Ioan Fedyddiwr: 
efe a gyfododd o feirw, ac am 
hynny y mae nerthoedd yn gweithio 
ynddo ef. 

3 8] Canys Herod a_ddaliasai 
Ioan, ac a'i rhwymasai, ac a'i dod- 


S. MATTHEW, XIV. 


asai y ngharchar oblegyd Herodias, 
gwraig Philip ei frawd ef. 

4 Canys Ioan a ddywedodd 
wrtho, Nid cyfreithlawn iti ei chael 
ni 


| 5 Ac efe yn ewyllysio ei roddi ef 
ì farwolaeth, a ofnodd y dyrfa ; can- 
ys hwy a'i cymmerent ef megis 
prophwyd. 

6 Eithr pan gadwyd dydd gened- 
igaeth Herod, y dawnsiodd merch 
Herodias ger eu bron hwy, ac a 
ryngodd fodd Herod. 

7 O ba herwydd efe a addawodd 
trwy lw roddi iddi beth bynnag a 
ofynai. 

8 A hithau, wedi ei rhag-ddysgu 
gan ei mam, a ddywedodd, Dyro i 
mi yma ben Ioan Fedyddiwr mewn 
dysgl. 

9 A'r brenhina fu drist ganddo : 
eithr o herwydd y llw, a'r rhai a 
eisteddent gyd ag ef wrth y ford, efe 
a orchymynodd ei roi ef iddi. 

10 Ac efe a anfonodd ac a dorr- 
odd ben Ioan yn y carchar. 

11 A dycpwyd ei ben eî mewn 
dysgl, ac a'i rhoddwyd i'r llangces : 
a hi a'i dug (f i'w mam. 

12 A'i ddisgyblion ef a ddaethant 
ac a gymmerasant ei gorph ef, ac 
a'i claddasant: ac a aethant ac a 
fynegasant i'r Iesu. 

13 4] A phan glybu yr Iesu, efe a 
ymadawodd oddi yno mewn llong, 
i anghyfanneddle o'r naill du: ac 
wedi clywed o'r torfeydd, hwy a'i 
canlynasant ef ar draed allan o'r 
dinasoedd, 

14 A'r Iesu a aeth allan, ac a 
welodd dyrfa fawr, ac a dosturiodd 
wrthynt, ac efe a iachaodd eu 
cleifion nwynt. 

15 4] Ac wedi ei myned hi yn 
hwyr, daeth ei ddisgyblion atto, gan 
ddywedyd, Y lle sydd anghyfan- 
nedd, a'r awr a aeth weithian heibio: 
gollwng y dyrîa ymaith, fel yr elont 
i'r pentrefi, ac y prynont iddynt 
wyd. 

15 A'r [esu a ddywedodd wrth- 
ynt, Nid rhaid iddynt fyned ymaith: 
rhoddwch chwi iddynt beth i'w 
fwytta. 

17 A hwy a ddywedasant wrtho, 

23 


Nid oes gennym ni yma ond pum 
torth, a dau bysgodyn. 

18 Ac efe a ddywedodd, Dyg- 
wch hwynt yma i mi. 

19 Ac wedi gorchymyn i'r torf- 
eydd eistedd ar y gwelltglas, a 
chymmeryd y pum torth, a'r ddau 
bysgodyn, efe a edrychodd i fynu 
tu a'r nef, ac a fendithiodd, ac a 
dorrodd, ac a roddes y torthau i'r 
disgyblion, a'r disgyblion i'r torf- 
eydd. 

20 A hwynt oll a fwyttasant, ac 
a gawsant eu digon: ac a godasant 
o'r briw-Îwyd oedd y'ngweddill, 
ddeuddeg basgedaid yn llawn. 

21 A'r rhai a fwyltasent oedd 
ynghŷlch pum-mil o wŷr, heb law 
gwragedd a phlant. 

29 4] Ac yn y fan y gyrrodd yr 
Iesu ei ddisgyblion i fyned i'r llong, 
ac i fyned i'r lan arall o'i flaen ef, 
tra byddai efe yn gollwng y torf- 
eydd ymaith. 

23 Ac wedi iddo ollwng y torf- 
eydd ymaith, efe a esgynodd i'r 
mynydd wrtho ei hun, i weddïo: 
ac wedi ei hwyrhâu hi, yr oedd efe 
yno yn unig. 

94 A'r llong oedd weithian yn 
nghanol y môr, yn drallodus gan 
donnau: canys gwynt gwrthwyn- 
ebus ydoedd. 

25 Ac yn y bedwaredd wylfa o'r 
nos yr aeth yr Iesu attynt, gan rodio 
ar y môr. 

26 A phan welodd y disgyblion 
ef yn rhodio ar y môr, dychrynasant, 
gan ddywedyd, Drychiolaeth ydyw. 
A hwy a waeddasant rhag ofn. 

27 Ac yn y man y llafarodd yr 
Iesu wrthynt, gan ddywedyd, Cym- 
merwch gysur: myfi ydyw; nac 
ofnwch. 

28 A Phedr a'i hattebodd, ac a 
ddywedodd, O Arglwydd, os tydi 
yw, arch i mi ddyfod attat ar y 
dyfroedd. 

99 Ac efe a ddywedodd, Dyred. 
Ac wedi i Pedr ddisgyn o'r llong, 
efe a rodiodd ar y dyfroedd, ì ddy- 
îod at yr Iesu. 

30 Ond pan welodd eîe y gwynt 
yn gryî, efe a ofnodd: a phan 
ddechreuodd suddo, efe a lefodd, 


S. MATTHEW, XV. 


gan ddywedyd, Arglwydd, cadw îi. 

31 Ac yn y man yr estynodd yr 
Iesu eî law, ac a ymaflodd ynddo 
ef, ac a ddywedodd wrtho, 'Tydi o 
ychydig îfydd, paham y petrusaist ? 

32 A phan aethant hwy i mewn 
i'r llong, peidiodd y gwynt. 

33 A daeth y rhai oedd yn y 
llong, ac a'i haddolasant ef, gan 
ddywedyd, Yn wir Mab Duw yd- 
wyt ti. i 

34 8] Ac wedi iddynt fyned tros- 
odd, hwy a ddaethant i dir Genne- 
saret, 

35 A phan adnabu gwŷr y fan 
honno ef, hwy a anfonasant i'r holl 
wlad honno o amgylch, ac a ddyg- 
asant atto y rhai oll oedd mewn 
anhwyl : 

36 Ac a altolygasant iddo gael 
cyffwrdd yn unig ag ymyl ei wisg 
eî: a chynnifer ag a gyffyrddodd 
a iachawyd. 

PEN. XV. 

3 Crist yn argyhoeddi'r ysgrifenyddion a'r 
Phariseaid, am dorri gorchymynion Duw 
trwy eu traddodiadau eu hunaìn : 11 yn 
«dysgu nad yw y peth sydd yn myned î 
mewn i'r genau, yn halogi dyn: 91 yn 
iachâu merch y wraig o Canaan, 30 a 
thorfoedd eraill lawer: 39 ac â saith 
dorth, ac ychydig bysgod bychain, yn 
porthi pedair mil o wŷr, heb law gwrag- 
edd a phlant. 


ADN A'r ysgrifenyddion a'r Pha- 
riseaid, y rhai oedd o Ierusa- 
lem, a ddaethant at yr Iesu, gan 
ddywedyd, 

2 Paham ymae dy ddisgyblion 

di yn troseddn traddodiad yr hynaf- 
iaid? canys nid ydynt yn golchi eu 
dwylaw pan fwyttaont fara. 
_ 8 Ac efe a attebodd ac a ddy- 
wedodd wrthynt, A phaham yr 
ydych chwi yn troseddu gorchymyn 
Duw trwy eich traddodiad chwi? 

4 Canys Duw a orchymynodd, 
gan ddywedyd, Anrhydedda dy dad 
a'th fam: a'r hwn a felldithio dad 
neu fam, lladder ef yn farw. 

5 Eithr yr ydych Yy yn dywed- 
yd, Pwy bynnag a ddywedo wrth 
ei Mod SEN fam, Rhodd yw pa 
beth bynnag y ceit les oddi wrthyf 
îi, ac ni anrhydeddo ei dad neu ei 
fam, difuì fydd. 

6 Ac fel hyn y gwnaethoch or- 

24 


chymyn Duw yn ddi-rym trwy eich 
traddodiad eich hun. 

7 Oh ragrithwŷr, da y prophwyd- 
odd Esaias am danoch chwi, gan 
ddywedyd, 

8 Nesâu y mae y bobl hyn attaf 
â'u genau, a'm hanrhydeddu â'u 
gwefusau ; a'u calon sydd bell oddi 
wrthyf. 

9 Eithr yn ofer y'm hanrhydedd- 
ant ì, gan ddysgu gorchymynion 
dynion yn ddysveidiaeth. 

10 4j Ac wedi iddo alw y dyrfa 
atto, efe a ddywedodd wrthynt, 
Clywch a deallwch. 

11 Nid yr hyn sydd yn myned i 
mewn i'r genau sydd yn halogi dyn ; 
ond yr hyn sydd yn dyfod allan o'r 
genau, hynny sydd yn halogi dyn. 

12 Yna y daeth ei ddisgyblion 
atto, ac a ddywedasant wrtho, A 
wyddost ti ymrwystro o'r Phariseaid 
wrth glywed yr ymadrodd hwn ? 

13 Ac yntau a attebodd ac a ddy- 
wedodd, Pob planhigyn yr hwn ni's 
plannodd fy Nhad nefol a ddï- 
wreiddir. 

14. Gadêwch iddynt : tywysogion 
deillion i'r deillion ydynt. Ac os y 
dall a dywys y dall, y ddau a syrth- 
iant yn y ffos. 

15 A Phedr a attebodd, ac a ddy- 
wedodd wrtho, Eglura i nì y ddam- 
meg hon. 

16 A dywedodd yr Iesu, A ydych 
chwithau etto heb ddeall? 

17 Onid ydych chwi yn deall 
etto, fod yr hyn oll sydd yn myned 
i mewn i'r genau yn cilio i'r bola, 
ac y bwrir eî allan i'r geudy? 

18 Eithr y pethau a ddeuantallen 
o'r genau, sy'n dyfod allan o'r galon, 
a'r pethau hynny a halogant ddyn. 

19 Canys o'r galon y mae medd- 
yliau drwg yn dyfod allan, lladdiad- 
au, tor-prïodasau, godinebau, llad- 
radau, cam-dystiolaethau, cablau. 

20 Dyma 'r pethau sy'n halogi 
dyn: eithr bwytta â dwylaw heb 
olchi ni haloga ddyn. 

21 4] A'r Iesu a aeth oddi yno, 
ac a giliodd ì dueddau Tyrus a 
Sidon, 

29 Ac wele, gwraig o Canaan a 
ddaeth o'r parthau hynny, ac a lef- 


5. MATTHEW, XVI. 


odd, gan ddywedyd wrtho, 'Tru- 
garhâ wrthyf, O Arglwydd, Fab 
Dafydd: y mae îy merch yn ddrwg 
ei hwyl gan gythraul. 

23 Eithr nid attebodd efe iddi un 
gair. A daeth ei ddisgyblion atto, 
ac a attolygasant iddo, gan ddywed- 
yd, Gollwng hi ymaith; canys y 
mae hi yn llefain ar ein hol. 

94 Ac efe a attebodd ac a ddy- 
wedodd, Ni'm danfonwyd i ond at 
ddefaid colledig tŷ Israel. 

25 Omd hi a ddaeth ac a'i hadd- 
olodd eî, gan ddywedyd, Arglwydd, 
cymmorth fi. 

26 Ac efe a attebodd ac a ddy- 
wedodd, Nid da cymmeryd bara 'r 
plant, a'i fwrw i'r cwn. 

27 Hithau a ddywedodd, Gwir 
yw, Arglwydd : canys y mae 'r cwn 
yn bwyita o'r briwsion sy 'n syrthio 
oddi ar îwrdd eu harglwyddi. 

28 Yna 'r attebodd yr Iesu, ac a 
ddywedodd wrthì, Ha wraig, mawr 
yw dy îfydd: bydded i ti fel yr wyt 
yn ewyllysio. A'i merch a iacha- 
wyd o'r awr honno allan. 

29 8] A'r Iesu a aeth oddi yno, 
ac a ddaeth ger llaw môr Galilea ; 
ac a esgynodd i'r mynydd, ac a 
eisteddodd yno. 

30 A daeth atto dorfeydd lawer, 
a chanddynt gyd â hwynt gloffion, 
deillion, mudion, anafusion, ac eraill 
lawer: a hwy a'u bwriasant ìi lawr 
wrth draed yr Íesu. ac efe a'u 
hiachaodd hwynt: 

31 Fel y rhyfeddodd y torfeydd, 
wrth weled y mudion yn llafaru, y 
rhai anafus yn iach, y cìoffion yn 
rhodio, a'r deillion yn gweled: a 
hwy a ogoneddasant Dduw Israel. 

32 4| A galwodd yr Iesn ei ddis- 
gyblion atto, ac a ddywedodd, Yr 
ydwyî yn tosturio wrth y dyrfa; 
canys y maent yn aros gyd â mi 
dridiau weithian, ac nid oes gandd- 
ynt ddim i'w fwytta : ac nid ydwyf 
yn ewyllysio eu gollwng hwynt 
ymaith ar eu cythlwng, rhag eu 
llewygu ar y ffoedd. 

33 A'i ddisgyblion a ddywedent 
wrtho, O bale y caem ni gymmaint 
o fara yn y diffeithwch, fel y di- 
gonid tyrfa gymmaint 7 
25 


-“ 


34. A'r Iesu a ddywedai wrthynt, 
Pa sawl torth sydd gennych ? A hwy 
a ddywedasant, Saith, ac ychydig 
bysgod bychain. 

35 Ac efe a orchymynodd i'r torí- 
eydd eistedd ar y ddaear. 

36 A chan gymmeryd y saith 
dorth, a'r pysgod, a dïolch, efe a'u 
torrodd, ac a'u rhoddodd i'w ddis- 
gyblion, a'r disgyblion i'r dyrfa. 

37 A hwy oll a îwyttasant, ac a 
gawsant eu digon: ac a godasani 
o'r briw-îwyd oedd y'ngweddill, 
saith fasgedaid yn llawn. 

38 A'r rhai a îwyttasant oedd bed- 
air mil o wŷr, heb law gwragedd 
a phlant. 

39 Ac wedi iddo ollwng y torf- 
eydd ymaith, efe a aeth i long, ac 
a ddaeth i barthau Magdala. 

PEN. XVI 
1 Y Phariseaid yn gofynarwydd. 6 Iesu yn 
rhybuddio eì ddisgyblion am lefain y Pha- 
riseaid a'r Saduceaid. 13 Tyb y bobl. 
am Grist, 16 achyffes Pedr am dano, 
91 Jesu yn rhag-fynegi ei farwolaeth ; 
93 yn ceryddu Pedr am eì gynghori i'r 
gwrthwyneb: 94 ac yn rhybuddio y 
sawl a fynnent ei ganlyn ef, ì ddwyn y 
groes. 

C wedi i'r Phariseaid a'r Sa- 
/. Â. duceaid ddyfod atto, a'i dem- 
tio, hwy a attolygasant iddo ddang- 

os iddynt arwydd o'r nef. 

2 Ac efe a attebodd ac a ddy- 
wedodd wrthynt, Pan fyddo 'r hwyr, 
y dywedwch, 'Fywydd teg: canys 
y mae 'r wybr yn goch. 

8 A'r borc, Heddyw dryccin: 
canys y mae 'r wybr yn goch ac yn 
bruddaidd. O ragrithwŷr, chwi a 
îedrwch ddeall wyneb yr wybren; 
ac oni fedrwch arwyddion yr am- 
serau? 

4 Y mae cenhedlaeth ddrwg a 
godinebus yn ceisio arwydd ; ac ar- 
wydd ni's rhoddir iddi, ond arwydd 
y prophwyd Ionas. Ac efe a'n 
gadawodd hwynt, ac a aeth ymaith. 

5 Ac wedi dyfod ei ddisgyblion 
ef i'r lan arall, hwy a_ollyngasent 
dros gof gymmeryd bara genthynt. 

6 4] A'r Iesu a ddywedodd wrth- 
ynt, Edrychwch ac ymogelwch rhag 
surdoes y Phariseaid a'r Saduceaid. 

7 A hwy a ymresymmasant yn eu 
plith eu bnnain, gan ddywedyd, 


S. MATTHEW, XVII. 


Hyn sydd am na chymmerasom fara 
gennym. h 

8 Â'r Iesu yn gwybod, a ddy- 
wedodd wrthynt, Chwychwi o ych - 
ydig ffydd, paham yr ydych yn 
ymresymmu yn eich plith eich hun- 
ain, am na chymmerasoch fara gyd 
â chwi? 

9 Onid ydych chwi yn deall etto, 
nac yn cofio pum torth y pum-mil, 
a pha sawl basgedaid a gymmeras- 
och i fynu? 

10 Na saith dorth y pedeir-mil, 
a pha sawl cawellaid a gymmeras- 
och i fynu? 

11 Pa fodd nad ydych yn deall, 
nad am fara y dywedais wrthych, 
ar ymogelyd rhag surdoes y Phari- 
seaid a'r Saduceaid? 

í2 Yna y deallasant na ddywed- 
asai efe am ymogelyd rhag surdoes 
bara, ond rhag athrawiaeth y Pha- 
riseaid a'r Saduceaid. 

13 4] Ac wedi dyfod yr Iesu i 
dueddau Cesarea Philippi, efe a 
ofynodd i'w ddisgyblion, gan ddy- 
wedyd, Pwy y mae dynion yn dy- 
wedyd fy mod i, Mab y dyn? 

14 A hwy a ddywedasant, Rhai, 
mai Ioan Fedyddiwr, a rhaì, mai 
Elïas, ac eraill, mai Ieremïas, neu 
un o'r prophwydi. v 

15 Efe a ddywedodd wrthynt, 
Ond pwy meddwch chwi ydwyf fi? 

16 A Simon Pedr a attebodd ac 
a ddywedodd, 'Ti yw y Crist, Mab 
y Duw byw. | 

17 Â'r Iesu gan atteb a ddywed- 
odd wrtho, Gwyn dy fyd di, Simon 
mab Iona: canys nid cig a gwaed 
a ddatguddiodd hyn i ti, ond fy 
'Nhad yr hwn sydd yn y nefoedd, 

18 Ac yr ydwyf finnau yn dy- 
wedyd i ti, mai ti yw Pedr, ac ar 
y graig hon yr adeiladaî fy eglwys; 
a phyrth uffern ni's gorchfygant hi. 

19 A rhoddaf i ti agoriadau teyrn- 
as nefoedd: a pha beth bynnag a 
rwymech ar y ddaear,a fydd rhwym- 
edig yn y nefoedd; a pha beth 
bynnag a ryddhaech ar y ddaear, a 
fydd wedi ei ryddhâu yn y nefoedd, 

20 Yna y gorchymynodd efe i'w 
ddisgyblion, na ddywedent i neb 
mai eîe oedd ga Grist. 

2 


21 ui O hynny allan l dechreu- 

odd yr Iesu ddangos i'w ddisgyblion 

fod yn rhaid iddo fyned i Ierusalem, 

a dioddef llawer gan yr henuriaid, 

a'r arch-offeiriaid, a'r ysgrifenydd- 

ion, a'i ladd, a chyfodi, y trydydd 

dydd. 

22 A Phedr, wedi eì gymmeryd 
ef atto, a ddechreuodd ei geryddu 
ef, gan ddywedyd, Arglwydd, tru- 
garhâ wrthyt dy hun; ni's bydd hyn 
iti. 

23 Ac efe a drodd, ac a ddywed- 
odd wrth Pedr, Dos yn fy oli, Sa- 
tan : rhwystr ydwyt tii mi: am nad 
ydwyt yn synied y pethau sy o 
Dduw, ond y pethau sy o ddynion. 

24 4] Yna y dywedodd yr Iesu 
wrth ei ddisgyblion, Os myn neb 
ddyfod ar fy ol i, ymwaded ag ef ei 
hun, a chyfoded ei groes, a chan- 
lyned fi. 

25 Canys pwy bynnag a ewyllysio 
gadw ei fywyd, a'i cyll: a phwy 
bynnag a gollo ei fywyd o'm plegyd 
i, â'i caiff, 

26 Canys pa lesâd ìi ddyn, os 
ynnill efe yr holl fyd, a cholli eì 
enaid ei hun? neu pa beth a rydd 
dyn yn gyfnewid am ei enaid? 

27 Canys Mab y dyn a ddaw 
y'ngogoniant ei Dad gyd â'i angyl- 
lon ; ac yna y rhydd eîe i bawb yn 
ol ei weithred. 

28 Yn wir y dywedaf wrthych, 
Y mae rhai o'r sawl sydd yn sefyll 
yma, a'r ni phrofant angan, hyd oni 
welont Fab y dyn yn dyfod yn ei 
frenhiniaeth. 

PEN. XVII. . 

1 Gwedd-newidiad Crist. 14 Y mae efe yn 
iachâu y lloerig; 99 yn rhag-fynegi ei 
ddioddefaint; 94 ac yn talu teyrn-ged, 

C ar ol chwe diwrnod, y cym- 
merodd yr Iesu Pedr, ac Iago, 

ac Ioan ei frawd, ac a'u dug hwy i 

fynydd uchel o'r neilldu. 

2 A gwedd-newidiwyd ef ger eu 
bron hwy: a'i wyneb a ddisgleir- 
iodd fel yr haul, a'i ddillad oedd 
cyn wynned a'r goleuni. 

3 Ac wele, Moses ac Elïas a ym- 
ddangosodd iddynt, yn ymddiddan 
ag ef. 

4 A Phedr a attebodd ac a ddy- 
wedodd wrth yr Iesu, O Arglwydd, 


S. MATTHEW, XVII. 
ua ywi ni fod yma: os ewyllysi, | chwi? pa hŷd y dioddefaf chwi? 


gwnawn yma dair pabell; un i li, 
ac un i Moses, ac un i Elïas. 


dygwch ef yma attaf fi. 
18 A'r Iesu a geryddodd y cy- 


5 Ac efe etto yn llafaru, wele, cwm- | thraul ; ac,efe a aeth allan o hono: 


mwl goleu. a'u cysgododd hwynt: 
ac wele, lef o'r cwmmwl, yn dywed- 
yd, Hwn yw fy anwyl fab, yn yr 
hwn y'm boddlonwyd: gwrandêwch 
arno ef. 

6 A phan glybu y disgyblion 
hynny, hwy a syrthiasant ar eu 
hwyneb, ac a ofnasant yn ddirfawr. 

7 A daeth yr Iesu, ac a gyífyrdd- 
odd â hwynt, ac a ddywedodd, 
Cyfodwch, ac nac ofnwch. 

8 Ac wedi iddynt ddyrchafu eu 
llygaid, ni welsant neb ond yr Iesu 
yn unig. 

9 Ac fel yr oeddynt yn dìsgyn 
o'r mynydd, gorchymynodd yr Iesu 
iddynt, gan ddywedyd, Na ddy- 
wedwch y weledigaeth i neb, hyd 
oni adgyîodo Mab y dyn o feirw. 

10 A'i ddisgyblion a ofynasant 
iddo, gan ddywedyd, Paham gan 
hynny y mae 'r ysgrifenyddion yn 
dywedyd, fod yn rhaid dyfod o 
Flïas yn gyntaf ? 

11 Â'r Íesu a attebodd ac a ddy- 
wedodd wrthynt, Elïas yn wir a 
ddaw yn gyntaf, ac a edfryd bob 
peth. 

12 Eithr yr ydwyf fi yn dywedyd 
ì chwi, ddyfod o Elïas eisoes; ac 
nad adnabuant hwy ef, ond gwneu- 
thur o honynt iddo beth bynnag a 
fynnasant: felly y bydd hefyd ìi Fab 
y dyn ddioddef ganddynt hwy. 

13 Yna y deallodd y disgyblion 
mai am Ioan Fedyddiwr y dywed- 
asai efe wrthynt. 

i4 4] Ac wedi eu dyfod hwy at 
y dyrfa, daeth atto ryw ddyn, ac a 
ostyngodd iddo ar ei liniau, 

'15 Ac a ddywedodd, Arglwydd, 
trugarhâ wrth fy mab, oblegyd y 
mae efe yn lloerig, ac yn flin amo: 
canys y mae efe yn syrthio yn y tân 
yn fynych, ac yn y dwfr yn fynych. 

16 Ac mi a'i dygais eî at dy 
ddisgyblion di, ac ni allent hwy ei 
iachau ef. 

17 Â'r Iesu a attebodd ac a ddy- 
wedodd, O genhedlaeth anffyddlon 
a throfâus, pa liŷd y byddaf gyd â 

27 


a'r bachgen a iachawyd o'r awr 
honno. - 

19 Yna y daeth y disgyblion at yr 
Iesu o'r neilldu, ac y dywedasant, 
Paham na allem ni eì fwrw ef allan? 

20 A'r Iesu a ddywedodd wrth- 
ynt, Oblegyd eich anghrediniaeth : 
canys yn wir y dywedaf i chwi, Pe 
bai gennych ffydd megis gronyn o 
had mwstard, chwi a ddywedech 
wrth y mynydd hwn, Symmud oddi 
yma draw, ac eîe a symmudai ; ac 
ni bydd dim ammhosibl i chwi. 

21 Eithr nid â y rhywogaeth hyn 
allan, ond trwy weddi ac ympryd. 

29 4] Ac fel yr oeddynt hwy yn 
aros yn Galilea, dywedodd yr Iesu 
wrthynt, Mab y dyn a draddodir i 
ddwylaw dynion : 

23 A hwy a'i lladdant, a'r tryd- 
ydd dydd y cyfyd efe. A hwy a 
aethant yn drist iawn. 

24 4] Ac wedi dyfod o honynt i 
Capernaum, y rhai oedd yn derbyn 
arìan y deyrn-ged a ddaethant at 
Pedr, ac a ddywedasant, Onid yw 
eich athraw chwi yn taln teyrn-ged? 

25 Yntau a ddywedodd, Ydyw. 
Ac wedi ei ddyfod ef i'r tŷ, yr Iesu 
a achubodd ei flaen ef, gan ddy- 
wedyd, Beth yr wytti yn ei dybied, 
Simon? gan bwy y cymmer brenhin- 
oedd y ddaear deyrn-ged neu dreth? 
gan en plant eu hun, ynte gan 
estroniaid ? 

26 Pedr a ddywedodd wrtho, 
Gan estroniaid ? Yr Iesu a ddywed- 
odd wrtho, Gan hynny y mae y 
plant yn rhyddion. 

2? Er hynny, rhag ì nî eu rhwys- 
tro hwy, dos i'r môr, a bwrw fâch, 
a chymmer y pysgodyn a_ ddêl 
i fynu yn gyntaf ; ac wedi i ti agor- 
yd ei safn, ti a gei ddam o arian: 
cymmer hwnnw, a dyro iddynt 
drosof ti a thithau. 


PEN. XVIII. 
1. Crist yn rhybuddio eì ddisgyblion i fod yn 
ostyngedig ac yn ddìnnpea ; 7 iochel 
Thwystrau, ac na ddirmygent y rhaî 
hain: 15 yn dysgu pa fodd y mae i 
mi ymddwyn tu ag at ein brodyr, pan 
wnelont i'n herbyn; “1 a pna sawl 


S. MATTHEW, XVIII. 


g»puìth y maddeuwn ìddynt: 93 yr hyn 
beth y mae yn eì osod allan trwy ddam- 
meg y brenhìn a gymmerai gyfrif gan ei 
weuton, 32 ac a gospodd yr hwn ni 
wnaethai drugaredd â'i gydymmaith. 
R yr awr honno y daeth y dis- 
gyblion at yr Iesu, gan ddy- 
wedyd, Pwy sydd fwyaf yn nheyrn- 
as nefoedd? 

2 Â'r Iesu a alwodd atto fach- 
gennyn, ac a'i gosododd yn eu canol 
hwynt ; 

3 Ac a ddywedodd, Yn wir y 
dywedaf i chwi, Oddi eithr eich 
troi chwi, a'ch gwneuthur fel plant 
bychain, nid ewch chwi ddim i 
mewn i deyrnas nefoedd. 

4 Pwy bynnag gan hynny a'i 
gostyngo ei hunan fel y bachgennyn 
hwn, hwnnw yw'r mwyaf yn nheyrn- 
as nefoedd. 

5 A phwy bynnag a dderbynio 
gyfryw îachgennyn yn fy enw i, a'm 
derbyn i. , 

6 A phwy bynnag a rwystro un 
o'r rhai bychain hyn a gredant ynof 
fi, da fyddai iddo pe crogid maen 
melin am ei wddf, a'i foddi yn eig- 
ion y môr, 

7 4] Gwae'r byd oblegyd rhwys- 
trau; canys anghenrhaid yw dyfod 
rhwystrau ; er hynny gwae y dyn 
hwnnw trwy yr hwn y daw y 
rhwystr. 

8 Am hynny os dy law neu dy 
droed a'th rwystra, tor hwynt 
ymaith, a thaîl oddi wrthyt: gwell 
yw i ti fyned i mewn i'r bywyd yn 
gloff, neu yn anafus, nag â chen- 
nyt ddwy law, neu ddan droed, dy 
daflu i'r tân tragywyddol. 

,9 Ac os dy lygad a'th rwystra, 
tyn ef allan, a thafl oddi wrthyt: 
gwell yw i ti yn un-lllygeidiog fyned 
i mewn i'r bywyd, nag â dau lygad 
gennyt dy daflu i dân uffern. 

10 Edrychwch na ddirmygoch yr 
un o'r rhai bychain hyn: canys yr 
ydwyf yn dywedyd i chwi, fod eu 
hangylion hwy yn y nefoedd bob 
amser yn gweled wyneb fy Nhad 
yr hwn sydd yn y nefoedd. 

11 Canys daeth Mab y dyn i 
gadw yr hyn a gollasid, 

19 Beth dybygwch chwi? O bydd 
gan ddyn gant o y nA a myned 


o un o honynt ar ddisberod ; oni âd 
efe yr amyn un cant, a myned i'r 
mynyddoedd, a cheisio yr hon a 
aeth ar ddisberod ? 

13 Ac os bydd iddo ei chael hì, 
yn wir meddaf i chwi, ymae yn 
llawenhâu am honno mwy nag am 
yr amyn un cant y rhai nid aethant 
ar ddisberod. 

14 Felly nid yw ewyllys eich Tad 
yr hwn sydd yn y nefoedd, gyfì- 
golli 'r un o'r rhai bychain hyn 

15 4j Ac os pecha dy frawd i'th 
erbyn, dos, acargyhoedda ef rhyngot 
tiac ef ei hun. Os efe a wrendy 
arnat, ti a ymnillaist dy frawd. 

16 Ac os efe ni wrendy, cymmer 
gyd â thi etto un neu ddau, fel yn 
ngenau dau -neu dri o dystion y 
byddo pob gair yn safadwy, 

17 Ac os efe ni wrendy arnynt 
hwy, dywed i'r eglwys ; ac os efe 
ni wrendy ar yr eglwys chwaitb, 
bydded ef i ti megis yr ethnig a'r 
publican. 

18 Yn wir meddaf i chwi, Pa 
bethau bynnag a rwymoch ar y 
ddaear, byddant wedi eu rhwymo 
yn y nef: a pha bethau bynnag a 
ryddhaoch ar y ddaear, a fyddant 
wedi eu rhyddhâu yn y nef. 

19 'Trachefn meddaf i chwi, Os 
cydsynia dau o honoch ar y ddaear, 
am ddim oll beth bynnag a'r a 
ofynant, efe a wneir iddynt gan îy 
Nhad yr hwn sydd yn y nefoedd. 

20 Canys lle mae dau neu dri 
wedi ymgynnull yn fy enw i, yno yr 
ydwyf yn eu canol hwynt. 

21 4j Yna y daeth Pedr atto ef, 


"ac a ddywedodd, Arglwydd, pa sawl 


gwaith y pecha fy mrawd i'm her- 
byn, ac y maddeuaf iddo? ai hyd 
seithwaith ? 

29 Yr Iesu a ddywedodd wrtho, 
Nid ydwyf yn dydd wrthyt, 
Hyd seithwaith: ond, Hyd ddeng- 
waith a thriugain seithwaith. 

. £3 Am hynny y cyffelybir 
teyrnas nefoedd 1 ryw frenhin a fyn- 
nai gael cyfrif gan ei weision. 

24 A phan ddechreuodd gyfrif, 
fe a ddygwyd atto un a oedd yn ei 
ddyled eî o ddengmil o dalentau. 

25 A chan nad oedd ganddo ddi» 


S. MAETHEW, XIX. 


i dalu, gorchymynodd ei arglwydd 
ei werthu ef, a'i wraig, a'i blant, a 
chwbl a'r a feddai, a thalu'r ddyled. 

26 A'r gwas a syrthiodd i lawr, 
ac a'i haddolodd eî, gan ddywedyd, 
Arglwydd, bydd ymarhous wrthyf, 
a mi a dalaf i ti y cwbl oll. 

- 97 Ac arglwydd y gwas hwnnw 

a dosturiodd wrtho, ac a'i gollyng- 

odd, ac a faddeuodd iddo y ddyled. 

28 Ac wedi myned o'r gwas 
hwnnw allan, efe a gaïodd un o'i 
gyd-weision yr hwn oedd yn ei ddyl- 
ed ef o gan ceiniog : ac efe a ymafl- 
odd ynddo, ac a'i llindagodd, gan 
ddywedyd, Tâl i mi yr hyn sydd 
ddyledus arnat. 

99 Yna y syrthiodd ei gyd-was 
wrth ei draed ef, ac a ymbiliodd 
ag ef, gan ddywedyd, Bydd ymar- 
hous wrthyf, a mi a dalaf i tì y cwbl 
oll. 

30 Ac ni's gwnai efe : ond myned 
a'i fwrw ef yngharchar, hyd oni 
thalai yr hyn oedd ddyledus. 

31 A phan welodd ei gyd-weision 
y pethau a wnelsid, bu ddrwg dros 
ben ganddynt: a hwy a ddaethant 
ac a fynegasant i'w harglwydd yr 
holl bethau a fuasai. 

32 Yno ei arglwydd, wedi ei alw 
ef atto, a ddywedodd wrtho, Ha 
was drwg, maddeuais i ti yr holl 
ddyled honno, am i ti ymbil â mi: 

33 Ac oni ddylesit tithau drugar- 
hâu wrth dy gyd-was, megis y tru- 
garheais innau wrthyt ti? 

34 A'i arglwydd a ddigiodd, ac 
a'i rhoddodd ef i'r poenwŷr, hyd oni 
thalai yr hynoll oedd ddyledus iddo. 

35 Ac felly y gwna fy Nhad nef- 
ol i chwithau, oni faddeuwch o'ch 
calonnau bob un i'w frawd eu cam- 
weddau. 

PEN. XIX. 

2 Crist yn iachâu y cleifion: 3 yn atteb y 
Phariseaid am ysgariaeth: 10 yn dangos 
pa bryd ymae priodas yn angenrheidiol : 
13 yn derbyn plunt bychain : 16 yn dysgu 
i'r gwr ieuangc y modd i gael bywyd 
tragywyddol, 20 ac i fod yn berffaith: 
93 yn dywedyd i'w ddisgyblion mor an- 
hawdd ydyw i'r goludog fyned îi mewn â 
deyrnas Duw; 97 ac yn addaw gwobr 
i'r sawl a ymadawant â_ dim er mwyn eì 


lyn ef. 
AFU pan orphenodd yr Iesu yr 
ymadroddion hyn, eîe a ym- 
29 


adawodd o Galilea, ac a_ ddaeth 
i derfynau Iudea, tu hwnt i'r Ior- 
ddonen : 

2 A thorfeydd lawer a'i can- 
lynasant ef; ac efe a'u hiachaodd 
hwynt yno, 

3 9] A daeth y Phariseaid atto, 
gan ei demtio, a dywedyd wrtho, 
Ai cyfreithlawn i wr ysgar â'i wraig 
am bob achos? 

4 Ac efe a attebodd ac a ddy- 
wedodd wrthynt, Oni ddarllenasoch, 
i'r hwn a'u gwnaeth o'r dechreu, eu 
gwneuthur hwy yn wrryw a benywJ 

5 Ac efe a ddywedodd, Oblegyd 
hyn y gâd dyn dad a mam, ac y glŷn 
wrth ei wraig : a'r ddau fyddant yn 
un enawd. 

6 O herwydd paham, nid ydynt 
mwy yn ddau, ond yn un cnawd. 
Y peth gan hynny a gyssylltodd 
Duw, na ysgared dyn. 

7 Hwythau a ddywedasant wrtho, 
Paham gan hynny y gorchymynodd 
Moses roddi llythyr ysgar, a'i goll- 
wng hi ymaith? 

8 Yntau a ddywedodd wrthynt, 
Moses, o herwydd caledrwydd eich 
calonnau, a oddefodd i chwi ysgar 
â'ch gwragedd: eithr o'r dechreu 
nid felly yr oedd. 

9 Ac meddaf i chwi, Pwy bynnag 
a ysgaro â'i wraig, ond am odineb, 
ac a brïodo un arall, y mae efe yn 
torri prïodas: ac y mae yr hwn a 
brïodo yr hon a ysgarwyd yn torri 
prïodas, ' 

10 4j Dywedodd ei ddisgyblion 
wrtho, Os felly y mae'r achos rhwng 
gwr a gwraig, nid da gwreica. 

11 Ac efe a ddywedodd wrthynt, 
Nid yw pawb yn derbyn y gair 
bwn, ond y rhaì y rhoddwyd iddynt. 

12 Canys y mae eunuchiaid a 
aned felly o grolh eu mam; ac y 
mae eunuchiaid a wnaed gan ddyn- 
ion yn eunuchiaid; ac y mae eu- 
nuchiaid a'u gwnaethant eu hun yn 
eunuchiaid er mwyn teyrnas nef- 
oedd. Y neb a ddichon eì dderbyn, 
derbynied. 

13 4] Yna y dygwyd atto blant 
bychain, fel y rhoddai eì ddwylaw 
arnynt, ac y gweddïai : a'r disgybl- 
ion a'u ceryddodd hwynt. 


S. MATTHEW, XX. 


14 Â'r Iesu a ddywedodd, Gadê- 
'wch i blant bychain, ac na waherdd- 
wch iddynt ddyfod attaf fi: canys 
eiddo y cyfryw rai yw teyrnas nef- 
oedd. 

15 Ac wedi iddo roddi ei ddwy- 
law arnynt, efe a aeth ymaith oddi 
yno. 

16 4] Ac wele, un a ddaeth, ac a 
ddywedodd wrtho, Athraw da, pa 
beth da a wnaf, fel y caffwyf fywyd 
tragywyddol? 

17 Yntau a ddywedodd wrtho, 
Paham y gelwi fi yn dda? nid da 
neb ond un, sef Duw : ond os ewyll- 
ysi fyned i mewn i'r bywyd, cadw 
y gorchymynion. 

18 Efe a ddywedodd wrtho yntau, 
Pa rai? A'r Iesu a ddywedodd, Na 
ladd, Na odineba, Na ladratta, Na 
ddwg gam dystiolaeth, 

19 Anrhydedda dy dad a'th fam, 
a Châr dy gymmydog fel*i dy hun, 

20 Y gwr ieuangc a ddywedodd 
wrtho, Mi a gedwais y rhai hyn oll 
o'm hieuengctid: beth sydd yn 
eisiau i mi etto? 

21 Yr Iesu a ddywedodd wrtho, 
Os ewyllysi fod yn berffaith, dos, 
gwerth yr hyn sydd gennyt, a dyro 
i'r tlodion ; a thi a gei drysor yn y 
neî: a dyred, canlyn fi. 

22 A phan glybu y gwr ieuangc 
yr ymadrodd, efe a aeth i ffordd yn 
drist : canys yr oedd yn berchen dâ 
lawer. 

23 4] Yna y dywedodd yr Iesu 
wrth ei ddisgyblion, Yn wir y dy- 
wedaf i chwi, mai yn anhawdd yr 
â goludog i mewn ideyrnas nefoedd, 

. 24 A thrachefn meddaf i chwi, 
Haws yw i gamel fyned trwy grau 
y nodwydd ddur, nag i oludog fyned 
i mewn i deyrnas Duw. 

25 A phan glybu ei ddisgyblion 
eî hyn, synnu a wnaethant yn ddir- 
fawr, gan ddywedyd, Pwy gan 
hynny a all fod yn gadwedig? 

26 Â'r Iesu a edrychodd arnynt, 
ac a ddywedodd wrthynt, Gyd â 
dynion ammhosibl yw hyn, ond gyd 
â Duw pob peth sydd bosibl, 

97 4] Yna Pedr a attebodd ac a 


asom di: beth gan hynny a fydd i 

ni? 

28 A'r Iesu a ddywedodd wrth- 
ynt, Yn wir meddaf i chwi, y cewch 
chwi, y rhaì a'm canlynasoch i yn 
yr ad-enedigaeth, pan eisteddo Mab 
y dyn ar orsedd ei ogoniant, eistedd 
chwithau ar ddeuddeg gorsedd, yn 
barnu deuddeg llwyth Israel. 

29 A phob un a'r a adawodd dai, 
neu frodyr, neu chwïorydd, neu 
dad, neu fam, neu wraig, neu blant, 
neu diroedd, er mwyn fy enw i, a 
dderbyn y can cymmaint, a bywyd 
tragywyddol a etifedda efe, 

30 Ond llawer o'r rhaî blaenaf a 
fyddant yn olaf, a'r rhaì olaf yn 
flaenaf. 

PEN. XX. 

AM yn yM 
ddyledwr i neb: V7 yn rhag-fynegi ei 
ddïoddefaint : 90 trwy atteb 1 fam meib- 
ion Zebedêus, yn dysgu i'w gyblion 
fod yn ostyngedig; 30 ac yn rhoddi î 
ddau ddyn dall eu golwg. 

ANYS teyrnas nefoedd sydd 
debyg i wr o berchen tŷ, yr 
hwn a aeth allan a hi yn dyddhan, 

i gyflogi gweithwŷr i'w winllan. 

2 Ac wedi cyttuno â'r gweithwŷr 
er ceiniog y dydd, efe a'u hanfon- 
odd hwy i'w winllan. 

3 Ac efe a aeth allan ynghŷlch y 
drydedd awr, ac a welodd eraill yn 
sefyll yn segur yn y farchnadfa ; 

4 Ac a ddywedodd wrthynt, Ewch 
chwithau i'r winllan; a pha beth 
bynnag a fyddo cyfiawn, mi a'i 
rhoddaf i chwi. 

5 Ahwya aethant ymaith. Ac 
efe a aeth allan drachefn ynghŷlch 
y chweched a'r nawfed awr, ac a 
wnaeth yr un modd. 

6 Ac efe a aeth allan ynghŷlch 
yr unfed awr ar ddeg, ac a gafodd 
eraill yn sefyll yn segur, ac a ddy- 
wedodd wrthynt, Paham y sefwch 
chwi yma ar hŷd y dydd yn segur? 

7 Dywedasant wrtho, Am na 
chyflogodd neb nyni. Dywedodd 
yntau wrthynt, Ewch chwithau i'r 
winllan ; a pha beth bynnag fyddo 
cyfiawn, chwi a'i cewch. 

8 A phan aeth hi yn hwyr, arg- 


ddywedodd wrtho, Wele, nyni a ! lwydd y winllan a ddywedodd wrth 


adawsom bob peth, ac a'th ganlyn- 
30 


ei oruchwyliwr, Galw y gweithwŷr, 


S. MATTHEW, XX. 


a dyro iddynt eu cyflog, gan ddech- 
reu o'r rhai diweddaf hyd y rhai 
cyntaf. 

9 A phan ddaeth y rhai a gyflog: 
asid ynghŷlch yr unfed awr ar ddeg, 
hwy a gawsant bob un geiniog. 

10 A phan ddacth y rhai cyntaf, 
hwy a dybiasant y caent fwy; a 
hwythau a gawsant bob un geiniog. 

11 Ac wedi iddynt gael, grwgn- 
ach a wnaethant yn erbyn gwr y tŷ, 

12 Gan ddywedyd, Un awr y 
gweithiodd y rhai olaf hyn, a thi 
a'u gwnaethost hwynt yn gystal â 
ninnau, y rhai a ddygasom bwys y 
dydd a'r gwres. 

13 Yntau a attebodd, ac a ddy- 
wedodd wrth un o honynt, Y cyf- 
aill, nid ydwyî yn gwneuthur cam 
'â thi: onid er ceiniog y cyttunaist 
â mi? 

14 Cymmer yr hyn sydd eiddot, 
a dos ymaith: yr ydwyf yn ewyll- 
ysio rhoddi i'r olaî hwn megis i 
tithau, 

15 Ai nid cyfreithlawn i mi wneu- 
thur a fynnwyf â'r eiddof fy hun? 
neu a ydyw dy lygad di yn ddrwg, 
am fy mod i yn dda? 

16 Felly y rhai olaî fyddant yn 
flaenaf, a'r rhai blaenaf yn olaf: 
canys llawer sy wedi eu galw, ac 
ychydig wedi eu dewis. 

17 6] Ac a'r Iesu yn myned i 
fynu i Ierusalem, eîe a gymmerth 
y deuddeg disgybl o'r neilldu ar y 
ffordd, ac a ddywedodd wrthynt, 

18 Wele, yr ydym ni yn myned 
i fynu i Ierusalem ; a Mab y dyn a 
draddodir i'r arch-offeiriaid a'r ys- 
grifenyddion, a hwya'i condemniant 
ef i farwolaeth, 

19 Ac aìi traddodant ef i'r Cen- 
hedloedd, i'w watwar, ac i'w fflang- 
ellu, ac i'w groeshoelio: a'r tryd- 
ydd dydd efe a adgyfyd. 

20 8] Yna y daeth mam meibion 
Zebedenus atto gyd â'i meibion, gan 
addoli, a deisyt rhyw beth ganddo. 

21 Ac eîfe a ddywedodd wrthi, 
Pa beth a fynni? Dywedodd hithau 
wriho, Dywed am gael o'm dau 
fab hyn eistedd, y naill ar dy law 
ddehau, a'r llall ar dy law aswy, yn 
dy frenhiniaeth. 

31 


23 A'r Iesu a attebodd ac a ddy- 
wedodd, Ni wyddoch chwi beth yr 
ydych yn ei ofyn. A ellwch chwi 
yfed o'r cwppan yr ydwyf fi ar yfed 
o hono, a'ch bedyddio â'r bedydd 
y bedyddir fi? Dywedasant wrtho, 
Gallwn. 

23 Ac efe a ddywedodd wrthynt, 
Dïau yr yfwch o'm cwppan, ac y'ch 
bedyddir â'r bedydd y'm bedyddir 
ag ef : eithr eistedd ar fy llaw dde- 
hau ac ar fy llaw aswy, nid eiddof 
ei roddi; ond i'r sawl y darparwyd 
gan fy Nhad. 

24 A phan glybu y deg hyn, hwy 


| a sorrasant wrth y ddau frodyr. 


25 Â'r Iesu a'u galwodd hwynt 
atto, ac a ddywedodd, Chwi awydd- 
och fod pennaethiaid y Cenhedloedd 
yn tra-arglwyddiaethu arnynt, a'r 
rhai mawrion yn tra-awdurdodi arn- 
ynt hwy. 

26 Eithr nid felly y bydd yn eich 
plìth chwi: ond pwy bynnag a fynno 
fod yn fawr yn eich plith chwi, 
bydded yn weinidog i chwi ; 

27 A phwy bynnag a fynno fod 
yn bennaf yn eich plith, bydded yn 
wasi chwi: 

28 Megis na ddaeth Mab y dyn 
i'w wasanaethu, ond i wasanaethu, 
aci roddi ei einioes yn bridwerth 
dros lawer. 

29 Ac a hwy yn myned allan o 
Iericho, tyrfa fawr a'i canlynodd ef. 

30 4] Ac wele, dau ddeillion yn 
eistedd ar fin y îîordd, pan glywsant 
fod yr Iesu yn myned heibio, a lef: 
asant, gan ddywedyd, Arglwydd, 
fab Dafydd, trugarha wrthym. 

31 A'r dyrîa a'u ceryddodd 
hwynt, fel y tawent: hwythau a 
lefasant fwyfwy, gan ddywedyd, 
Arglwydd, fab Dafydd, trugarhâ 
wrthym. 

32 A'r Iesu a safodd, ac a'u gal- 
wodd hwynt, ac a ddywedodd, Pa 
beth a ewyllysiwch ei wneuthur o 
honof i chwi? 

33 Dywedasant wrtho, Arglwydd, 
agoryd ein llygaid ni. 

34. A'r Iesu a dosturiodd wrthynt, 
ac a gyfîyrddodd â'u llygaid: ac 
yn ebrwydd y cafodd eu llygaid 
olwg, a hwy a'i canlynasant ef. 


S. MATTHEW, XXI. 


PEN. XXI. 
t. Crist yn marchogaeth ar asen î Ierusalem; 
12 yn cyrru'r prynwjr a'r gwerthwŷr 
o'r deml; 17 yn melldithio'r ffigysbren; 
93 yn gostegu r offeriaid a'r henuriaid, 
28 ac yn eu ceryddu trwy gyffelybrwydd 
y ddau fab, 33 a'r llafurwjr a_laddas- 
ant y rhaì a anfonwyd attynt. 
PHAN ddaethant yn gyfagos 
44A iIerusalem, a'u dyfod hwy i 
Bethphage, i fynydd yr Olewŷdd, 
yna yr anfonodd yr Iesu ddau ddis- 
gybl, 

4 Gan ddywedyd wrthynt, Ewch 
i'r pentref sydd ar eich cyfer, ac yn 
y man chwi a gewch asen yn rhwym 
ac ebol gyd â hi : gollyngwch hwynt, 
a dygwch attaf fi. 

3 Ac os dywed neb ddim wrth- 
ych, dywedwch, Y mae yn rhaid 
i'r Arglwydd wrthynt ; ac yn y man 
efe a'u denfyn hwynt. 

4 A hyn oll a wnaethpwyd, fel y 
cyflawnid yr hyn a ddywedasid trwy 
y prophwyd, yn dywedyd, 

5 Dywedwch i ferch Sïon, Wele, 
dy Frenhin yn dyfod iti yn add- 
fwyn, ac yn eistedd ar asyn, ac ebol 
llwdn asyn arferol â'r iau. 

6 Y disgyblion a aethant, ac a 
wnaethant fel y gorchymynasai yr 
Iesu iddynt. 

7 A hwy a ddygasant yr asen a'r 
ebol, ac a ddodasant eu dillad arn- 
ynt, ac a'i gosodasant efi eistedd 
ar hynny. 

8 A thyrfa ddirfawr a danasant 
eu dillad ar y ffordd ; eraill a dor- 
rasant gangau o'r gwŷdd, ac a'u 
tanasant ar hŷd y ffordd. 

9 A'r torfeydd, y rhai oedd yn 
myned o'r blaen, a'r rhai oedd yn 
dyîod ar ol, a lefasant, gan ddy- 
wedyd, Hosanna i fab Dafydd: 
Bendigedig yw 'r hwn sydd yn dyfod 
yn enw 'r Arglwydd: Hosanna yn 
y goruchafion. 

10 Ac wedi ei ddyfod ef i mewn 
i Ierusalem, y ddinas oll a gynhyrf- 
odd, gan ddywedyd, Pwy yw hwn? 

11 A'r torfeydd a_ ddywedasant, 
Hwn yw Iesu y prophwyd o Na- 
zareth yn Galilea. 

19 4] Â'r Iesu a aeth i mewn i 
deml Duw, ac a daflodd allan 
bawb a'r oedd yn gwerthu ac yn 
prynu yn y deml, ac a ddymchwel- 

92 


odd i lawr iyrddau y newidwŷr 
arian, a chadeiriau y rhai oedd yn 
gwerthu colommennod : 

13 Ac efe a ddywedodd wrthynt, 
Ysgrifenwyd, Tŷ gweddi y gelwir 
fy nhŷ i; eithr chwi a'i gwnaethoch 
yn ogof lladron. 

14 A daeth y deillion a'r cloffion 
atto yn y deml; ac efe a'u hiacha- 
odd hwynt. 

i5 Â phan wêlodd yr arch- 
offeiriaid a'r ysgrifenyddion y rhyf- 
eddodau a wnaethai efe, a'r plant 
yn llefain yn y deml, ac yn dywed- 
yd, Hosanna i fab Dafydd ; hwy a 
lidiasant, 

16 Ac a ddywedasant wrtho, A 
wyt ti yn clywed beth y mae y rhai 
hyn yn ei ddywedyd? A'r Iesu a 
ddywedodd wrthynt, Ydwyf. Oni 
ddarllenasoch chwi eriôed, O enan 
plant bychain a rhai yn sugno y 
perffeithiaist foliant? 

17 $] Ac eîe a'u gadawodd hwynt, 
ac a aeth allan o'r ddinas i Bethania, 
ac a lettyodd yno. 

18 A'r bore, fel yr oedd efe yn 
dychwelyd i'r ddinas, yr oedd arno 
chwant bwyd. 

19 A phan welodd efe ffigysbren 
ar y ffordd, efe a ddaeth atto, ac 
ni chafodd ddim arno, ond dail yn 
unig; ac (fe a ddywedodd wrtho, 
Na thyfed ffrwyth arnat byth mwy- 
ach. Ac yn ebrwydd y crinodd y 
ffigysbren. 

20 A phan welodd y disgyblion, 
hwy a ryfeddasant, gan ddywedyd, 
Mor ddisymmwth y crinodd y ffig- 
ysbren ! 

91 Â'r Iesu a attebodd ac a ddy- 
wedodd wrthynt, Yn wir meddaf i 
chwi, Os bydd gennych ffydd, ac 
heb ammeu, ni wnewch yn unig 
hyn a wnaethum i i'r ffigysbren, 
eithr heîyd os dywedwch wrth y 
mynydd hwn, Coder di i fynu, a 
bwrier di i'r môr; hynny a fydd. 

22 A pha beth bynnag a ofynoch 
mewn gweddi, gan gredu, chwi a'i 
derbyniwch, 

93 6] Ac wedi ei ddyfod eî i'r 
deml, yr arch-offeiriaid a henuriaid 
y bobl a ddaethant atto, fel yr oedd 
eîe yn athrawiaethu, gan ddywedyd, 


S. MATTHEW, XXI. 


Trwy ba awdurdod yr wyt ti yn 
gwneuthur y pethau hyn? a phwy 
a roddes i ti yr awdurdod hon? 

24 Â'r Iesu a attebodd ac a ddy- 
wedodd wrthynt, Minnau a ofynaf 
i chwithau un gair, yr hwn os myn- 
egwch i mi, minnau a fynegaf i 
chwithau trwy ba awdurdod yr wyf 
yn gwneuthur y pethau hyn. 

25 Bedydd Ioan, o ba le yr oedd? 
ai o'r nef, ai o ddynion? Â hwy a 
ymresymmasant yn eu plith eu hun- 
ain, gan ddywedyd, Os dywedwn, 
O'r nef; efe a ddywed wrthym, 
nw gan hynny na's credasoch 
ef? 

26 Ond os dywedwn, O ddynion ; 
y mae arnom ofn y bobl: canys y 
mae pawb yn cymmeryd Ioan megis 
prophwyd. 

27 A hwy a attebasant i'r Iesu, 
ac a ddywedasant, Ni wyddom ni. 
Ac yntau a ddywedodd wrthynt, 
Nid wyf finnau yn dywedyd i chwi 
trwy ba awdurdod yr wyf yn gwn- 
euthur y pethau hyn. 

28 4] Ond beth dybygwch chwi? 
Yr oedd gan wr ddau fab: ac efe a 
ddaeth at y cyntaf, ac a ddywedodd, 
Fy mab, dos, gweithia heddyw yn 
fy ngwinllan. 

29 Ac yntan a attebodd ac a ddy- 
wedodd, Nid af: ond wedi hynny 
efe a edifarhaodd, ac a aeth. 

30 A phan ddaeth efe at yr ail, 
efe a ddywedodd yr un modd. Ac 
, efe a attebodd ac a ddywedodd, 
Myfi a af, arglwydd ; ac nid aeth 
efe. 

31 Pa un o'r ddau a wnaeth 
ewyllys y tad? Dywedasant wrtho, 
Y cyntaf. Yr Iesu a ddywedodd 
wrthynt, Yn wir meddaf i chwi, yr 
â'r publicanod a'r putteiniaid i 
mewn i deyrnas Duw o'ch blaen 
chwi. 

32 Canys daeth Ioan attoch yn 
ffordd cyfiawnder, ac ni chredasoch 
ef : ond y pnblicanod a'r putteiniaid 
a'i credasant ef. Chwithau, yn gwel- 
ed, nid edifarhasoch wedi hynny, 
fel y credech ef. 

33 4] Clywch ddammeg arall. Yr 
oedd rhyw ddyn o berchen tŷ, yr 
hwn a blannodd “gydd ac a osod- 


odd gae yn ei chylch hi, ac a glodd- 
iodd ynddi win-wrŷf, ac a adeilad. 
odd dŵr, ac a'i gosododd hi allan i 
lafurwŷr, ac a aeth oddi cartref, 

34 A phau nesaodd amser ffrwyth- 
au, efe a ddanfonodd ei weision 
at y llafurwŷr, i dderbyn ei ffrwyth- 
au hi. 

35 A'r llafurwŷr a_ddaliasant ei 
weision ef, ac un a gurasant, ac 
arall a laddasant, ac arall a labydd- 
iasant. 

36 Trachefn, efe a anfonodd 
weision eraill, fwy nâ 'r rhai cyntaf: 
a hwy a wnaethant iddynt yr un 
modd. 

37 Ac yn ddiweddaf oll, efe a 
anfonodd attynt ei fab ei liun ; gan 
ddywedyd, Hwy a_barchant fy 
mab i. 

38 A phan welodd y llafurwyr y 
mab, hwy a ddywedasant yn eu 
plith eu hun, Hwn yw yr etiîedd ; 
deuwch, lladdwn ef, a daliwn ei 
etifeddiaeth ef. 

39 Ac wedi iddynt eì ddal, hwy 
a'i bwriasant ef allan o'r winllan, ac 
a'i lladdasant. 

40 Am bynny pan ddêl arglwydd 
y winllan, pa beth a wna efe i'r 
llafurwŷr hynny? 

41 Hwy a ddywedasant wrtho, 
Efe a ddifetia yn llwyr y dynion 
drwg hynny, ac a esyd y winilan i 
lafurwyr eraill, y rhai a dalantiddo 
y ffrwythau yn eu hamseran, 

42 Yr Iesu a ddywedodd wrth- 
ynt, Oni ddarllenasoch chwi eriôed 
yn yr ysgrythyrau, Y maen a wrth- 
ododd yr adeiladwŷr, hwn a wnaeth- 
pwyd yn ben congl: gan yr Arg- 
lwydd y gwnaethpwyd hyn, a rhyf- 
edd yw yn ein golwg ni? 

43 Am hynny meddaf i chwi, y 
dygir teyrnas Duw oddi arnoch 
chwi, ac a'i rhoddir i genedl a ddygo 
eì ffrwythau. 

44 A phwy bynnag a syrthio ar y 
maen hwn, efe a dadryllir: ac ar 
bwy bynnag y syrthio, eîe a'i mâl ef 
yn chwilfriw. 

45 A phan glybu yr arch-offeir- 
iaid a'r Phariseaid ei ddamhegion 
ef, hwy a wybuant mai am danynt 
bwy y dywedai efe, 


S. MATTHEW, XXII. 


46 Ac a hwy yn ceisio ei ddala, 
hwy a oînasant y torfeydd; am eu 
bod yn ei gymmeryd ef fel pro- 
phwyd. 

PEN. XXII. 


1 Dommeg prïodas mab y brenhin. 9 Gatw- 
edigaeth y Cenhedloedd. 12 Cospedigaeth 
yr hwn nìd oedd ganddo y wisg brïodas. 
15 Y dylid talu teyrn-ged î Cesar. 93 
Crist yn caw safnau y Saduceaid yng- 
hŷlch yr adgyfodiad *_ 34 yn atteb y cyf- 
reithïwr, pa un yw y gorchymyn cyntaf, 
a'r mawr; 4ì ac yn holi y Phariseaid 
ynghjŷlch y Messïas. 


i. Tesu a attebodd, ac a lafar- 
odd wrthynt drachefn mewn 
damhegìon, gan ddywedyd, 

2 Cyffelyb yw teyrnas nefoedd 
i ryw frenhin a wnaeth brïodas i'w 
fab, 

3 Ac a ddanfonodd ei weision i 
alw y rhai a wahoddasid i'r brïodas: 
ac ni fynnent hwy ddyfod. 

4 'Trachefîn efe a anfonodd weis- 
ion eraill, gan ddywedyd, Dywed- 
wch wrth y rhaì a wahoddwyd, 
Wele, paroltoais fy nghìniaw: fy 
ychain a'm pasgedigion a laddwyd, 
a phob peth sydd barod: deuwch 
i'r brïodas. 

5 A hwy yn ddiystyr ganddynt, 
a aethant ymaith, un i'w faes, ac 
arall i'w fasnach: 

6 Â'r lleill a ddaliasant ei weision 
ef, ac a'u hammharchasant, ac a'u 
lladdasant. 

7 A phan glybu y brenhin, efe a 
lidiodd ; ac a ddanfonodd ei luoedd, 
ac a ddinystriodd ylleiddiaid hynny, 
ac a losgodd eu dinas hwynt. 

8 Yna efe a ddywedodd wrth ei 
weision, Yn wir y brïodas sydd 
” barod, ond y rhai a wahoddasid nid 
oeddynt deilwng. 

9 Ewch gan hynny i'r prif-ffyrdd, 
a chynnifer ag a gafîoch, gwahodd- 
wch i'r brïodas, 

10 Â'r gweision hynny a aethant 
allan i'r prif-ffyrdd, ac a gasglasant 
ynghŷd gynnifer oll ag a gawsant, 
drwg ada: a llanwyd y brïodas o 
wahoddedigion. 

11 €j A phan ddaeth y brenhin i 
mewn i weled y gwahoddedigion, 
eîe a ganîu yno ddyn heb wisg pri- 
odas am dano: 

12 Ac efe a anod wrtho, 


Y cyfaill, pa fodd y daethost i mewn 
yma, heb fod gennyt wisg prïodas? 
Ac yntau a aeth yn fud. 

13 Yna y dywedodd y brenhin 
wrth y gweinidogion, Rhwymwch 
ei draed a'i ddwylaw, a chymmer- 
wch ef ymaith, a theflwch i'r tywyll- 
wch eithaf: yno y bydd wylofain a 
rhingcîan dannedd, 

14 Canys llawer sydd wedi eu 
galw, ac ychydig wedi eu dewis. 

15 4 Yna 'r aeth y Phariseaid, 
ac a gymmerasant gynghor pa îodd 
y rhwydent ef yn ei ymadrodd. 

16 A hwy a ddanfonasant atto eu 
disgyblion ynghŷd â'r Herodianiaid, 
gan ddywedyd, Athraw, ni a wydd- 
om dy fod yn eirwir, ac yn dysgu 
ffordd Duw mewn gwirionedd, ac 
nad oesarnat ofal rhag neb: oble- 
gyd nid wyt tì yn edrych ar wyneb 
dynion, 

17 Dywed i ni gan hynny, Beth 
yr wyt ti yn ei dybied? Ai cyf- 
reithlawn rhoddi teyrn-ged i Caesar, 
aì nid yw? 

18 Ond yr Iesu a wybu eu dryg- 
ioni hwy, ac a ddywedodd, Paham 
yr ydych yn fy nhemtio i, chwì 
ragrithwŷr? 

19 Dangoswch i mi arian y deyrn- 
ged. A hwy a ddygasant iddo gein- 
iog. 

20 Ac efe a ddywedodd wrthynt, 
Eiddo. pwy yw y ddelw hon a'r 


argraph? 

' 91 Dywedasant wrtho, Eiddo 
Cesar. Yna u dywedodd wrthynt, 
'Telwch chwithau yr eiddo Casar i 
Casar, a'r eiddo Duw i Dduw. 

22 A phan glywsant hwy hyn, 
rhyfeddu a wnaethant, a'i adael ef, 
a myned ymaith. 

93 6 Y dydd hwnnw y daeth 
atto y Saduceaid, y rhai sy'n dy- 
wedyd nad oes adgyfodiad, ac a 
ofynasant iddo, 

24 Gan ddywedyd, Athraw, dy. 
wedodd Moses, Os bydd marw neb 
heb iddo blant, prïoded eì frawd 
ei wraig ef, a chyfoded had i'w 
frawd. 

25 Ac yr oedd gyd â ni saith o 
frodyr : a'r cyntaf a brïododd wraig, 
ac a În farw ; ac efe heb hiliogaeth 


S. MATTHEW, XXIII. 


iddu, a adawodd ei wraig i'w frawd. 

26 Feliy hefyd yr ail, a'r trydydd, 
hyd y seithfed. 

2? Ac yn ddiweddaf oll bu farw 
y wraig hefyd. 

' 28 Yn yr adgyfodiad, gan hynny, 
gwraig i bwy o'r saith fydd hi? 
canys hwynt-hwy oll a'i cawsant hì. 

29 A'r Iesu a attebodd ac a ddy- 
wedodd wrthynt, Yr ydych yn cyf- 
eiliorni, gan na wyddoch yr ysgry- 
thyrau, na gallu Duw. 

30 Oblegyd yn yr adgyfodiad nid 
ydynt nac yn gwreica, nac yn gŵra; 
eithr y maent fel angylion Duw yn 
y nef. 

3i Ac am adgyfodiad y meirw, 
oni ddarllenasociì yr hyn a ddywed- 
wyd wrthych gan Dduw, gan ddy- 
wedyd, 

32 Myfi yw Duw Abraham, a 
Duw Isaac, a Duw Iacob? Nid yw 
Duw Dduw y rhai meirw, ond y 
rhai byw. 

33 A phan glybu y torfeydd 
hynny, hwy a synnasant wrth ei 
athrawiaeth ef. 

34 4] Ac wedi clywed o'r Pha- 
riseaid ddarfod i'r Jesu ostegu y 
Saduceaid, hwy a ymgynnullasant 
ynghŷd i'r un lle. 

35 Ac un o honynt, yr hwn oedd 
gyfreithiwr, a ofynodd iddo, gan ei 
demtio, a dywedyd, 

36 Athraw, pa un yw y gorchy- 
myn mawr yn y gyfraith? 

37 A'r Iesu â ddywedodd wrtho, 
Ceri yr Arglwydd dy Dduw â'th 
holl galon ac â'th holl enaid, ac 
â'th holl feddwl, 

38 Hwn yw'r cyntaf, a'r gorchy- 
myn mawr. 

39 A'r ail sydd gyffelyb iddo; 
Câr dy gymmydog fel ti dy hun. 

40 Ar y ddau orchymyn hyn y 
mae yr holl gyfraith a'r prophwydi 
yn sefyll. 

41 4j Ac wedi ymgasglu o'r Pha- 
riseaid ynghŷd, yr Iesu a ofynodd 
iddynt, . 

42 Gan ddywedyd, Beth a dyb- 
ygwch chwi am Grist? mab i bwy 
ydyw? Dywedent wrtho, Mab Daf- 
ydd. 

_48 Dywedai yntau wrthynt, Pa 

35 


fodd gan hynny y mae Dafydd yn 
yr yspryd yn ei alw ef yn Arglwydd, 
gan ddywedyd, 

44 Dywedodd yr Arglwydd wrth 
fy Arglwydd, Eistedd ar fy ne- 
heulaw, hyd oni osodwyî dy 
elynion yn droed-faingc i'th draed 
di? 

45 Os yw Dafydd gan hynny yn 
ei alw ef yn Arglwydd, pa fodd y 
mae efe yn fab iddo? 

46 Ac nid allodd neb atteb gair 
iddo; ac ni feiddiodd neb o'r dydd 
hwnnw allan ymofyn ag eî mwyach. 


PEN. XXIII. 


1. Crist yn rhybuddio 'r bobl i ddilyn athraw- 
iaeth dda, ac mìd esamplau drwg yr 
ysgrifenyddion a'r Phariseaid. 5 Rhaid 
4 ddisgyblion Crist ochelyd eu rhyfyg 
hwy. 13 Mae ef yn cyhoeddi wyth wae 
yn erbyn eu rhagrith a'u dallineb hwy; 
34 ac yn prophwydo dinystr Terusalem. 


Y y llafarodd yr Iesu wrth y 
torfeydd a'i ddisgyblion, 

2 Gan ddywedyd, Y'nghadair 
Moses yr eistedd yr ysgrifenyddion 
a'r Phariseaid. 

3 Yr hyn oll gan hynny a_ddy- 
wedant wrthych am eu cadw, ced- 
wch a gwnewch; eithr yn ol eu 
gweithredoedd na wnewch : canys 
dywedant, ac ni's gwnant. 

4 Oblegyd y maent yn rhwymo 
beichiau trymion ac anhawdd eu 
dwyn, ac yn eu gosod ar ysgwyddau 
dynion; ond nid ewyllysiant eu 
syflyd hwy ac un o'u bysedd. 

5 Ond y maent yn gwneuthur eu 
holl weithredoedd er mwyn eu 
gweled gan ddynion : canys y maent 
yn gwneuthur yn llydain eu phylac- 
terau, ac yn gwneuthur ymylwaith 
eu gwisgoedd yn helaeth ; 

6 A. charu y maent y lle uchaf 
mewn gwleddoedd, a'r prif-gad- 
eiriau yn y synagogau ; 

7 A chyfarch yn y marchnad- 
oedd, a'u galw gan ddynion, Rabbi, 
Rabbi. 

8 Eithr na'ch galwer chwi Rabbi: 
canys un yw eich Athraw chwi, sef 
Crist ; a chwithau oll brodyr ydych, 

9 Ac na elwch neb yn dadi chwî 
ar y ddaear: canys un Tad sydd ií 
chwi, yr hwn sydd yn y nefoedd. 

10 Ac na'ch galwer yn athrawon: 


S. MATTHEW, XXIH. 


canys un yw eich Athraw chwi, sef 
Crist, 

11 A'r mwyaf o honoch a fydd 
yn weinidog i chwi. 

í2 A phwy bynnag a'i dyrchafo 
ei hun, a ostyngir ; a phwy bynnag 
a'i gostyngo ei hun, a ddyrchefir. 

13 4] Eithr gwae chwi, ysgrifen- 
yddion a Phariseaid, ragrithwŷr : 
canys yr ydych yn cau teyrnas nef- 
oedd o flaen dynion: canys chwi 
nid ydych yn myned i mewn, a'r 
rhai sy 'n myned i mewn ni's gadê- 
wch i fyned i mewn. 

14 Gwae chwi, ysgrifenyddion a 
Phariseaid, ragrilhwŷr: canys yr 
ydych yn llwyr-fwytta tai gwragedd 
gweddwon, a hynny yn rhith hir 
weddïo: am hynny y derbyniwch 
farn fwy. 

15 Gwae chwi, ysgrifenyddion a 
Phariseaid, ragrithwŷr : canys am- 
gylchu yr ydych y môr a'r tir, i 
wneuthur un proselyt; ac wedi y 
gwneler, yr ydych yn ei wnenthur 
eî yn fab uffern, yn ddau mwy nâ 
chwi eich hunain. 

16 Gwae chwi, dywysogion deill- 
ion, y rhai ydych yn dywedyd, 
Pwy bynnag a dwng i'r deml, nid 
yw ddîm : ond pwy bynnag a dwng 
iau y deml, y mae eîe mewn dyl- 
ed. 

17 Ffyliaid,a deillion: canys pa 
un sydd fwyaf, yr aur, ai y deml 
sydd yn sancteiddio yr aur? 

18 A phwy bynnag a dwng i'r 
allor, nid yw ddim: ond pwy byn- 
nag a dyngo i'r rhodd sydd arni, y 
mae eîe mewn dyled. 

19 Ffyliaid, a deillion: canys pa 
un fwyaf, y rhodd, ai yr allor sydd 
yn sancteiddio y rhodd? 

20 Pwy bynnag gan bynny a 
dwng î'r allor, sydd yn tyngu iddi, 
ac i'r hyn oll sydd arni. 

21 Â phwy bynnag a_dwng i'r 
deml, sydd yn tyngu iddi, ac i'r 
hwn sydd yn preswylio ynddi. 

29 A'r hwn a dwng i'r nef, sydd 
yn tyngu i orsedd-faingc Duw, ac 
i'r hwn sydd yn eistedd arni. 

23 Gwae chwi, ysgrifenyddion a 
Phariseaid, ragrithwŷr: canys yr 
ydych yn degynn y mintys, a'r 

3 


anis, a'r cwmin, ac a adawsoch 
heibio y pethau trymmach o'r gyt- 
raith, barn, a thrugaredd, a ffydd : 
rhaid oedd wneuthur y pethau hyn, 
ac na adewid y lleill heibio. 

94 'Tywysogion deillion, y rhai 
ydych yn hidlo gwybedyn, ac yn 
llyngcu camel. 

25 Gwae chwi, ysgrifenyddion a 
Phariseaid, ragrithwŷr: canys yr 
ydych yn glanhâu y tu allan i'r 
cwppan a'r ddysgl, ac o'r tu mewn 
y maent yn llawn o drawsedd ac 
anghymmedroldeb. 

26 Ti Pharisead dall, glanhâ yn 
gyntaf yr hyn sydd oddi fewn i'r 
cwppan a'r ddysgl, fel y byddo yn 
lân hefyd yr hyn sydd oddi allan 
iddynt. 

27 Gwae chwi, ysgrifenyddion a 
Phariseaid, ragrithwŷr: canystebyg 
ydych chwi i feddau wedi eu gwyn- 
nu, y rhai sydd yn ymddangos yn 
dêg oddi allan, ond oddi mewn sydd 
yn llawn o esgyrn y meirw, a phob 
aflendid. 

28 Ac felly chwithau oddi allan 
ydych yn yniddangos i ddynion yn 
gyfiawn, ond o fewn yr ydych yn 
llawn rhagrith ac anwiredd. 

29 Gwae chwi, ysgrifenyddion a 
Phariseaid, ragrithwŷr: canys yr 
ydych yn adeiladu beddau y pro- 
phwydi, ac yn addurno beddau y 
rhai cyfiawn : 

30 Ac yr ydych yn dywedyd, Pe 
buasem ni yn nyddiau ein tadau, ni 
buasem ni gyfrannogion â hwynt 
y'ngwâed y prophwydi. 

31 Felly yr ydych yntystiolaethu 
am danoch eich hunain, eich bod 
yn blant i'r rhai a laddasant y pro- 
phwydi. 

32 Cyflawnwch chwithau hefyd 
fesur eich tadau. 

33 Oh seirph, hiliogaeth gwiber- 
od, pa fodd y gellwch ddïangc rhag 
barn uffern ? 

34. 4] Am hynny wele, yr ydwyf 
yn anfon attoch yu, a doeth- 
ion, ac ysgrifenyddion: a rhai o 
honynt a leddwch, ac a_ groes 
hocÌiwch ; a rhai o honynt a tfrew- 
yllwch yn eich synagogau, ac a 
erlidiwch o dref i dreî : 


S. MATTHEW, XXIV. 


35 Fel y delo arnoch chwi yr holl 
waed cyfiawn a'r a ollyngwyd ar y 
ddacaî, o waed Abel gyfiawn byd 
waed Zacharïas fab Barachïas, yr 
hwn a laddasoch rhwng y deml a'r 
allor. 

36 Yn wir meddaf i chwi, Daw 
hyn oll ar y genhedlaeth hon. 

37 Ierusalem, lerusalem, yr hon 
wyt yn lladd y prophwydi, ac yn 
llabyddio y rhai a ddanfonir attat, 
pa sawl gwaith y mynnaswn gasglu 
dy blant ynghŷd, megis y casgl iar 
ei chywion dan ei hadenydd, ac ni's 
mynnech ! 

38 Wele, yr ydys yn gadael eich 
tŷ i chwi yn anghyfannedd. 

39 Canys meddaf i chwi, Ni'm 
gwelwch ar ol hyn, hyd oni ddy- 
wedoch, bendigedig yw yr hwn 
sydd yn dyfod yn enw yr Arglwydd. 

PEN. XXIV. 
t Crist yn rhag-ddywedyd dinystr y deml: 
3 pa fath a pha faint ogystuddiau a fydd 
o'r blaen. 29 Arwyddion eì ddyfodiad 
efifarn. 36 A4co ran bod y dydd a'r 
awr yn anhyspys, 42 y dylem mi wylied 

Jel gweision da, yn disgwyl bob amser 

am ddyfodiad ein meistr. 
'R Iesu a aeth allan, ac a ymad- 
/X awodd o'r deml: a'i ddis- 
gyblion a ddaethant afto, i ddangos 
iddo adeiladau y deml. 1 

2 A'r Iesua ddywedodd wrthynt, 
Oni welwch chwi hyn oll? Yn wir 
meddaf i chwi, Ni adewir yma 
garreg ar garreg, a'r ni ddattodir. 

3 4] Ac efe yn eistedd ar fynydd 
yr Olewŷdd, y disgyblion a ddaeth- 
ant atto o'r neilldu, gan ddywedyd, 
Mynega i ni, pa bryd y bydd y 
pethau hyn? a pha arwydd fydd 
o'th ddyfodiad, ac o ddiwedd y byd? 

4 A'r Iesu a attebodd ac a ddy- 
. wedodd wrthynt, Edrychwch rhag 
í neb eich twyllo chwi. 

5 Canys daw llawer yn fy enw i, 
zan ddywedyd, Myfi yw Crist; ac 
a dwyllant lawer. 

6 A chwi a gewch glywed am 
ryfeloedd, a son am ryfeloedd: 
gwelwch na chyffrôer chwi : canys 
rhaid yw bod hyn oll ; eithr nid yw 
ŷ diwedd etto. 

7 Canys cyfyd cenedl yn erbyn 
cenedl, a theyrnas yn erbyn teyrnas: 

97 


ac îe fydd newyn, a nodau, a daear- 
grynfaau mewn mannau. 

8 A dechreuad gofidiau yw hyn oll. 

9 Yna y'ch traddodant chwi i'ch 
gorthrymmu, ac a'ch lladdant: a 
chwi a gasêir gan yr holl genhedl- 
nedd er mwyn fy enw i. 

10 Ac yna y rhwystrir llawer, ac 
y bradychant eu gilydd, ac y casânt 
eu gilydd. 

11 A gau-brophwydi lawer a 
godant, ac a dwyllant lawer. 

12 Ac o herwydd yr amlhâ an- 
wiredd, fe a oera cariad llawer. 

13 Eithr y neb a barhao hyd y 
diwedd, hwnnw a fydd cadwedig. 

14 A'r efengyl hon a»m y deyrnas 
a bregethir trwy 'r holl fyd, er tyst- 
iolaeth i'r holl genhedloedd: ac 
yna y daw y diwedd. 

15 Am hynny pan weloch y 
ffieidd-dra anghyfanneddol, a ddy- 
wedwyd trwy Ddaniel brophwyd, yn 
sefyll yn y lle sanctaidd (y neb a 
ddarlleno, ystyried.) 

16 Yna y rhai a fyddant yn Iudea, 
íîoant i'r mynyddoedd. 

17? Y neb a fyddo ar ben y tŷ, na 
ddisgyned i gymmeryd dim allan 
o'i dŷ: 

18 A'r hwn a fyddo yn y maes, 
na ddychweled yn ei ol i gymmeryd 
ei ddillad. 

19 A gwae y rhai beichiogion, 
a'r rhai yn rh»i bronnau, yn y dydd- 
iau hynny. 

20 Eithr gweddïwch na byddo 
eich ffoedigaetl y gauaf, nac ar y 
dydd sabbath : 

91 Canys y pryd hwnnw y bydd 
gorthrymder mawr, y fath ni bu o 
ddechreu 'r byd hyd yr awr hon, ac 
ni bydd chwaith. 

99 Ac oni bai fyrhâu y dyddiau 
hynny, ni byddai gadwedig un cnawd 
oil: eithr er mwyn yr etholedigion 
fe fyrhêir y dyddiau bynny. 

23 Yna os dywed neb withych, 
Wele, llyma Grist, neu llyna; na 
chredwch. 

24 Canys cyfyd gau-Gristiau, a 
gau-brophwydi, ac a roddant ar- 
wyddion mawrion, a rhyfeddodau, 
hyd oni thwyllant, pe byddai bosibl, 
ïe, yr etholedigion, 


S. MATTHEW, XXV. 


25 Wele, rhag-ddywedais i chwi. 

26 Am hynny os dywedant wrth- 
ych, Wele, y mae efe yn y diffeith- 
wch ; nac ewch allan: wele, yn yr 
ystaïelloedd ; na chredwch. 

9? Oblegyd fel y daw y fellten 
o'r dwyrain, ac y tywynna hyd y 
gorllewin ; felly hefyd y bydd dy- 
fodiad Mab y dyn. 

28 Canys pa le bynnag y byddo 
y gelain, yno 'r ymgasgl yr eryrod. 

299 8] Ac yn y fan wedi gor- 
thrymder y dyddiau hynny, y tyw- 
yllir yr haul, a'r lleuad ni rydd ei gol- 
euni, a'r ser a syrth o'r nef, a nerth- 
oedd y nefoedd a ysgydwir. 

30 Ac yna yr ymddengys arwydd 
Mab y dyn yn y nef: ac yna y gal- 
ara holl lwythau 'r ddaear, a hwy 
a welant Fab y dyn yn dyfod ar 
gymmylau 'r nef gyd â nerth a go- 
goniant mawr. 

31 Ac efe a ddenfyn ei angylion 
â mawr sain udgorn; a hwy a gasg- 
iant ei etholedigion ef ynghŷd o'r 
pedwar gwynt, o eithafoedd y nef- 
oedd hyd eu heithafoedd hwynt. 

32 Ond dysgwch ddammeg oddi 
wrth y ffigysbren: Pan yw ei gangen 
eisoes yn dyner, a'i ddail yn torri 
allan, chwi a wyddoch fod yr haf 
yn agos: 

33 Ac felly chwithau, pan weloch 
hyn oll, gwybyddwch ei fod yn 
agos, wrth y drysau. 

34 Yn wir meddaf i chwi, Nid 
â'r genhedlaeth hon heibio, hyd oni 
wneler hyn oll. 

35 Nef a daear a ant heibio, eithr 
fy ngeiriau i nid ant heibio ddim. 

. 36 8] Ond am y dydd hwnnw a'r 
awr ni's gŵyr neb, nac angylion y 
' nefoedd, ond fy Nhad yn unig. 

37 Ac fel yr oedd dyddiau Noe, 
felly hefyd y bydd dyfodiad Mab y 
dyn. 

95 Oblegyd fel yr oeddynt yn y 
dyddiau ym. mlaen y diluw yn 
bwytta ac yn.yîed, yn prïodi ac yn 
rhoi i brïodas, hyd y dydd yr aeth 
Noê i mewn i'r arch, 

39. Ac nî wybuanthyd oni ddaeth 
y diluw, âu cymmeryd hwy oll 
ymaith; felly hefyd y bydd dyfod- 
iad Mab y dyn. 


38 
Vw 


40 Yna y bydd dau yn y maes; 
y naill a gymmerir, a'r llall a adewir. 

41 Dwya fydd yn malu mewn 
melin; un a gymmerir, a'r llall a 
adewir. 

42 4] Gwyliwch gan hynny ; am 
na wyddoch pa awr y daw eich 
Arglwydd. 

43. A gwybyddwch hyn, pe gwy- 
buasai gwr y tŷ pa wyliadwriaeth y 
deuai 'r lleidr, efe a wyliasai, ac ni 
adawsai gloddio ei dŷ trwodd. 

44 Am hynny byddwch chwithau 
barod : canys yn yr awr ni thybioch 
y daw Mab y dyn. 

45 Pwy gan hymny sydd was 
ffyddlon a doeth, yr hwn a osod- 
odd ei arglwydd ar ei deulu, i roddi 
bwyd iddynt mewn prŷd ? 

46 Gwyn ei fyd y gwas hwnnw, 
yr hwn y caiff ei Arglwydd ef, pan 
ddelo, yn gwneuthur felly. 

47 Yn wir meddaf i chwi, Ar ei 
holl ddâ y gesyd efe ef. 

48 Ond os dywed 
hwnnw yn ei galon, 
lwydd yn oedi dyfod ; 

49 A dechreu curo ei gyd-weision, 
a bwytta ac yfed gyd â'r meddwon, 

50 Arglwydd y gwas hwnnw a 
ddaw yn y dydd nid yw efe yn dis- 
gwyl am dano, ac mewn awr ni's 
gwyr efe; 

51 Ac efe a'i gwahana ef, ac a 
esyd ei ran ef gyd â'r rhagrithwŷr 
yno y bydd wylofain a rhingcian 
dannedd. 

PEN. XXV. 
1 DymYE dey adu 14a'r waid 
Y NA tebyg fydd teyrnas nef- 
oedd i ddeg o forwynion, y 
rhai a gymmerasant eu lampau, ac 
a aethant allan i gyfarfod â'r prïod- 
fab. 

2 A phump o honynt oedd gall, 
a.phump yn tîol. 

3 Y rhai oedd ffol a gymmerasant 
eu lampau, ac ni chymmerasan! 
olew gyd a hwynt : 

4 A'r rhai call a 


gwas drwg 
mae fy Arg 


mmerasant 


“olew. yn eu llestri gyd â'u lampau. 


5 Â thra yr oedd y prïod-fab yn 
aros.yn hir,.yr hepiasant ell-ac yr 
hunasant. . i 


5 


S. MATTHEW, XXV. 


6'Ac ar hanner nos y bu gwaedd, 
Wele, y mae y prïod-fab yn dyfod; 
ewch allan i gyfarfod ag ef. 

7 Yna y cyfododd yr holl forwyn- 
ion hynny, ac a drwsiasant eu lamp- 
au. 
8 A'r rhai ffol a_ ddywedasant 
wrth y rhai call, Rhoddwch i ni 
o'ch olew chwi: canys y mae ein 
lampau yn diffoddi. 

9 A'r rhai call a attebasant, gan 
ddywedyd, Nid felly ; rhag na byddo 
digon ì ni ac i chwithau : ond ewch 
yn hytrach at y rhai sydd yn 
gwerthu, a phrynwch ì chwi eich 
hunain. 

10 A thra yr oeddynt yn myned 
ymaith i brynu, daeth y prïod-fab ; 
a'r rhai oedd barod, a aethant i 
mewn gyd ag ef i'r brïodas: a 
chauwyd y drws. 

11 Wedi hynny y daeth y mor- 
wynion eraill hefyd, gan ddywedyd, 
Arglwydd, Arglwydd, agor i ni. 

12 Ac efe a attebodd ac a ddy- 
wedodd, Yn wir meddaf i chwi, 
Nid adwaen chwi. ” 

13 Gwyliwch gan hynny ; am na 
wyddoch na'r dydd na'r awr y daw 
Mab y dyn. 

14. 4] Canys y mae teyrnas nefoedd 
fel dyn yn myned i wlad ddïeithr, 
yr hwn a alwodd ei weision, ac a 
roddes ei ddâ attynt. 

15 Ac iun y rhoddodd efe bm 
talent, ac i arall ddwy, ac i arall 
un; i bob un yn ol ei allu ei hun; ac 
yn y fan efe a aeth oddi cartref. 

16 A'r hwn a dderbyniasai y pum 
talent a aeth, ac a farchnattaodd â 
hwynt, ac a wnaeth bŵm talent 
eraill. 

17 A'r un modd yr hwn a dder- 
byniasai 'r ddwy, a ynnillodd yntau 
ddwy eraill. 

18 Ond yr hwn a dderbyniasai 
un, a aeth ac a gloddiodd yn y 
ddaear, ac a guddiodd arian ei arg- 
lwydd. 

19 Ac wedi llawer o amser, y 
_ mae arglwydd y gweision hynny yn 

fod, ac yn cyfrif â hwynt. 

0 A daeth yr hwn a daerbyn 
iasai bîm talent, ac a adag im 
Ialent eraill, “ ddywedyd, Arg- 


lwydd, pm talent a roddaist attaf : 
wele, mi a ynnillais bŵm talent 
eraill attynt. 

291 A dywedodd ci arglwydd 
wrtho, Da, was da a ffyddlon: 
buost ffyddlon ar ychydig, mi a'th 
osodaf ar lawer: dos i mewn i 
lawenydd dy arglwydd. 

22 Â'r hwn a dderbyniasai ddwy 
dalent a ddaeth, ac a ddywedodd, 
Arglwydd, dwy dalent a roddaist 
attaî: wele, dwy eraill a ynnillais 
attynt. 

293 Ei arglwydd a ddywedodd 
wrtho, Da, was da a ífyddlon: 
bnost ffyddlon ar ychydig, mi a'th 
osodaf ar lawer: dos ìi mewn 3 
lawenydd dy arglwydd. 

94 A'r hwn a dderbyniasai yr un 
talent a ddaeth, ac a ddywedodd, 
Arglwydd, mi a'th adwaenwn di, 
mai gwr caled ydwyt, yn medi lle 
ni's hauaist, ac yn casglu lle ni 
wasgeraist : 

25 Ac mi a ofnais, ac a aethum, 
ac a guddiais dy dalent yn y ddaear: 
wele, yr wyt yn cael yr eiddot dy 
hun. 

296 A'i arglwydd a atíebodd ac a 
ddywedodd wrtho, O was drwg a 
dïog, ti a wyddit fymod yn medi 
lle ni's hauais, ac yn casglu lle ni's 
gwasgerais : 

97 Am hynny» dylesit ti roddi îy 
arian at y cyfnewidwŷr, a mi pan 
ddaethwn a gawswn dderbyn yr 
eiddof fy hun gyd â llog. 

28 Cymmerwch gan hynny y da- 
lent oddi wrtho, a rhoddwch i'r hwn 
sydd ganddo ddeg talent. 

29 (Canys i bob un y mae ganddo 
y rhoddir, ac efe a gaiff helaeth- 
rwydd; ac oddi ar yr hwn nid oes 
ganddo y dygir oddi arno, ïe, yr 
hyn sydd ganddo) 

30 A bwriwch allan y gwas an- 
fuddiol i'r tywyllwch eithaf: yno y 
bydd wylofain a rhingcian dannedd. 

31 4] A Mab y dyn pan ddêl yn 
ei ogoniant, a'r holl angylion sanct- 
aidd gyd as ef, yna yr eistedd ar 
orsedd-faingc ei ogoniant. 

32 A chyd-gesglir ger ei fron eí 
yr holl genhedloedd: ac eîe a'u 
didola hwynt oddi wrth eu elfydd, ; 


(2 
“Y 


S. MATTHEW, XXVI. 


megis y didola 'r bugail y defaid 
oddi wrth y geifr : 

33 Ac a esyd y defaid ar ei 
ddeheu-law, ond y geifr ar yr 
aswy. 

34. Yna y dywed y Brenhin wrth 
y rhai ar ei ddeheu-law, Deuwch, 
chwi fendigedigion fy Nhad, etifedd- 
wch y deyrnas a barottowyd i chwi 
er seiliad y byd. 

35 Canys bîm newynog, a chwi 
a roisoch i mi fwyd: bu arnaf sych- 
ed, a rhoisoch i mi ddïod: bîm 
ddïethr, a dygasoch fi gyd â chwi : 

36 Noeth, a dilladasoch fi: bìm 
glaf, ac ymwelsoch â mi: bâm 
y'ngharchar, a daethoch attaf. 

37 Yna yr ettyb y rhai cyfiawn 
ìddo, gan ddywedyd, Arglwydd, pa 
bryd y'th welsom yn newynog, ac 
yth borthasom? neu yn sychedig, 
ac y rhoisom i £i ddïod? 

58 A pha bryd y'th welsom yn 
ddïethr, ac y'th ddygasom gyd â 
ui? neu yn noeth, ac y'fh ddillad- 
asom ? 

39 A pha bryd y'th welsom yn 
glaf, neu y'ngharchar, ac y daethom 
attat? 

40 A'r Brenhin a ettyb, ac a ddy- 
wed wrthynt, Yn wir meddaf i chwi, 
Yn gymmaint a'i wneuthur o honoch 
i un o'r rhai hyn fy mrodyr lleiaf, i 
mi y gwnaethoch. 

41 Yna y dywed efe hefyd wrth 
y rhai a fyddant ar y llaw aswy, 
£wch oddi wrthyf, rai melldigedig, 
i'r tân tragywyddol, yr hwna barotto- 
wyd i ddiafol ac i'w angylion. 

49 Canys bîm newynog, ac ni 
roisoch i mi fwyd : bu arnaf syched, 
ac ni roisoch i mi ddïod: 

43 Bâm ddïeithr, ac ni'm dygas- 
och gyd â chwi : noeth, ac ni'm dill- 
adasoch: yn glaf, ac y ngharchar, 
ac ni ymwelsoch â mi, 

44 Yna yr attebant hwythau hef- 
yd iddo, gan ddywedyd, Arglwydd, 
pâ bryd y'th welsom yn newynog, 
neu yn sychedig, neu yn ddiïeithr, 
neu yn noeth, nen yn glaf, neu 
y'ngharchar, ac ni weiniasom i ti? 

45 Yna yr ettyb efe iddynt, gan 


Yn 


ddywedyd, Yn wir meddaf i chwi, | yn yr holl îvd, mynegir yr hyn a 
maint ag na's gwnaethoch |l wnaeth hi hefyd, er coffa am dani hi. 


i'run o'r rhai lleiaf hyn, ni's gwnaeth- 

och i minnau. 

46 A'r rhai hyn a ant i gospedig- 
aeth dragywyddol: ond y rhai cyf- 
ìawn i fywyd tragywyddol. 

PEN. XXVI. 

3. Y llywodraethwŷr yn cyd-fwriadu yn erbyn 
Crist. 7 Y wraig yn enneinio & ben €f. 
l4 Judas yn eu werthu ef, 17 Crist yn 
bwytta r pasg : 96 yn ordeinio eì swpper 
sanctaidd: 36 yn gweddìo yr: yr arad : 
47 ac wedi ei fradychu â chusan, 5] yn 
cael ei arwain at Caiaphas, 69 a'i wadu 
gan Pedr. 


NG wedi i'r Iesu orphen y geir- 
iau hyn oll, efe a ddywedodd 
wrth ei ddisgyblion, g 

2 Chwi a wyddoch mai gwedi 
deuddydd y mae 'r pasg, a Mab y 
dyn a draddodir i'w groes-hoelio. 

3 Yna yr ymgasglodd yr arch- 
offeiriaid, a'r ysgrifenyddion, a hen- 
uriaid y bobl, i lys yr arch-offei»- 
iad, yr hwn a elwid Caiaphas : 

4 A hwy a gyd-ymgynghorasant 
fel y dalient yr Iesu trwy ddichell, 
ac y lladdent ef. 

2 Eithr hwy a ddywedasant, Nid 
ar yr wyl,, rhag bod cynnwrî ym 
mhlith y bobl. 

6 6] Ac a'r Iesu yn Bethania, yn 
nhŷ Simon y gwahan-glwyfus, 

7 Daeth atlo wraig a chanddi 
flwch o ennaint gwerthfawr, ac a'i 
tywalltodd ar ei ben, ac efe yn eist- 
edd wrth y ford. 

8 A phan welodd ei ddisgyblion, 
hwy a sorrasant, gan ddywedyd, I 
ba beth y bu 'r golled hon? 

9 Canys fe a allasid gwerthu yr 
ennaint hwn er llawer, a'i roddi i'r 
tlodion. 

10 A'r Iesu a wybu, ac a ddy- 
wedodd wrthynt, Paham yr ydych 
yn gwnenthur blinder i'r wraig? 
canys hi a weithiodd weithred dda 
arnaf. 

11 Oblegyd y mae gennych y 
tlodion bob amser gyd â chwi; a 
mi nid ydych yn ei gael bob amser. 

12 Canys hi yn tywallt yr ennaint 
hwn ar fy nghorph, a wnaeth hyn 
i'm claddu i. 

13 Yn wir meddaf i chwi, Pa le 
bynnag y pregether yr eîengyl hon 


S. MATTHEW, XXVI. 


14 4] Yna 'r aeth un o'r deuddeg, 
yr liwn a elwid Iudas Iscariot, at 
yr arch-offeiriaid, 

15 Ac a ddywedodd wrth ynt, Pa 
beth a roddwch i mi, a mi a'i tra- 
ddodaf eî i chwi? A hwy a osodasant 
iddo ddeg ar hugain o arian. 

16 Ac o hynny allan y ceisiodd 
efe amser cyfaddas i'w fradychu ef. 

17 4] Ac ar y dydd. cyntaf o wyl 
y bara croyw, y disgyblion a ddaeth- 
ant at yr lesu, gan ddywedyd 
wrtho, Pa le y mynni i ni barottôi 
i ti Ïwytta 'r pasg? 

18 Ac yntau a ddywedodd, Ewch 
i'r ddinas at y cyfryw un, a dywed- 
wch wrtho, Y mae yr Athraw yn 
dywedyd, Fy amser sydd agos : gyd 
& thi y cynhaliaf y pasg, mi a'm 
disgyblion. 

19 A'r disgybion a wnaethant y 
modd y gorchymynasai yr Iesu idd- 
ynt, ac a barottoisant y pasg. 

70 Ac wedi ei myned lii yn hwyr, 
efe a eisteddodd gyd â'r deuddeg. 

91 Ac fel yr oeddynt yn bwytta, 
efe a ddywedodd, Yn wir yr wyf yn 
dywedyd i chwi, mai un o honoch 
chwi a'm bradycha i. 

29 A hwythau yn drist iawn, a 
ddechreuasant ddywedyd wrtho, 
bob un o honynt, Ai myfi yw, Arg- 
lwydd? 

93 Ac efe a attebodd ac a ddy- 
wedodd, Yr hwn a wlych ei law 
gyd â mi yn y ddysgl, hwnnw a'm 
bradycha 1. 

24 Mab y dyn yn ddïau sydd yn 
myned, fel y mae yn ysgrifenedig 
am dano : eithr gwae 'r dyn hwnnw 
trwy 'r hwn y bradychir Mab y dyn: 
daa fuasai i'r dyn hwnnw pe na's 
ganesid ef. 

25 A Iaudas, yr hwn a'i bradych- 
odd ef, a attebodd ac a ddywedodd, 
Ai myli yw efe, Athraw? Yntau a 
ddywedodd wrtho, 'Ti a ddywed- 
aìst. 

26 4] Ac îel yr oeddynt yn bwyt- 
ta, yr. Iesu a gymmerth y bara, ac 
wedi iddo fendithio, efe a'i torrodd, 
ac a'i send i'r disgyblion, ac a 
ddywedodd, Cymmerwch, bwyttê- 
wch: hwn yw fy nghorph. 

7? Ac wedi iddo gymmeryd y 

41 


cwppan, a dïolch, efe a'i rhoddes 
iddynt, zan ddywedyd, Yfwch bawn 
ohwn: 

98 Canys hwn yw fy ngwaed o'r 
testament newydd, yr hwn a dy- 
welltir dros lawcr, er maddeuant 
pechodau. 

99 Ac yr ydwyî yn dywedyd i 
chwi, nad yfaf o hyn allan o íîrwyth 
hwn y wimwŷdden, hyd y dydd 
liwnnw pan yfwyf e* gyd â chwi yn 
newydd yn nheyrnas fy Nhad. 

30 Ac wedi iddynt ganu hynn, 
hwy a aethant allan i fynydd yr 
Olewŷdd. 

31 Yna y dywedodd yr Iesn 
wrthynt, Chwychwi oll a rwystrir 
heno o'm plegydi: canys ysgrifen- 
edig yw, 'Tarawaf y bugail, a defaid 
y praidd a wascerir. 

32 Eithr wedi fy adgyfodi, mi a 
af o'ch blaen chwi i Galilea. 

33 A Phedr a attebodd ac a ddy- 
wedodd wrtho, Pe rhwystrid pawb 
o'th blegyd di, etío ni'm rhwystrìr i 
byth. 

31 Yr Iesu a ddywedodd wrthu, 
Yn wir yr wyf yn dywedyd i ti, mai 
y nos hon, cyn canu o'r ceiliog, y'm 
gwedi deirgwaith. 

35. Pedr a ddywedodd wrtho, Pe 
gorïyddai i mi farw gyd â thi, ni'th 
wadaf ddim. Yr un modd hefyd y 
dywedodd yr holl ddisgyblion. 

36 4] Yna y daeth yr Iesu gyd â 
hwynt i fan a elwid Gethsemane, ac 
a ddywedodd wrth ei ddisgyblion, 
Eisteddwch yma, tra yr elwyf a 
gweddïo accw, 

37 Ac efe a gymmerth Pedr, a 
dau fab Zebed€us, ac a ddechreu- 
odd dristâu ac ymofidio. 

38 Yna eîe a ddywedodd wrth- 
ynt, 'Trist iawn yw fy enaid hyd 
angan: arhoswch yma, a gwyliwch 
gy d â mi. 

39 Ac wedi iddo fyned ychydio 
ym mlaen, eíe a syrthiodd ar ei 
wyneb, san weddïo, a dywedyd, 
Fy Nhad, os yw bosibl, aed y cwp- 
pan hwn heibio oddi wrthyl: etto 
nid fel yr ydwyf fi yn ewyllysio, ond 
fel yr ydwyt Ui... 

40 Ac efe a ddaeth at y disgybl- 
ion, ac a'n cafodd hwy yu cysgu; 


c3 
a. 


S. MATTHEW, XXVI. 


ac a ddywedodd wrth Pedr, Felly ; 
oni ellych chwi wylied un awr gyd 
â mi? 

41 Gwyliwch a gweddïwch, fel 
nad eloch i brofedigaeth. Yr yspryd 
yn ddïau sydd yn barod, eithr y 
cnawd sydd wan. 

42 Efe a aeth drachefn yr ail 
waith, ac a weddïodd, gan ddywed- 
yd, Fy Nhad, oni's gall y cwppan 
hwn fyned heibio oddi wrthyf, na 
byddo i mi yfed o hono, gwneler dy 
ewyllys di. 

48 Ac efe a ddaeth, ac a'u caf- 
odd hwy yn cysgu drachefn: canys 
yr oedd eu llygaid hwy wedi trym- 
hâu. 

44 Ac efe a'u gadawodd hwynt, 
ac a aeth ymaith dracheîn, ac a 
weddïodd y drydedd waith, gan ddy- 
wedyd yr un geiriau. 

45 Yna y daeth efe at ei ddis- 
gyblion, ac a ddywedodd wrthynt, 
Cysgwch bellach, a gorphwyswch : 
wele, y mae'r awr wedi nesâu, a 
Mab y dyn a draddodir i ddwylaw 
pechaduriaid. 

46 Codwch, awn: wele, nesaodd 
yr hwn sydd yn fy mradychu. 

47 $] Ac efe etto yn llafaru, wele, 
Iudas un o'r deuddeg, a ddaeth, a 
chyd ag ef dyrfa fawr â chleddyfau 
a ffyn, oddi wrth yr arch-offeiriaid 
a henuriaid y bobl. 

48 A'r hwn a'i bradychodd ef a 
roisai arwydd iddynt, gan ddywed- 
yd, Pa un bynnag a_ gusanwyf, 
hwnnw yw efe: deliwch ef. 

49 Ac yn ebrwydd y daeth at yr 
Iesu, ac a ddywedodd, Henffych 
well, Athraw ; ac a'i cusanodd ef. 

10 Â'r Iesu a ddywedodd wrtho, 
Y cyfaill, i ba beth y daethost? Yna 
y daethant, ac y rhoisant ddwylaw 
ar yr Iesu, ac a'i daliasant ef. 

51 Ac wele, un o'r rhai oedd gyd 
a'r Ie«u, a estynodd ei law, ac a 
dynnodd ei gleddyf, ac a darawodd 
was yr arch-offeiriad, ac a dorrodd 
ei glust ef. 

52 Yna y dywedodd yr Iesu 
wrtho, Dychwel dy gleddyf i'w le: 
canys pawb a'r a gymmerant gledd- 
yr, a ddifethir â chleddyf. 

— 83. A ydwyt ti yn tybied na's 
42 


gallaf yr awr hon ddeisyf ar fy 

Nhad, ac efe a rydd yn y fan i mi 

îwy nâ deuddeg lleng o angylion? 
54 Pa fodd ynte y cyflawnid yr 

ysgrythyrau, mai felly y gorfydd 
od? 


55 Yn yrawr honno y dywedodd 
yr Iesu wrth y torfeydd, Âi megis 
at leidr y daethoch chwi allan, â 
chleddyfau a ffyn i'm dali? yr oedd- 
wn i beunydd gyd â chwi yn eistedd 
yn dysgu yn y deml, ac ni'm dalias- 
och. 

56 A hyn oll a wnaethpwyd, fel 
y cyflawnid ysgrythyrau y pro- 
phwydi. Yna yr holl ddisgyblion 
a'i gadawsant ef, ac a ffoisant. 

57 €] A'r rhai a ddaliasent yr 
Iesu, a'i dygasant ef ymaith at Cai- 
aphas yr arch-offeiriad, lle'r oedd 
yr ysgrifenyddion a'r henuriaid wedi 
ymgasglu ynghŷd. 

58.A Phedr a'i canlynodd ef o 
hirbell, hyd yn llys yr arch-offeiriad ; 
ac a aeth i mewn, ac a eisteddodd 
gyd â'r gweision, i weled y diwedd. 

59 A'r arch-offeiriaid a'r henur- 
iaid, a'r holl gynghor, a geisiasant 
au-dystiolaeth yn erbyn yr Iesu, 
fel y rhoddent ef i farwolaeth ; 

60 Ac ni's cawsant: ïe, er dyfod 
yno au-dystion lawer, nì chawsant. 
Eithr o'r diwedd fe a ddaeth dau 
au-dyst, 

61 Ac a ddywedasant, Hwn a 
ddywedodd, Mi a alla? ddinystrio 
teml Duw, a'i hadeiladu mewn tri 
diwrnod. 

62 A chyfododd yr arch-offeiriad, 
ac a ddywedodd wrtho, A attebi di 
ddim? beth y mae y rhai hyn yn ei 
dystiolaethu yn dy erbyn? 

63 Ond yr Iesu a dawodd.. A'r 
arch-offeiriad gan atteb a ddywed- 
odd wrtho, Yr ydwyf yn dy dyng- 
hedu di trwy y Duw byw, ddy- 
wedyd o honot i ni, aì tydi yw y 
Crist, Mab Duw. 

64 Yr Iesu a ddywedodd wrtho, 
'Ti a ddywedaist: eithr meddaf i 
chwi, Ar ol hyn y gwelwch Fab y 
dyn yn eistedd ar ddeheu-aw y 


gallu, ac yn dyîod ar gymmylau y 
nef. ên 
65 Yna y rhwygodd yr arch- 


S. MATTHEW, XXVII. 


offeiriad ei ddillad, gan ddywedyd, 

Efe a gablodd: pa raid i ni mwy 

wrth dystion? wele, yr awron y 

clywsoch eì gabledd ef. 

66 Beth dybygwch chwi? Hwyth- 
au gan atteb a ddywedasant, Y mae 
efe yn euog o farwolaeth, 

67 Yna y poerasant yn eì wyneb, 
ac a'i cernodiasant ; eraill a'i taraw- 
sant ef â gwjail, 

68 Gan ddywedyd, Prophwyda 
ini, O Crist, Pwy yw yr hwn a'th 
darawodd ? 

69 € A Phedr oedd yn eistedd 
allan yn y llys: a daeth morwynig 
atto, ac a ddywedodd, A4 thithau 
oeddit gyd ag Iesu y Galilead. 

70 Ac efe a wadodd ger eu bron 
hwy oll, ac a d«lywedodd, Ni's gwn 
beth yr wyt yn ei ddywedyd. 

71 A phan aeth efe allan i'r porth, 
gwelodd un arall ef; a Ai a ddy- 
wedodd wrth y rhai oedd yno, Yr 
oedd hwn hefyd gyd â'r Iesu o Na- 
zareth. 

72 A thrachefn efe a wadodd 
trwy lw, Nid adwaen i y dyn. 

73 Ac ychydig wedi, daeth y 
rhai oedd yn sefyll ger llaw, ac a 
ddywedasant wrth Pedr, Yn wir yr 
wyt tithau yn un o honynt; canys 
y mae dy leferydd yn dy gyhuddo. 

74 Yna y dechreuodd eïe regu a 
thyngu, Nid adwaen i y dyn. Ac 
yn y man y canodd y ceiliog. 

75 A chofiodd Pedr air yr Fesu, 
yr hwn a ddywedasai wrtho, Cyn 
canu o'r ceiliog, ti a'm gwedi deir- 
gwaith. Ac efe a aeth allan, ac a 
wylodd yn chwerw-dost. 

PEN. XXVII. 

i Rhoddi Crist yn rhwym at Pilat. 5 Judas 
yn ymgrogi. 19 Pilat, wedi ei rybuddio 
gan eì wraig, _94 yn golchi eì ddwylaw. 
26 Rhyddhâu Barabbas. 99 Coroni Crist 
â dreìnm, 935 a'i groes-hoelio, 40 o'i 
ddifenwi : 50 yntau yn marw: ei gladdu 
ef._66 Selio a gwylio eì fêdd ef. 

PHAN ddaeth y bore, cyd- 

4. ymgynghorodd yr holl arch- 

offeiriaid, a henuriaid y bobl, yn 

erbyn yr Iesu, fêl y rhoddent et i 

îarwolaeth. | 

2 Ac wedi iddynt ei rwymo, hwy 


a'i dygasant ef ymaith, ac a'i tra- 


3 4] Yna pan welodd Iudas, yr 
hwn a'i bradychodd ef, ddarfod ei 
gondemnio ef, bu edifar ganddo, ac 
a ddug drachefn y deg ar hugain 
arian i'r arch-offeiriaid a'r henuriaid, 

4 Gan ddywedyd, Pechais, gan 
fradychu gwaed gwirion. Hwythau 
a ddywedasant, Pa beth yw hynny 
i ni? edrych di. 

5 Ac wedi iddo daflu yr arian yn 
y deml, efe a ymadawodd, ac a 
aeth ac a ymgrogodd, 

6 A'r arch-offeiriaid a gymmer- 
asant yr arian, ac a ddywedasant, 
Nid cyfreithlawn i ni.eu bwrw 
hwynt yn y drysorfa ; canys gwerth 
gwaed ydyw. 

7 Ac wedi iddynt gyd-ymgy- 
nghori, hwy a brynasant â hwynt 
faes y crochenydd, yn gladdîa 
dîeithriaid. 

8 Am hynry y galwyd y maes 

nwnnw, Maes y gwaed, hyd hedd- 
yw. 
9 (Yna y cyflawnwyd yr hyn a 
ddywedwyd trwy Ieremïas y pro- 
phwyd, gan ddywedyd, A hwy a 
gymmerasant y deg ar hugain arian, 
pris y prisiedig, yr hwn a brynasam 
gan feibion Israel ; - 

10 Ac a'u rhoisant hwy am faes 
y crochenydd, megis y gosododd 
yr Arglwydd i mi.) 

11 A'r Iesu a safodd ger bron y 
rhaglaw: a'r rhaglaw a ofynodd 
iddo, gan ddywedyd, Ai ii yw 
Brenhin yr Iuddewon? A'r esu a 
ddywedodd wrtho, Yr wyt ti yn 
dywedyd. 

12 A phan gyhuddid eî gan yr 
arch-offeiriaid a'r henuriaid, nid at- 
tebodd efe ddim. 

13 Yna y dywedodd Pilat wrtho, 
Oni chlywi di faint o bethau y 
maent hwy yn eu tystiolaethu yn dy 
erbyn di? 

14 Ac nid attebodd efe iddo i un 
gair; fel y rhyfeddodd y rhaglaw 
yn fawr. 

15 Ac ar yr wyl honno yr arferai 
y rhaglaw ollwng yn rhŷdd i'r bob) 
un carcliaror, yr hwn a fynnent. 

16 Ac yna yr oedd ganddynt 


ddodasant ef i Pontius Pilat y garcharor hynod, a elwid Barabbas. 


chaglaw, 
45 


17 Wedi iddynt gan hynny ym- 
C4 


a 


S. MATTHEW, XXVII. 


sasglu ynghŷd, Pilat a ddywedodd 
wrthynt, Pa un a fynnwch i mi ei 
ollwng yn rhŷdd i chwi? Barabbas, 
ai yr Iesu, yr hwn a elwir Crist? 

18 Canys eîe a wyddai mai o 
genfigen y traddodasent ef. 

19 gj Ac efe yn eistedd ar yr or- 
sedd-fainge, ei wraig a ddanfonodd 
atto, gan ddywedyd, Na fydded i 
ti a wnelych â'r cyfiawn hwnnw: 
canys goddefais. lawer heddyw 
mewn breuddwyd o'i achos ef. 

40 A'r arch-offeiriaid a'r henuriaid 
a berswadiasant y bobl, fel y go- 


fynent Barabbas, ac y diîethent yr. 


Iesu, 

291 A'r rhaglaw a_ attebodd ac a 
ddywedodd wrthynt, Pa un o'r 
ddau a fynnwch i mi ei ollwng yn 
rhŷdd i chwi? Hwythau a ddywed- 
asant, Barabbas. 

292 Pilat a ddywedodd wrthynt, 
Pa beth can hynny a wnaf i'r Iesu, 
yr hwn a elwir Crist? Hwythau oll 
a ddywedasant wrtho, Croes-hoclier 
ef. 

23 A'r rhaglaw a ddywedodd, 
Ond pa ddrwg a wnaeth efe? 
Hwythau a lefasant yn îwy, gan 
ddywedyd, Croes-hoelier ef. 

24 4] A Philat, pan welodd nad 
oedd dim yn tycio, ond yn hytrach 
bod cynnwrî, a gymmerth ddwîr, 
ac a olchodd «i ddwylaw ger bron 
y bobl, gan ddywedyd, Dïeuog 
ydwyf fi oddi wrth waed y cyfiawn 
hwn: edrychwch chwi. 

25 A'r holl bobl a attebodd ac a 
ddywedodd, Bydded eì waed ef 
arnom ni, ac ar ein plant. 

' 26 4] Yna y gollyngodd efe Bar- 
abbas yn rhydd iddynt: ond yr 
Iesu a fflangeliodd efe, ac a'i 
rhoddes i'w groes-hoelio. 

97 Yna milwŷr y rhaglaw a gym- 
merasant yr Iesu i'r dadleudy, ac a 
gynnullasant atto yr holl fyddin. 

98 A hwy a'i dïosgasant ef, ac 
a roisant am dano fantell o ysgar- 
lad. 

29 €] A chwedi iddynt blethu 
coron o ddrain, hwy a'i gosodasant 
ar ei ben ef, a chorsen yn ei law 
ddehau; ac a blygasant eu gliniau 


aer ei fron ef, ac a'i gwatwarasant, 
44 ; 


gan ddywedyd, Henffych well, bren- 
hin yr Iuddewon. 

30 A hwy a boerasant arno, ac a 
gymmerasant y gorsen, ac a'i tar- 
awsant ar ei ben. 

31 Ac wedi iddynt ei watwar, hwy 
a'i dïosgasant eî o'r fantell, ac a'i 
gwisgasant â'i ddillad ei hun, ac 
a'i dygasant ef ymaith i'w groes- 
hoelio. 

32 Ac fel yr oeddynt yn myned 
allan, hwy a gawsant ddyn o Cyr 
ene, a'i enw Simon ; hwn a gym- 
mellasant i ddwyn ei groes ef. 

33 A phan ddaethant i le a elwid 
Golgotha, yr hwn a elwir, Lle y 
ben-glog, 

34 6] Hwy a roisant iddo i'w 
yfed, finegr yn gymmysgedig a 
bustl : ac wedi id«lo ei brofi, ni fyn- 
nodd efe yfed. 

35 Ac wedi iddynt ei groes-hoelio 
ef, hwy a rannasant ei ddillad, gan 
Îwrw coelbren: er cyflawni y peth a 
ddywedwyd trwy'r prophwyd, Hwy 
a rannasant îy nillad yn eu plith, ac 
ar fy ngwisg y bwriasant goelbren. 

36 A chan eistedd, hwy a'i gwyl- 
iasant eî yno: 

3? A gosodasant hefyd uwch ei 
ben ef, ei achos yn ysgrifenedig, 
HWN YW IESU BRENHIN YR 
IUDDEWON. 

38 Yna y croes-hoeliwyd gyd ag 
eî ddau leidr ; un ar y llaw ddehau, 
ac-nn ar yr aswy. 

39 4] A'r rhai oedd yn myned 
heibio a'i cablasant ef, gan ysgwyd 
eu pennau, 

40 A dywedyd, Ti yr liwn a 
ddinystri y deml, ac a'i hadeiledi 
mewn tridiau, gwared dy hun. Os 
ti yw Mab Duw, disgyn oddi ar y 
groes. 

41 A'r un modd yr arch-offeiriaid 
hefyd, gan watwar, gyd â'r ysgrif- 
enyddion a'r henuriaid, a ddywed- 
asant, 

492 Efe a waredodd eraill, ei 
hunan ni's gall efe ei waredu. Os 
Brenhin Israel yw, disgyned yr 
awrhon oddi ar y groes, ac ni a 
gredwn iddo. 

43 Ymddiriedodd yn Nuw ; gwar- 
eded efe ef yr awrhon, os efe a'i 


S. MATTHEW, XXVIII 


myn eî: canys eíe a ddywedodd, 
Mab Duw ydwyf. 

44 Â'r un peth hefyd a edliwiodd 
y lladron iddo, y rhai a groes-hoel- 
iasid gyd ag ef. 

45 Ac o'r chweched awr y bu 
tywyllwch ar yr holl ddaear hyd y 
nawfed awr., 

46 Ac ynghŷlch y nawfed awr y 
llefodd yr Iesu â llef uchel, gan 
ddywedyd, Eli, Eli, lama sabach- 
thani? hynny yw, Fy Nuw, fy Nuw, 
paham y'm gadewaist? 

47 A rhai o'r sawl oedd yn sefyll 
yno, pan glywsant, a ddywedasant, 
Y mae hwn yn galw am Flras. 

48 Ac yn y fan un o honynt a 
redodd, ac a gymmerth ysbwng, ac 
a'i llanwodd o finesr, ac a'i rhodd- 
odd ar gorsen, ac a'i dïododd ef. 

49 A'r lleill a ddywedasant, Paid, 
edrychwn a ddaw Elïas i'w waredu 
ef. 

50 8] A'r Iesu, wedi llefain dra- 
chefn â llef uchel, a ymadawodd 
â'r yspryd. 

51 Ac wele, llen y deml a rwyg- 
wyd yn ddau oddi fynu hyd i wared: 
a'r ddaear a grynodd, a'r meini a 
holltwyd : 

52 Â'r beddau a agorwyd; a 
llawcr o gyrph y saint a hunasent a 
eyîodasant, 

53 Ac a ddaethant allan o'r bedd- 
au ar ol ei gyfodiad ef, ac a aethant 
í mewn i'r ddinas sanctaidd, ac a 
ymddangosasant i íawer. 

54 Ond y canwriad, a'r rhai oedd 
gyd ag ef yn gwylied yr Iesu, wedi 
gweled y ddaear-gryn, a'r pethau a 
wnaethid, a ofnasant yn fawr, gan 
ddywedyd, Yn wir Mab Duw yd- 
oedd hwn. 

55 Ac yr oedd yno lawer o wrag- 
edd yn edrych o hirbell, y rhai a 
ganlynasent yr Iesu o Galilea, gan 
weini iddo e? : 

56 Ym mhlith y rhai yr oedd 
Mair Magdalen, a Mair mam Iago 
a Ioses, a mam meibion Zebedtus, 

57 8] Ac wedi ei myned i yn 
hwyr, daeth gwr goludog o Ari- 
mathea, a'i enw Ioseph, yr hwn a 
fuasai yntau yn ddisgybl i'r Iesu : 


38 Hwn a aeth at Pilat, ac a | feirw. 


45 


ofynodd gorph yr Iesu. Yna y 

gorchymynodd Pilat roddi y corph. 
59 A Ioseph wedi cymmeryd y 

corph, a'i hamdoodd â llïain glan, 

60 Ac a'i gosododd ef yn ei fedd 
newydd ei hun, yr hwn a dorrasai 
efe yn y graig; ac a dreiglodd faen 
mawr wrth ddrws y bedd, ac a 
aeth ymaith. 

61 Ac yr oedd yno Mair Mag- 
dalen, a Mair arall, yn eistedd 
gyferbyn â'r bedd. 

62 4j A thrannoeth, yr hwn sydd 
ar ol y darpar-wyl, yr ymgynnull- 
odd yr arch-offeiriaid a'r Phariseaid 
at Pilat, 

63 Gan ddywedyd, Arglwydd, y 
mae yn gof gennym ddywedyd o'r 
twyllwr hwnnw, ac efe etto yn fyw, 
Wedi tridiau y cyfodaf. 

64 Gorchymyn gan hynny gadw 
y bedd yn ddïogel hyd y trydydd 
dydd ; rhag dyfod ei ddisgyblion o 
hŷd nos, a'i ladratta ef, a dywedyd 
wrth y bobl, Efe a gyfododd o 
feirw: a bydd yr amryfusedd di- 
weddaf yn waeth nâ'r cyntaf. 

65 A dywedodd Pilat wrthynt, 
Y mae gennych wyliadwriaeth: 
ewch, gwnewch mor ddïogel ag y 
medroch. 

66 A hwy a aethant ac a wnaeth- 
ant y bedd yn ddïocel, ac a selias- 
ant y maen, gyd ŵr wyliadwriaeth, 

PEN. XXVIII. 

1 Dangos adgyfodiad Crist i'r gwragedd gan 
angel. 9 Crist ei hun yn ynmddango< idd- 
ynt hwy. 1 Yr arch-offeiriaid yn rhodd. 
arian i'r milwŷr, i ddywedyd ddarfod ei 
ladratta ef allan o'r bedd. 16 Crist yn 
ymddangos i'w ddisgyblion, 13 ac yn eu 
hanfon i fedyddio, ac i ddysgu'r holl gen- 
hedloedd. 

C yn niwedd y sabbath, ahi 
yn dyddhâu i'r dydd cyntaf o'r 

wythnos, daeth Mair Magdalen, a'r 

Fair arall, i edrych y bedd. 

2 Ac wele, bu daear-gryn mawr: 
canys disgynodd angel yr Arglwydd 
o'r nef, ac a ddaeth ac a dreiglodd 
y maen oddi wrth y drws, ac a 
eisteddodd arno. 

3 A'i wyneb-prvd oedd fel mellt- 
en, a'i wisg yn wen fel eira..—., 

4 Arhag ei ofn ef y crynodd y 
ceidwaid, ac a aethant megis yn 


c5 


S. MARC, I. 


5 Â'r angel a atlebodd ac a ddy- 
wedodd wrth y gwragedd, Nac 
ofnwch: canys mi a wn mai ceisio 
yr ydych yr Iesu, yr hwn a_groes- 
hoeliwyd. 

6 Nid yw efe yma : canys cyfod- 
odd, megis y dywedodd. Deuwch, 
gwelwch y fan lle y gorweddodd yr 
Arglwydd. 

7 Ac ewch ar ffrwst, a dywed- 
wch i'w ddisgvblion, gyfodi o hono 
o feirw. Ac wele, y mae efe yn 
myned o'ch blaen chwi i Galilea: 
yno y gwelwch ef. Wele, dywed- 
ais i chwi. 

8 Ac wedi eu myned ymaith ar 
frys oddi wrth y bedd, gyd ag ofn a 
llawenydd mawr, rhedasant i fynegi 
i'w ddisgyblion ef, 

9 6] Ac fel yr oeddynt yn myned 
i fynegi i'w ddisgyblion eî, wele, yr 
Iesu a gyfarîu â hwynt, gan ddy- 
wedyd, Henffwch well. A hwy a 
ddaethant, ac a ymafaelasant yn ei 
draed ef, ac a'i haddolasant. 

10 Yna y dywedodd yr Iesu 
wrthynt, Nac ofnwch: ewch, myn- 
egwch i'm brodyr, fel yr elont i 
Galilea, ac yno y'm gwelant i. 

i1 8] Ac wedi eu myned hwy, 
wele, rhai o'r wyliadwriaeth a 
ddaethant i'r ddinas, ac a fynegas- 
ant i'r arch-offeiriaid yr hyn oll a 
wnaethid. 


12 Ac wedi iddynt ymgasglu yng. 
hŷd gyd â'r henuriaid, a chyd-ym- 
gynghori, hwy a roisant arian lawer 
i'r milwŷr, 

13 Gan ddywedyd, Dywedwch, 
Ei ddisgyblion a ddaethant o hŷd 
nos, ac a'i lladrattasant ef, a nyni 
yn cysgu. “ 

14 Âc os clyw y rhaglaw hyn, ni 
a'i perswadiwn ef, ac a'ch gwnawn 
chwi yn ddïofal. 

15 A hwy a gymmerasant yr 
arian, ac a wnaethant fel yr a- 
ddysgwyd hwynt: a thanwyd y gair 
hwn ym mhlith yr Iuddewon hyd y 
dydd heddyw. 

16 $] A'r un disgybl ar ddeg a 
aethant i Galilea, i'r mynydd lle yr 
ordeiniasai yr Iesu iddynt. 

'17 A phan welsant ef, hwy a 
haddolasant ef: ond rhaia amhen- 
asant. 

18 A'r Iesu a ddaeth, ac a lafar- 
odd wrthynt, gan ddywedyd, Rhodd- 
wyd i mi bob awduidod yn y nef ac 
ar y ddaear. 

19 4] Ewch gan hynny a dysgwch 
yr holl genhedloedd, gan eu bed- 
yddio hwy yn enw y Tad, a'r Mab, 
a'r Yspryd Glân ; 

20 Gan ddysgu iddynt gadw pob 
peth a'r a orchymynais ìi chwi. Ac 
wele, yr ydwyt fi gyd â chwi bob 
amser hyd ddiwedd y byd. Amen. 


—— —— ull yn——o  — — 


Yr EFENGYL yn 


PEN. I. 

2 Swydd Ioan Fedyddiwr. 9 Bedyddio yr 
lesu, 19 a'i demtio. 4 Efe yn pre- 
methu; 16 yn galw Pedr, Andreas, Iago, 
ac oan: 93 yniachâu dyn ag yspryd 
“flan ynddo, 99 a mam gwraig Bedr, 
32a h Pwy gleifion: 4ì ac yn glan- 
hâu y gwahan-glwyfus. yN 

ECHREU eiengyl Iesu Grist, 

fab Duw ; J 
2 Fel yr ysgrifenwyd yn y pro- 
phwydi, Wele, yr ydwyf fi yn anfon 
ïy nghennad o flaen dy wyneb, yr 
hwn a barottoa dy ffordd o'th flaen. 
3 Llef un yn llefain yn y diffeith- 
46 


ol SANT MARC. 


wch, Parottôwch fïordd yr Arg- 
lwydd, gwnewch yn uniawn ei 
lwybrau ef. - 

4 Yroedd Ioan yn bedyddio yn 
y diffeithwch, ac yn pregethu bed- 
ydd edifeirwch, er maddenant pech- 
odan. h 

'> Ac aeth allan atto ef holl wlad 
Iudea, a'r Hierosolymitiaid, ac a'u 
bedyddiwyd oll ganddo yn afon y: 
Iorddonen, gan gyffesu eu pech- 
odau. Tr 
6 Ac Ioan oedd wedi ei wisgo a 


S. MARC, I. 


blew camel, a gwregys croen yng- 
hŷlch eì lwynau, ac yn bwytta lo- 
custiaid a mel gwŷllt : 

_ 7 Ac efe a bregethodd, gan ddy- 
wedyd, Y mae yn dyfod ar fy ol i 
un cryfach nâ myfi, carrai esgidiau 
ŷr hwn nid wyf fi deilwng i ymost- 
wng, ac i'w dattod. 

8 Myfi yn wir a'ch bedyddiais 
chwi â dwfr: eithr efe a'ch bedyddia 
chwi â'r Yspryd Glân. 

9 A bu yn y dyddiau hynny, 
ddyfod o'r Iesu o Nazareth yn Ga- 
lilea, ac efe a fedyddiwyd gan Ioan 
yn yr Iorddonen. 

10 Ac yn ebrwydd wrth ddyfod 
i fynu o'r dwfr, efe a welodd y nef- 
oedd yn agored, a'r Yspryd yn 
disgyn arno megis colommen. 

11 Allef a ddaeth o'r nefoedd, 
Tydi yw fy anwyl Fab, yn yr hwn 
y'm boddlonwyd. 

12 Ac yn ebrwydd y gyrrodd yr 
yspryd ef i'r diffeithwch. 

13 Ac efe a fu yno yn y diffeith- 
wch ddeugain niwrnod yn ei demtio 
gan Satan: ac yr oedd efe gyd â'r 
gwŷllt-filod ; a'r angylion a weini- 
asant iddo. 

14 Ac ar ol traddodi Ioan, yr 
Iesu a ddaeth i Galilea, gan bre- 
gethu efengyl teyrnas Duw, 

15 A dywedyd, Yr amser a gyf- 
lawnwyd, a theyrnas Duw a nes- 
aodd: edifarhêwch, a chredwch yr 
eîengyl. 

16 Ac fel yr oedd efe yn rhodio 
wrth for Galilea, efe a ganfu Simon, 
ac Andreas ei frawd, yn bwrwrhwyd 
yn y môr: (canys pysgodwŷr oedd- 
ynt.) 

17 A'r Iesu a ddywedodd wrth- 
ynt, Deuwch ar fy ol i, a gwnaf 
iwch' fod yn bysgodwŷr dynion. 

18 Ac yn ebrwydd, gan adael eu 
rhwydau, y canlynasant ef. 

19 Ac wedi iddo fyned rhagddo 
ychydig oddi yno, efe a ganfu Iago 
fab Zebed€us, ac Ioan ei frawd ef, 
a hwy yn y llong yn cyweirio y 
rhwydau. 

20 Ac yn y man efe a'u galwodd 
hwynt: a hwy a adawsant eu tad 
Zebed€us yn y llong gyd â'r cyflog- 
ddynion, ac a aethant ar ei ol ef. 

47 


21 A hwy a aethant i mewn i 
Capernâum ; ac yn ebrwydd ar y 
dydd sabbath, wedi iddo fyned i 
mewn i'r synagog, efe a athraw- 
iaethodd. 

22 A synnasant wrth ei athraw- 
iaeth eî: canys yr oedd efe yn eu 
dysgu hwy megis un ag awdurdod 
ganddo, ac nid fel yr ysgrifen- 
yddion, 

23 Ac yr oedd yn eu synagog 
hwy ddyn ag ynddo yspryd aflan ; 
ac efe a lefodd, 

24 Gan ddywedyd, Och, beth 
sydd i ni a wnelom â thi, Iesu o 
Nazareth ? a ddaethost ti i'n difetha 
ni? mi a'th adwaen pwy ydwyt, 
Sanct Duw. 

25 Â'r Iesu a'i ceryddodd ef, gar 
ddywedyd, 'Taw, a dos allan o hono. 

26 Yna wedi i'r yspryd aflan ei 
rwygo eî, a gwaeddi â llef uchel, 
efe a ddaeth allan o hono. 

97 Ac fea aeth ar bawb fraw, 
fel yr ymofynasant yn eu mysg eu 
hunain, gan ddywedyd, Beth yw 
hyn? pa athrawiaeth newydd yw 
hon? canys trwy awdurdod y mae 
efe yn gorchymyn, ïe, yr yspryd- 
ion aflan, a hwy yn ufuddhau iddo. 

25 Ac yn ebrwydd yr aeth son 
am dano dros yr holl wlad o am- 
gylch Galilea. 

29 Ac yn y man wedi iddyn: 
fyned allan o'r synagog, hwy a 
aethant i dŷ Simon ac Andreas, gyd 
ag Iago ac Ioan. 

30 Ac yr oedd chwegr Simon yn 
gorwedd yn glaf o'r cryd: ac yn 
ebrwydd y dywedasant wrtho am 
dani hi. 

31 Ac efe a ddaeth ac a'i cododd 
hi i fynu, gan ymaflyd yn ei llaw 
hi: a'r cryd a'i gadawodd hi yn y 
man, a hi a wasanaethodd arnynt 
hwy. 

32 Ac wedi iddi hwyrhâu, pan 
fachludodd yr haul, hwy a ddygas- 
ant atto yr holl rai drwg eu hwyl, 
a'r rhai cythreulig. 

33 A'r holl ddinas oedd wedi 

glu wrth y drws. 
ah efe a iachaodd lawer oai 
drwg eu hwyl o amryw heintiau, ac 
a fwriodd allan lawer o gythrenl- 
C6 


S. MARC, IL 


ïaid; ac nì adawodd i'r cythreul- 
iaid ddywedyd yr adwaenent ef. 

35 Â'r bore yn blygeiniol iawn, 
wedi iddo godi, eîe a aelh allan, ac 
a aeth i le anghyfannedd; ac yno y 
gweddïodd. 

36 A Simon, a'r rhai oedd gyd 
ag ef, a'i dilynasant ef. 

37 Ac wedi iddynt ei gael ef, 
hwy a ddywedasant wrtho, Y mae 
pawb yn dy geisio di. 

38 Ac efe a ddywedodd wrthynt, 
Awn i'r trefydd nesaf, fel y gallwyf 
bregethu yno hefyd : canys i hynny 
y daethum allan. 

39 Ac yr oedd efe yn pregethu 
yn eu synagogau hwynt trwy holl 
Galilea, ac yn bwi'w allan gythreul- 
iaid. 

40 A daeth atto eî un gwahan- 
glwyfus, gan ymbil ag ef, a gost- 
wng ar ei liniau iddo, a dywedyd 
wrtho, Os mynni, ti a clli îy nglan- 
hâu. 

41 A'r Iesu, gan dosturio, a_es- 
tynodd ei law, ac a gylfyrddodd ag 
ef, ac a ddywedodd wrtho, Mynnaf, 
bydd lân. 

42 Ac wedi iddo ddywedyd 
hynny, ymadawodd y gwahan-glwyf 

' af ef yn ebrwydd, a glanhawyd ef. 

43 Ac wedi gorchymyn iddo yn 
gaeth, eîe a'i hanfonodd ef ymaith 
yn y man ; 

44 Ac addywedodd wrtho, Gwel 
ua ddywedych ddim wrth neb: 
eithr dos ymaith, dangos dy hun i'r 
offeiriad, ac offrymma dros dy laii- 
hâd ypethau a orchymynodd Moses, 
er tystiolaeth iddynt hwy. 

.45 Eithr eîe a aeth ymaith, ac a 
ddechreuodd gyhoeddi llawer, a 
thanu y gair ar led, fel na allai yr 
Iesu fyned mwy yn amlwg i'r ddin- 
as; eithr yr oedd efe allan mewn 
lleoedd anghyfannedd: ac o bob 
parth y daethant alto ef. 

PEN. II. 

Tri ì laf o” ; 

uc NW mynd 
gyd â phublicanod a phechaduriaid; 18 
yn esgusodi eì ddisgyblion, am nad ym- 
dient, 93 ac am dynnu y tywys ŷd ar 

y ydd sabbath. ï 
' C efe a aeth dracheîn i Caper- 

Â. naum, wedi mai dyddiau; 
a chlybuwyd ei fod efe yn y tŷ. 

48 


9 Ac yn y man llawer a ymgasgl- 
asant ynghŷd, hyd na annent, hyd 
yn oed yn y lleoedd ynghŷlch y 
drws: ac efe a bregethodd y gair 
iddynt hwy. 

3 A daethant atto, gan ddwyn un 
claf o'r parlys, yr hwn a ddygid gan 
bedwar. 

4 A chan na allent nesâu atlo 
gan y dyrfa, didôi y to a wnaethant 
lle yr oedd efe: ac wedi iddynt 
dorri trwodd, hwy a_ollyngasant i 
wared y gwely yn yì hwn y gor- 
weddai y claf o'r parlys. 

5 A phan welodd yr Iesu eu 
ifydd. hwynt, eîe a ddywedodd 
wrth y claf o'r parlys, Ha fab, 
maddeuwyd i ti dy bechodau. 

6 Ac yr oedd rhai o'r ysgrifen. 
yddion yn eistedd yno, ac yn ym- 
resymmu yn eu calonnau, 

7 Beth a wna hwn fel hyn yn 
dywedyd cabledd? pwy a all fadd- 
eu pechodau, ond Duw yn unig? 

8 Ac yn ebrwydd, pan wybu yr 
Iesu yn ei yspryd eu bod hwy yn 
ymresymmu felly ynddynt eu hun. 
ain, eîe a ddywedodd wrthynt, Pa- 
ham yr ydych yn ymresymmu am 
y petliau hyn yn eich calonnau? 

9 Pa un sydd hawsaf, ai dywed- 
yd wrth y claf o'r parlys, Maddeu- 
wyd i ti dy bechodau ; ai dywedyd, 
Cyfod, a chymmer i fynu dy wely, 
a rhodia? 

10 Eithr fel y gwypoch fod gan 
Fab y dyn awdurdod i faddeu pech- 
odau ar y ddaear (eb efe wrth y 
claf o'r parlys) 

11 Wrthyt ti yr wyf yn dywedyd, 
Cyfod, a chymmer i fynu dy wely, 
a dos i'th dŷ. 

12 Ac yn y man y cyfododd eîe, 
ac y cymmerth i fynu ei wely, ac a 
aeth allan yn en gwydd hwynt oll; 
hyd oni synnodd pawb,a gogoneddu 
Duw, gan ddywedyd, Ni welsom 
ni eriôed fel hyn. 

13 Ac efe a aeth allan drachefn 
wrth lan y môr: a'r holl dyrîa a 
ddaeth atto; ac efe a'u dysgodd 
liwynt. 

14 6] Ac efe NR myned heibio, 
eîe a. L( ub Alpheus yn 
eistedd wrth y dollfa, ac a ddywed- 


S. MARC, Il. 


odd wrtho, Canlyn îi. 
gododd, ac a'i canlynodd ef. 

15 A bu, a'r Iesu yn eistedd i 
fwytta yn ei dŷ ef, i lawer hefyd 
o bnblicanod a phechadmriaid eis- 
tedd gyd â'r Iesu a'i ddisgyblion : 
canys llawer oeddynt, a hwy a'i 
canlynasent ef. 

16 A phan welodd yr ysgrifen- 
yddion a'r Phariseaid eî yn bwytta 
gyd â'r publicanod a'r pechaduriaid, 
hwya ddywedasantwyrth ei ddisgybl- 
ion ef, Paham y mae efe yn bwyt- 
ta ac yn yfed gyd â'r publicanod 
a'r pechaduriaid ? 

17 A'r Iesu, pan glybu, a ddy- 
wedodd wrthynt, Y rhai sy iach nid 
rhaid iddynt wrth y meddyg, ond 
y rhai cleifion : ni ddaethum i alw 
yrhai cyfiawn, ond pechaduriaid, 
i edifeirwch. 

18 4] A disgyblion Ioan a'r Pha- 
eiseaid oeddynt yn ymprydio. A 
hwy a ddaethant ac a ddywedasant 
wrtho, Paham y mae disgyblion 
Ioan a'r Phariseaid yn ymprydio, 
ond dy ddisgyblion di nid ydynt yn 
ymprydio? 

19 A dywedodd yr Iesu wrthynt, 
Â all plant yr ystafell brïodas ym- 
prydio, tra byddo y prïodas-fab gyd 
â hwynt? tra byddo ganddynt y 
prïodas-fab gyd â hwynt, ni allant 
ymprydio. 

20 Eithr y dyddiau a ddaw, pan 
ddyger y prïodas-fab oddi arnynt; 
ac yna yr ymprydiant yn y dyddiau 
hynny. 

21 4] Hefyd ni wnïa neb ddernyn 
o frethyn newydd ar ddilledyn hen: 
os amgen, ei gyflawniad newydd ef 
a dynn oddi wrth yr hen, a gwaeth 
ydd y rhwyg. 

29 Ac ni rydd neb win newydd 
mewn hen gostrelau: os amgen, y 
gwin newydd a ddryllia 'r costrelau, 
â'r gwin a red allan, a'r costrelau a 
gollir: eitlr gwin newydd sydd raid 
ei roi mewn costrelau newyddion. 

93 A bu iddo fyned trwy yr ŷd 
ar y sabbath; a'i ddisgyblion a 
ddechreuasant ymdaith gan dynnu 
y tywys. AW ; 

24 A'r Phariseaidaa ddywedasant 
wrtho, Wele, paham y gwnant ar 

49 


Ac efe a y sabbath. yr hyn nid yw gyfreith- 


lawn? 

95 Ac efe a ddywedodd wrthynt, 
Oni ddarllenasoch eriôed beth a 
wnaetli Dafydd, pan oedd angen a 
chwant bwyd arno, efe a'r rhai oedd 
gyd ag ef? 

96 Pa fodd yr aeth efe i dŷ Duw, 
dan Abïathar yr arch-offeiriad, ac 
y bwyitaodd y bara gosod, y rhai 
nid cyfreithlawn eu bwytta, ond i'r 
offeiriaid yn unig, ac a'i rhoddes 
hefyd i'r rhai oedd gyd ag eî? 

4? Ac efe a ddywedodd wrthynt, 
Y sabbath a wnaethpwyd er mwyn 
dyn, ac nid dyn er mwyn y sab- 
bath. 

98 Am hymny y mae Mab y dyn 
yn Arglwydd hefyd ar y sabbath. 

PEN. III: 
| Crist yn iachâu y llaw wedi gwywo, 10 a 
llawer o glefydau eraill: 11 yn ceryddu 
yr ysprydion aflan : 13 yn dewis eî ddeu- 

ddeg apostol: 992 yn atteb cabledd y 

rhaî a ddywedent ei fod ef yn bwrw allan 

gythreuliaid trwy Beelzebub: 31 ac yn 
dangos pwy ydyw eì frawd, aì chwaer, 

a'i fam. 

C efe a aeth i mewn drachefn 
i'r synagog ; ac yr oedd yno 
ddyn a chanddo law wedi gwywo. 

2 A hwy a'i gwyliasant ef, a iach- 
aai efe ef ar y dydd sabbath ; fel y 
cyhuddent ef. 

3 Ac efe a ddywedodd wrth y 
dyn yr oedd ganddo y llaw wedi 
gwywo, Cyfod, i'r canol. 

4 Ac efe a ddywedodd wrthynt 
hwy, Ai rhydd gwneuthur da ar y 
dydd sabbath, ynte gwneuthur 
drwg? cadw einioes, ai lladd? A 
hwy a dawsant â son. 

5 Ac wedi edrych arnynt o am- 
gylch yn ddigllon, gan dristâu am 
galedrwydd eu calon hwynt, efe a 
ddywedodd wrth y dyn, Estyn allan 
dylaw. Ac efe a'i hestynodd:: a'i 
law eî a wnaed yn iach fel y llall. 

6 Â'r Phariseaid a aethant allan, 
ac a ymgynghorasant yn ebrwydd 
gyd â'r Herodianiaid, yn ei erbyn 
eî, pa fodd y difetbent ef. 

7 A'r Iesu gyd â'i ddisgyblion a 
giliodd tu a'r môr: a llîaws mawr 
a'i canlynodd ef, o Galilea, ac o 
Iudea, 

8 Ac o lerusalem, ac o Idumea, 

U7 


S: MARU, [1V. 


ac o'r tu hwnt i'r Iorddonen; a'r 
rhai o gylch Tyrus a Sidon, llïaws 
mawr, pan glywsant gymmaint a 
wnaethai efe, a ddaethant atto. 

9 Ac efe a ddywedodd wrth ci 
ddisgyblion am fod llong yn barod 
iddo, oblegyd y dyrfa, rhag iddynt 
ei wasgu ef. 

10 Canys efe a iachasai lawer, 
hyd oni phwysent arno, er mwyn 
cyfîwrdd ag ef, cynnifer ag oedd â 
phlaau arnynt. 

11 Â'r ysprydion aflan, pân wel- 
sant ef, a syrthiasant ì lawr ger ei 
ïron ef, ac a waeddasant, gan ddy- 
wedyd, Ti yw Mab Duw. 

12 Yntau a orchymynodd iddynt 
yn gaeth, na chyhoeddent ef. 

13 67 Ac efe a esgynodd i'r myn- 
ydd, ac a arwodd atto y rnai a fynn- 
odd efe: a hwy a ddaethant atto, 

14 Ac efe a ordeiniodd ddeu- 
ddew, fel y byddent gyd ag ef, ac 
fel y danfonai efe hwynt i bregethu; 

15 Ac i fod ganddynt awdurdod 
ì ìachâu clefydau, ac i fwrw allan 
gythreuliaid. 

16 Ac i Simon y rhoddes efe enw 
Pedr, 

17 Ac Tago fab Zebed€us, ac Ioan 
brawd Iago (ac eîe a roddes iddynt 
enwau, Boanerges, yr hyn yw, 
Meibion y daran) 

18 Ac Andreas, a Philip, a 
Bartholom€us, o Matthew, a 'Tho- 
mas, ac Iago fab Alphêus, a Tha- 
deus, a Simon y Canaanead, 

19 A Indas Iscariot, yr hwn hef- 
yd a'i bradychodd ef. A_ hwy a 
ddaethant i dŷ, 

20 A'r dyrîa a ymgynhullodd 
drachefn, fel na allent gymmaint a 
bwytta bara. 

21 A phan glybu yr eiddo ef, 
hwy a aethant i'w ddal ef: canys 
dywedasant, Y mae efe allan o'i 
bwyll. 

29 4] A'r ysgrifenyddion, y rhai 
a ddaethent i wared o Ierusalem, a 
ddywedasantfod Beelzebub ganddo, 
ac mai trwy bennaeth y cythreul- 
iaid yr oedd efe yn bwrw allan gy- 
threuliaid. 

23 Ac wedi iddo eu galw hwy 
atto, efe a ddywedodd wrthynt 

50 


mewn damhegion, Pa fodd y gall 
Satan fwrw allan Satan ? 

24 Ac o bydd teyrnas wedi ym- 
rannu yn ei herbyn ei hun, ni 
ddichon y deyrnas honno sefyll. 

25 Ac o bydd tŷ wedi ymrannu 
yn ei erbyn ei hun, ni ddichon y tŷ 
hwnnw sefyll. 

26 Ac os Satan a gyfyd yn ei 
erbyn ei hun, ac a fydd wedi. ym- 
rannu, ni all efe sefyll, eithr y mae 
iddo ddiwedd. 

27 Ni ddichon neb fyned i mewn 
i dŷ y cadarn, ac yspeilio ei ddo- 
drefn ef, oni bydd iddo yn gyntaf 
rwymo 'r cadarn ; ac yna yr yspeilia 
ei dŷ ef. 

28 Yn wir y dywedaf i chwi, y 
maddeuir pob pechod i feibion dyn- 
ion, a pha gabledd bynnag a_gabl- 
ant: 

29 Eithr yr hwn a gablo yn er- 
byn yr Yspryd Glân, ni chaiff fadd- 
euant yn dragywydd, ond y mae 
yn euog o fam dragywydd : 

30 Âm iddynt ddywedyd, Y mae 
yspryd aflan ganddo, 

31 €] Daeth gan hynny ei frodyr 
ef a'i fam ; a chan sefyll allan, hwy 
a anfonasant atto, gan ei alw ef, 

32 A'r bobl oedd yn eistedd o'i 
amgylch, ac a ddywedasant wrtho, 
Wele, y mae dy fam di a'th frodyr 
allan yn dy geisio. 

33 Ac efe a'u hattebodd hwynt, 
gan ddywedyd, Pwy yw fy mam ì, 
neu fy mrodyr i? 

34 Ac wedi iddo edrych oddi 
amgylch ar y rhai oedd ym eistedd 
yn ei gylch, efea ddywedodd, Wele 
fy mam i a'm brodyr ì. 

35 Canys pwy bynnag a_wnelc 
ewyllys Duw, hwnnw yw fy mrawd 
i, a'm chwaer, a'm mam i. 


PEN. IV. 
1 Dammey yr.hanwr, 14 a'i deongliad. 
21 RJaid î ni gyfrannu goleuni eìn gy- 


bodaeth î eraill. 26 Dammeg yr had yn 
tyfu yn ddïarwybod, 30 a'r gronyn 
mwstard. 35 Crist yn gostegu y dym- 
mestl ar y môr, 
C efe a ddechreuodd drachefn 
. athrawiaethu yn ymyl y môr : 
a thyrfa fawr a yn.casglodd atto, 
hyd oni bu iddo fyned i'r llong, ac 
eistedd ar y mor; a'r hell dyrfa 
oedd wrth y môr, ar y tir. 


S. MARC, IV. 


2 Ac efe a ddysgodd iddynt lawer 
ar ddamhegion, ac a ddywedodd 
wrthynt yn ei ddysgeidiaeth ef, 

3 Gwrandêwch: Wele, hauwr a 
aeth allan i hau : 

4 A darfu wrth hau, i beth syrth- 
io ar fin y ffordd, ac ehediaid yr 
awyr a ddaethant ac a'i difasant. 

5 A pheth a syrthiodd ar greigle, 
lle ni chafodd fawr ddaear; ac yn 
y fan yr eginodd, am nad oedd iddo 
ddyfnder daear. 

6 A phan gododd yr haul, y 
poethwyd ef; ac am nad oedd 
gwreiddyn iddo, eîe a wywodd. 

7 A pheth a syrthiodd ym mhlith 
drain a'r drain a dyfasant, ac s'i 
tagasant ef, acni ddug ffrwyth. 

8 A pheth arall a syrthiodd mewn 
tir da, ac a roddes ffrwyth tyfadwy 
a chynhyrchol, ac a ddug, un ddeg 
ar hugain, ac un driugain, ac un 
gant. 

9 Ac efe a ddywedodd wrthynt, 
Y neb sydd ganddo glustiau i 
wrandaw, gwrandawed, 

10 A phan oedd eîe wrtho ei 
hun, y rhai oedd yn ei gylch ef gyd 
â'r deuddeg a ofynasant iddo am 
y ddammeg. 

11 Ac efe a ddywedodd wrthynt, 
I chwi y rhodded gwybod dirgel- 
wch teyrnas Duw: eithr i'r rhai 
sy allan, ar ddamhegion y gwneir 
pob peth : 

12 Fel yn gweled y gwelant, ac 
na chanfyddant; ac yn clywed y 
clywant, ac ni ddeallant ; rhag idd- 
ynt ddychwelyd, a maddeu iddynt 
eu pechodau. 

13 Ac efe a ddywedodd wrthynt, 
Oni wyddoch chwi y ddammeg hon? 
a pha fodd y gwybyddwch yr holl 
ddamhegion ? 

14 4] Yr hauwr sydd yn hau y 
gair : 

15 A'r rhai hyn yw y rhai ar fin 

ffordd, lle 'r hauir y gair; ac wedi 
iddynt ei glywed, y mae Satan yn 
dyfod yn ebrwydd, ac yn dwyn 
ymaith y gair a hauwyd yn eu ca- 
lonnau hwynt. 

16 Â'r rhai hyn yr un ffunud 
yw y rhai a hauir ar y creigle; y 
rhai, wedi clywed y gair, sydd yn 

ol 


ebrwydd yn ei dderbyn ef yn 
llawen ; 

17 Ac nid oes ganddynt wreidd- 
yn ynddynt eu hunain, eithr dros 
amser y maent: yna, pan ddêl 
blinder neu erlid o achos y gair, yn 
y man y rhwystrir hwynt. 

18 Â'r rhai hyn yw y rhai a hau- 
wyd ym mysg y drain; y rhai a 
wrandawant y gair, 

i9 Ac y mae gofalon y byd hwn, 
a hudoliaeth golud, a chwantau am 
bethau eraill, yn dyfod i mewn, ac 
yn tagu y gair, a myned y mae yn 
ddiffrwyth, 

20 A'r rhai hyn yw y rhai a hau- 
wyd mewn tir da; y rhai sydd yn 
gwrandaw y gair, ac yn ei dderbyn. 
ac yn dwyn ffrwyth, un ddeg ar 
hugain, ac un dri-ugain, ac un 
gant. 

21 4] Ac efe a ddywedodd wrtli- 
ynt, A ddaw canwyll i'w dodi dan 
lestr, neu dan wely? ac nid i'w 
gosod ar ganhwyllbren ? 

992 Canys nid oes dim cuddiedig, 
a'r ni's amlygir; ac ni bu ddim 
dirgel, ond fel y delai i eglurdeb. 

93 Od oes gan neb glustiau i 
wrandaw, gwrandawed. 

*94 Ac efe a ddywedodd wrthynt, 
Edrychwch beth a wrandawoch. 
A pha fesur y mesuroch, y mesurir 
i chwithau ; a chwanegir i chwi, y 
rhai a wrandêwch. 

95 Canys yr hwn y mae ganddo, 
y rhoddir iddo: a'r hwn nid oes 
ganddo, ïe, yr hyn sydd ganddo a 
ddygir oddi arno. 

26 4] Ac eîe a ddywedodd, Felly 
y mae teyrnas Duw, fel pe bwriai 
ddyn had i'r ddaear ; 

97 A chysgu, a chodi nos a dydd, 
a'r had yn egino, ac yn tyîu, y modd 
ni's gwyr efe. 

98 Canys y ddacar a ddwg ffrwytl 
o honi ei hun ; yn gyntaf yr eginyn, 
ar ol hynny y dywysen, yna yr yd 
yn llawn yn y dywysen. 

29 A phan ymddangoso y ffrwyth, 
yn ebrwydd y rhydd efe y crym- 
man ynddo, am ddyfod y cyn- 
hauaf. 

30 4J Ac efe a ddywedodd, I ba 
beth y Cyd deyrnas l)uw 


S. MARC, V. 
neu ar ba ddammeg y gwnaem gy-j y beddau ddyn ag yspryd aflan 


ffelybrwydd o honi? 

3i Megis gronyn o had mwstard 
ydyw, yr hwn pan hauer yn y ddaear, 
sydd leiaf o'r holl hadau sydd ar y 
ddaear. 

39 Eithr wedi 'r hauer, y mae yn 
tyfu, ac yn myned yn fwy nâ'r holl 
lysiau, ac efe a ddwg. ganghennau 
mawrion; fel y gallo ehediaid yr 
awyr nythu dan ei gysgod ef. 

33 Ac â chyfîryw ddamhegion 
lawer y traethodd efe iddynt y gair, 
hyd y gallent ei wrandaw. 

34 Ond heb ddammeg ni lafar- 
odd wrthynt: ac o'r neilldu i'w ddis- 
gyblion eîe a eglurodd bob peth. 

35 47 Ac efe a ddywedodd wrth- 
ynt y dwthwn hwnnw, wedi ei hwyr- 
hâu hi, Awn trosodd i'r tu draw. 

36 Ac wedi iddynt ollwng ymaith 
y dyrfa, hwy a'i cymmerasant ef 
fel yr oedd yn y llong: ac yr oedd 
hefyd longau eraill gyd ag ef. 

37 Ac fe a gyfododd tymmestl 
îawr o wynt, a'r tonnau a daflasant 
i'r llong, hyd onid oedd hi yn llawn 
weithian. 

38 Ac yr oedd efe yn y pen ol i'r 
llong, yn cysgu ar obennydd : a hwy 
a'i deffroisant eî, ac a ddywedasant 
wrtho, Athraw, ai difatter gennyt 
ein colli ni? 

39 Ac efe a gododd i fynn, ac a 
geryddodd y gwynt, ac a ddywed- 
odd wrth y môr, Gostega, distawa. 
Â'r gwynt a ostegodd, a bu dawel- 
wch mawr. 

40 Ac efe a ddywedodd wrthynt, 
Paham yr ydych mor ofnog? pa 
fodd nad oes gennych ffydd? 

'41 Eithr hwy a ofnasant yn ddir- 
fawr, aca ddywedasant wrth eu 
gilydd, Pwy yw hwn, gan fod y 
gwynt a'r môr yn ufuddliau iddo? 

PEN. V. 

1 Crist yn gwaredu y dyn yr oedd ynddo leng 
o gythreuliaid: 13 hwythau yn myned 
vr moch. 95 Y mae cfe yn iachâu 
wraig o'r diferlif gwaed, 35 ac yn cyf- 
odi merch Iairus o farw i fyw. 

HWY a ddaethant i'r tu hwnt 
i'r môr, ìi wlad y Gadareniaid. 

9 Ac ar ei ddyfodiad eî allan o'r 
. llong. yn y man cyfarfu ag ef o blith 

a2 


ynddo, 

3. Yr hwn oedd â'i drigfan ym 
mhlith y beddau; ac ni allai neb, 
Te, â chadwynau, ei rwymo ef: 

4 O herwydd ei rwymo ef yn 
fynych â llyffetheiriau, ac â chad- 
wynau, a darnio o hono y cadwyn- 
au, a dryllio y llyffetheiriau: ac ni 
allai neb ei ddofi ef. 

5 Ac yn wastad nos a dydd yr 
oedd efe yn llefain yn y mynydd- 
oedd, ac ym mhlith y beddan, ac 
yn ei dorri ei hun â cherrig. 

6 Ond pan ganfu efe yr Iesu o 
hirbell, efe a redodd ac a'i haddol- 
odd ef; 

7 A chan waeddi â llef uchel, efe 
a ddywedodd, Beth sydd i mi a 
wnelwyf â thi, Iesu Fab y Duw 
goruchaf? yr ydwyf yn dy dyng- 
hedu trwy Dduw, na phoenech fi. 

8 (Canys dywedasai wrtho, Ys- 
pryd aflan, dos allan o'r dyn) 

9 Ac efe a ofynodd iddo, Beth 
yw dy enw? Yntau a attebodd, gan 
ddywedyd, Lleng yw fy enw; am 
fod ilawer o honom, 

10 Ac efe a fawr-ymbiliodd ag 
ef, na yrrai efe hwynt allan o'r 
wlad. 

11 Ond yr oedd yno'ar y myn- 
yddoedd genfaint fawr o foch yn 
pori, 

19 Â'r holl gythreuliaid a attolyg- 
asant iddo, gan ddywedyd, Danfon 
ni.i'r moch, fel y gallom fyned i 
mewn iddynt. 

13 Ac yn y man y caniatlaodd 
y» Iesu iddynt; A'r ysprydion aflan, 
wedi myned allan, a aethant i mewn 
i'r moch: a rhuthrodd y genfaint 
dros y dibyn i'r môr (ac ynghŷlch 
dwy fil oeddynt) ac a'u boddwyd 
yn y môr, 

14 A'r rhai a borthent y moch a 
fîoisant, ac a fynegasant y peth yn 
y ddinas, ac yn y wlad: a hwy a 
aethant allan i weled beth oedd hyn 
a wnaethid. R 

15. A hwya ddaethant at yr Iesu, 
ac a welsant y cythreulig, yr lwn 
buasai y lleng ynddo, yn eistedd, 
ac yn ei ddillad, ac. yn—ei—iawn 
bwyll ; ac a ofnasant, 


S. MARC, V. 


16 A'r rhai a welsant, a fyneg- 
asaut iddynt pa fodd y buasai i'r 
cythreulig, ac am y moch. 

17 A dechreuasant ddymuno arno 
ef fyned ymaith o'n goror hwynt. 

18 Ac efe yn myned i'r llong, yr 
liwn y buasai y cythraul ynddo a 
ddymunodd arno gael bod gyd ag 
ef. 

19 Ond yrIesnniadawoddiddo; 
eithr*dywedodd wrtho, Dos i'th dŷ 
at yr eiddot, a myneza iddynt pa 
faint a wnaeth yr Arglwydd erot, ac 
iddo drugarhau wrthyt. 

20 Ac eïe a aeth ymaith, ac a 
ddechreuodd gyhoeddi trwy De- 
capolis, pa bethau eu maint a 
wnaethai yr Iesu iddo. A phawb 
a ryfeddasant. 

$1 4] Ac wedi i'r Iesu drachefn 
fyned mewn llong i'r lan arall, ym- 
gasglodd tyrfa fawr atto: ac yr oedd 
eîe wrth y môr. 

22 Ac wele, un o bennaethiïaid y 
synagog a ddaeth, a'i enw Iairus: a 
phan ei gwelodd, eîe a syrthiodd 
wrth ei draed ef. 

93 Ac eîe a îawr-ymbiíiodd ag 
ef, gan ddywedyd, Y mae fy merch 
fechan ar drangc: attolwg i ti ddy- 
fod a dodi dy ddwylaw arnì, fel yr 
iachâer hi; a byw fydd. 

94 A'r Iesu a aeth gyd ag ef: a 
thyrîa fawr a'i canlynodd ef, ac a'i 
gwasgasant ef. 

25 A rhyw wraig, yr lion a fnasai 
mewn diferlif gwaed ddeuddeng 
mlynedd, 

296 Ac a oddefasai lawer gan 
laweroedd o feddygon, ac a dreul- 
íasai gymmaint ag oedd ar ei helw, 
ac ni chawsai ddim llesâd, eithr yn 
hytrach myned waeth-waeth, 

97 Pan glybu hi am yr Iesu, hi 
a ddaeth yn y dyrfa o'r tu ol, ac a 
gyfîfyrddodd a'i wisg ef. 

98 Canys hi a ddywedasai, Os 
cyffyrddaf â'i ddillad eî, iach fydd- 
aî. 

20 Ac yn ebrwydd y sychodd 
ffynhonnell ei gwaed hi: a hi a 
wybu yn ei chorph ddarfod ei 
hiachâu o'r pla. 

“30 Ac yn y fan, yr Iesu, gan 
wybod ynddo ei hun fyned rhin- 
6 


wedd allan o hono, a drodd yn y 
dyrfa, ac a ddywedodd, Pwy a 
gyffyrddodd â'm dillad ? 

31 A'i ddisgyblion a ddywedas- 
ant wrtho, Ti a weli 'r dyrfa yn dy 
wasgu, ac a ddywedi di, Pwy a'm 
cyffyrddodd ? 

392 Ac yntau a edrychodd o am- 
gylch, i weled yr hon a wnaethai 
hyn. 

95 Ond y wraig, gan ofni a 
chrynu, yn gwybod beth a wnaethid 
ynddi, a ddaeth ac a syrthiodd ger 
ei fron ef, ac a ddywedodd iddo yr 
holl wirionedd, 

34 Ac efe a ddywedodd wrthi, 
Ha ferch, dy ffydd a'th iachaodd: 
dos mewn heddwch, a bydd iach 
o'th bla. 

35 Ac efe elto yn llafaru, daeth 
rhai o dŷ pennaeth y synagog, gan 
ddywedyd, Bu farw dy ferch: i ba 
beth etto yr aflonyddi yr Athraw? 

36 A'r Iesu, yn ebrwydd wedi 
clywed y gair a ddywedasid, a ddy- 
wedodd wrth bennaeth y synagog, 
Nac ofna ; cred yn unig. 

37 Ac ni adawodd efe neb i'w 
ddilyn, ond Pedr, ac Iago, ac Ioan 
brawd lago. 

38 Ac efe a ddaeth i dŷ pennaeth 
y synagog, ac a ganfu y cynnwrf, 
a'r rhai oedd yn wylo ac yn ochain 
llawer. 

39 Ac wedi iddo fyned i mewn, 
eîea ddywedodd wrthynt, Paham 
y gwnewch gynnwrf, ac yr wylwch”? 
ni bu farw yr eneth, eithr cysgu y 
mae. 

40 A hwy a'i gwatwarasant ef. 
Ond efe, gwedi bwrw pawb allan. 
a gymmerth dad yr eneth a'i mam, 
a'r rhai oedd gyd ag ef, ac a acth i 
mewn lle yr oedd yr eneth yn gor- 
wedd. 

41 Ac wedi ymaflyd yn llaw yr 
eneth, efe a ddywedodd wrthi, 
'Talitha, cwmi ; yr hyn o'i gyfieithu 
yw, Yr eneth (yr wyî yn dywedyd 
wrthyt) cyfod. 

44 Ac yn y fan y cyfododd yì 
eneth, ac a rodiodd: canys deu- 
ddeng mlwydd oed ydoedd hi. A 
synnu a wnaeth arnynt â syndod 
mawr. 


S. MARC, VI. 


48 Ac efe a orchymynodd iddynt 
yn gaeth, na chai neb wybod hyn ; 
ac a ddywedodd am roddi peth iddi 
i'w fwytta, 

i PEN. YI. 

t Dŵystyru Crist gan ei wladwŷr ei hun..^7 
Y mae efe yn rhoddi'r deuddeg awdur- 
dod ar ysprydion aflan. 4 Amryw dyb 
am Grist. 97 Torri pen Ioan Fedydd- 
ìwr: 99 a'i gladdu. 30 Yr apostolion 
yn dychwelyd o bregethu. 34 Gwyrth- 
ìau y pwm torth bara, u'r ddau bysgod- 
yn. 48 Crist yn rhodioar ymor: 58 
ac yn iachâu pawb a gyffyrddai ag ef. 


A C eîe a aeth ymaith oddi yno, 
. ac a ddaeth i'w wlad ei hun ; 
a'i ddisgyblion a'i canlynasant ef. 

2 Ac wedi dyfod y sabbath, efe 
a ddechreuodd athrawiaethu yn y 
synagog: a synnu a wnaeth llawer 
a'i clywsant, gan ddywedyd, O ba 
le y daeth y pethau hyn i hwn? a 
pha ddoethineb yw hon a roed iddo, 
îel y gwnaid y cyfryw nerthoedd 
trwy ei ddwylaw ef? 

3 Onid hwn yw y saer, mab 
Mair, brawd Iago, a Ioses, a Iudas, 
a Simon? ac onid yw ei chwïorydd 
eî yma yn ein plith ni? A hwy a 
rwystrwyd o'i blegyd ef, 

4 Ond yr Iesu a ddywedodd 
wrthynt, Nid yw prophwyd yn ddi- 
bris ond yn ei wlad ei hun, ac ym 
mhlith ei genedl ei hun, ac yn ei dŷ 
ei hun. 

5 Ac ni allai efe yno wneuthur 
dim gwŷrthiau, ond rhoi ei ddwy- 
law ar ychydig gleifion, a'u hiachâu 
hwynt. 

6 Ac efe a ryfeddodd o herwydd 
eu hanghrediniaeth: ac a aeth i'r 
pentrefi oddi amgylch, gan athraw- 
iaethu: 

'? ŵ Ac efe a alwodd y deuddeg, 
ac a ddechreuodd eu danfon hwynt 
bob yn ddau a dau; ac a roddes 
iddynt awdurdod ar ysprydion aflan; 

8 Ac a orchymynodd iddynt, na 
chymmerent ddim i'r daith, ond 
llaw-fîon yn unig ; nac ysgrepan, na 
bara, nac arian yn eu pyrsau : 

9 Eithr ew bod â sandalau am eu 
traed ; ac na wisgent ddwy bais. 

10 Ac efe a ddywedodd wrthynt, 
[ ba le bynnag yr eloch i mewn i 
dŷ, arhoswch yno hyd onid eloch 
ymaith oddi yno. 

54 


11 A pharai bynnag ni'ch der- 
byniant, ac ni'ch gwrandawant, pan 
eloch oddi yno, ysgydwch y llwch 
a fyddo dan eich traed, yn dystiol- 
aeth iddynt. Yn wir meddaf i 
chwi, Y bydd esmwythach i So- 
doma a Gomorra yn nydd y farn, 
nag i'r ddinas honno. 

12 A hwy a aethant allan, ac a 
bregethasant ar iddynt edifarhâu. 

13 Ac a fwriasant allan lawer o 
gythreuliaid, ac a elïasant ag olew 
lawer o gleifion, ac a'u hiachas- 
ant. 

14 4] A'r brenhin Herod a glybu, 
(canys cyhoedd ydoedd ei enw ef) 
ac efe a ddywedodd, Ioan Fedydd- 
iwr a gyfododd o feirw, ac am 
hynny y mae nerthoedd yn gweithio 
ynddo ef. 

15 Eraill a ddywedasant, Mai 
Elïas yw. Ac eraill a ddywedasant, 
Mai prophwyd yw, neu megis un 
o'r prophwydi. 

16 Ond Herod, pan glybu, a ddy- 
wedodd, Mai 'r Ioan a dorrais i ei 
ben yw hwn; efe a gyfododd o 
feirw. 

17 Canys yr Herod hwn a ddan- 
Ïonasai ac a ddaliasai Ioan, ac a'i 
rhwymasai ef yn y carchar, o achos 
Herodias, gwraig Philip eì frawd ; 
am iddo ei phrïodi hi. 

18 Canys Ioan a ddywedasai 
wrth Herod, Nid cyfreithlawn i ti 
gael gwraig dy frawd. . 

19 Ond Herodias a ddaliodd wg 
iddo, ac a chwennychodd ei ladd 
eî ; ac ni's gallodd. 

20 Canys Herod oedd yn ofni 
Ioan, gan wybod ei fod ef yn wr 
cyfiawn, ac yn sanctaidd, ac a'i 
parchai ef ; ac wedi iddo ei glywed 
ef, efe a wnai lawer o bethau, ac 
a'i gwrandawai ef yn ewyllysgar. 

91 Ac wedi dyîod diwrnod cyf- 
addas, pan wnaeth Herod ar ei 
ddydd genedigaetl swpper i'w ben- 
naethiaid, a'i flaenoriaid, a_ goreu- 
gwŷr Galilea : 

92 Ac wedi ìi ferch Herodias 
honno ddyfod i mewn, a dawnsio, 
a boddhâu Herod, a'r rhaì oedd yn 
eistedd gyd ag ef, y brenhin a ddy- 
wedodd wrth y llangces, Gofyn : 


S. MARC, VI. 


miy peth a fynnech, ac mi a'i rhodd- 
atti 

25 Ac efe a dyngodd iddi, Beth 
bynnag a ofynech i mi, mi a'i rhodd- 
aî i ti, hyd hanner fy nheyrnas. 

24 A hithau a aeth allan, ac a 
ddywedodd wrth eì mam, Pa beth 
a ofynaf? A hithau a ddywedodd, 
Pen Ioan Fedyddiwr. 

25 Ac yn y fan hi a aeth ìi mewn 
ar frys at y brenhin, ac a ofynodd, 
gan ddywedyd, Mi a fymnwn i ti 
voi i mi allan o law, ar ddysgl, ben 
foan Fedyddiwr. 

26 A'r brenhin yn drist iawn, ni 
chwennychai ei bwrw hi heibio, o 
herwydd y llwon, a'r rhai oedd yn 
eistedd gyd ag ef. 

“? Ac yn y man y brenhin a 
ddanfonodd ddihenyddwr, ac a 
orchymynodd ddwyn ei ben ef. 

28 Ac yntau a aeth, ac a dorrodd 
ei ben ef yn y carchar, ac a ddug 
ei ben ef ar ddysgl, ac a'i rhoddes 
i'r llangces ; a'r llangces a'i rhoddes 
ef i'w mam. 

99 A phan glybu ei ddisgyblion 
eî, hwy a ddaethant ac a gymmer- 
asant ei gorph ef, ac a'i dodasant 
mewn bedd. 

30 4] A'r apostolion a ymgasgl- 
asantat yr Iesu, ac a fynegasant iddo 
yr holl bethau, y rhai a wnaethent, 
hefyd a'r rhai a athrawiaethasent. 

ô1 Ac efe a ddywedodd wrthynt, 
Deuwch eich hunain i le anghyfan- 
nedd o'r neilldu, a gorphwyswch 
encyd. Canys llawer oedd yn dyfod 
ac yn myned, fel nad oeddynt yn 
cael ennyd cymmaint ag ì fwytta. 

32 A hwy a aethant ìi le anghyf- 
annedd mewn llong o'r neilldu. 

33 A'r bobloedd a'u gwelsant 
hwy yn myned ymaith, a llawer a'i 
hadnabuant eî, ac a redasant yno 
ar draed o'r holl ddinasoedd, ac a'u 
rhag-flaenasant hwynt, ac aymgasgl- 
asant atto ef. 

34 A'r Iesu, wedi myned allan, 
a welodd dyrfa fawr, ac a dosturiodd 
wrthynt, am eu bod fel deîaid heb 
ganddynt fugail : ac a ddechreuodd 
ddysgu iddynt lawer o bethau. 

35 Ac yna wedi ei myned hi yn 
llawer o'r dydd, y daeth ei ddis- 


39 


gyblion attoef, gan ddywedyd, Y lle 
sydd anial, ac weithian y mae hi yn 
llawer o'r dydd : 

36 Gollwng hwynt ymaith, fel yr 
elont i'r wlad oddi amgylch, ac i'r 
pentrefi, ac y prynont iddynt eu 
hunain fara: canys nid oes gan- 
ddynt ddim i'w fwytta. 

37 Ond efe a attebodd ac a ddy- 
wedodd wrthynt, Rhoddwch chwi 
iddynt beth âÂw îwytta. A hwya 
ddywedasant wrtho, A awn ni a 
phrynu gwerth deucan ceiniog o 
fara, a'i roddi iddynt i'w fwytta? 

38 Ac efe a ddywedodd wrthynt, 
Pa sawl torth sydd gennych? ewch 
ac edrychwch. Ac wedi iddynt 
wybod, hwy a ddywedasant, Pîmp, 
a dau bysgodyn. 

39 Ac efe a orchymynodd ìddynt 
beri i bawb eistedd yn fyrddeidiau 
ar y glaswellt. 

40 A hwy a eisteddasant yn fin- 
teioedd a minteioedd, o fesur cann- 
oedd, ac o fesur deg a deugeiniau: 

41 Ac wedi cymmeryd y pîm 
torth a'r ddau bysgodyn, gan edrycl. 
i fynu tu a'r nef, efe a fendithiodd, 
ac a dorrodd y bara, ac a'u rhoddes 
at ei ddisgyblion, i'w gosod ger ev 
bronnau hwynt : a'r ddau bysgodyn 
a rannodd efe rhyngddynt oll. 

42 A hwy oll a fwyttasant, ac a 
gawsant ddigon. 

43 A chodasant ddeuddeg basg- 
edaid yn llawn o'r briw-îwyd, ac 
o'r pysgod. 

44 Â'r rhai a fîwyttasent o'r 
torthau, oedd ynghŷlch pum-mil o 
wŷr. 

45 Ac yn y man efe a gymhell- 
odd ei ddisgyblion i fyned i'r llong, 
a myned o'r blaen i'r lan arall ì 
Bethsaida, tra byddai efe yn goll- 
wng ymaith y bobl. 

46 Ac wedi iddo eu danfon 
hwynt ymaith, eîe a aeth i'r myn- 
ydd ì weddïo. 

47 € A phan aeth hì yn hwyr, 
yr oedd y llong ar gagol y môr, ac 
yntau ei hun ar y tir. 

48 Ac efe a'u gwelai hwynt yn 
flin arnynt yn rhwyfo (canys y 
gwynt oedd yn eu herbyn:) Ac 
ynghŷlch y bedwaredd wylfa o'r 


S. MARC, VII. 


. 4 A phan ddelont o'r farchnad, 
oni bydd iddynt ymolchi, ni îwyt- 
tânt. A llawer o betlian eraill y 
sydd, y rhai a gymmerasant i'w 
cadw ; megis golchi cwppanau, ac 
ystenau, ac efyddynau, a byrddau. 

5 Yna y gofynodd y Phariseaid 
a'r ysgrifenyddion iddo, Paham nad 
yw dy ddisgyblion di yn rhodio yn 
ol traddodiad yr hynafiaid, ond 
bwytta eu bwyd â dwylawŵ heb 
olchi? 

6 Ond efe a attebodd ac a ddy- 
wedodd wrthynt, Da y prophwyd- 
odd Esaias am danoch chwi, rag- 
rithwŷr, fel y mae yn ysgrifen- 
edig, Y mae y bobl hyn yn fy an- 
rhydeddu i â'u gwefusau, ond eu 
calon sydd bell oddi wrthyf. 

7 Eithr oîer y maent yn fy add- 
oli, gan ddysgu yn lle dysgeidiaeth 
orchymynion dynion. 

8 Canys, gan adael heibio orchy- 
myn Duw, yr ydych yn dal tra- 
ddodiad dynion; sef golchiadau 
ystenau a chwppanau: a llawer 
eraill o'r cyffelyb bethau yr ydych 
yn eu gwneuthur. 

9 Ac efe a ddywedodd wrthynt, 
Gwŷch yr ydych yn rhoi heibio or- 
chymyn Duw, fel y cadwoch eich 
traddodiad eich hunain. 

10 Canys Moses a ddywedodd, 
Anrhydedda dy dad a'th fam: a'r 
hwn a felldithìo dad neu fam, bydd- 
ed farw y farwolaeth. 

11 Ac meddwch chwithau, Os 
dywed dyn wrth ei dad neu ei fam, 
Corban, hynny yw, Rhodd, trwy ba 
beth bynnag y ceit les oddi wrthyf 
îi; difai fydd. 

12 Ac nid ydych mwyach yn gad- 
ael iddo wneuthur dim i'w dad neu 
i'w fam: 

13: Gan ddirymmu gair Duw â'ch 
traddodiad eich hunain, yr hwn a 
draddodasoch chwi: a llawer o 
gyffelyb bethau a hynny yr ydych 
yn eu gwnenthur. 

14 4] A chwedi galw atto yr holl 
dyrfa, eîe a ddywedodd wrthynt, 
Gwrandewch chwi oll arnaf, a de- 
allwch, ' 

15 Nid oes dim allan o ddyn yn 
myned i mewn iddo, a ddichon ei 


nos efe a ddaeth attynt, gan rodio 
ar y môr; ac a fynnasai fyned heib- 
to iddynt. 

49 Ond pan welsant hwy ef yn 
rhodio ar y môr, hwy a dybiasant 
mai drychiolaeth ydoedd: a ucy a 
waeddasant. 

50 (Canys hwynt oÌl a'i gwelsant 
ef, ac a ddychrynasant) Âc yn y 
man yr ymddiddanodd efe â hwynt, 
ac y dywedodd wrthynt, Cymmer- 
wch gysur: myfi yw; nac ofnwch. 

51 Ac efe a aeth i fynu attynt i'r 
llong; a'r gwŷnt a dawelodd. A hwy 
a synnasant ynddynt eu hunain yn 
wy o lawer, ac a ryfeddasant. 

52 Oblegyd ni ddeallasant am y 
torthau ynny: canys yr oedd eu 
calon hwynt wedi caledu. 

53 Ac wedi iddynt ddyfod tros- 
odd, hwy a ddaethanti dir Genne- 
saret, ac a laniasant. 

54 Ac wedi eu myned hwynt 
allan o'r llong, hwy a'i hadnabuant 
ef yn ebrwydd. 

55 Ac wedi iddynt redeg trwy 
gwbl o'r goror hwnnw, hwy a 
ddechreuasant ddwyn oddi amgylch 
mewn gwelyau rai cleifion, pa le 
bynnag y clywent ei fod ef. 

56 Ac i ba le bynnag yr elai efe 
i mewn, i bentrefi, neu ddinasoedd, 
neu wlad, hwy a osodent y cleifion 
yn yr heolydd, ac a attolygent iddo 
gael o honynt gyffwrdd cymmaint 
ag ag ymyl ei wisg eî: a chynnifer 
ag a gyffyrddasant ag ef, a iacha- 
wyd. 


PEN. VII.. 

1 Y Phariseaid yn beio ar y disgyblion, am 
fwytta heb ymolchi: 8 yn torri gorchy- 
myn Duw trwy draddodiadau dynion. 

* 14 Nad yw bwyd yn halogi dyn. 94 Crist 

yn iachâu merch y wraig o Syrophenicia 
oddi wrth yspryd aflan; 31 ac un oedd 
fyddar, ac ay attal dywedyd arno. 

w NA yr ymgasglodd atto y 

Phariseaid, a rhai o'r ysgrif- 
enyddion a ddaethai o Ierusalem. 

2 A phan welsant rai o'i ddisgybl- 
ion eî â dwylaw cyffredin (hynny 
ydyw, heb elchi) yn bwytta bwyd, 
hwy a argyhoeddasant. ; 

3 Canys y Phariseaid, a'r holl 
Iuddewon, oni bydd iddynt olchi eu 
dwylaw yn fynych, ni fwytlânt; gan 
ddal traddodiad yr hynafiaid. 

56 


. 


S. MARC, VIII. 


halogi eî: eithr y pethau sy 'n dy- 
fod allan o hono, y rhai hynny yw 
y pethau sy'n halogi dyn. 

16 Od oes gan neb glustiau i 
wrandaw, gwrandawed 

17. A phan ddaeth efe i mewn i'r 
tŷ oddì wrth y bobl, ei ddisgyblion 
a ofynasant iddo am y ddammeg. 

18 Yntau a ddywedodd wrthynt, 
Ydych chwithau heîyd mor ddi- 
ddeall? Oni wyddoch am bob peth 
oddi allan a eli mewn i ddyn, na 
all hynny ei halogi ef ; 

19 Oblegyd nid yw yn myned 
i'w galon ef, ond i'r bol; ac yn 
myned allan i'r geudy, gau garthu 
yr holl fwydydd? 

20 Ac efe a ddywedodd, Yr hyn 
sydd yn dyfod allan o ddyn, hynny 
sydd yn halogi dyn. 

1 Canys oddi mewn, allan o 
galon dynion, y daw drwg-feddyl- 
iau, tor-prïodasau, putteindra, llof- 
ruddiaeth, 

29 Lladradau, cybydd-dod, dryg- 
ioni, twyll, anlladrwydd, drwg- 
lygad, cabledd, balchder, ynfyd- 
rwydd. 

23 Yr holl ddrwg bethau hyn 
sydd yn dyfod oddi mewn, ac yn 
halogi dyn. 

24 4] Ac efe a gyfododd oddi 
yno, ac a aeth i gyffiniau Tyrus a 
Sidon; ac a aeth i mewn i dŷ, ac 
ni fynnasai ì neb wybod: eithr ni 
allai efe fod yn guddiedig. 

25 Canys pan glybu gwraig, yr 
hon yr oedd ei merch fechan ag 
yspryd aflan ynddi, son am dano, hi 
a ddaeth ac a syrthiodd wrth ei 
draed ef: 

26 (A Groeges oedd y wraig, 
Syropheniciad o genedl.) A hi a 
attolygodd iddo ïwrw y cythraul 
allan o'i merch. 

97 A'r Iesu a ddywedodd wrthi, 
Gâd yn gyntaf i'r plant gael eu di- 
goni : canys nid cymmwys yw cym- 
meryd bara 'r plant, a'i daflu i'r 
cenawon ewn. 

“8 Hithau a attebodd ac a ddy- 
wedodd wrtho, Gwir, O Arglwydd: 
ac etto y mae y cenawon dan y 
bwrdd yn bwytta o friwsion y plant. 

29 Ac eîe a ddywedodd wrthi, 

EY] 


Âm y gair hwnnw dos ymaith ; aeth 
y cythraul allan o'th ferch. 

30 Ac wedi iddi fyned i'w thŷ, 
hi a gafodd fyned o'r cythraul allan, 
a'i merch wedi ei bwrw ar y gwely. 

31 4 Ac eîe a aeth drachefn 
ymaith o dueddau Tyrus a Sidon, 
ac a ddaeth hyd for Galilea, trwy 
ganol terfynau Decapolis. 

32 A hwy a ddygasant atto un 
byddar, ag attal dywedyd arno ; ac 
a altolygasant iddo ddodi ei law 
arno ef. 

33 Ac wedi iddo ei gymmeryd 
ef o'r neilldu allan o'r dyrfa, efe a 
estynodd ei fysedd yn ei glustiau ef, 
ac wedi iddo boeri, efe a gyffyrdd- 
odd â'i dafod eî ; 

34 A chan edrych tu a'r nef, efe 
a ocheneidiodd, ac a ddywedodd 
wrtho, Ephphatha, hynny yw, Ym- 
agor. 

35 Ac yn ebrwydd ci glustiau ef 
a agorwyd, a rhwym ei dafod a 
ddattodwyd ; ac efe a lafarodd yn 
eglur, 

36 Ac efe a waharddodd iddynt 
ddywedydi neb ; ond. po mwyaf y 
gwaharddodd efe iddynt, mwy o 
lawer y cyhoeddasant. 

37 A synnu a wnaethant yn an- 
feidrol, gan ddywedyd, Da y gwn- 
aeth efe bob peth: y mae efe yn 
gwneuthur i'r byddair glywed, ac 
i'r mudion ddywedyd. 

PEN. VIII. 


1 Crist yn porthi y bobl yn rhyfeddol : 10 yn 
naccâu rhoddi arwydd i'r Phariseaid: 
14 yn rhybuddio eì ddisgyblion i ochelyd 
surdoes y Phariseaid, a surdoes Herod: 
92 yn rhoddi ei olwg ìi ddyn dall: 97 yn 
cydnabod mai efe yw Crist, yr hwn a 
dioddefai, ac a gyfodai eilwaith: 34 ac 
yn annog i fod yn ddioddefgar mewn erlid 

o achos proffesu yr efengyl. 
AV N y dyddiau hynny, pan oedd 
_Â— y dyrfa yn fawr iawn, ac heb 
ganddynt ddim i'w fwytta, y galw- 
odd yr Iesu ei ddisgyblion atto, ac 

a ddywedodd wrthynt, 

2 Yr wyî fi yn tosturio wrth y 
dyrfa, oblegyd y maent hwy dridiau 
weithian yn aros gyd â mi, ac nid 
oes ganddynt ddim i'w fwytta: 

3 Ac os gollyngaf hwynt ymaith 
ar eu cythlwng i'w teiau eu hunain, 


S. MARC, VIII. 


hwy a lewygant ar y ffordd: canys | 
rhai o honynt a ddaeth o bell, 

4 A'i ddisgyblion ef a'i hatteb- 
asant, O ba le y gall neb ddigoni y 
rhai hyn â bara, yma yn yr aniul- 
wch ? 

5 Ac efe a ofynodd iddynt, Pa 
sawl torth sydd geunych? Â hwy a 
ddywedasant, Saith. 

6 Ac efe a orchymynodd i'r dyrfa 
eistedd ar y llawr : ac a gymmerodd 
y saith dorth, ac a ddïolchodd, ac 
a'u torrodd hwynt, ac a'u rhoddes 
i'w ddisgyblion, fel y gosodent 
hwynt ger eu bronnau; a gosod- 
asant hwynt ger bron y bobl. 

7 Ac yr oedd ganddynt ychydig 
bysgod bychain : ac wedi iddo fen- 
dithio, eîe a barodd ddodi y rhai 
hynny hefyd ger eu bronnan hwynt. 

8 A hwy a fwyttasant, ac a ddi- 
gonwyd : a hwy a godasant o'r briw- 
fwyd gweddill, saith fasgedaid. 

9 A'r rhai a fwyttasent oedd 
ynghŷlch pedair mil: ac efe a'u 
gollyngodd hwynt ymaith. 

10 € Ac yn y man, wedi iddo 
fyned i long gyd â'i ddisgyblion, efe 
a ddaeth i barthau Dalmanntha, 

11 A'r Phariseaid a_ ddaethant 
allan, ac a ddechreuasant ymholi 
ag ef, gan geisio ganddo arwydd o'r 
nef, gan ei demtio. 

12 Yntau, gau ddwys-ocheneidio 
yn ei yspryd, a ddywedodd, Beth 
a wna 'r genhedlaeth yma yn ceisio 
arwydd? Yn wir meddaf i chwi, Ni 
roddir arwydd i'r genhedlaeth yma. 

13 Ac efe a'u gadawodd hwynt, 
ac a aeth i'r llong dracheîn, ac a 
dynnodd ymaith i'r lan arall. 

14 $] A'r diseyblion a adawsent 
yn anghof gymmeryd bara, ac nid 
oedd ganddynt gyd â hwynt ond un- 
dorth yn y llong. 

15 Yna y gorchymynodd efe idd- 
ynt, gan ddywedyd, Gwyliwch, ym- 
ogelwch rhag surdoes y Phariseaid, 
a surdoes Herod. 

16 Ac ymresymmu a wnaethant 
y naill wrth y llall, gan ddywedyd, 
Hyn sydd oblegyd nad oes gennym 
îara 


17 Aphan wybu yr Iesu, efe a 
ddywedodd wrthynt, Pa ymresym- 
58 . 


mu yr ydych, am nad oes gennych 
fara? onid ydych chwi etto yn ys- 
tyried, nac yn deall? ydyw, eich 
calon etto gennych wedi caledu? 

18 A chennych lygaid, oni wel- 
wch? a chennych glustiau, oni chly- 
wch? ac onid ydych yn cofio? 

19. Pan dorrais y pŵm torth Junny 
ym mysg y pîm mil, pa sawl basg- 
edaid yn llawn o friw-fwyd a god- 
asoch i fynu? Dywedasant wrtho, 
Deuddeg. 

20 A phan dorrais y saith ym 
mhlith y pedair mil, llonaid pa sawl 
basged o friw-îwyd a godasoch i 
fynu? A hwy a ddywedasant, Saith. 

21 Ac efe a ddywedodd wrthynt, 
Pa fodd nad ydych yn deall? 

22 4] Ac efe a ddaeth i Beth- 
saida; a hwy a ddygasant atto un 
dall, ac a ddeisyfiasant arno ar iddo 
gyffwrdd ag ef. 

23 Ac wedi ymaflyd yn llaw y 
dall, efe a'i tywysodd ef allan o'r 
dref: ac wedi iddo boeri ar ei lyg- 
aid ef, a dodi eì ddwylaw arno, ete 
a ofynodd iddo, a oedd eîe yn gwel- 
ed dim, 

24 Ac wedi edrych i fynu, efe a 
ddywedodd, Yr ydwyî yn gweled 
dynion megis preniau yn rhodio. 

25 Wedi hynny y gosododd eíe 
ei ddwylaw dracheîn ar ei lygaid 
ef, ac a barodd iddo edrych i fynu: 
ac efea gafodd ei olwg, ac efe a 
welai bawb o bell, ac yn eglur. 

26 Ac efe a'i hanfonodd ef adref 
i'w dŷ, gan ddywedyd, Na ddos i'i 
dref, ac na ddywed i neb yn y dret, 

27 4] A'r Iesu a aeth allan, efe 
a'i ddisgyblion, i drefi Cesarea Phil- 
ippi: ac ar y fîordd efe a ofynodd 
i'w ddisgyblion, gan Nea 
wrthynt, Pwy y mae dynion yri dy- 
wedyd fy mod i? 

98 A hwy a attebasant, Ioan 
Fedyddiwr: a rhai, Elïas ; ac eraill, 
Un o'r prophwydi. 

29 Ac efe a ddywedodd wrthynt, 
Ond pwy yr ydych chwi yn dywed- 
yd fy mod i? A Phedr a attebodd 
ac a ddywedodd wrtho, 'Ti yw y 
Crist. 

30 Ac efe a orchymynodd iddynt 
na ddywedent i heb am dano. 


* 


S. MARC, ix. 


31 Ac efe a ddechreuodd eu 
dysgu hwynt, fod yn rhaid i Fab y 
dyn oddeî llawer, a'i wrthod gan yr 
henuriaid, a'r arch-offeiriaid, a'r 
ysgrifenyddion, a'i ladd, ac wedi 
tridiau adgyfodi. 

32 A'r ymadrodd hwnnw a ddy- 
wedodd efe yn eglur. A Phedr a 
ymaflodd ynddo, ac a ddechreuodd 
ei geryddu ef, 

338 Eithr wedi iddo droi, ac edrych 
ar ei ddisgyblion, efe a geryddodd 
Pedr, gan ddywedyd, Dos ymaith 
yn fy oÌ i, Satan; am nad wyt yn 
synnied y pethau sy o Dduw, ond 
y pethau sy o ddynion. 

34 4] Ac wedi iddo alw atto y 
dyrfa, gyd â'i ddisgyblion, efe a 
ddywedodd wrthynt, Y neb a fynno 
ddyfod ar fy ol i, ymwaded ag ef ei 
hun, a chyfoded ei groes, a dilyned 
fì. 


35 Canys pwy bynnag a fynno 
gadw ei einìoes, a'i cyll hi; ond 
pwy bynnag a gollo ei einioes er fy 
mwyn i a'r efengyl, hwnnw a'i 
ceidw hi. 

36 Canys pa lesâd i ddyn, os 
ynnill yr holl fyd, a cholli ei enaid 
ei hun? 

37 Neu pa beth a rydd dyn yn 
gyfnewid am ei enaid? 

38 Canys pwy bynnag a fyddo 
cywilydd ganddo fi a'm geiriau, yn 
yr odinebus a'r bechadurus genhedl- 
aeth hon, bydd cywilydd gan Fab 
y dyn yntau hefyd, pan ddêl 
y'ngogoniant ei Dad, gyd â'r 
angylion sanctaidd. 

PEN. IX. 
2 Gwedd-newidîad yr Iesu. 11 Efe yn dysgu 
ei ddisgyblion ynghjŷlch dyfodiad Elias* 
14 yn bwrw allan yspryd mud a byddar : 
30 yn rhag-fynegi eì farwolaeth a" ad- 
gyfodiad; 93 yn annog ei ddisgyblion î 
ostyngeiddrwydd: 38 gan erchi Myn 
na ient y rhai nid ydynt yn eu her- 
byn, ac na roddent rwystr i xeb o*r ffydd- 
loniaid. 
AS efe a ddywedodd wrthynt, 
Yn wir yr wyf yn dywedyd i 
chwi, fod rhai o'r rhai sy yn sefyll 
yma, ni phrofant angau, hyd oni 
welont deyrnas Duw wedi dyfod 
mewn nerth. 

2 4 Ac wedi chwe diwmod, y 

cymmerth yr y Pedr, ac Iago, 
o 


ac Ioan, ac a'u dug hwynt i fynydd 
uchel, eu hunain o'r neilldu : ac efe 
a wedd-newidiwyd yn eu gŵydd 
hwynt. 

3 A'i ddillad ef a aethant yn ddis- 
glair, yn gannaid iawn fel eira; y 
fath ni fedr un pannwr ar y ddaear 
eu cannu. 

4. Ac ymddangosodd iddynt Elïas, 
gyd â Moses: ac yr oeddynt yn 
ymddiddan â'r Iesu. 

5 A Phedr a attebodd ac a ddy- 
wedodd wrth yr Iesu, Rabbi, da yw 
i ni fod yma: a gwnawn dair pab- 
ell; i ti nn, ac i Moses un, ac i 
Elïas un, 

6 Canys ni's gwyddai beth yr 
oedd yn ei ddywedyd: canys yr 
oeddynt wedi dychrynu. 

7 A daeth cwmmwl yn cysgodi 
drostynt hwy: a llef a ddaeth allan 
o'r cwmmwl, gan ddywedyd, Hwn 
yw fy anwyl Fab ; gwrandêwch ef. 

8 Ac yn ddisymmwth, pan edrych- 
asant o amgylch, ni welsant neb 
mwy, ond yr Iesu yn unig gyd â 
hwynt. h 

9 A phan oeddynt yn dyfod i 
wared o'r mynydd, efe a orchy- 
mynodd iddynt na ddangosent i neb 
y pethau a welsent, hyd pan adgyf- 
odai Mab y dyn o feirw. 

10 A hwya gadwasant y gair gyd 
â hwynt eu hunain, gan gyd-ymholi 
beth yw yr adgyfodi o feirw. 

1í €] A hwy a ofynasant iddo, 
gan ddywedyd, Paham y dywed 
yr ysgrifenyddion, fod yn rhaid i 
Elïas ddyfod yn gyntaf? 

12 Ac efe a attebodd ac a ddy- 
wedodd wrthynt, Elïas yn ddïau 
gan ddyfod yn gyntaf a edfryd bob 
peth ; a'r modd yr ysgrifenwyd am 
Fab y dyn, y dioddefai lawer o 
bethau, ac y dirmygid ef. 

13 Eithr yr wyf yn dywedyd i 
chwi, ddyfod Elïas yn ddïau, a 
gwneuthur o honynt iddo yr hyn a 
fynnasant, fel yr ysgrifenwyd ani 
dano. 

14 4] A phan ddaeth eîe at ei 
ddisgyblion, eîe a welodd dyrfa 
fawr yn eu cylch hwynt, a'r ysgrif- 
enyddion yn cyd-ymholi â hwynt. 

15 Ac yn ebrwydd yr holl dyrfa, 


S. MARC, IX 


pan ganfuant eî, a ddychrynasant, 
a chan redeg atto, a_ gyfarchasant 
iddo. 

16 Ac efe a ofynodd i'r ysgrifen- 
yddion, Pa gyd-ymholi yr ydych yn 
eich plith? 

1? Ac un o'r dyrfa a atteboddac 
a ddywedodd, Athraw, mi a ddyg- 
ais îy mab attat, ag yspryd mud 
ynddo: 

18 A pha le bynnag y cymmero 
ef, efe a'i rhwyga ; ac yntau a fwrw 
ewŷn, ac a ysgyrnyga ddannedd, ac 
y mae yn dihoeni: ac mi a ddy- 
wedais wrth dy ddisgyblion ar idd- 
ynt ei Îwrw ef allan; ac ni's gall- 

asant, 
' _ 19 Ac efe a attebodd iddynt, ac 
a ddywedodd, O genhedlaeth an- 
tîyddlon, pa hŷd y byddaf gyd â 
chwi? pa hŷd y goddefaf chwi? 
dygwch ef attaf fi. 

20 A hwy a'i dygasant ef atto. 
A phan welodd ef, yn y man yr 
yspryd a'i drylliodd eî; a chan 
syrthio ar y ddaear, efe a ymdreigl- 
. odd, dan falu ewŷn. 

21 A gofynodd gr Jesu i'w dad 
ef, Beth sydd o aniser er pan ddar- 
îu fel hyn iddo? Yntau a ddywed- 
odd, Er yn fachgen. 

92 A mynych y taflodd efe ef yn 
tân, ac i'r dyfroedd, fel y difethai 
efe eî: ond os gelli di ddim, cym- 
morth ni, gan dosturio wrthym. 

93 A'r Iesu a ddywedodd wrtho, 
Os gelli di gredn, pob peth a all 
fod i'r neb a gredo. 

24 Ac yn yfan tad y bachgen, 
dan lefain ac wylofain, a ddywed- 
odd, Yr wyf fi yn credu, O Arg- 
lwydd; cymmorth fy anghredin- 
iaeth i. 

25 A phan welodd yr Iesu fod y 
dyrfa yn cyd-redeg atto, efe a ger- 
yddodd yr yspryd aflan, gan ddy- 
wedvd wrtho, 7ydi yspryd mud a 
byddar, yr wyf fi yn gorchymyn i 
ti, Dyred allan o hono, ac na ddos 
mwy iddo ef. 

96 Ac wedi i'r yspryd lefain, a 
dryllio llawer arno ef, efe a aeth 
allan : ac yr oedd efe fel un marw, 
fel y dywedodd llawer ei farw ef. 

297 A'r Iesu a cymmerodd ef 


erbyn ei law, ac a'i cyfododd; ac 
efe a safodd i fynu. 

28 Ac wedi iddo fyned i mewn 
i'r tŷ, ei ddisgyblion a ofynasant 
iddo o'r neilldu, Paham na allem 
ni eì fwrw ef allan? 

29 Ac efe a ddywedodd wrthynt, 
Y rhyw hwn ni all er dim ddyfod 
allan, ond trwy weddi ac ympryd. 

30 4] Ac wedi ymadael oddi yno, 
hwy a ymdeithiasant trwy Galilea : 
ac ni fynnai efe wybod o neb. 

91 Canys yr oedd efe yn dysgu 
ei ddisgyblion, ac yn dywedyd 
wrthynt, Y traddodid Mab y dyn i 
ddwylaw dynion, ac y lladdent ef ; 
ac wedi ei ladd, yr adgyfodai y 
trydydd dydd. 

32 Ond nid oeddynt hwy yn 
deall yr ymadrodd, ac oîni yr oedd- 
ynt ofyn iddo. 

33 1] Ac efe a ddaeth i Caper- 
unaum: a phan oedd efe yn y tŷ, 
efe a ofynodd iddynt, Beth yr oedd- 
ych yn ymddadleu yn eich plith 
eich hunain ar y ffordd ? 

34 Ond hwy a dawsant â son: 
canys ymddadleuasent â'u gilydd ar 
y ffordd, pwy a fydda îwyaf. 

35 Ac efe a eisteddodd, ac a 
alwodd y deuddeg, ac a ddywed- 
odd wrthynt, Os myn neb fod yn 
gyntaf, efe a fydd olaf o'r cwbl, a 
gweinidog i bawb. 

36, Ac efe a gymmerth fachgen- 
nyn, âc a'i gosododd ef yn eu cano) 


'hwWynt: ac wedi iddo eì gymmeryd 


ef yn ei freichiau, efe a ddywedodd 
wrthynt, 

37 Pwy bynnag a dderbynio un 
o'r cyfryw fechgyn yn fy enw ì, 
sydd yn fynerbyni: a phwy byn- 
nag a'm derbyn i, nid myfi y mae 
yn ei dderbyn, ond yr hwn a'n 
danfonodd i. 

38 Ac Ioan a'i haltebodd ef, 
gan ddywedyd, Athraw, ni a wel- 
som un yn bwrw allan gythreuliaid 
yn dy enw di, yr hwn nid yw yn 
ein dilyn ni; ac ni a waharddasom 
iddo, am nad yw yn ein dilyn ni. 

39 A'r Iesu a ddywedodd, Na 
walarddwch iddo; canys nid oes 
neb a wna wyrthiau yn fy enw i, ac 
a all yn y fan roi drygair i mi. 


” 


S. MARC, X. 


40 Canys y neb nid. yw i'n her- 
byn, o'n tu ni y mae, 

41 Canys pwy bynnac a roddo i 
chwi i'w yîed gwppanaid o ddwfr 
yn fy enw i, am eich bod yn perth- 
yn i Grist, yn wir meddaf i chwi, 
Ni chyll efe ei obrwy. 

42 A phwy bynna$ŷ a rwystro un 
o'r rhai bychain hyn sy yn credu 
ynof fi, swell oedd iddo osod maen 
melin o amgylch ei wddf, a'i daflu 
i'r môr. 

43 Ac os dy law a'th rwystra, tor 
hi ymaith: gwell yw i ti fyned i 
mewn i'r bywyd yn anafus, nag â 
dwy law gennyt fyned i uffern, i'r 
tân anniffoddadwy : 

44 Lle nid yw eu pryf hwynt yn 
marw, na 'r tân yn diffodd. 

45 Ac os dy droed a'th rwystra, 
tor ef ymaith: gwell ywi ti fyned 
i mewn i'r bywyd yn gloff, nag â 
dau droed gennyt dy daflu i uffern, 
i'r tân anniffoddadwy : 

. _ 46 Lle nid yw eu pryf hwynt yn 
marw, na'r tân yn diffodd. 

47 Ac os dy lygad a'th rwystra, 
bwrw ef ymaith: gwell yw iti 
fyned i mewn i deyrnas Duw yn 


un-llyseidiog, nag â dau lygad gen- |. 


nyt dy daflu i dân uffern : 
48 Lle nid yw eu pryf liwynt yn 
marw, na'r tân yn diîfodd. F 
49 Canys pob un a helltir â than, 
a phob aberth a helltir â halen; 


50 Da yw yr halen : ond os bydd. 


yr halen yn ddihâllt, â pha betli yr 
helltwch ef? Bid gennych halen 
ynoch eich hunain, a_ byddwch 
heddychlon â'ch gilydd. 


PEN. X. 

2. Crist yn ymresymmu â'r Phariseaid yng- 
hjlch ysgar: 13 yn bendithio 'r plant 
a«ddygwyd atto: 17 yn atteb ì wr go- 
ludog, pa fodd y cai etifeddu bywyd tra- 

gywyddol: 93 ym dangos â'w ddisgybl- 

îon 7 bemne golud: 93 yn addaw gwobrau 
vr sawl a ymadawo a dim er mwyn yr 
efengyl: 3e yn rhag.funegi ei farwol- 
aeth, a'i adgyfodiad: 55 yn gorchymyn 
t feibion. Zebedêus, a geisient barch 
gantho, feddwl yn hytrach am ddioddef 
gydag ef; 46 ac yn rhoddi eî olwg 
Bartimêus, 

A, C efe a gyfododd oddi yno, ac 
JP aaeth i dueddau Iudea, trwy 
y tu hwnt i'r [orddonen; a'r bobl- 
oedd a gyd-gyrchasant atto ef dra- 

61 


chefn : ac fel yr oedd yn arferu, efe 
a'u dysgodd hwynt drachefn. 

2 8] Â'r Phariseaid, wedi dyfod 
atto, a ofynasant iddo, Ai rhydd i 
wr roi ymaith ei wraig? gan ei 
demtio ef. 

3 Yntau a attebodd ac a ddy- 
wedodd wrthynt, Beth a orchymyn- 
odd Moses i chwi? 

4 A hwy a ddywedasant, Moses a 
ganiattaodd ysgrifenu llythyr ysgar, 
a'i gollwng hi ymaith. 

5 A'r Iesu a attebodd ac a ddy- 
wedodd wrthynt, O achos eich ca- 
lon-galedwch chwi yr ysgrifenodd 
efe i chwi y gorchymyn hwnnw : 

6 Ond o ddechreuad y creadig- 
aeth, yn wrryw a benyw y gwnaet 
Duw hwynt. 

7 Am hyn y gâd dyn ei dad a'i 
îam, ac y glŷn wrth ei wraig; 

8 A hwy ill dau a fyddant un 
cnawd: fel nad ydynt mwy ddau, 
ond un cnawd. 

9 Y peth gan hynny a gyssyllt- 
odd Duw, na wahaned dyn. 

10 Ac yn y tŷ dracheîn ei ddis- 
gyblion a ofynasant iddo am yr un 
peth. 

11 Ac efe a ddywedodd wrthynt, 
Pwy bynnag a roddo ymaith ei 
wraig, ac a brïodo un arall, y mae 
yn godinebu yn ei herbyn hi. 

12 Ac os gwraig a ddyry ymaith 


.ei gwr, a phrïodi un arall, y mae hi 


h godinebu. 

13 €] A hwy a ddygasant blant 
bychain atto, fel y cyffyrddai efe â 
hwynt : a'r disgyblion a geryddasant 
y rhai oedd yn eu dwyn hwynt. ^ 

14 A'r Iesu pan welodd hynny, 
fu anfoddlon, ac a ddywedodd 
wrthynt, Gadêwch i blant bychain 
ddyfod attaf fi, ac na waharddwch 
iddynt: canys eiddo y cyfryw rai 
yw teyrnas Duw. 

15 Yn wir meddaf i chwi, Pwy 
bynnag ni dderbynio deyrnas Duw 
fel dyn bach, nid â efe i mewn iddi. 

16 Ac efe a'u cymmerodd hwy 
yn ei freichiau, ac a roddes eî ddwy- 
law arnynt, ac a'u bendithiodd. 

17 4] Ac wedi iddo fyned allan 
i'r ffordd, rhedodd un atto, a gos- 
tyngodd iddo, ac a ofynodd iddo, 


S. MARC, X. 
O Athraw da, beth a wnaf fel yr j neu fam, neu wraig, neu blant, neu 


etifeddwyf fywyd tragywyddol? 

18 A'r Iesu a ddywedodd wrtlio, 
Paham y gelwi fi yn dda? nid oes 
neb da ond un, sef Duw. 

19 'Ti a wyddost y gorchymynion, 
Naodineba, Na ladd, Na ladratta, 
Na cham-dystiolaetha, Na cham- 
golleda, Anrhydedda dy dad a'th 
fam. 

20 Yntau a attebodd ac a ddy- 
wedodd wrtho, Athraw, y rhai hyn 
i gyd a gedwais o'm hieuengctid, 

21 A'r Iesu, gan edrych arno, a'i 
hoffodd, ac a ddywedodd wrtho, 
Un peth sydd ddiífygiol i ti: dos, 
gwerth yr hyn oll sydd cennyt, a 
dyro i'r tlodion; athia gai drysor 
yn yneî: a dyred, a chymmer i 
fynu y groes, a dilyn fi. 

22 Ac efe â bruddhaodd wrth yr 
ymadrodd, ac a aeth ymaith yn 
athrist: canys yr oedd ganddo fedd- 
iannau lawer. : 

23 4] A'r Iesu a edrychodd o'i 
amgylch, ac a ddywedodd wrth ei 
ddisgyblion, Mor anhawdd yr â y 
rhai y mae golud ganddynt i deyrn- 
as Duw ! 

24 A'r disgyblion a frawychasant 
wrth ei eiriau ef. Ond yr Iesu a 
attebodd dracheîn, ac a ddywed- 
odd wrthynt, O blant, mor anhawdd 
yw i'r rhai sy â'u hymddiried yn eu 
golud fyned i deyrnas Duw! 


25 Y mae yn haws i gamel fyned. 


trwy grau 'r nodwydd, nag i oludog 
ïyned i mewn i deyrnas Duw. 

26 A liwy a synnasant yn ddir- 
fawr, gan ddywedyd wrthynt eu 
hunain, A phwy a all fod yn gadw- 
edìg? 

97 Â'r Iesu, wedi edrych arnynt, 
a ddywedodd, Gyd â dynion am- 
mhosibl yw, ac nid gyd â Duw: 
canys pob peth sydd bosibl gyd â 
Duw. 

28 0] Yna y dechreuodd Pedr 
ddywedyd wrtho, Wele, nyni a 
adawsom bob peth, ac a'th ddilyn- 
asom di. 

29 A'r Iesu a attebodd ac a ddy- 
wedodd, Yn wir meddaf i chwi, 
Nìd oes neb a'r a adawodd dŷ, neu 
frodyr, neu chwïorydd, neu dad, 

Ya (2 


tyr 
“i 


diroedd, o'm hachos i a'r efengyl, 

30 A'r ni dderbyn y can cym- 
maint yr awrhon y pryd hwn, dai, 
a brodyr, a chwïorydd, a mammau, 
a phlant, a thiroedd, ynghŷd ag 
erlidiau; ac yn y byd a ddaw, 
fywyd tragywyddol, 

31 Ond llawer rhai cyntaf a fydd- 
ant ddiweddaf; a'r diweddaf fydd- 
ant gyntaf. 

32 4] Ac yr oeddynt ar y ffordd 
yn myned i fynu i Ierusalem; ac 
yr oedd yr Iesu yn myned o'u blaen 
hwynt: a hwy a frawychasant; ac 
fel yr oeddynt yn canlyn, yr oedd 
arnynt ofn. Ac wedi iddo drachefn 
gymmeryd y deuddeg, efe a dde- 
chreuodd fynegi iddynt y pethan a 
ddigwyddent iddo ef: 

33 Canys wele, yr ydym ni yn 
myned ì fynu i Ierusalem ; a Mab 
y dyn a draddodir i'r arch-offeiriaid, 
ac i'r ysgrifenyddion; a hwy a'i 
condemniant ef i farwolaeth, ac a'i 
traddodant ef i'r Cenhedloedd : 

34 A hwy a'i gwatwarant ef, ac 
a'i fflangellant, ac a boerant arno, 
ac a'i lladdant: a'r trydydd dydd 
yr adgyfyd. 

35 4 A daeth atto Iago ac Ioan, 
meibion Zebedêus, gan ddywedyd, 
Athraw, ni a îynnem wn€»thur o 
honot i ni yr hyn a ddymunem. 

36 Yntau a ddywedodd wrthynt, 


Beth a fynnech i mi ei wneuthur i 


chwi? 

37 Hwythau a ddywedasant 
wrtho, Caniatiâ i ni eistedd, un ar 
dy ddeheu-law, a'r llall ar dy aswy, 
yn dy ogoniant. 

38 Ond yr Iesu a ddywedodd 
wrthynt, Ni wyddoch pa beth yr 
ydych yn ei ofyn: a ellwch chwi 
yîed o'r cwppan yr wyf fi yn ei 
yfed? a'ch bedyddio â'r bedydd 
y'm bedyddir i ag ef? 

39 A hwy a ddywedasant wrtho, 
Gallwn. Â'r Iesu a ddywedodd 
wrthynt, Dïau yr yîwch o'r cwppan 
yr yfwyffi; ac y'ch bedyddir â'r 
bedydd y bedyddir finnau : 

40 Ond eistedd ar fy nehen-law 
a'm haswy, nid eiddof fi ei roddi; 
ond i'r rhai y darparwyd. 


S. MARC, XI. 


41 A phan glybu y deg, hwy a 
íldechreuasant fod. yn anfoddlon 
ynghŷlch Iago ac Ioan. 

42 Â'r Iesu a'u galwodd hwynt 
atto, ac a ddywedodd wrthynt, 
Chwi a wyddoch fod y rhai a dybir 
eu bod yn llywodraethu ar y Cen- 
hedloedd, yn tra-arglwyddiaethu 
arnynt ; a'u gwŷr mawr hwynt yn 
tra-awdurdodi arnynt. 

48 Eithr nid felly y bydd yn eich 
plith chwi: ond pwy bynnag a 
ewyllysio fod yn fawr yn eich plith, 
bydded weinidog i chwi; 

44 A phwy bynnag o honoch a 
fynno fod yn bennaf, bydded was i 
bawb. 

45 Canys ni ddaeth Mab y dyn 
i'w wasanaethu, ond i wasanaethu, 
ac i roi ei einioes yn bridwerth dros 
lawer, 

46 4] A hwy a ddaethant Iericho. 
Ac fel yr oedd efe yn myned allan 
o fericho, efe a'i ddisgyblion, a bag- 
ad o bobl, Bartimeus ddall, mab 
Timê€us, oedd yn eistedd ar fin y 
fordd, yn cardotta. 

47 A phan glybu mai yr Iesu o 
Nazareth ydoedd, efe a ddechreu- 
odd lefain, a dywedyd, Iesu fab 
Dafydd, trugarhâ wrthyf. 

48 A llawer a'i ceryddasant ef, 
ì geisio ganddo dewi: ond efe a lef- 
odd yn fwy o lawer, Mab Dafydd, 
trugarhâ wrthyf. 

49 A'r Iesu a safodd, ac a archodd 
ei alw ef. A hwy a alwasant y dall, 
gan ddywedyd wrtho, Cymmer ga- 
lon ; cyfod : y mae efe yn dy alw di, 

50 Ond efe, wedi taflu ei gochl 
ymaith, a gyfododd, ac a ddaeth at 
yr Iesu. 

51 A'r Iesu a altebodd ac a ddy- 
wedodd wrtho, Beth a fynni i mi 
ei wneuthur i ti? A'r dall a ddy- 
wedodd wrtho, Athraw, caffael o 
honof fy ngolwg. 

52 A'r Iesu a ddywedodd wrtho, 
Dos ymaith: dy ífydd a'th iachaodd. 
Ac yn y man y cafodd efe ei olwg, 
ac efe a ddilynodd yr Iesu ar hŷd y 


ffordd. 
PEN. XI. 


Crist yn marchogaeth mewn goruchafiaeth 
î Jerusalem; “y melldithio y pren 


” 
deiliog diffrwyth: 15 yn glanhâu y 
deml: 90 yn annog ei ddisgyblion ì fou 
yn ddisigl mewn ffydd; ac ìi faddeu i'u 
gelynion: 97 ac yn ymddiffyn fod & 
weithredoedd ef yn gyfreithlawn, trwy 
dystiolaeth loan, yr hwn oedd wr wedi 
ei ddanfon oddi wrth Dduw. 


C wedi eu dyfod yn agos i Ieru- 
4 salem, ì Bethphage a_ Beth- 
ania, hyd fynydd yr Olewŷdd, eîe 
a anîonodd ddau o'i ddisgyblion, 

2? Ac a ddywedodd wrthynt, 
Ewch ymaith i'r pentref sydd gyf- 
erbyn â chwi: ac yn y man wedi y 
deloch i mewn iddo, chwi a gewch 
ebol wedi ei rwymo, ar yr hwn nid 
eisteddodd neb ; gollyngwch eî yn 
rhŷdd, a dygwch yma. 

3 Ac os dywed neb wrthych, 
Palam y gwnewch hyn? dywed- 
wch, Am fod yn rhaid i'r Arslwydd 
wrtho ; ac yn ebrwydd efe a'i den- 
fyn yma. 

4 A hwy a aethant ymaith, ac a 
gawsant yr ebol yn rhwym wrth y 
drws oddi allan, mewn croes-ffordd ; 
ac a'i gollyngasant ef yn rhŷdd. 

5 A rhai o'r rhai oedd yn sefyll 
yno a ddywedasant wrthynt, Beth 
a wnewch chwi, yn gollwng yr ebol 
yn rhŷdd? 

6 A hwy a ddywedasant wrthynt 
îel y gorchymynasai yr Iesu: a hwy 
a adawsant iddynt fyned ymaith. 

7 A hwy a ddygasant yr ebol at 
yr Iesu, ac a fwriasant eu dillad 
arno ; ac efe a eisteddodd arno, 

8 A llawer a danasant eu dillad 
ar hŷd y ifordd : ac eraill a dorras- 
ant gangau o'r gwŷdd, ac a'u tan- 
asant ar y ffordd. 

9 A'r rhai oedd yn myned o'r 
blaen, a'r rhai oedd yn dyfod ar ol, 
a lefasant, gan ddywedyd, Hosan- 
na: Bendigedig fyddo yr hwn sydd 
yn dyfod yn enw yr Arglwydd. 

iO Bendigedig yw y deyrnas 
sydd yn dyfod yn enw Arglwydd 
ein tad Dafydd: Hosanna yn y 
goruchaf. 

11 Âr Iesu a aeth i mewn i Ieru- 
salem, ac i'r deml: ac wedi iddo 
edrych ar bob peth o'i amgylch, a 
hi weithian yn hwyr, efe a aeth 
allan i Bethania gyd â'r deuddeg. 

12 4] A: thrannoeth, wedi iddynt 


S. MARC, XI. 


be 
ddyfod allan o Bethania, yr oedd 
arno chwant bwyd. 

13 Ac wedi iddo ganfod o hirbell 
ffigysbren ag arno ddail, efe a aeth 
i edrych a gafíîai ddim arno. A phan 
ddaeth atto, ni chafodd efe ddim 
ond y dail: canys nid oedd amser 
ffigys. 

14. A'r Iesu a attebodd ac a ddy- 
wedodd wrtho, Na fwyttaed neb 
ffrwyth o honot byth mwy. A'i 
ddisgyblion ef a glywsant. 

15 €] A hwy a ddaethant i Ieru- 
salem. A'r Iesu a aeth i'r deml, ac 
a ddechreuodd fwrw allan y rhai a 
werthent ac a brynent yn y deml; 
ac a ymchwelodd drestlau yr arian- 
wŷr, a chadeiriau y gwerthwŷr col- 
ommennod : 

16 Ac ni adawai efe i neb ddwyn 
llestr trwy 'r deml. 

17 Ac efe a'u dysgodd, gan ddy- 
wedyd wrthynt, Onid yw yn ysgrif- 
enedig, Y gelwir fy nhŷi yn dŷ 
gweddi i'r holl genhedloedd? ond 
chwi a'i gwnaethoch yn ogoî llad- 
ron. 

18 A'r ysgrifenyddion a'r arch- 
offeiriaid a glywsant hyn, ac a geis- 
iasant pa fodd y difethent ef: can- 
ys yr oeddynt yn ei ofni ef, am fod 
yr holl bobl yn synnu oblegyd ei 
athrawiaeth ef. 

19 A phan aeth hi yn hwyr, efe 
a aeth allan o'r ddinas. 

20 4] A'r bore, wrth fyned heibio, 
hwy a welsant y ffigysbren wedi 
crino o'r gwraidd. 

21 A Phedr, wedi adgofio, a ddy- 
wedodd wrtho, Athraw, wele, y 
ffigysbren a felldithiaist, wedi 
crino. 

992 A'r Iesu a attebodd ac a ddy- 
wedodd wrthynt, Bydded gennych 
ffydd yn Nuw. 

93 Canys yn wir yr wyf yn dy- 
wedyd i chwi, Pwy bynnag a ddy- 
wedo wrth y mynydd hwn, Tynner 
di ymaith, a bwrier di i'r môr; ac 
nid amheuo yn ei galon, ond credu 
y daw i ben y pethau a ddywedo 
efe; beth bynnag a ddywedo a 
fydd iddo. 

24. Am hynny meddaf i chwi, 
Beth bynnag oll a geisioch wrth 

64 


weddïo, credwch y derbyniwch, ac 
efe fydd i chwi. 

25 A phan safoch i weddïo, madd- 
euwch, o bydd gennych ddim yn 
erbyn neb ; fel y maddeuo eich Tad 
yr hwn sydd yn y nefoedd i chwi- 
thau eich camweddau. 

26 Ond os chwi ni faddeuwch, 
eich 'Tad yr hwn sydd yn y nefoedd 
ni faddeu chwaith eich camweddau 
chwithau. 

9? 4] A hwy a ddaethant dra- 
chefn i Ierusalem: ac fel yr oedd efe 
yn rhodio yn y deml, yr arch- 
offeiriaid, a'r ysgrifenyddion, a'r 
henuriaid, a ddaethant atto, 

28 Ac a ddywedasant wrtho, 
'Trwy ba awdurdod yr wyt ti yn 
gwneuthur y pethau hyn? a phwy 
a roddes i tì yr awdurdod hon i 
wneuthur y pethau hyn ? 

29 Â'r Iesu a attebodd ac a ddy- 
wedodd wrthynt, A minnau a ofyn- 
aî i chwithau un gair; ac attebwch 
fì, ami a ddywedaf i chwi trwy ba 
awdurdod yr wyf yn gwneuthur y 
pethau hyn. 

30 Bedydd Ioan, ai o'r nef yr 
oedd, ai o ddynion? attebwch fi. 

31 Ac ymresymmu a wnaethant 
wrthynt eu hunain, gan ddywedyd, 
Os dywedwn, O'r nef; efe a ddy- 
wed, Paham gan hynny na chred- 
ech iddo? 

32 Eithr os dywedwn, O ddyn- 
ion; yr oedd arnynt oîn y bobl: 
canys pawb oll a gyfrifent Ioan mai 
prophwyd yn ddïau ydoedd. 

33 A hwy a attebasant ac a ddy- 
wedasant wrth yr Iesu, Ni wyddom 
ni. A'r Iesu a attebodd ac a ddy- 
wedodd wrthynt hwythau, Ac ni 
ddywedaf finnau i chwithau trwy 
ba awdurdod yr wyf yn gwneuthur 
y pethau hyn. 

PEN. XII. 
1 Trwy ddammeg y winllan a logwyd i ug 


aid, y rhai a wadent yr adgyfodiad; os 


dyb yr ysgrifenyddion am Grist; 98 ac 
yn gorchymyn i'r bobl ochelyd eu huchder 


S. MARC, XII 


a'is rhagrith hwy; 41 ac yn canmol y 

_ dlawd am ei dwy hatling, yn fwy 
AC efe a ddechreuodd ddywed- 
3 yd wrthynt ar ddamhegion. 
Gwr a blannodd winllan, ac a ddod- 
odd gae o'i hamgylch, ac a glodd- 
iodd le i'r gwin-gafn, ac a_adeilad- 
odd dŵr, ac a'i gosododd hi allan i 
lafurwŷr, ac a aeth oddi cartref. 

2 Ac efe a anfonodd was mewn 
amser at y llafurwŷr, i dderbyn 
gan y llafurwŷr o fîrwyth y winllan. 

3 A hwy a'i daliasant ef, ac a'i 
baeddasant, ac a'i gyrrasant ymaith 
yn wag-law. N 

4 A thrachefn yr anfonodd efe 
attynt was arall: a hwnnw y taflas- 
ant gerrig atto, ac yr archollasant 
ei ben, ac a'i gyrrasant ymaith yn 
ammharchus. 

5 A thrachefn yr anfonodd efe un 
arall; a hwnnw a laddasant: a 
llawer eraill, gan faeddu rhai, a 
lladd y Ìleill. 

6 Âm hynny etto, a chanddo un 
mab, ei anwylyd, efe a anfonodd 
hwnnw hefyd attynt yn ddiweddaf; 
gan ddywedyd, Hwy a barchant fy 
mabi. 

7 Ond y llafurwŷr hynny a ddy- 
wedasant yn eu plith eu hnnain, 
Hwn yw yr etifedd ; deuwch, lladd- 
wn ef, a'r etifeddiaeth fydd eidd- 
om ni. 

8 A hwy aîi daliasant ef, ac a'i 
lladdasant, ac a'i bwriasant allan o'r 
winllan. 

9 Beth gan hynny a wna Arg- 
lwydd y winllan? efe a ddaw, ac a 
ddifetha y llafurwŷr, ac a rydd y 
winllan i eraill. 

10 Oni ddarllenasoch yr ysgryth- 
yr hon? Y maen a wrthododd yr 
adeiiadwŷr, hwn a wnaethpwyd yn 
ben y gongl. 

11 Hyn a wnaethpwyd gan yr 
Arglwydd; a rhyfedd yw yn ein 
golwg ni. 

;12 A hwy a geisiasant ei ddala 
ef ; ac yr oedd arnynt ofn y dyrfa: 
canys hwy a wyddent mai yn eu 
herbyn hwy y dywedasai efe y 
ddammeg: a hwy a'i gadawsant et, 
ac a aethant ymaith. 

13 $] A hwy a anfonasant atto rai 

Un] 


o'r Phariseaid, ac o'r Heredianiaid” 
i'w rwydo ef yn eì ymadrodd, 

14 Hwythau pan ddaethant a 
ddywedasant wrtho, Athraw, ni a 
wyddom dy fod di yn eirwir, acnad 
oes arnat ofal rhag neb: cany. nid 
wyt ti yn edrych ar wyneb dynion, 
ond yr wyt yn dysgu tîordd Duw 
mewn gwirionedd: Ai cyfreithlawn 
rhoi teyrn-ged i Cesar, aì nid yw/ 
a roddwn, ai ni roddwn hi? 

15 Ond efe, gan wybod eu rhax: 
rith hwynt, a ddywedodd wrthynt, 
Paham y temtiwch fi? dygwch i mi 
geiniog, fel y gwelwyt Ji. 

16 A hwy a'i dygasant. Ac efe 
a ddywedodd wrthynt, Eiddo pwy 
yw y ddelw hon a'r argraph? Â 
hwy a ddywedasant wrtho, Eiddo 
Caesar 

17 A'r Iesu a attebodd ac a ddy- 
wedodd wrthynt, Rhoddwch yr 
eiddo Caesar i Casar, a'r eiddo Duw 
i Dduw. A rhyfeddu a wnaethant 
o'i blegyd. 

18 €] Daeth y Saduceaid hefyd 
atto, y rhai a ddywedant nad oes 
adgyfodiad ; a gofynasant iddo, gan 
ddywedyd, 

19 Atlìraw, Moses a ysgrifenodd 
ini, O bydd marw brawd neb, a 
cadu ei wraig, ac heb adu plant, 
am gymmeryd o'i frawd ei wraig ef, 
a chodi had i'w frawd. 

20 Yr oedd gan hynny saith o 
frodyr: a'r cyntaf a gymmerth 
wraig ; a phan fu farw, ni adawodd 
had. 

21 A'r ail a'i cymmerth hi, ac a 
fu farw, ac ni adawodd yntau had; 
a'r trydydd yr un modd. 

292 A hwy a'i cymmerasant hi ill 
saith, ac ni adawsant had. Yn ddi- 
weddaf o'r cwbl bu farw y wraig 
befyd. 

23 Yn yr adgyfodiad gan hynny, 
pan adgyfodant, gwraig i ba un o 
honynt fydd hi? canys y saith a'i 
cawsant hi yn wraig. H 

24 Â'r Iesu a attebodd ac a ddy- 
wedodd wrthynt, Onid am hyn yr 
ydych yn cyfeiliorni, am nad ydych 
yn gwybod yr ysgrythyrau, na gallu 
Duw? 

25 Canys pan adgyfodant o feirw, 


S. MARC, XIII. 


ui wreicant, ac ni ŵrant; eithr y 
maent fel yr angylion sydd yn y 
neîoedd. 

6 Ond am y meirw, yr adgyf- 
odir liwynt ; oni ddarllenasoch chwi 
vn llyfr Moses, y modd y llafarodd 
Dnw wrtho yn y berth, gan ddy- 
wedyd, Myfi yw Duw Abraham, a 
Dnw Isaac, a Duw Iacob? 

97 Nid yw efe Dduw y meirw, 
ond Duw y rhai byw: am hynny 
yr ydych chwi yn cyfeiliorni yn 
fawr. 

28 4] Ac un o'r ysgrifenyddion a 
ddaeth, wedi eu clywed hwynt yn 
ymresymmu, a gwybod atteb o hono 
iddynt yn gymmwys, ac a ofynodd 
iddo, Pa un yw 'r gorchymyn cynt- 
af o'r cwbl? 

99 A'r Iesna attebodd iddo, Y 
cyntaf o'r holl orchymynion yne, 
Clyw, Israel; Yr Arglwydd ein 
Duw, un Arglwydd yw : 

30 A châr yr Arglwydd dy Dduw 
a'th holl galon, ac a'th holl enaid, 
ac â'th holl feddwl, ac â'th holl 
nerth. Hwn yw 'r gorchymyn cynt- 
af. 

31 A'r ail sydd gyffelyb iddo; 
Câr dy gymmydog fel ti dy hun. 
Nid oes orchymyn arall mwy nâ'r 
rhai hyn. 

32 A dywedodd yr ysgrifenydd 
wrtho, Da, Athraw, mewn gwirion- 
edd y dywedaist, mai un Duw 
sydd, ac nad oes arall ond efe: 

33 A'i garu ef â'r holl galon, ac 
â'r holl ddeall, ac â'r holl enaid, ac 
â'r holl nerth, a charu ei gymmydog 
megis ei hun, sydd îwy nâ'r holl 
boeth-offrymmau a'r aberthau. 

34 A'r Iesu pan welodd iddo atteb 
yn synhwyrol, a ddywedodd wrtho, 
Nid wyt ti bell oddi wrth deyrnas 
Duw. Ac ni feiddiodd neb mwy 
ymofyn ag ef. 

35 4] Â'r Iesu a attebodd ac a 
ddywedodd, wrth ddysgu yn y 
deml, Pa fodd y dywed yr ysgrif- 
enyddion fod Crist yn fab Da- 
fydd? : 

36 Canys Dafydd ei hun a ddy- 
wedodd trwy yr Yspryd Glân, Yr 
Arglwydd a ddywedodd wrth fy 
Arglwydd, a ar fy neheu- 


law, hyd oni osodwyf dy elynion 
yn droed-faingc i'th draed. 

37 Y mae Dafydd ei hun gan 
hynny yn ei alw ef yn Arglwydd ; 
ac o ba le y mae efe yn fab iddo? 
A ilawer o bobl a'i gwrandawent eî 
yn ewyllysgar. 

38 4] Ac eîe a ddywedodd wrth- 
ynt yn ei athrawiaeth, Ymogelwch 
rhag yr ysgrifenyddion, y rhai a 
chwennychant rodio mewn gwisg- 
oedd llaesion, a chael cyfarch yn y 
marchnadoedd, 

39 A'r prif-gadeiriau yn y syn- 
agogau, a'r prif-eisteddleoedd mewn 
swpperau ; 

40 Y rhai sydd yn llwyr-Îwytta 
tai gwragedd gweddwon, ac mewn 
rhith yn hir-weddïo: y rhai hyn a 
dderbyniant farnedigaeth îwy. 

41 6] A'r Iesu a eisteddodd gyf- 
erbyn a'r drysorfa, ac a edrychodd 
pa fodd yr oedd y bobl yn bwrw 
arian i'r drysorfa: a chyfoethogion 
lawer a fwriasant lawer, 

49 A rhyw wraig weddw dlawd 
a ddaeth, ac a Îwriodd i mewn ddwy 
hatling, yr hyn yw ffyrling. 

43 Ac efe a alwodd ei ddisgybl- 
ion atto, ac a ddywedodd wrthynt, 
Yn wir yr wyî yn dywedyd i chwi, 
Îwrw o'r wraig weddw dlawd hon i 
mewn fwy nâ'r rhai oll a fwriasant 
i'r drysorfa. 

44. Canys hwynt-hwy oll a îwrias- 
ant-o'r hyn a oedd y'ngweddill 
ganddynt: ond hon o'i heisiau a 
fwriodd i mewn yr hyn olla feddai, 
scf ei holl fywyd. 


PEN. XIII. 


1 Crist yn rhagfynegi dinystr y deml: 9 yr 
erlidiau o achos yr efengyl: 10 y bydd 
rhaid pregethu yr efengyl i'r Cenhedl- 
oedd oll: 14 y mawr gy iau a ddi- 
gwyddai i'r fuddewon: 93 a dull & 
ddyfodiad ef i'r farm: 39 o ran na wyr 
neb yr awr, y dylai bob dyn wylied.a 
gweddïo, rhag eîn cael yn ammharod pan 

ddêl ef at bob un trwy farwolaeth. 


AS fel yr oedd eîe yn myned 
allan o'r deml, un o'i ddis- 
gyblion a ddywedodd wrtho, 
Athraw, edrych pa ryw feini, a pha 
îath adeiladau sy yma. 

9 A'r Iesu a attebodd ac a ddy- 
wedodd wrtho, A weli di yr adeil- 


S. MARC, XI. 


adau mawrion hyn? ni edir maen 
ar faen, a'r ni's dattodir. 

3 Ac fel yr oedd efe yn eistedd 
ar fynydd yr Olewŷdd, gyferbyn 
a'r deml, Pedr, ac Iago, ac Ioan, 
ac Andreas, a ofynasant iddo o'r 
neilldu, 

4 Dywed i ni pa bryd y bydd y 
pethau hyn? a pha arwydd fydd 
pan fo y pethau hyn oll ar ddiben- 
nu? 

5 A'r Iesu a attebodd iddynt, ac 
a ddechreuodd ddywedyd, Edrych- 
wch rhag twyllo o neb chwi. 

6 Canys llawer un a ddaw yn fy 
enw i, gan ddywedyd, Myfi yw 
Crist ; ac a dwyllant lawer. 

7 Ond pan glywoch am ryfel- 
oedd, a son am ryfeloedd, na chy- 
ifrôer chwi: canys rhaid i hynny 
ïod ; ond nid yw y diwedd etto. 

8 Canys cenedl a gyfyd yn erbyn 
cenedl, a theyrnas yn erbyn teyrn- 
as : a daear-grynfaau fyddant mewn 
mannau, a newyn a thrallod fydd- 
ant. 

9 4] Dechreuad gofidiau yw y 
pethau hyn. Eithr edrychwch chwi 
arnoch eich hunain : canys traddod- 
ant chwi i'r cynghorau, ac i'r syn- 
agogau ; chwi a faeddir, ac a ddygir 
ger bron rhaglawiaid a brenhirìoedd 
o'm hachos i, er tystiolaeth iddynt 
hwy. 

10 Ac y mae yn rhaid yn gyntaf 
bregethu yr efengyl ym mysg yr 
holl genhedloedd. 

11 Ond an ddygant chwi, a'ch 
traddodi, na rag-ofelwch beth a 
ddywettoch, ac na fyfyriwch : eithr 
pa beth bynnag a rodder i chwi yn 
yr awr honno, hynny dywedwch: 
canys nid chwychwi sy 'n dywedyd, 
ond yr Yspryd Glân. 

: 12 A'r brawd a ddyry frawd i 
farwolaeth, a thad ei blentyn: a 
phlant a gyfyd 'yn erbyn eu rhïeni, 
ac a'u rhoddant hwy i farwolaeth. 

' 13 A chwi a fyddwch gas gan 
bawb er mwyn fy enwi: eithr y 
neb a barhao hyd y diwedd, hwnnw 
a fydd cadwedig. ì 

i4 8] Ond pan weloch chwi y 
ffieidd-dra anghyfanneddol, yr hwn 
a ddywedwyd gan Ddaniel v. pro- 

67 


phwyd, wedi ci osod lle ni's dylid 
(y neb a ddarlleno, dealled) yna y 
rhai a fyddant yn Iudea, ffoant i'r 
mynyddoedd : 

15 A'r nmeb a fyddo ar ben y tŷ, 
na ddisgyned i'r tŷ, ac nac aed i 
mewn i gymmeryd dim o'i dŷ. 

16 A'r neb a fyddo yn y maes, 
na throêd yn ei ol i gymmeryd ei 
wisg. 

17 Ond gwae y rhai beichiog, 
a'r rhai yn rhoi bronnau, yn y dydd- 
ian hynny. 

18 Ond gweddïwch na byddo 
eich ffô6edigaeth yn y gauaf. 

19 Canys yn y dyddiau hynny y 
bydd gorthrymder, y cyfryw ni bu 
y fath o ddechreu y creadwriaeth a 
greodd Duw, hyd y pryd hwn, ac 
ni bydd chwaith. 

20 Ac oni buasai fod i'r Arglwydd 
fyrhâu y dyddiau, ni chadwesid un 
cnawd: eithr er mwyn yr ethol- 
edigion a etholodd, efe a îyrhaodd 
y dyddiau. 

91 Ac yna os dywed neb wrth- 
ych, Wele, llyma y Crist; neu, 
Wele, accw ; na chredwch. 

99 Canys gau-gristiau a gau-bro- 
phwydi a gyfodant, ac a ddangosant 


arwyddion a rhyfeddodau, i hudo 


ymaith, pe byddai bosibl, ïe, yr 
etholedigion. 

23 Eithr ymogelwch chwi : wele, 
rhag-ddywedais i chwi bob peth. 

94 4] Ond yn y dyddiau hynny, 
wedi y gorthrymder hwnnw, y 
tywylla yr haul, a'r lloer ni rydd ei 
goleuni ; 

95 A ser y nef a syrthiant, a'r 
nerthoedd sydd yn y nefoedd a 
siglir, 

26 Ac yna y gwelant Fab y dyn 
yn dyfod yn y cymmylau, gyd â 
gallu mawr a gogoniant. 

97 Ac yna yr enfyn efe ei angyl- 
ion, ac y cynnull ei etholedigion 
oddi wrth y pedwar gwynt, o eithaf 
y ddaear hyd eithaf y nef. 

98 Ond dysgwch ddammeg oddi 
wrth y ffigysbren: Pan fo.eì gangen 
eisoes yn dyner, a'r dail yn torri 
allan, chwi a wyddoch fod yr hai 
jn agos: * 

99 Ac felly chwithau, pan weloch, 


“ 


S. MARC, XIV. 


y pethau hyn wedi dyfod, gwybydd- 
wch ei fod yn agos, wrth y drysau. 

30 Yn wir yr wyf yn dywedyd i 
chwi, uad â yr oes hon heibio, hyd 
oni wneler y pethau hyn oll. 

31 Nef a daeara ant heibio: ond 
y geiriau mau ti nid ant heibio ddim. 

39 4] Eithr am y dydd hwnnw 
a'r awr ni wyr neb, na'r angylion 
sydd yn y nef, na'r Mab, ond y 
Tad. 

33 Ymogelwch, gwyliwch a gwe- 
ddiwch : canys ni wyddoch pa bryd 
y bydd yr amser. 

34. Canys Mab y dyn sydd tel gwr 
yn ymdaith i bell, wedi gadael ei 
dŷ, a rhoi awdurdod i'w weision, 
aci bob un ei waith ei hun, a gor- 
chymyn i'r drysawr wylio. 

35 Gwyliwch gan hynny (canys 
ni's gwyddoch pa bryd y daw meistr 
y tŷ, yn yr hwyr, ai hanner nos, ai 
ar ganiad y ceiliog, a'i y bore- 
ddydd) 

36 Rhag iddo ddyfod yn ddisym- 
mwth, a'ch cael chwi yn cysgu. 

37 A'r hyn yr wyf yn eu dywed- 
yd wrthych chwi, yr wyf yn eu dy- 
wedyd wrth bawb, Gwyliwch. 
PEN. XIV. 

ì Cyd-fwriad yn erbyn Crist. 3 Gwraig yn 
tywallt ennaint gwerthfawr ar ei ben ef. 
19 Judas yn gwerthu eì feistr am arian. 
12. Crist eì hun yn rhag-ddywedyd y brad- 
ychai un o'i ddisgyblion ef... 92. Wedi 
darparu a bwytta 'r pasg, y mae yn or- 
deinio eì swpper : 96 yn hyspysu ym mlaen 
llaw y .ffoai ei hol) ddisgyblion, ac y 
gwadai Pedr ef. 43 Judas yn ei frad- 
ychu ef â chusan. 46. Ei ddala ef yn yr 
ardd. 55 Cynnulleidfa yr fuddewon yn 
achwyn arno ef ar gam, ac yn ei farnu 
yn annuwiol, 65 ac yn ei ammherchì yn 
gywilyddus. 66 Pedr yn ei wadu ef deìr- 

. gwaìth. 

C wedi deuddydd yr oedd y 
pasg, a gwyl y bara croyw: 

a'r arch-offeiriaid a'r ysgrifenyddion 

a geisiasant pa fodd y dalient eî trwy 

dwyll, ac y lladdent ef. 

2 Eithr dywedasant, Nid ar yr 
wyl, rhag bod cynnwr? ym mhlith 
y bobl. 

3 4 A phan oedd efe yn Betb- 
ania, yn nhy Simon y gwahan- 
glwyrus, ac eîe yn eistedd i fwytta, 
daeth gwraig a chanddi flwch o en- 
naint o nard gwlyb gwerth-fawr, a 

68 


hi a dorrodd y blwch, ac a'i tywallt- 
odd ar ei ben ef. 

4 Ac yr oedd rhai yn anfoddlon 
ynddynt eu hunain, ac yn dywedyd, 
I ba beth y gwnaethpwyd y golled 
hon o'r ennaint? 

5 Oblegyd fe a allasid gwerthu 
hwn uwch law tri chan ceiniog, a'u 
rhoddi i'r tlodion. A hwy a ffrom- 
masant yn ei herbyn hi. 

6 A'r Iesu a ddywedodd, Gadê- 
wch iddi; paham y gwnewch flin- 
der iddi? hi a wnaeth weithred dda 
arnaf fi. 

7 Canys bob amser y cewch y 
tlodion gyd â chwi ; a phan fynnoch 
y gellwch wneuthur da iddynt hwy : 
ond myfi ni chewch bob amser. 

8 Hyn a allodd hon, hi a'i gwn- 
aeth: hia achubodd y blaen i en. 
neinio fy nghorph erbyn y cladd- 
edigaeth. 

9 Yn wir meddaf i chwi, Pa le 
bynnag y pregether yr efengyl hon 
yn yr holl fyd, yr hyn a wnaeth hon 
hefyd a adroddir, er coffa am dani. 

10 4] A Iudas Iscariot, mn o'r 
deuddeg, a aeth ymaith at yr arch- 
olfeiriaid, i'w fradychu eî iddynt. 

11 A phan glywsant, îe fu lawen 
ganddynt, ac a addawsant roi arian 
iddo. Yntau a geisiodd pa fodd y 
gallai yn gymmwys ei fradychu ef. 

19 8] A'r dydd cyntaî o wyl y 
bara croyw, pan aberthent y pasg, 
dywedodd ei ddisgyblion wrtho, TF 
ba.le yr wyt ti yn ewyllysio i ni fyn- 
ed i barottôi i ti, i fwytta 'r pasg? 

13 Ac efe a anfonodd ddau o'i 
ddisgyblion, ac a ddywedodd wrth- 
ynt, Ewch i'r ddinas ; a chyferfydd 
achwi ddyn yn dwyn ystenaid o 
ddwfr: dilynwch ef. 

14 A plia le bynnag yr el i mewn, 
dywedwch wrth wr y tŷ, Fod yr 
Athraw yn dywedyd, Pa le y mae 
y lletty, lle y gallwyf, mi a'm dis- 
gyblion, îwylta 'r pasg? 

I5 Ac efe a ddengys i chwi 
oruwchystafell fawr wedi eì thanu 
yn barod: yno paroltôwch i ni. 

16 A'i ddisgyblion a aethant, ac 
a ddaethant i'r ddinas ; ac a gawsant 
megis y dywedasai efe wrthynt : ac 
a barottoisant y pasg. 


s. MARC, XIV. 


. 17 A phan aeth hi yn hwyr, efe 
a ddaeth gyd â'r deuddeg. 

18 Ac fel yr oeddynt yn eistedd 
ac yn bwylta, yr Iesu a ddywed- 
odd, Yn wir meddaf i chwi, Un o 
honoch, yr hwn sydd yn bwytta 
gyd â myti, a'm bradycha i. 

19 Hwythau a ddechreuasant 
dristâu, a dywedyd wrtho bob yn 
un ac un, Ai myfi? ac arall, Ai 
myfi? 

20 Ac efe a attebodd ac a ddy- 
wedodd wrthynt, Un o'r deuddeg, 
yr liwn sydd yn gwlychu gyd â mi 
yn y ddysgl, yw efe. 

21 Mab y dyn yn wir sydd yn 
myned ymaith, fel y mae yn ysgrif- 
enedig am dano: ond gwae'r dyn 
hwnnw trwy yr hwn y bradychir 
Mab yv dyn : da fuasai i'r dyn hwnnw 
pe na's ganesid. 

92 4] Ac fel yr oeddynt yn 
bwytta, yr [esu a gymmerodd fara, 
ac a'i bendithiodd, ac a'i” torrodd, 
ac a'i rhoddes iddynt; ac a ddy- 
wedodd, Cymmerwch, bwyttêwch : 
hwn yw fy nghorph. 

23 Ac wedi iddo gymmeryd y 
cwppan, a rhoi dïolch, efe a'i rhodd- 
es iddynt: a hwynt oll a yfasant o 
hono. 

24 Ac efe a ddywedodd wrthynt, 
Hwn yw fy ngwaed i o'r testament 
newydd, yr hwn a dywelltir dros 
lawer, : 

25 Yn wir yr wyÎ yn dywedyd 
wrthych, nad yfat mwy o ffrwyth y 
winwŷdden, hyd y dydd hwnnw 
pan yfwyf eî yn newydd yn nheyrn- 
as Duw. 

26 4] Ac wedi iddynt ganu mawl, 
hwy a aethant allan i fynydd yr 
Olewŷdd. 

2? A dywedodd yr Iesu wrthynt, 
Chwi a rwystrir oll o'm plegyd i y 
uos hon: canys ysgrifenedig yw, 
'Tarawaf y bugail, a'r defaid a was- 
gerir. 

28 Eithr wedii mi adgyfodi, mi 
a af o'ch blaen chwi i Galilea, 

29 Ond Pedr a_ ddywedodd 
wrtho, Pe byddai bawb wedi eu 
rhwystro, etto nì byddaf ti. 

30 A dywedodd yr Íesu wrtho, 
Yn wir yr ydwyf yn dywedyd i ti, 

69 


Heddyw, o îewn y nos hon. cyn 


" canu o'r ceiliog ddwywaiili, y gwedi 


fi deirgwaith. 

.31 Ond efe a ddywedodd yn . 
helaethach o lawer, Pe gorfyddai ; 
mi farw gyd â thi, ni'th wadaf ddim. 
Â'r un modd y dywedasant oll. 

32 A hwy a ddaethant i ie yr 
oedd ei enw Getlisemane: ac efe a 
ddywedodd wrth ei ddisgyblion, 
Eisteddwch yma, tra byddwyf yn 
gweddïo 

33 Ac efe a gymmorth gyd ag vf 
Pedr, ac Iago, ac loan, ac a 
ddechreuodd ymofidio, a thristân 
yn ddirfawr. 

34. Ac efe a ddywedodd wrthynt, 
Y mae fy enaid yn athrist hyd ang- 
au: arhoswch yma, a gwyliwch. 

35 Ac efe a aeth yehydig ym 
mlaen, ac a syrthiodd ar y ddaear, 
ac a weddïodd, o bai bosibl, ar 
fyned yr awr honno oddi wrtho. 

36 Ac eîe a ddywedodd, Abba. 
Dad, pob peth sydd bosibl iti: tro 
heibio y cwppan hwn oddi wrthyf : 
eithr nid y peth yr ydwyf fi yn ei 
ewyllysio, ond y peth yr ydwyt ti. 

5? Ac efe a ddaeth, ac a'u caf- 
odd hwy yn cysgu ; ac a ddywed- 
odd wrth Pedr, Simon, ai cysgu yr 
wyt tì? oni allit wylio un awr? 

38 Gwyliwch a gweddïwch, rhag 
eich myned mewn temtasiwn. Yr 
yspryd yn ddïau sydd barod, ond y 
cnawd sydd wan. 

39 Ac wedi iddo fyned ymaith 
drachefn, eîe a weddïodd, gan ddy- 
wedyd yr un ymadrodd. 

40 Ac wedi iddo ddychwelyd, 
eîe a'u cafodd hwynt drachefn yn 
cysgu; canys yr oedd eu llygaid 
hwynt wedi trymhâu : ac nì wydd- 
ent beth a attebent iddo. 

41 Ac efe a ddaeth y drydedd 
waith, ac a ddywedodd wrthynt, 
Cysgwch weithian, a gorphwyswch: 
digon yw; daeth yr awr : wele; yr 
ydys yn bradychu Mab y dyn i 
ddwylaw pechaduriaid. 

42 Cyfodwch, awn; wele, y 
mae yr hwn sydd yn îy, mradychu 
yn agos, 

43 4| Ae.yn y man, ac efe ello 
yn llafarn, met un o'r deu: 


S. MARC, XIV. 


ddeg, a chyd ag eî dyrfa fawr â 
ehleddyfau a ffyn, oddi wrth yr 
arch-offeiriaid, a'r ysgrifenyddion, 
a'r hennriaid. 

44 A'r hwn a'i bradychodd ef a 
roddasai arwydd iddynt, gan ddy- 
wedyd, Pwy bynnag a gusanwyf, 
hwnnw yw: deliwch ef, a dygwch 
ymaith yn sicr. 

45 A phan ddaeth, yn ebrwydd 
eîfe a aeth atto, ac a ddywedodd, 
Rabbi, Rabbi; ac a'i cusanodd ef. 

46 4] A hwythau a roisant eu 
dwylaw arno, ac a'i daliasant ef. 

47 A rhyw un o'r rhai oedd yn 
sefyll ger llaw, a dynnodd ei gledd- 
yî, ac a darawodd was yr arch- 
offeiriad, ac a dorrodd ymaith ei 
glust ef. 

48 A'r Iesu a attebodd ac a ddy- 
wedodd wrthynt, Ai megis at leidr 
y daethoch allan, â chleddyfau ac 
â fîyn, i'm dala i? 

49 Yr oeddwni beunydd gyd â 
chwi yn athrawiaethu yn y deml, ac 
ni'm daliasoch: ond rhaid yw cyf- 
lawni yr ysgrythyrau. 

50 A hwynt oll a'i gadawsant ef, 
ac a lîoisant. 

51 A rhyw wr ieuangc oedd yn 
ei ddilyn ef, wedi ymwisgo â llïain 
main ar ei gorph noeth ; a'r gwŷr 
ienaingc a'i daliasant ef. 

52 A hwn a adawodd y llïain, ac 
a ífodd oddi wrthynt yp noeth. 

53 4] A hwy a-ddygasant yr Iesu 
at yr arch-offeiriad: a'r holl arch- 
offeiriaid, a'r henuriaid, a'r ysgrifen- 
yddion, a ymgasglasant gyd ag ef. 

54 A Phedr a'i canlynodd eî o 
hirbell, hyd yn llys yr arch-offeir- 
, iad ; ac yr oedd efe yn eistedd gyd 
â'r gwasanaethwŷr, ac yn ym- 
dwymno wrth y tân. 

55 A'r arch-offeiriaid a'r holl 
gynghor a geisiasant dystiolaeth yn 
erbyn yr Iesu, i'w roì ef i'» îarwol- 
aeth; ac ni chawsant. 

56 Canys llawer a ddygasant au- 
dystiolaeth yn ei erbyn ef; eithr 
uid oedd eu tystiolaethau hwy yn 
gysson; 

ô7 Arhaia gyfodasantac a ddyg- 
asant gam-dystiolaeth yn ei erbyn, 
an ddywedyd, 

70 


58 Ni a'i clywsom ef yn dywed- 
yd, Mi a ddinystriaf y deml hon o 
waith dwylaw, ac mewn fridiau yr 
adeiladaf arall heb fod o waith llaw. 

59 Ac etto nid oedd en tystiol- 
aeth hwy felly yn gysson. 

60 A chyfododd yr arch-offeiriad 
yn y canol, ac a ofynodd i'r Iesu, 
gan ddywedyd, Oni attebi di ddim? 
beth y mae y rhai hyn yn ei dystiol- 
aethu yn dy erbyn? 

61 Ac efe a dawodd, ac nid at- 
tebodd ddim. Drachefn yr arch- 
offeiriad a ofynodd iddo, ac a ddy- 
wedodd wrtho, Ai tydi yw Crist, 
Mab y Bendigedig? 

62 A'r Iesu a ddywedodd, Myfi 
yw: a chwi a gewch weled Mab y 
dyn yn eistedd ar ddebeu-law y 
gallu, ac yn dyîod y'nghymmylau y 
nef. 

63 Yna yr arch-offeiriad, gan 
rwygo ei ddillad, a ddywedodd, Pa 
raid i ni mwy wrth dystion ? 

64 Chwi a glywsoch y gabledd : 
beth dybygwch chwi? A hwynt oll 
a'i condemniasant ef, ei fod yn euog 
o farwolaeth. 

65 A dechreuodd rhai boeri arno, 
a chuddio ei wyneb, a'i gernodio ; a 
dywedyd wrtho, Prophwyda. Â'r 
gweinidogion a'i tarawsant ef a 
gwïail, 

66 &] Ac fel yr oedd Pedr yn y 
llys i wared, daeth un o forwynion 
yr arch-offeiriad : 

6? A phan ganîu hi Pedr yn ym- 
dwymno, hia edrychodd arno, ac 
a ddywedodd, 'Tithau hefyd oeddi! 
gyd â'r Iesu o Nazareth. 

68 Ac efe a wadodd, gan ddy- 
wedyd, Nid adwaen i, ac ni wn i 
beth yr wyt yn ei ddywedyd. Ac 
eîe a aeth allan i'r porth ; a'r ceil- 
iog a ganodd. 

69 A phan welodd y llangces eí 
drachefn, hi a ddechreuodd ddy- 
wedyd wrth y rhaî oedd yn sefyll 
yno, Y mae hwn yn un o honynt. 

70 Ac eîe a wadodd drachefn. 
Ac ychydig wedi, y rhai oedd yn 
sefyll ger llaw 2 ddywedasant wrth 
Pedr drachefn, Yn wir yr wyt ti yn 
un o honynt: canys Galilead wyt, 
a'th leferydd sydd debyg. 


S. MARC, XV. 


71 Ond efe a ddechreuodd regu 
a thyngu, Nid adwaen i y dyn yma 
yr ydych chwi yn dywedyd am 
dano. 

79 A'r ceiliog a ganodd yr ail 
waith. A Phedr a gofiodd y gair a 
ddywedasai yr Iesu wrtho, Cyn canu 
o'r ceiliog ddwywaith, ti a'm gwedi 
deirgwaith. A chan ystyried hynny, 
efe a wylodd. 

PEN. XV. 


1 Dwyn yr Iesu yn rhwym, ac achwyn arno 
ger bron Pilat. A5 Wrth floedd y bobl 
gyffredin, gollwng Barabbas y llofrudd 
yn rhydd, a thraddodi yr [esu v'w groes- 
hoelio. 17 Ei goroni ef â drain, 19 
poeri arno a'i watwar. 91 Efe yn diffyg- 
io yn dwyn ei groes. 97 Ei gros ef rhwng 
dau leidr. 29 Y mae yn dïoddef difenwad 
yr Iuddewon: 39 etto y canwriad yn 
cyffesu eì fod ef yn Fab Duw: 43 a Ax 
s€ph yn eì gladdu ef yn barchedig, 

C yn yfan y bore, yr ym- 
gynghorodd yr arch-offeiriaid 
gyd â'r henuriaid a'r ysgrifenyddion, 

a'r holl gynghor: ac wedi iddynt 

rwymo yr Iesu, hwy a'i dygasant cf 

ymaith, ac a'i traddodasantat Pilat. 

2 A gofynodd Pilat iddo, Ai ti 
yw Brenhin yr Iuddewon? Yntau a 
attebodd ac a ddywedodd wrtho, 
Yr wyt ti yn dywedyd. 

3 Â'r arch-offeiriaid a'i cyhudd- 
asant eî o lawer o bethau : eithr nid 
attebodd efe ddim. 

4 A Philat drachefn a ofynodd 
iddo, gan ddywedyd, Onid attebi 
di ddim? wele faint o bethau y 
maent yn eu tystiolaethu yn dy er- 
byn. 

5 Ond yr Iesu etto nid attebodd 
ddim ; fel y rhyfeddodd Pilat. 

6 Ac ar yr wyl honno y gollyngai 
eîe yn rhŷdd iddynt un carcharor, 
yr hwn a ofynent iddo. 

7 Ac yr oedd un a elwid Barab- 
bas, yr hwn oedd yn rhwym gyd 
â'i gyd-derfysgwŷr, y rhai yn y 
derfysg a wnaethent loîruddiaeth. 

8 A'r dyrfa gan groch-lefain, a 
ddechreuodd ddeisyt ano wneuthur 
fel y Fn bob amser iddynt. 

9 A Philat a attebodd iddynt, 
van ddywedyd, A fynnwch chwi i 
mi ollwng yn rhŷdd i chwi Frenhin 
yr Iuddewon ? 

10 (Canys efe a wyddai mai o 

71 


gynfigen y traddodasai yr arch- 
offeiriaid ef) 

11 A'r arch-offeiriaid a gynhyrf- 
asent y bobl, fel y gollyngai efe yn 
hytrach Barabbas yn rhŷdd iddynt. 

12 A Philat a attebodd ac a ddy- 
wedodd drachefn wrthynt, Beth gan 
hynny a fynnwch i mi ei wneuthnr 
ŷr hwn yr ydych yn ei alw Brenhin 
yr Iuddewon ? 

13 A hwythau a lefasant dra- 
chefn, Croes-hoelia ef. 

14 Yna Pilat a ddywedodd wrth- 
ynt, Ond pa ddrwg a wnaeth efe7 
A hwythau a lefasant fwy-fwy, 
Croes-hoelia ef. 

15 f A Philat yn chwennych 
boddloni y bobl, a ollyngodd yn 
rhŷdd iddynt Barabbas; a'r Iesu, 
wedi iddo eì fflangellu, a draddod- 
odd efe i'w groes-hoelio. 

16 A'r milwŷr a'i dygasant ef i 
fewn y llys, a elwir Pratorium: a 
hwy a alwasant ynghŷd yr holl 
fyddin. 

17 Ac a'i gwisgasant ef â phor- 
phor, ac a blethasant goron o ddrain, 
ac a'i dodasant am ei ben ; 

18 Ac a ddechreuasant gyfarch 
iddo, Hanffych well, Brenhin yr 
Iuddewon. 

19 A hwy a gurasant ei ben ef â 
chorsen, ac a boerasant arno, a 
chan ddodi eu gliniau i lawr, a'i 
haddolasant ef. 

20 Ac wedi iddynt ei watwar ef, 
hwy a ddïosgasant y porphor oddi 
am dano, ac a'i gwisgasant vf â'i 
ddillad ei hun, ac a'i dygasant allan 
i'w groes-hoelio. 

91 A hwy a_ gymhellasant un Si- 
mon o Cyrene, yr hwn oedd yn 
myned heibio, wrth ddyfod o'r wlad, 
sef tad Alexander a Rufus, i ddwyn 
ei groes ef. 

299 A hwy aìi harweiniasant ef i 
le a elwid Golgotha ; yr hyn o'i gyf- 
ieithu yw, Lle 'r ben-glog:: 

23 Ac a roisant iddo i'w yfed 
win myrllyd: eithr efe ni's cym- 
merth. 

24 Ac wedi iddynt ei groes-hoelio, 
hwy a rannasant ei ddillad eî, gan 
fwrw coelbren arnynt, beth a vai 
bob un. 

D2 


S. MARC, XVI. 


25 Â'r drydedd. awr oedd hi, a 
hwy a'i croes-hoeliasant ef. 

26 Ac yr oedd ysgrifen eì achos 
ef wedi ei harevaphu, BRENHIN 
YR IUDDEWON. 

27 A hwy a groes-hoeliasant evd 
ac ef ddau leidr ; un ar y llaw dde- 
hau, ac un ar yr aswy iddo. 

28 A'r ysgrythyr a gyflawnwyd, 
yr hon,a ddywed, Ac eïe a gyfrif- 
wyd gyd â'r rhai anwir. 

29 A'r rhai oedd yn myned heibio 
a'i cablasant ef, gan ysgwyd eu 
pennau, a dywedyd, Och, tydi yr 
hwn wyt yn dinysirio 'r deml, ac yn 
ei hadeiladu mewn tridiau, 

30 Gwared dy hun, a disgyn oddi 
ar y groes. 

31 Yr un ffunud yr arch-offeir- 
iaid hefyd yn gwatwar, a ddywed- 
asant wrth eu gilydd gyd â'r ysgrif- 
enyddion, Eraill a waredodd, ei hun 
ni's gall ei wared. 

3? Disgyned Crist, Brenhin yr 
Israel, yr awr hon oddi ar y groes, 
fel y gwelom, ac y credom. A'r rhai 
a groes-hoeliesid gyd ag ef, a'i di- 
fenwasant ef. 

383 A phan ddaeth y chweched 
awr, y bu tywyllwch ar yr holl 
ddaear hyd y nawfed awr. 

34 Ac ar y nawfed awr y dolef- 


odd yr Iesu â llef uchel, gan ddy-. 


, wedyd, Eloi, Eloi, lama sabachthani? 
yr hyn o'i gyfieithu yw, Fy Nuw, fy 
Nuw, paham y'm gadewaist? 

3b A rhai o'r rhai a safent cer 
llaw, pan glywsant, a ddywedasant, 
Wele, y mae efe yn galw ar Elïas. 

36 Ac mia redodd, ac a lanwodd 
ysbwng yn llawn o finegr, ac a'i 

, dododd ar gorsen, ac a'i dïododd ef, 
gan ddywedyd, Peidiwch, edrych- 
wn a ddaw Elïas i'w dynnu ef i 
lawr, 

37 A'r Iesu a lefodd â llef uchel, 
ac a ymadawodd â'r yspryd. 

38 A llen y deml a rwygwyd yn 
ddwy, oddi îynu hyd i wared. 

39 A phan welodd y canwriad, 
yr hwn oedd yn sefyll ger llaw gyf- 
erbyn ag eî, ddarfod iddo yn llefain 
felly, yr mado â'r yspryd, eîe a ddy- 
wedodd, Yn wir Mab Duw oedd y 
dyn hwn. 

72 


40 Ac yroedd hefyd wraged1 yn 
edrych o hirbell : ym mhlith y rhai 
yr oedd Mair Magdalen, .a Mair 
mam Iago fychan a Iose, a Salome; 

41 Y rbai hefyd, pan oedd efe yn 
Galilea, a'i dilynasant ef, ac a weini- 
asant iddo; a gwragedd eraill Jawer, 
y rhaì a ddaethent gyd ag ef ìi fynu 
i Ferusalem. 

49 8] Pan ydoedi hi weithian yn 
hwyr (am ei bod hi yn ddarpar-wyl, 
sef y dydd cyn y sabbath) 

43 Daeth Ioseph o Arimathea, 
cynghorwr pendefigaidd, yr hwn 
oedd yntan yn disgwyl am deyrnas 
Duw; ac a acth yn hŷ i mewn at 
pi lat, ac a ddeisyfodd gorph yr 
Tesu. 

44 A rhyfedd oedd gan Pilat o 
bnasai efe farw eisoes: ac wedi iddo 
alw y canwriad atto, efe a ofynodd 
iddo a oedd efe wedi marw er ys 
meityn. 

45 A phan wybu gan y canwriad, 
efe a roddes y corph i Ioseph. 

46 Ac efe a brynodd lïain main, 
ac a'i tynnodd ef i lawr, ac a'i ham- 
dôdd yn y llîain main, ac a'i dododd 
eî mewn bedd a naddasid o'r graig ; 
ac a dreiglodd faen ar ddrws y bedd. 

47 A Mair Magdalen a Mair mam 
Iose, a edrychasant pa le y dodid ef. 

PEN. XVI. 
1 Angel yn mynegi adgyfodiad Crist i dair o 
wragedd, 9 Crist eu hun yn ymddangos 
t Muir Magdalen : 19 i ddau oeddyn 
myned i'r wlad: 4 yna i'r apostolion, 
1b y rhat y mae efe yn eu hanfon allan ì 
bregethu yr efengyl: 19 ac yn esgyn vr 
nefoedd. 

CC wedi darfod y dydd sabbath, 
Mair Magdalen, a Mair man 
Iago, a Salome, a brynasant bêr- 

aroglau, i ddyfod i'w emneinio ef. 

2 Ac yn fore iawn, y dydd cyntaf 
o'r wythnos, y daethant at y bedd, 
a'r haul wedi codi. 

3 A hwy a ddywedasant wrth eu 
gilydd, Pwy a dreigla i ni y maen 
ymaith oddi wrth ddrws y bedd? 

4 (A phan edrychasant, hwy a 
ganfuant fod y maen wedi ei dreiglo 
ymaith) canys yr oedd efe yn fawr 
iawn. 

5 Ac wedi iddynt fyned i mewn 
i'r bedd, hwy a welsant fab ieuangc 
yn eistedd . o'r. au dehau, wedi ei 


S LUC, I. 


ddilladu â gwisg wenllaes; ac a 
«dychrynasant. 

6 Ac eîe a ddywedodd wrthynt, 
Na ddychrynwch. Ceisio yr ydych 
vr Iesu o Nazareth, yr hwn a groes- 
hoeliwyd: efe a gyfododd ; nid yw 
eîe yma : wele 'r man y dodasant ef. 

7. Eithr ewch ymaith, dywedwch 
â'w ddisgyblion ef, ac i Pedr, ei fod 
eï yn myned o'ch blaen chwi i Ga- 
lilea: yno y cewch ei weled ef, fel 
y dywedodd i chwi, 

8 Ac wedi myned allan ar frys, 
hwy a ffoisant oddi wrth y bedd ; 
canys dychryn a syndod oedd armn- 
ynt. Ac ni ddywedasant ddim wrth 
neb: canys yr oeddynt wedi ofni. - 

9 4] A'r Jesu, wedi adcyfodi y 
bore y dydd. cyntaf o'r wythnos, a 
ymddangosodd yn gyntaf ì Mam 
Magdalen, o'r hon y bwriasai efe 
allan saith o gythreuliaid. 

10 Hithau a aeth ac a fynegodd 
i'r rhai a fuasent gyd ac ef, ac oedd- 
ynt mewn galar ac wylofain. 

11 A hwythau, pan glywsant ei 
fod ef yn fyw, ac iddi hi ei weled 
ef, ni chredent. 

12 6] Ac wedi hynny yr ym- 
«dangosodd efe mewn gwedd arall 
i ddau o honynt, a wynt yn ym- 
deithio, ac yn myned i'r wlad. 


13 A hwy a aethant ac a fyneg- 
asant i'r lleill : ac ni chredent iddynt 
hwythau. 

14 4] Acar ol hynny efe a ym- 
ddangosodd i'r un ar ddeg, a hwynt 
yn eistedd i fwytta ; ac a ddannod- 
odd iddynt eu hanghrediniaeth, a'n 
calon-galedwch; am na chredasent 
y rhai a'i gwelsent ef wedi adgyfodi. 

15 Ac eîe a ddywedodd wrthynt, 
Ewch i'r holl fyd, a phregethwch 
yr efengyl i bob creadur. 

16 Y neb a gredo ac a fedyddier 
a fydd cadwedig: eithr y neb ni 
chredo a gondemnir. 

17 A'r arwyddion hyn a_ ganlyn- 
ant y rhai a gredant; Yn fy enw ; 
y bwriant allan gythreuliaid ; ac â 
thafodau newyddion y llaïarant ; 

18 Seirph a godant ymaith, ac os 
yfant ddim marwol, ni wna iddynt 
ddim niwed; ar y cleifion y rhodd- 
ant eu dwylaw,a hwya fyddantiach. 

19 6] Ac felly yr Arglwydd, wedi 
llafarn. wrthynt, a gymmerwyd i 
fynu i'r nef, ac a eisteddodd ar 

. ddeheu-law Duw. 

20 A hwythau a aethant allan, 
aca bregethasant ym mhob man, 
a'r Arglwydd yn cyd-weithio, ac yn 
cadarnhâu y gair trwy arwyddion y 
rhai oedd yn canlyn. Amen. 


7 — —T wa — — 


Yr EFENGYL yn ol SANT LUC. 


PÊN, I. 


1 Rhag-ymadrodd yr holl efengyl. 5 Cen- 
hedliad Joan Fedyddiwr, 926 a Christ. 

39. Prophwydoliaeth Elisabeth a Mair 

am Grist. 57 Genedigaeth ac enwaed- 

iad Joan, 67 Prophwydoliaeth Zachartas 
am Grist, 76 ac Ioun, 
Y N gymmaint a darîod i lawer 
gymmeryd mewn llaw osod 
allan mewn trefn draethawd am y 
pethan a gredir yn ddïammeu yn 
ein plith, 

2 Megis y traddodasant hwy i 
ni, y rliai oeddynt eu hunain o'r de- 
enreuad yn gweled, ac yn weinidog- 
ion y gair : 

73 


| _83 Minnau a welais yn dda, wedi 
| i mi ddilyn pob peth yn ddyfal o'r 
| dechreuad, ysgrifenu mewn trefn 
| attat, O ardderchoccaf Theophilus, 

4 Fel y cait wybod sicrwydd am 
y pethau y'th ddysgwyd ynddynt. 

5 hynnu yn nyddiau Herod 

i frenhin Indea, ryw offeir- 
iad a'i enw Zacharïas, o ddyddgylch 
Abïa: a'i wraig oedd o ferched 
Aaron, a'i henw Elisabeth. 

6 Ac yr oeddynt ill dau yn gyí- 
iawn ger bron uw, yn rhodio yn 
holl orchymynion a deddfau yr Arg- 
lwydd, yn ddïargyhoedd, " 

D3 


S. LUC, I. 


7 Ac nid oedd plentyn iddynt, 
am fod Elisabeth yn ammhlantadwy, 
ac yr oeddynt wedi myned ill dau 
imewn gwth o oedran. 

8 A bu, ac efe yn gwasanaethu 
swydd offeiriad ger bron Duw, yn 
nhrefn ei ddyddgylch ef, 

9 Yn ol arfer swydd yr offeiriaid, 
ddyfod o ran iddo arogl-darthu, yn 
ol ei fyned i deml yr Arglwydd. 

10 A holl lïaws y bobl oedd 
allan yn gweddïo ar awr yr arogl- 
darthiad. 

11 Ac ymddangosodd iddo angel 
yr Arglwydd yn sefyll o'r tu dehau 
i allor yr arogl-darth. 

19 A Zacharïas, pan ganfu, a gy- 
thryblwyd, ac oîn a syrthiodd arno. 

18 Eithr yr angel a. ddywedodd 
wrtho, Nac ofna, Zacharïas: canys 
gwrandawyd dy weddi ; a'th wraig 
Elisabeth a ddwg i ti fab, a thi a 
elwi ei enw ef Ioan. 

14 A byddi ti lawenydd a gor- 
oledd ; a llawer a lawenychant am 
ei enedigaeth ef. 

15 Canys mawr fydd efe y'ngolwg 
yr Arglwydd, ac nid ŷî na gwin na 
dïod gadarn ; ac efe a gyflawnir o'r 
Yspryd Glân, ïe, o groth ei fam : 

16 A llawer o blant Israel a dry 
efe at yr Arglwydd eu Duw. 

17 Ac efe a â o'i flaen ef yn ys- 
pryd a nerth Elïas, i droi calonnau 
y tadau at y plant, a'r anufudd i 
ddoethineb y cyfiawn; i ddarparu 
i'r Arglwydd bobl barod. 

18 A dywedodd Zacharïas wrth 
yr angel, Pa fodd y gwybyddaf fi 
hyn? canys henaîgwr wyf fi, a'm 
gwraig hefyd mewn gwth o oedran. 
, _ 19 Â'r angel gan atteb a ddywed- 

odd wrtho, Myfi yw Gabriel, yr 
hwn wyf yn sefyll ger bron Duw, 
ac a anfonwyd i lafaru wrthyt, ac 
ì fynegi i ti y newyddion da hyn. 

20 Ac wele, tia fyddi fud ac 
heb allu llafaru hyd y dydd y gwnel- 
er y pethau byn, am na chredaist 
i'm geiriau i, y rhai a gyflawnir yn 
eu hamser. 

21 Ac yr oedd y bobl yn disgwyl 
am Zacharïas : a rhyfeddu a wnaeth- 
ant ei fod ef yu aros cyhyd yn y 
deml. 

j4 


22 A phan ddaeth efe allan, ni 
allai efe lafaru wrthynt: a hwy a 
wybuant weled o hono weledigaeth 
yn y deml: ac yr oedd efe yn 
gwneuthur amnaid iddynt ; ac efe a 
arhosodd yn fud. 

93 A bu, cyn gynted ag y cyf- 
lawnwyd dyddiau ei weinidogaeth 
eî, fyned o hono i'w dŷ ei hun. 

94 Ac ar ol y dyddiau hynny y 
cafodd Elisabeth ei wraig ef feich- 
iogi, ac a ymguddiodd bîm mis, 
gan ddywedyd, 

95 Fel hyn y gwnaeth yr Arg- 
lwydd i mi yn y dyddiau yr edrych- 
odd arnaf i dynnu ymaith fy ngwav- 
adwydd ym mhlith dynion. 

26 4] Ac yn y chweched mis yi 
anfonwyd yr angel Gabriel oddi 
wrth Dduw, i ddinas yn Galilea a'i 
henw Nazareth, 

97 At forwyn wedi ei dyweddïo 
ì wr a'i enw Ioseph, o dŷ Dafydd; 
ac enw 'r forwyn oedd Mair. 

98 A'r angel a ddaeth i mewn 
atti, ac a ddywedodd, Hanffych 
well, yr hon a gefaist ras; yr Arg- 
lwydd sydd gyd â thi: bendigaid 
wyt ym mhlith gwragedd. 

99 A hithau, pan ei gwelodd, a 
gythryblwyd wrth ei ymadrodd eî ; 
a meddylio a wnaeth pa fath gyìî- 
arch oedd hwn. 

30 A dywedodd yr angel wrthì, 
Nac ofna, Mair : canys ti a gefaist 
ffafr gyd â Duw. 

31 Ac wele, ti a gei feichiogi yn 
dy groth, ac a esgori ar fab, ac a 
elwi ei enw ef IESU. 

32 Hwn fydd mawr, ac a elwìr 
yn Fab y Goruchaf: ac iddo y rhydd 
yr Arglwydd Dduw orseddfa ei dad 
Dafydd. 

33 Ac efe a deyrnasa ar dŷ Iacob 
yn dragywydd; ac ar ei frenhin- 
iaeth ni bydd diwedd. 

34 A Mair a ddywedodd wrth yr 
angel, Pa fodd y bydd hyn, gan nad 
adwaen i wr? 

35 Â'r angel a attebodd ac a ddy- 
wedodd wrthi, Yr Yspryd Glân a 
ddaw aznat ti, a nerth y Goruchaf 
a'th gysgoda di: am hynny hefyd y 
peth sanctaidd a aner o honot ti, a 
elwir yn Fab Duw. 


S. LUC, I. 


536 Ac wele, Elisabeth dy gares, 
y mae hithau wedi beichiogi av fab 
yn ei henaint : a hwn yw 'r chwech- 
ed mis iddi hi, yr hon a elwid yn 
ammhlantadwy. 

3? Canys gyd â Duw ni bydd 
dim yn ammhosibl. 

38 A dywedodd Mair, Wele was- 
anaethyddes yr Arglwydd ; bydded 
imi yn ol dy air di. A'r angel a 
aeth ymaith oddi wrthi hi. 

39 4] A Mair a gyfododd yn y 
dyddiau hynny, ac a aeth i'r myn- 
ydd-dir ar frys, i ddinas o Iuda ; 

: 40 Ac aaethi mewni dŷ Za- 
charïas, ac a gyfarchodd well i 
Elisabeth. 

41 A bu, pan glybu Elisabeth 
gyfarchiad Mair, i'r plentyn yn ei 
chroth hi lammu: ac Elisabeth a 
lanwyd o'r Yspryd Glân. 

42 A llefain a wnaeth â llef uchel, 
a dywedyd, Bendigedig wyt ti ym 
mhlith gwragedd, a bendigedig yw 
ffrwyth dy groth di. 

43 Ac o ba le y mae hyn i mi, fel 
y delai mam fy Arglwydd attaf fi? 

44 Canys wele, er cynted y daeth 
lleferydd dy gyfarchiad di i'm clust- 
iau, y plentyn a lammodd o lawen- 
ydd yn fy nghroth. 

45 A bendigedig yw yr hon a 
gredodd: canys bydd cyflawniad 
o'r ieram a ddywedwyd wrthi gan 
yr Arglwydd. 

46 14] Â dywedodd Mair, Y mae 
fy enaid yn mawrhâu yr Arglwydd, 

4? A'm hyspryd a lawenychodd 
yn Nuw fy Iachawdr. 

48 Canys efe a edrychodd ar 
waeledd ei wasanaethyddes: obleg- 
yd wele, o hyn allan yr holl gen- 
hedlaethau a'm geilw yn wynfyd- 
edig. 

49 Canys yr hwn sydd alluog a 
wnaeth i mi fawredd: a sanctaidd 
yw eì enw ef. 

50 A'i drugaredd sydd yn oes 
oesoedd ar y rhai a'i hofnant ef. 

51 Efe a wnaeth gadernid â'i 
fraich: efe a wasgarodd y rhai 
beilchion ym mwriad eu calon. 

52 Efea dynnodd i lawr y cedyrn 
o'u heisteddfaau, ac a ddyrchafodd 
y rhai iselradd. 


53 Y rhai newynog a lanwodd eíe 
â phethau da; ac efe a anfonodd 
ymaith y rhai goludog yn weigion. 

54 Efe a gynnorthwyodd ei was 
Israel, gan gofio eì drugaredd ; 

55 Fel y dywedodd wrth ein 
tadan, Abraham a'i had, yn dragy- 
wydd. 

56 A Mair a arhosodd gyd â hi 

nghylch tri mis, ac a ddychwelodd 
i'w thŷ ei hun. 

57 4] A chyflawnwyd tymp Eli- 
shot i esgor; ahi a esgorodd ar 

ab. 

58 A'i chymmydogion a'i chenedl 
a glybu fawrhâu o'r Arglwydd ei 
drugaredd arni; a hwy a gyd-lawen- 
ychasant â hi. 

59 A bu, ar yr wythfed dydd 
hwy a ddaethant i enwaedu ar y 
dyn bach ; ac a'i galwasant eî Za- 
charïas, yn ol enw ei dad. 

60 A'i fam a attebodd ac a ddy- 
wedodd, Nid felly; eithr Ioan y 
gelwir ef. 

61 Hwythau a ddywedasant wrthi, 
Nid oes neb o'th genedl a elwir a 
yr enw hwn. 

62 A hwy a wnaethant amnaid ar 
ei dad ef, pa fodd y mynnai efe 2i 
enwi ef. 

63 Yntau a alwodd am argraph- 
lech, ac a ysgrifenodd, gan ddywed- 
yd, Ioan yw ei enw ef. A rhyfeddu 
a wnaethant oll. 

64 Ac agorwyd ei enau eî yn 
ebrwydd, a'i dafod eî; ac efe a 
lafarodd, gan fendithio Duw. 

65 A daeth ofn ar bawb oedd yn 
trigo yn eu cylch hwy: a thrwy holi 
fynydd-dir Iudea y cyhoeddwyd y 
geiriau hyn oll. 

66 A phawb a'r a'u clywsant, a'u 
gosodasant yn eu calonnau, gan 
ddywedyd, Betb fydd y bachgennyn 
hwn? A llaw yr Arglwydd oedd gyd 
ag et. 

67 4] A'i dad ef Zacharïas a_ gyf- 
lawnwyd o'r Yspryd Glân, ac a 
brophwydodd, gan ddywedyd, 

68 Bendigedig fyddo Arglwydd 
Dduw Israel: canys eîe a ymwel- 
odd, ac a wnaeth ymwared i'w 
bobl; 

69 Ac efe a ddyrchafodd gorn 

b4 


S; EUC; II. 


iachawdwriaeth i ni, yn nhŷ Da- 
fydd ei wasanaethwr ; 

70 Megis y llafarodd trwy enau 
ei sanctaidd brophwydi, y rhai oedd 
o ddechreuad y byd: 

71 Fel y byddai i ni ymwared 
rhag ein gelynion, ac o law pawb 
o'n caseion ; 

72 I gwblhâu y drugaredd â'n 
tadau, ac i gofio ei sanctaidd gyf- 
ammod : 

73 Y llw a dyngodd efe wrth ein 
tad Abraham, ar roddi i ni, 

74 Gwedi ein rhyddhâu o law 
ein gelynion, ei wasanaethu ef yn 
ddïofn, 

75 Mewn sancteiddrwydd a chyf- 
iawnder ger ei fron ef, holl ddydd- 
iau ein bywyd. 

76 A thithau, fachgennyn, a elwir 
yn brophwyd i'r Goruchaf: canys 
tia ai o flaen wyneb yr Arglwydd, 
i barottôi ei ffyrdd ef ; 

77 I roddi gwybodaeth iachawd- 
wriaeth i'w bobl, trwy faddeuant 
o'u pechodau, 

78 O herwydd tiriondeb trugar- 
edd ein Duw ; trwy yr hon yr ym- 
welodd â ni godiad haul o'r uchel- 
der, 

79 l lewyrchu i'r rhai sy yn eist- 
edd mewn tywyllwch a chysgod 
angau, i gyfeirio ein traed i fîordd 
tangnefedd. 

80 A'r bachgen a gynnyddodd, 
ac a gryfhawyd yn yr yspryd, ac a 
ïu yn y ditfeithwch hyd y dydd yr 
ymddangosodd efe i'r Israel. 

PÊN. iI. 

| Augustus yn trethu holl ymerodraeth Rhuf- 

ain. 6 Genedigaeth Crist. 8 Angel yn 

ei fynegi i'r bugeiliaid; AS a llawer yn 

canu moliant ìi Dduw am dano. 91 En- 

waedu Crist. 92 Puredigaeth Mair. 

28 Simeon ac Anna yn prophwydo am 

Grist: 40 ac yntau yn cynnyddu mewn 

. doethineb: 46 yn ymresymmu â'r doc- 

" toriaìd yn y deml, 51 ac yn ufudd i'w 
rteni. 

U heîyd yn y dyddiau hynny, 

îyned gorchymyn allan oddi 

wrth Augustus Caesar, i drethu yr 
holl fyd, 

2 (Y trethiad yma a wnaethpwyd 
gyntaf pan oedd Cyrenius yn rhag- 
law ar Syria) 

34 phawb a acthant i'w trethu, 
bob un i'w ddinas eì hun. 

76 


4 A Ioseph hefyd a aeth i fynu o 
Galilea, o ddinas Nazareth, iIadea, 
i ddinas Dafydd, yr hon a eiwir 
Bethlehem (am ei fod o dŷ a_ thy- 
lwyth Dafydd) 

2 I'w drethu gyd â Mair, yr hon 
a ddyweddïasid yn wraig iddo, yr 
hon oedd yn feichiog. 

6 A bu, tra yr oeddynt | hwy yno, 
cyflawnwyd y dyddiau i esgor o 
honi. 

7 A hi a esgorodd ar ei mab 
cyntaf-anedig, ac a'i rhwymodd ef 
mewn cadachau, ac a'i dododd eî 
yn y preseb ; am nad oedd iddynt 
le yn y lletty. 

8 gj Ac yr oedd yn y wlad honno 
fugeiliaid yn aros yn y maes, ac yn 
gwylied eu praidd liw nos. 

9. Ac wele, angel yr Arglwydd a 
safodd ger llaw iddynt, a gogoniant 
yr Arglwydd a ddisgleiriodd o'n 
hamgylch: ac ofni yn ddirîawr a 
wnaethant. 

10 A'r angel a ddywedodd wrth- 
ynt, Nac ofnwch: canys wele yr 
wyf îi yn mynegi i chwi newyddion 
da o lawenydd mawr, yr hwn a 
fydd i'r holi bobl. 

11 Canys ganwyd i chwi heddyw 
geidwad yn ninas Dafydd, yr hwn 
yM; Crist yr Arglwydd, 

12 A hyn fydd arwydd i chwi; 
Chwi a gewch y dyn bach wedi ei 
rwymo mewn cadachau, a'i F ddodi 
yu y preseb. 

13 Ac yn ddisymmwth yr oedd 
gyd â'r angel lïaws o lu nefol, yn 
moliannu Duw, ac yn dywedyd, 

14 Gogoniant yn y goruchaf i 
Dduw, ac ar y ddaear tangnefedd, 
i ddynion ewyllys da. 

15 A bu, pan aeth yr angylion 
ymaith oddi wrthynt i'r nef, y bu- 
geiliaid. hwythau a ddywedasant 
wrth eu gilydd, Awn hyd Beth- 
lehem, a gwelwn y peth hwn a 
wnaethpwyd, yr hwn a hyspysodd 
yr Arglwydd i ni. 

16 A hwy a ddaethant ar frys; 
ac a gawsant Mair a Ioseph, a'r dyn 
bach yn gorwedd yn y preseb. í 

17 A phan weîsant, hwy a gy- 
hoeddasant y gair a ddywedasid 
wrthynt am y bachgen hwn. 


S. LUC, 1I. 


19 A pliawb a'r a'î clywsant, a 
ryfeddasant amy pethau a ddywed- 
asid gan y bugeiliaid wrtliynt. 

19 Eithr Mair a gadwodd y peth- 
au hyn oll, gan eu hystyried yn ei 
chalon. 

20 A'r bngeiliaid a ddychwel- 

asant, gan ogoneddu a moliannn 
Duw am yr holl bethau a glywsent 
ac a welsent, fel y dywedasid wrth- 
ynt. 
“ 91 € A phan gyflawnwyd wyth 
niwrnod i enwaedu ar y dyn bach, 
galwyd ei enw ef IESU, yr hwn a 
enwasid gan yr angel cyn ei ym- 
ddwŷn eî yn y groth. 

22 Ac wedi cyflawni dyddiau ei 
phuredigaeth hi, yn ol deddî Moses, 
hwy a'i dygasant eî i Ierusalem, ì'w 
gyflwyno i'r Arglwydd ; 

93 (Fel yr ysgriîenwyd yn neddî 
yr Arglwydd, Pob gwrryw cyntaf- 
anedig a elwir yn sanctaidd i'r Arg- 
lwydd) 

24 Ac i roddi aberth, yn ol yr 
hyn a ddywedwyd yn neddf yr Arg- 
lwydd, Pâr o durturod, neu ddau 
gyw colommen. 

95 Ac wele, yr oedd gwr yn Ier- 
usalem, a'i enw Simeon; a'r gwr 
hwn oedd gyfiawn a duwiol, yn dis- 
gwyl am ddiddanwch yr Israel: a'r 
Yspryd Glân oedd arno. 

76 Ac yr oedd wedi ei hyspysu 
iddo gan yr Yspryd Glân, na welai 
eîe angau, cyn iddo weled Crist yr 
Arglwydd. 

27 Ac efe a ddaeth trwy yr ys- 
pryd i'r deml : a phan ddug ei rïeni 
y dyn bach Iesu, ìi wnenthur drosto 
yn ol defod y gyfraith ; 

98 Yna ete a'i cymmerth ef yn 
ei freichiau, ac a fendithiodd Dduw, 
ac a ddywedodd, 

29 Yr awr hon, Arglwydd, y 
gollyngi dy was mewn tangnefedd, 
yn ol dy air: 

30 Canys fy llygaid a welsant dy 
iachawdwriaeth, 

31 Yr hon a baiottoaist ger bron 
wyneb yr holl bobloedd; 

' 32 Goleuni i oleuo y Cenhedl- 
oedd, a gogoniant dy bobl Israel. 

33 Ac yr mactefh a'i fam ef 


yn rhyfeddu am y pethau a ddy- 
wedwyd am dano ef. 

34 A Simeon a'u bendithiodd 
hwynt, ac a ddywedodd wrth Mair 
ei fam ef, Wele, hwn a osodwyd yn 
gwymp ac yn gyfodiad ìi lawer yn 
Israel, ac yn arwydd yr hwn y dy- 
wedir yn ei erbyn ; 

35 (A thrwy dy enaid di dy hun 
hefyd yr â cleddyf) fel y datguddir 
meddyliau llawer o galonnau. 

36 Ac yr oedd Anna brophwyd- 
es, merch. Pliannel, o lwyth Aser : 
hon oedd oedrannus iawn, ac a 
fuasai fyw gyd â gwr saith mlynedd 
o'i morwyndod ; 

37 Ac a fuasai yn weddw yng- 
lhŷlch pedair a phedwar ugain mlyn- 
edd, yr hon-nid ai allan o'r deml, 
ond gwasanaethu /xw mewn ym- 
prydiau a gweddïau ddydd a nos. 

38' A lion hefyd yn yr awr honno, 
gan sefyll ger llaw, a foliannodd yr 
Arglwydd, ac a_lafarodd am dano 
ef wrth y rhai oll oedd yn disgwyl 
ymwared yn Ierusalem. 

39 Ac wedi iddynt orphen pob 
peth yn ol deddf yr Arglwydd, liwy 
a ddychwelasant i Galilea, i'w dinas 
eu hun Nazareth. 

40 A'r bachgen a gynnyddodd, 
ac a gryfîbaodd yn yr yspryd, yn 
gyflawn o ddoethineb: a gras Duw 
oedd arno ef. 

41 4] A'i rïeni ef a aent i Ieru- 
salem bob blwyddyn ar wyl y pas. 

42 A phan oedd efe yn ddeu- 
ddeng mlwydd oed, hwynt-hwy a 
aethant i fynu i Ierusalem yn ol det- 
od yr wyl. 

43 Ac wedi gorphen y dyddiau, 
a hwy yn dychwelyd, arhosodd y 
bachgen Iesu yn Ierusalem; ac ni 
wyddai Ioseph a'i fam ef. 

44 Eithr gan dybied ei fod ef yn 
y fintai, hwy a aethant daith diwrn- 
od; ac a'i ceisiasant eî ym mhlith 
eu cenedl a'u cydnabod. 

45 A phryd na cliawsant ef, hwy 
a ddychwelasant i Ierusalem, gan 
ei geisio ef. 

46 A bu, ar ol tridiau, gael.o 
honynt hwy eî yn y deml, yn eis- 
tedd y'nghanol y doctorïaid, yn 

D5 “ 


S. LUC, III. 


gwrandaw arnynt, ac yn eu holi 
hwynt. 

47 A synnu a wnaeth ar bawb 
a'r a'i clywsant ef, o herwydd ei 
ddeall ef a'i attebion. 

48.A phan welsant ef, bu aruthr 
ganddynt. A'i fam a ddywedodd 
wrtho, Fy mab, paham y gwnaeth- 
ost felly â ni? wele, dy dad a min- 
nau yn ofidus a'th geisiasom di. 

49 Ac efe a ddywedodd wrthynt, 
Paham y ceisiech fi? oni wyddech 
fod yn rhaid i mi fod ynghŷlch y 
pethau a berthyn i'm Tad? 

20 A hwy ni ddeallasant y gair a 
ddywedasai efe wrthynt. 

51 Ac efe a aeth i wared gyd â 
hwynt, ac a ddaeth i Nazareth, ac 
a fu ostyngedig iddynt. A'i fam ef 
a gadwodd yr holl eiriau hyn yn 
ei chalon. 

52 A'r Iesu a gynnyddodd mewn 
doethineb a chorpholaeth, a ffafr 
gyd â Duw a dynion. 

PEN. III. 
i Pregeth a bedydd Joan: 15 ei dystiolaeth 
ef am Grist. 20 Herod yn carcharu Ioan. 
91 Crist, wedi ei fedyddio, yn derbyn 
tystiolaeth o'r nef. 93. Oedran ac achau 
Crist, o [osêph i fynu. 


Wn y bymthegfed flwyddyn o 

ymerodraeth 'Tiberius Caesar, 
a Phontius Pilat yn rhaglaw Iudea, 
a Herod yn detrarch Galilea, a'i 
frawd Philip yn detrarch Iturea a 
gwlad Trachonitis, a Lysanias yn 
detrarch Abilene, 

2 Dan yr arch-offeiriaid Annas a 
Chaiaphas, y daeth gair Duw at 
Ioan fab Zacharïas, yn y diffeithwch, 

$ Ac efe a ddaeth i bob goror 
ynghŷlch yr Iorddonen, gan bre- 
. gethu bedydd edifeirwch, er madd- 
euant pechodau ; 

4 Fel y mae yn ysgrifenedig yn 
llyfr ymadroddion Esaias y pro- 
phwyd, yr hwn sydd yn dywedyd, 
Llef un yn llefain yn y diffeithwch, 
Parottowch ffordd yr Arglwydd, 
gwnewch ei lwybrau eî yn uniawn. 

5 Pob pant a lenwir, a phob 
mynydd a bryn a ostyngir, a'r gŵyr- 
geimion a wneir yn uniawn, a'r 
geirwon yn ffyrdd gwastad ; 

6 A phob enawd a wêl iachawd- 
wriaeth Duw. 

78 


?7 Am hynny efe a ddywedodd 
wrth y bobl oedd yn dyîod i'w 
bedyddio ganddo, O genhedlaeth 
gwiberod, pwy a'ch rhag-rybudd- 
iodd chwi i ffoi oddi wrth y dig- 
ofaint sydd ar ddyfod? 

8 Dygwch gan hynny ffrwythau 
addas 1 edifeirwch ; ac na ddechren- 
wch ddywedyd ynoch eich hunain, 
Y mae gennym ni Abraham yn dad: 
canys yr ydwyf yn dywedyd i chwi» 
y dichon Duw o'r cerrig hyn godi 
plant i Abraham. 

9. Ac yr awr hon y mae 'r fwyall 
wedi ei gosod ar wreiddyn y pren- 
iau: pob pren gan hynny a'r nid 
yw yn dwyn ffrwyth da, a gymmyn- 
ir i lawr, ac a fwrir yn tân. 

10 A'r bobloedd a ofynasant iddo, 
gan ddywedyd, Pa beth gan hynny 
a wnawn ni? 

11 Ac efea attebodd ac a ddy- 
wedodd wrthynt, Y neb sydd gan- 
ddo ddwy bais, rhodded i'r neb 
sydd heb yr un ; a'r neb sydd gan- 
ddo îwyd, gwnaed yr un modd. 

12 A'r publicanod hefyd a ddaeth- 
ant i'w bedyddio, ac a ddywedasant 
wrtho, Athraw, beth a wnawn ni? 

13 Ac efe a ddywedodd wrthynt, 
Na cheisiwch ddim mwy nag sydd 
wedi ei osod i chwi. 

14. Â'r milwŷr hefyd a ofynasant 
iddo, gan ddywedyd, A pha beth a 
wnawn ninnau? Ac efe a ddywed- 
odd wrthynt, Na fyddwch draws 
wrth neb, ac na cham-achwynwch 
ar neb ; a byddwch foddlon i'ch cyt- 
logau, 

15 Ac fel yr oedd y bobl yn 
disgwyl, a phawb yn meddylied yn 
eu calonnau am Ioan, aì eîe oedd 
y Crist ; y 

16 Ioan a attebodd, gan ddywed- 
yd wrthynt oll, Myfi yn ddïau wyf 
yn eich bedyddio chwi â dwîr : ond 
y mae un cryfach nâ myfi yn dyfod, 
yr hwn nid wyf fi deilwng i ddattod 
carrai ei esgidiau : efe a'ch bedydd- 
ia chwi â'r Yspryd Glan, ac â thân. 

17 Yr hwn y mae ei wyntyll yn 
ei law, ac efe a lwyr-lanha ei lawr- 
dyrnu, ac a gasgl y gwenith i'w 
ysgubor; ond yr us a lysg eíe â 


thân anniffoddadwy, 


S. LUC, IV. 


18 A llawer o bethau eraill a 
synghorodd efe, ac a bregethodd 
i'r bobl. 

19 Ond Herod y tetrarch, pan 
geryddwyd ef ganddo am Herodias 
gwraig Philip ei frawd, ac am yr 
holl ddrygioni a wnaethai Herod, 

20 A chwanegodd hyn hefyd heb 
law 'r cwbl, ac a gauodd ar Ioan yn 
y carchar. 

21 6] A bu, pan oeddid yn bed- 
yddio yr holl bobl, a'r Iesu yn ei 
fedyddio hefyd, ac yn gweddïo, 
agoryd y nef, 

29 A disgyn o'r Yspryd Glân 
mewn rhith corphorol, megis co- 
lommen, arno ef; a dyfod llef o'r 
nef yn dywedyd, Ti yw fy anwyl 
Fab ; ynot ti y'm boddlonwyd. 

23 Â'r Iesu ei hun oedd ynghŷlch 
dechreu eî ddeng-mlwydd ar hugain 
oed, mab (fel y tybid) i Ioseph fub 
Eli, 

24 Fab Matthat, fab Lefi, fab 
Melchi, fab Ianna, fab Ioseph, 

95. Fab Mattathïas, fub Amos, fab 
Naum, fab Esli, fab Naggai, 

96 Fab Maath, fab Mattathïas, 
fub Semei, fm Ioseph, f«b Iuda, 

9? Fab Ïoanna, fab Rhesa, fab 
Zorobabel, fab Salathiel, fab Neri, 

98 Fab Melchi, fab Adi, fub Co- 
sam, fub Elmodam, fub Er, 

99 Fab Ïose, fab Elïezer, fau Io- 
rim, fab Matthat, fab Lefi, 

30 Fab Simeon, fab Iuda, fab Io- 
seph, f«b Ionan, fab Elïacim, 

31 Fab Melea, fab Maïnan, fab 
Mattatha, fab Nathan, fab Dafydd. 

32 Fub Iesse, fab Obed, fab Booz, 
fub Salmon, fab Naasson, 

33 Fab Aminadab, /fub Aram, 
fb Esrom, fub Phares, fab Iuda, 

34. Fab Iacob, fab Isaac, fab Abra- 
ham, fub 'Thara, fab Nachor, 

35 Fab Saruch, fab Ragau, fab 
Phalec, f«b Heber, fab Sala, 

36 Fab Cainan, f«b Avphacsad, 
fab Sem, fab Noe, fab Lamech, 

37 Fab Mathusala, fu Enoch, fab 
Tared, fab Maleleel, fah Cainan, 

38 Fab Enos, fab Seth, fab Adda, 
fab Duw. " 

PEN. IV. 


1 Temtiad ac ympryd Crist. 13 Y mae efe 
yn gorchfygu y ennrea! 14 yn dechreu 
9 


pregethu. 6 Pobl Nazareth yn rhyg. 
eddu am ei eiriau grasusol ef. 33 Y mae 
efe yn iachân un cythreulig, 38 a mam 
gwruìg Pedr, 40 a llawer o gleifion 
eraill. 4ì Y cythreuliaid yn cydnabod 
Crist, ac yn cael cerydd am ym, a3 Y 
mae efe yn pregethu trwy y dinasoedd. 

AR Iesu yn llawn o'r Yspryd 
J Glân, a ddychwelodd oddi 
wrth yr Iorddonen, ac a arwein- 
iwyd gan yr yspryd i'r anialwch, 

v Yn cael ei demtio gan ddiafol 
ddeugain niwrnod. Ac ni fwyttu- 
odd efe ddim o fewn y dyddiau 
liynny : ac wedi eu diweddu liwynt, 
ar ol hynny y daeth arno chwant 
bwyd. 

3 A dywedodd diafol wrtho, Os 
mab Dnw ydwyt ti, dywed wrth y 
garreg hon, fel y gwneler hi yn fara. 

4 Â'r Iesu a attebodd iddo, gan 
ddywedyd, Ysgrifenedig yw, Nad 
ar fara yn unig y bydd dyn fyw, ond 
ar bob gair Duw, 

3 A diafol, wedi ei gymmeryd ef 
i fynu i fynydd uchel, a ddangosodd 
iddo holl deyrnasoedd y ddaear 
mewn munud awr. 

6 A diafol a.ddywedodd wrtho, 
I ti y rhoddaf yr awdurdod hon oll- 
a'u gogoniant hwynt: canysimi y 
rhoddwyd; ac i bwy bynnag y 
mynnwyf y rhoddaf finnau hi. 

7 Os tydi gan hynny a addoli o'm 
blaen, eiddot ti fyddant oll. 

8 A'r Iesu a attebodd ac a ddy- 
wedodd wrtho, Dos ymaith, Satan, 
yn fy ol i; canys ysgrifenedig yw, 
Addoi yr Arglwydd dy Dduw, ac 
ef yn unig a wasanaethi, 

9 Ac efe a'i dug ef i Ierusalem, 
ac a'i gosododd ar binacl y dem); 
ac a ddywedodd wrtlio, Os mab 
Duw ydwyt, bwrw dy hun ìi lawr 
oddi yma. 

10 Canys ysgrifenedig yw, Y 
gorchymyn ele i'w angylion oth 
achos di, ar dy gadw di: 

11 Ac y cyfodant di yn eu dwy- 
law, rhag i ti un amser daro dy 
droed with garreg. 

12 A'r Iest a attebodd ac a ddy- 
wedodd wrtho, Dywedwyd, Na 
themtia yr Arglwydd dy Dduw. 

13 Ac wedi i ddiafol orphen yr 
holl demtasiwn, efe a ymadawodd 
ag eî dros amsen, 


S. LUC, 1V. 


14 4 A'r Iesu a' ddychwelodd 
trwy nerth yr yspryd i Galilea: a 
son a aeth am dano eî trwy yr holl 
fro oddi amgylch. 

15 Ac yr oedd eîe yn athraw- 
iaethu yn eu synagogau hwynt, ac 
yn cael anrhydedd gan bawb. 

16 4] Ac efe a ddaeth i Nazareth, 
lle y magesid eî: ac yn ol ei arfer, 
efe a aetli i'r synagog ar y sabbath, 
ac a gyfododd i fynu i ddarllen. 

17 A rhodded atto lyfr y pro- 
phwyd Esaias: Ac wedi iddo agoryd 
y llyfr, efe a cafodd y lle yr oedd 
yn ysgrifenedig, 

18 Yspryd yr Arglwydd sydd 
arnaf fi, o herwydd iddo îy ennein- 
io i; i bregellìu i'r tlodion yr an- 
fonodd fi, i iachau y drylliedig o 
galon, i bregethu gollyngdod i'r 
caethion, a chaffaeliad golwg i'r 
deillion, i ollwng y rhai ysig mewn 
rhydd-deb ; 

19 I bregethu blwyddyn gym- 
meradwy yr Arglwydd. 

20 Ac wedi iddo gau y llyfr, a'i 
roddi i'r gweinidog, efe a eistedd- 
odd. A llygaid pawb oll yn y syn- 
agog oedd yn craffu arno. 

21 Ac eîe a ddechreuodd ddy- 
wedyd wrthynt, Heddyw y cyf- 
lawnwyd yr ysgrythyr hon yn eich 
clustiau chwi. 

22 Ac yr oedd pawb yn dwyn 
tystiolaeth iddo, ac yr oeddynt yn 
rhyfeddu am y geiriau grasusol a 
ddeuai allan o'i enau ef. A hwy a 
ddywedasant, Onid hwn yw mab 
Ioseph? , 

43 Ac eîe a ddywedodd wrthynt, 
Yn hollawl y dywedwch y ddïareb 

. hon wrthyf, Y meddyg, iachâ di dy 
hun: y pethau a glywsom ni eu 
gwneuthur yn Capernaum, gwna 
yma heîyd yn dy wlad dy hun. 

24 Ac efe a ddywedodd, Yn wir 
meddaf i chwi, Nad yw un pro- 
phwyd. yn gymmeradwy yn ei wlad 
ei hun, 

95 Eithr mewn gwirionedd medd- 
af i chwi, Llawer o wragedd 
gweddwon oedd yn Israel yn nydd- 
iau Elias, pan gauwyd y nef dair 
blynedd a chwe mis, fel y bu newyn 
'uawr trwy yr holl dir ; 

6U 


26 Ac nid at yr un o honynt yr 
anfonwyd Elïas, ond i Sarepta yn 
Sidon, at wraig weddw. 

u7 A llawer o wahan-gleifìon oedd 
yn Israel yn amser Elisêns y pro- 
phwyd; ac ni lanbawyd yr un o 
honynt, ond Naaman y Syriad. 

98 A'r rhai oll yn y synagog, 
wrth glywed y pethau hyn, a lanwyd 
o ddigofaint ; 

29 Aca godasant ìi fynu, ac a'i 
bwriasant ef allan o'r ddinas, ac a'i 
dygasant eî hyd ar ael y bryn yr 
hwn yr oedd eu dinas wedi ei had- 
eiladu arno, ar îedr ei fwrw el 
bendramwnwgl i lawr. 

30 Ond efe, gan fyned trwy eu 
canol hwynt, a aeth ymaith ; 

31 Ac a ddaelli i wared i Caper- 
naum, dinas yn Galilea; ac yr oedd 
yn eu dysgu hwynt ar y dyddiau 
sabbath. 

32 A bu aruthr ganddynt wrth ei 
athrawiaeth ef: canys ei ymadrodd 
ef oedd gyd ag awdurdod. 

33 4] Ac yn y synagog yr oedd 
dyn â chanddo yspryd cythraul 
aflan; ac efe a waeddodd â ller 
uchel, 

34 Gan ddywedyd, Och, beth 
sydd i ni a wnelom â thi, Iesu o 
Nazareth? a ddaethost ti i'n difetha 
ni? Myfi a'th adwaen pwy ydwyt ; 
Sanct Duw. 

35. Â'r Iesu a'i ceryddodd eî, gan 
ddywedyd, Distawa, a dos allan o 
hono. Â'r cythraul, wedi ei daflu 
ef i'r canol, a aeth allan o hono, heb 
wneuthur dim niwed iddo. 

36 A daeth braw arnynt oll: a 
chyd-ymddiddanasant â'n gilydd, 
gan ddywedyd, Pa ymadrodd yw 
hwn? gan ei fod ef trwy awdurdod 
a nerth yn gorchymyn yr ysprydion 
aflan, a hwytliau yn myned allan. 

3? A son am dano a aeth allan i 
bob man o'r wlad oddi amgylch. 

38 6] A phan gyfododd yr Jesu 
o'r synagog, efea aethi mewnidŷ 
Simon. Ac yr oedd chwegr Simon 
yn glaf o gryd blin : a hwy a attol- 
ysasant arno drosti hi. 

39 Ac efe a saîodd uwch ei phen 
hi, ac a geryddodd y cryd; a'r 
cryd â'i gadawodd hi: ac yn y fan 


S. LUC, V. 


hi a gyfododd, ac a_ wasanaethodd 
arnynt hwy. 

40 6] A phan fachludodd yr haul, 
pawb a'r oedd ganddynt rai cleifion 
o amryw glefydau, a'u dygasant 
hwy atto eî; ac eîe a roddes ei 
ddwylaw ar bob un o honynt, ac 
a'u hiachaodd hwynt. 

41 A'r cythreuliaid hefyd a aeth- 
ant allan o lawer, dan lefain a 'dy- 
wedyd, 'Ti yw Crist, Mab Duw. 
Ac efe a'u ceryddodd hwynt, ac nid 
adawai iddynt ddywedyd y gwydd- 
ent mai efe oedd y Crist. 

42 Ac wedi ei myned hi yn 
ddydd, efe a aeth allan, ac a gy- 
chwynodd ile diffaith : a'r bobloedd 
ai ceisiasant ef, a hwy a ddaethant 
hyd atto, ac a'i hattaliasant ef rhag 
imyned ymaith oddi wrthynt. 

43 Ac efe a ddywedodd wrthynt, 
Yn wir y mae yn rhaid ìi mi bre- 
sethu teyrnas uw i ddinasoedd 
eraill hefyd: canys i hyn y'm dan- 
ronwyd. 6 

44 Ac yr oedd efe yn pregethu 
yn synagogau Galilea. 


PEN. V. 

Y Crist yn dysgu y bobl allan o long Pedr. 
4 Trwy helja ryjeddol o bysgod, yn dang- 
os pa fodd y gwnai efe ef u'i gyfeillion yn 
byszodwfr dynion: 12 yn glanhâu y gwa- 
han-glwyfus: 16 yn gweddïo yn y di- 
(ffeithwch : 18 yn iachâu un claf o'r par- 
lys: 97 yn galw Matthew y publican. 
99 Mevis Physywwr eneidiau, yn bwytta 
gyd â phechaduriaid : 34 yn rhag-Jynegi 
ymprydiau a chystuddiuu i'r Apostolion, 
ar ol eì ddyrchafiad ef: 36 ac yn cy- 
ffelybu disgyblion Uwrf gweiniaid ì gos- 
wra hen, a dillad wedi treulio. 


Bb. hefyd, a'r bobl yn pwyso 
atto i wrandaw gair Duw, yr 
oedd yntau yn sefyll yn ymyl llyn 
Gemnesaret ; 
' 9 Ac efe a welai ddwy long yn 
sefyll wrth y llyn : a'r pysgodwŷr a 
aethent allan o honynt, ac oeddynt 
yn golchi eu rhwydau 

3 Ac efe a aeth i mewn i un o'r 
llongau, yr hon oedd eiddo Simon, 
ac a ddymunodd arno wthio ychydig 
oddi wrth y tir: ac efe a eistedd- 
odd, ac a ddysgodd y bobloedd allan 
o'r llong. 

41 A phan.beidiodd & llafaru, efe 
a ddywedodd wrth. Siinon, Gwthia 

ôl 


i'r dwfn, a bwriwch eich rhwydau 
am helfa. 

5 'A Simon a attebodd ac a ddy- 
wedodd witho, O Feistr, er i ni 
boeni ar hŷd y nos, ni ddaliasom ni 
ddim: etto ar dy air di mi a fwriaf 
y rhwyd. 

6 Ac wedi iddynt wneuthur 
hynny, hwy a ddaliasant lîaws mawr 
o bysgod : a'n rhwyd hwynt arwyg- 
odd. 

7 A hwy a amneidiasant ar eu 
cyîeillion, oedd yn y llong arall, i 
ddyfod i'w cynnorthwyo hwynt. A 
hwy a ddaethant; a llanwasant y 
ddwy lon&, onia oeddynt hwy ar 
soddi. 

8 A Simon Pedr, pan welodd 
hynny, a syrthiodd wrth liniau yr 
lesu, gan ddywedyd, Dos ymaith 
oddi wrthyf ; canys dyn pechadurus 
wyf fi, O Arglwydd. 

9 Oblegyd braw a ddaethai arno 
ef, a'r rhai oll oedd gyd ag ef, o 
herwydd yr helfa bysgod a ddal- 
iasent hwy : 

10 A'r un ffunud ar Iago ac Ioan 
hefyd, meibion Zebedêus, y rhai 
oedd gyfrannogion â Simon. A dy- 
wedodd yr Iesu wrth Simon, Nac 
oîna: o hyn allan y deli ddynion. 

11 Ac wedi iddynt ddwyn y 
llongau i dir, hwy a adawsant bob 
peth, ac a'i dilynasant ef, 

12 4] A bu, fel yr oedd eîe mewn 
rhyw ddinas, wele wr yn llawn o'r 
gwahan-glwyÎ: a phan welodd efe 
yr Iesu, efe a syrthiodd ar ei wyneb, 
ac a ymbiliodd ag ef, gan ddywed- 
yd, O Arglwydd, os ewyllysi, ti a 
eili îy nglanhau. 

15 Yntau a estynodd eî law, ac 
a gylîyrddodd ag ef, gan ddywedyd, 
Yr wyf yn ewyllysio: Bydd lân. 
Ac yn ebrwydd y gwahan-glwyf a 
aeth vmaith oddi wrtlio. 

14 Ac efe a orchymynodd iddo 
na ddywedai i neb: eithr dos ym- 
aith, a dangos dy hun ì'r oîfeiriad, 
ac ofírwm dros dy lanhâd, fel y 
gorehymynodd Moses, er tystiolaeth 
iddynt. 

15 A'r gair am dano a acth yn 
Íwy ar led: a llawer o bobloedd a 
ddaethant ynghŷd pm wrandaw et, 

i " 


S. LUC, V. 


ac i'w hiachâu ganddo o'u clefydau. 

16 4] Ac yr oedd efe yn cilio o'r 
neilldu yn y diffeithwch, ac yn 
gweddïo. 

17 A bu ar ryw ddiwrnod, fel yr 
oedd eîe yn athrawiaethu, fod Pha- 
viseaid a doctoriaid y gyfraith yn 
eistedd yno, y rhai a ddaethent o 
bob pentref yn Galilea, a íudea, a 
Ierusalem : ac yr oedd gallu yr Arg- 
lwydd i'w hiachâu hwynt. 

18 4] Ac wele wŷr yn dwyn mewn 
gwely ddyn a oedd glaf o'r parlys: 
a hwya geisiasant eì ddwyn eî i 
mewn, a'i ddodi ger ei fron ef. 

19 A phan na fedrent gael pa 
îîordd y dygent ef i mewn, o achos 
y dyrfa, hwy a ddringasant ar nen 
y tŷ, ac a'i gollyngasant ef i wared 
yn y gwely trwy 'r pridd-lechau, yn 
y canol ger bron yr Iesu. 

20 A phan welodd efe eu ffydd 
hwynt, efe a ddywedodd wrtho, Y 
dyn, maddeuwyd i ti dy bechodau. 

21 Â'r ysgrifenyddion a'r Phari- 
seaid a ddechreuasant ymresymmu, 
gan ddywedyd, Pwy yw hwn sydd 
yn dywedyd cabledd? pwy a ddi- 
chon faddeu pechodau ond Duw yn 
unig? 

29 A'r Iesu, yn gwybod eu hym- 
resymmiadau hwynt, a attebodd ac 
a ddywedodd wrthynt, Pa resymmu 
yn eich calonnau yr ydych? 

93 Pa un hawsaf, ai dywedyd, 
Maddeuwyd i ti dy bechodau, ai 
yd, Cyfod, a rhodia? 

24 Ônd fel y gwypoch fod gan 
Fab y dyn awdurdod ar y ddaear i 
faddeu pechodau, (eb efe wrth y 
claf o'r parlys) Yr wyf yn dywedyd 
wrthyt, Cyfod, a chymmer dy wely, 
a dos i'th dŷ. 

25 Ac yn y man y cyfododd efe 
i fynu yn eu gŵydd hwynt: ac efe 
a gymmerth yr hyn y gorweddai 
arno, ac a aeth ymaith i'w dŷ ei 
hun, gan ogoneddu Duw. 

26 A syndod a ddaeth ar bawb, 
a hwy a ogoneddasant Dduw; a 
hwy a lanwyd o ofn, gan ddywedyd, 
Gwelsom bethau anhygoel heddyw. 

27 4] Ac ar ol y pethau hyn yr 
aeth efe allan, ac a welodd bublic- 
ân a'i enw Lefi, yn eistedd wrth y 

j 82 


dollfa: ac efe a ddywedodd wrtho, 
Dilyn fi. 

28 Ac efe a adawodd bob peth, 
ac a gyfododd i fynu, ac a'i dilyn- 
odd ef. 

29 A gwnaeth Lefi iddo wledd 
fawr yn ei dŷ: ac yr oedd tyrfa 
fawr, o bublicanod ac eraill, yn eis- 
tedd gyd â hwynt ar y bwrdd. 

30 Eithr eu hysgrifenyddion a'u 
Phariseaid hwynt a îurmurasant yn 
erbyn ei ddisgyblion ef, gan ddy- 
wedyd, Paham yr ydych chwi yn 
bwytta ac yn yfed gyd â phubli- 
canod a phechaduriaid? 

31 Ar Iesu a attebodd ac a ddy- 
wedodd wrthynt, Nid rhaid i'r rhaì 
iach wrth feddyg; ond i'r rhai 
cleifion. 

32 Ni ddaethum i alw rhai cyf- 
iawn, ond pechaduriaid ìi edifeir- 
wch. 

33 4 A hwy a ddywedasant 
wrtho, Palam y mae disgyblion 
Ioan yn ymprydio yn fynych, ac yn 
gwneuthur gweddïau, a'r un modd 
yr eiddo y Phariseaid ; ond yr eidd- 
ot ti yn bwytta ac yn yfed? 

34. Yntau a ddywedodd wrthynt, 
A ellwch chwi beri ìi blant yr ys- 
tafell brïodas ymprydio, tra byddo 
y prïodas-fab gyd â hwynt? 

35 Ond y dyddiau a ddaw, pan 
ddyger y prïodas-fab oddi arnynt; 
ac yna yr ymprydiant yn y dyddiau 
hynny. 

36 6] Ac efe a ddywedodd hefyd 
ddammeg wrthynt: Ni rydd neb 
lain o ddilledyn newydd mewn hen 
ddilledyn: os amgen, y mae y new- 
ydd yn gwneuthur rhwygiad, a'r 
llain o'r newydd ni chyttuna â'r 
hen. 

37 Ac nid yw neb yn bwrw gwin 
newydd i hen gostrelau: os amgen, 
y gwin newydd a ddryllia 'r costrel- 
au, ac efe a red allan, a'r costrelau 
a gollir. t 

38 Eithr gwin newydd sydd raid 
ei Ïwrw mewn costrelau newyddion ; 
a'r ddan a gedwir. 

39 Ac nid oes neb gwedi iddo 
yfed gwin hen, a chwennych y 
newydd yn y fan: canys efe a ddy- 
wed, Gwell yw yr hen. - 


S/LUC, VI. 


PEN. VI. 


l Crist yn argyhoeddi dallineb y Phariseaid 
ynzhiŷlch cadw y sabbath, trwy ysgryth- 
yrau, a rheswm, a Y 13 yn 
dewis deuddez apostol: 17 yn iachâu y 
cleifion: 90a cher bron y bobl, yn pre- 
gethu i'w ddisgyblion fendithion a n.ell- 
dithion. 97 Pa fodd y mae i nî garu ein 
gelynion. 46 a chysylllu ufudd-dod 
gweithredoedd da ynghŷd â gwrandaw y 
gair ; rhag, ynnryg-ddydd profedigaeth, 
ini syrthio fel tŷ wedi eu adeiladu ar 
wyneb y ddaear, heb ddim sylfaen. 

BU ar yr ail prif sabbath, fyned 

/Â ohono trwy yr ŷd: â'i ddis- 

gyblion a dynnasant y tywys, ac a'u 

bwyttasant, gwedi eu rhwbio â'u 

dwylaw. 

2 A rhai o'r Phariseaid a ddy- 
wedasant wrthynt, Paham yr ydych 
yn gwneuthur yr hyn nid yw gyf- 
ceitnÌon ei wneuthur ar y sabbathau? 

3 A'r Iesu gan atteb iddynt, a 
ddywedodd, Oni ddarllenasoch hyn 
ch aith, yr hyn a wnaeth Dafydd, 
pa oedd chwant bwyd arno ef, a'r 
rhai oedd gyd ag ef: 

4 Y modd yr aeth efe ìi mewn i 
dŷ Duw, ac y cymmerth ac y 
bwyttaodd y bara gosod, ac a'i 
rhoddes hefyd i'r rhai oedd gyd ag 
ef: yr hwn nid yw gyfreithlon ei 
îwytta, ond i'r offeiriaid yn unig? 

5 Ac efea. ddywedodd wrthynt, 
Y mae Mab y dyn yn Arglwydd ar 
y sabbath hetyd. 

6 4 A bu hefyd ar sabbath arall, 
iddo fyned i mewn i'r synagog, ac 
athrawiaethu : ac yr oedd yno ddyn 
â'i law ddehau wedi gwywo. 

7 A'r ysgrifenyddion a'r Phari- 
seaid a'i gwyliasant ef, a iachâi efe 
ef ar y dydd sabbath ; fel y caffent 
achwyn yn ei erbyn ef. 

8 Eithr efe a wybu eu meddyliau 
hwynt, ac a ddywedodd wrth y 
dyn oedd â'r llaw wedi gwywo, 
Cyfod i fynu, a saf yn y canol. Ac 
eîe a gyfododd i fynu, ac a safodd. 

9 Yr Iesu am hynny a ddywed- 
odd wrthynt, Myfi a otynaf i chwi, 
Beth sydd gyfreithlon ar y sabbath- 
au? gwneuthur da, ynte gwneuthur 
drwg? cadw einioes, ai colli ? 

10 Ae wedi edrych arnynt oll 
oddi amgylch, efe a ddywedodd 
wrth y dyn, Etyn dylaw, Ac eîe 


a wnaeth felly: a'i law eî a wnaed 
yn iach fel y llall, 

11 A hwy a lanwyd o ynfyd- 
rwydd, ac a ymddiddanasant y naill 
wrth y llall, pa beth a wnaent i'r 
Iesu. 

19 A bu yn y dyddiau hynny, 
fyned o hono ef allan i'r mynydd i 
weddïo ; a pharhâu ar hŷd y nos yn 
gweddïo Duw. 

13 $] A phan aeth hi yn ddydd, 
efe a alwodd atto ei ddisgyblion : 
ac o honynt efe a etholodd ddeu- 
ddeg, y rhai hefyd a enwodd efe yn 
Apostolion ; 

14 Simon (yr hwn hefyd a enw- 
odd efe Pedr) ac Andreas ei frawd ; 
Iago, ac Ioan ; Philip, a Bartholo- 
meus; 

15 Matthew, a Thomas; Iago, 
Jfub Alph€us, a Simon a elwir Zel- 
otes ; 

16 Iudas brawd Iago, a Iudas Is- 
cariot, yr hwn hefyd a aeth yn 
fradwr. 

17 4] Ac efe a aeth i wared gyd 
â hwynt, ac a safodd mewn gwas- 
tattir; a'r dyrfa o'i ddisgyblion, a 
lliaws mawr o bobl o holl Iudea a 
Terusalem, ac o duedd môr Tyrusa 
Sidon, y rhai a ddaeth i wrandaw 
arno, ac i'w hi&châu o'u clefydau ; 

18 A'r rhai a flinid gan ysprydion 
aflan: a hwy a iachawyd. 

19 A'r holl dyrfa oedd yn ceisio 
cyffwrdd ag ef; am fod nerth yn 
myned o hono allan, ac yn iachau 
pawb. 

20 4] Ac efe a ddyrchafodd ei 
olygon ar ei ddisgyblion, ac a ddy- 
wedodd, Gwyn eich byd y tlodion: 
canys eiddoch chwi yw teyrnas 
Duw. 

21 Gwŷn eich byd y rhai ydych 
yn dwyn newyn yr awr hon : canys 
chwi a ddigonir. Gwŷn eich byd 
y rhai ydych yn wylo yr awr hon: 
canys chwi a chwerddwch. 

99 Gwyn eich byd pan y'ch casao 
dynion, a phan y'ch didolant oddi 
wrthynt, ac y'ch gwaradwyddant, 
ac y bwriant eich enw allan megis 
drwg, er mwyn Mab y dyn. 

93 Byddwch lawen y dydd 
hwnnw, a llemmwch: canys wele, 


D8 


S. LUC, VI. 


eich gwobr sydd ïawr yn y nef: 
oblegyd yr un ffunud y gwnaeth eu 
tadâu hwynt i'r prophwydi. 

24 Eithr gwae chwi y cyfoethos- 
ion: canys derbyniasoch eich di- 
ddanwch. 

25 Gwae cliwi y rhai llawn : can- 
ys chwi a ddygwch newyn. Gwae 
chwi y rhai a chwerddwch yr awr 
hon: canys chwi a alerwch ac a 
wylwch. . 

26 Gwae chwi pan ddywedo pob 
dyn yn dda am danoch: canys felly 
y gwnaeth eu tadau hwynt i'r gau- 
brophwydi. 

27 $] Ond yr wyf yn dywedyd 
wrthych chwi y rhai ydych yn 
" gwrandaw, Cerwch eich gelynion; 
gwnewch dda i'r rhai a'ch casânt; 

28 Bendithiwch yrhai a'ch mell- 
ditbiant, a gweddïwch dros y rhai 
a'ch drygant. 

29 Ac i'r hwn a'th darawo ar y 
naill gern, cynnyg y llall hefyd ; ac 
i'r hwn a ddygo ymaith dy gochl, 
na wahardd dy bais hefyd. 

30 A dyro i bob un a geisio gen- 
nyt; a chan y neb a fyddo yn dwyn 
yr eiddot, na chais eilchwyl. 

31 Ac fel y mynnech wneuthur 
o ddynion i chwi, gwnewch cliwi- 
thau iddynt yr un tfunud. 

32 Ac os cerwch y rhai a'ch car- 
ant ehwithau, pa ddïolch fydd i 
chwi? oblegyd y mae pechaduriaid 
hefyd yn caru y rhai a'u câr hwy- 
thau. 

33 Ac os gwnewch dda i'r rhai a 
wnant dda i chwithau, pa ddïolch 
fydd i chwi? oblegyd y mae y 
pechaduriaid heîyd yn gwneuthur 
yr un peth. 

34 Ac os rhoddwch echwyn i'r 
rhai yr ydych yn gobeithio y cewch 
ehwithau ganddynt, pa ddïolch fydd 
i chwif oblegyd y mae y pechad- 
uriaid hefyd yn rboddi echwyn i 
bechaduriaid, el y derbyniont y 
cyffelyb. 

35. Eithr eerwch eich gelynion, a 
gwnewch dda, a rhoddwch echwyn, 
heb obeithio dim drachefn; a'ch 
gwobr a fydd mawr, a phlant fydd- 
wch i'r Goruchaf : canys daionus yw 
eîe i'r rhai annïolchgar a drwg, 

ol 


36 Byddwch gan hynny druvar 
ogion, megis ag y mae eich Tad yn 
drugarog. 

3? Ac na fernwch, ac ni'ch beru- 
ir : na chondemniwch, ac ni'ch con- 
demnir: maddeuwch, a maddeuir 
i chwithau : 

38 Rhoddwch, a rhoddir i chwi : 
mesur da, dwysedig, ac wedi ei 
ysgwyd, ac yn myned trosodd, a 
roddant yn eich mynwes: canys â'r 
un mesur ag y mesuroch, y mesurh 
i chwi drachefn. 

39 Ac efe a ddywedodd ddam- 
meg wrthynt: A ddichon y dall 
dywyso 'r dall? oni syrthiant ill dau 
yn y clawdd? 

40.Nid yw y disgybl uwch law 
ei athraw: eithr pob un perffaith a 
fydd fel ei athraw. , 

41. A phaham yr wyl ti yn edrych 
ar y brycheuyn sydd yn llygad dy 
frawd, ac nad ydwyt yn ystyried y 
trawst sydd yn dy lygad dy hun? 

4z Neu pa fodd y gelli di ddy- 
wedyd wrth dy frawd, Fy mrawd, 
gad imi dynnu allan y brycheuyn 
sydd yn dy lygad, a thithau heb 
weled y trawst sydd yn dy lygad dy 
hun? O raerithiwr, bwrw allan y 
trawst o'th lygad dy hun yn gyntaf; 
ac yna y gweli yn eglur dynnu allan 
y brychenyn sydd yn ìlysad dy 
frawd. 

43 Canys nid yw pren da yn 
dwyn ffrwyth drwg; na phren drwg 
yn dwyn ffrwyth da. 

44 Oblegyd pob pren a adwaenir 
wrth ei ffrwyth ei hun: canys nid 
oddi ar ddrain y casglant ffigys, nac 
oddi ar berth yr heliant rawnwin. 

45 Y dyn da, o ddaionus drysor 
ei galon, a ddwg allan ddaioni; a'r 
dyn drwg, o ddrygionus drysor ei 
galon, a ddwg allan ddrygioni: can- 
ys o helaethrwydd y galon y mae ei 
enau. yn llafaru. 

46 $] Paham hefyd yr ydych yr 
fy ngalw i, Arglwydd, Arglwydd, ac 
nad ydych yn gwneutlrur yr hyn yr 
wyf yn ei ddywedyd? 

47 Pwy bynnag a ddêl attaf fi, 
ac a wrendy fy ngeiriau, ac a'u 
gwnelo hwynt, mi a ddangosaf 
chwi i bwy.y mae eîe yn gyffelyb, 


S. LUC, VII. 


48 Cyffelyb yw i ddyn yn adeil- 
adu tŷ, yr hwn a_gloddiodd, ac a 
aeth yn ddwfn, ac a osododd ei sail 
ar y graiz: a pban ddaeth llifeir- 
iant, y llif-ddyfroedd a gurodd ar y 
tŷ hwnnw, ac ni allai ei siglo ; can- 
ys yr oedd wedi ei seilio ar y graig. 

49 Ond yr hwn a wrendy, ac ni 
wna, cyffelyb yw i ddyn a adeiladai 
dŷ ar y ddacar, heb sail ; ar yr hwn 
y cnrodd y llif-ddyfroedd, ac yn y 
Ïan y syrthiodd: a chwymp y tŷ 
'hwnnw oedd fawr. 

PEN. VII. 

| Crist yn caffael mwy ffydd yn y cunwriad, 
un o'r Cenhedloedd, mag yn yr un o'r 
Iuddewon: 0 yn iachau ei was ef yn ei 
absen: 1 yncyfodiofaiwi fyw fab y 
wraig weddw o Nan: 19 yn utteb cen- 
hadon Ioan, trwy ddangos ei wyrthiau: 
24 yn tystiolaethu i'r bobl ei feddwl am 
foan :. 30 yntbwr baì ar yr Judderon, 
y rhai nì ellid eu hynnill na thrwy ymar- 
weddiad loan, na'r euddo yr [esu : 56 ac 
yn dangos, trwy ach! sur Mair Masdu- 
len, pa fodd y mae efe yn gyfaill ì bech- 
aduriaid, nìd i'w maentumio mewn pech- 
odau, ond ìi faddeu iddynt eu pechodau, 
ar eu ffydd u'u hedifeirwch, 


C wedi iddo orphen ei holl ym- 
adroddion lle y clywai y bobl, 
efe a aeth i mewn i Capernaum. 

2 A gwasrhyw ganwriad, yr hwn 
oedd anwyl ganddo, oedd yn ddiwg 
ei hwyl, ym mron marw. 

3 A phan glybu efe son am yr 
Iesu, efe a ddanfonodd atto henur- 
iaid yr Iuddewon, gan attolwg iddo 
ddyfod a iachâu ei was ef. 

4 Y rhai pan ddaethant at yr 
Iesu, a attolygasant arno yn daer, 
gan ddywedyd, Oblegyd y mae efe 
yn haeddu cael gwneuthur o honot 
hyn iddo. 

5 Canys y mae yn caru eìn cen- 
edl ni, ac efe a adeiJadodd i ni syn- 
agog. 

6 A'r Iesu a aeth gyd â hwynt. 
Ac efe weithian heb fod neppell 
oddi wrth y tŷ, y canwriad a anfon- 
odd gyfeillion atto, gan ddywedyd 
wrtho, Arglwydd, na phoena ; can- 
ys nid wyf fi deilwng ìi ddyfod o 
honot dan fy nghronglwyd : 

7 O herwydd paham ni'm tybiais 
fy hun yn deilwng i ddyfod attat: 
eithr dywed y gair, a jach fydd fy 
ngwas. 

8 Canys dyn wyf fínnau wedi fy 

85 


ngosod dan awdurdod, a chennyf 
filwŷr danaf : ac meddaf wrth liwn, 
Dos, ac ele a â; ac wrth arall, 
Dyred, ac efe a ddaw ; ac wrth fy 
ngwas, Gwna hyn, ac efe a'i gwna. 

9 Pan glybu yr Iesu y pethau hyn, 
efe a ryfeddodd wrtho, ac a drodd, 
ac a ddywedodd wrth y bobl oedd 
yn ei ganlyn, Yr ydwyf yn dywedyd 
i chwi, Ni chefais gymmaint ffydd, 
na ddo yn yr Israel. 

10 Â'r rhai a anfonasid, wedi 
iddynt ddychwelyd i'r tŷ, a gawsant 
y gwas a fuasai glaf, yn holliach. 

11 6] A bu drannoeth, iddo eî 
fyned i ddinas a elwid Nan ; a chyd 
ag ef yr aeth llawer o'i ddisgyblion, 
a thyrïa fawr. 

12 A phan ddaeth efe yn agos at 
borth y ddinas, wele un marw a 
ddygid allan, yr hwn oedd unig fab 
ei fam, a honno yn weddw: a bagad 
o bobl y ddinas oedd gyd â hi. 

13 A'r Arglwydd pan y gwelodd 
hi, a gymmerodd drugaredd arni, ac 
a ddywedodd wrthi, Nac wyla. 

14 A phan ddaeth aftynf, efe a 
gyffyrddodd â'r elor (a'r rhai oedd 
yn ei dwyn, a safasant) Ac efe a 
ddywedodd, Y mab ieuangc, yr wyf 
yn dywedyd wrthyt, Cyfod. 

15 A'r marw a gyfododd yn ei 
eistedd, ac a ddechreuodd lafaru. 
Ac efe a'i rhoddes i'w fam. 

16 Ac ofn a ddaeth ar bawb : a 
hwy a ogoneddasant Dduw, gan 
ddywedyd, Prophwyd mawr a gyf- 
ododd yn ein plith; ac, Ymwelodd 
Duw â'i bobl. 

17 A'r gair hwn a aeth allan am 
dano trwy holl Iudea, a thrwy gwbl 
o'r wlad oddi amgylch. 

18 A'i ddisgyblion a fynegasant 
i Ioan hyn oll. 

19 4] Ac Ioan, wedi galw rhyw 
ddau o'i ddisgyblion atto, a anfon- 
odd at yr Iesu, san ddywedyd, Ai 
ti yw yr hwn sy'n dyfod? ai un arall 
yr ŷm yn ci ddisgwyl? 

20 Â'r gwŷr pan ddaethant atto, 
a ddywedasant, Ioan Fedyddiwr a'n 
danfonodd ni attat ti, gau ddywed- 
yd, Ai ti yw yi hwn sy'n dyfod? aì 
arall yr ŷm yn ci ddisewyl? 

21 A'r awr honno efe a iachaodd 


S. LUC, VII. 


lawer oddi wrth glefydau, a phlaau, 
ac ysprydion drwg; ac i lawer o 
ddeillion y rhoddes efe eu golwg. 

99 Â'r Iesu a attebodd ac a ddy- 
wedodd wrthynt, Ewch a myneg- 
wch i Ioan y pethau a welsoch ac a 
glywsoch ; fod y deillion yn gweled 
eilwaith, y cloffion yn rhodio, y 
gwahan-glwyîus wedi eu glanhâu, 
y byddariaid yn clywed, y meirw 
yn cyfodi, y tlodion yn derbyn yr 
efengyl. 

93 A gwŷn eì fyd y neb ni 
rwystrir ynof fi. 

94 4] Ac wedi i genhadau Ioan 
fyned ymaith, eîe a_ ddechreuodd 
ddywedyd wrth y bobloedd am 
[oan, Beth yr aethoch allan i'r di- 
îfeithwch i'w weled? Ai corsen yn 
siglo gan wynt? 

25 Ond pa beth yr aethoch allan 
i'w weled? Ai dyn wedi ei ddilladu 
â dillad esmwyth? Wele, y rhai sy'n 
arfer dillad anrbydeddus, a moeth- 
au, mewn palasau brenhinoedd y 
maent. 

26 Eithr beth yr aethoch allan 
iw weled? Aiprophwyd? Yn ddïau 
meddaf i chwi, a llawer mwy nâ 
phrophwyd. 

97 Hwn yw efe am yr un yr 
ysgrifenwyd, Wele, yr wyf*fi yn 
anfon fy nghennad o flaen dy wyn- 
eb, yr hwn a barottoa dy ffordd 
o'th flaen. & 

98 Canys meddaf i chwi, Ym 
mhlith y rhai a aned o wragedd, nid 
oes brophwyd mwy nag Ioan Fed- 
yddiwr: eithr yr hwn sydd leiaf 
yn nheyrnas Duw, sydd fwy nag 
eî. 

99 A'r holl bobl a'r oedd yn 

' gwrandaw, a'r publicanod, a gyf- 
iawnhasant Dduw, gwedi eu bed- 
yddio â bedydd Ioan. 

30 Eithr y Phariseaid a'r cyfreith- 
wŷr yn eu herbyn eu hunain a 
ddïystyrasant gynghor Duw, heb eu 
bedyddio ganddo. ' 

31 4] A dywedodd yr Arglwydd, 
I bwy gan hynny y cyffelybaf ddyn- 
ion y genhedlaeth hon? ac i ba beth 
y maent yn debyg? 

32 'Tebyg ydynt i blant yn eistedd 
yn y farchnad, pu yn llefain wrth 


eu gilydd, ac yn dywedyd, Canasom 
bibau i chwi, ac ni ddawnsiasoch ; 
cwynfanasom i chwi, ac nid wylas- 
och, 

33 Canys daeth Ioan Fedyddiwr 
heb na bwylíta bara, nac yfed gwin; 
a chwi a ddywedwch, Y mae cy- 
thraul ganddo. 

34 Daeth Mab y dyn yn bwytta 
ac yn yfed; ac yr ydych yn dywed- 
yd, Wele ddyn glwth, ac yîwr gwin, 
cyfaill pnblicanod a phechaduriaid. 

35 A doethineb a gyfiawnhawyd 
gan pawb o'i phlant. 

36 4] Ac un o'r Phariseaid a ddy- 
munodd arno fwytta gyd ag ef: ac 
yntau a aeth i dŷ y Pharisead, ac a 
eisteddodd i fwytta. 

37 Ac wele, gwraig yn y ddinas, 
yr on oedd bechadures, pan wybu 
hi fod yr Iesu yn eistedd ar y bwrdd 
yn nhŷ y Pharisead, a ddug flwch 
o ennaint : 

38 A chan sefyll wrth ei draed ef 
o'r tu ol, ac wylo, hi a ddechreuodd 
olchi ei draed ef â dagrau, ac a'u 
sychodd â gwallt ei phen: a hi a 
gusanodd ei draed ef, ac a'u hirodd 
â'r ennaint. 

39 A phan welodd y Pharisead, 
yr hwn a'i gwahoddasai, efe a ddy- 
wedodd ynddo ei hun, gan ddywed- 
yd, Pe bai hwn brophwyd, efe a 
wybuasai pwy, a pha fath wraig y 
yr hon sydd yn cyffwrdd ag eí: 
canys pechadures yw hi. 

40 Â'r Iesu gan atteb a ddywed- 
odd wrtho, Simon, y mae gennyf 
beth i'w ddywedyd yny Yntau 
a ddywedodd, Athraw, dywed. 

41 Dau ddyledwr oedd i'r un 
echwynwr: y naill oedd arno bîìm 
can ceiniog o ddyled, a'r llaìl ddeg 
a deugain. 

42 A phryd nad oedd ganddynt 
ddim i dalu, efe a faddeuodd iddynt 
ill dau. Dywed gan hynny, pwy 
o'r rhai hyn a'i câr ef yn fwyaf? 

43 A Simon a attebodd ac a ddy- 
wedodd, Yr wyf fi yn tybied mai yr 
hwn y maddeuodd efe iddo fwyaf. 
Yntau a ddywedodd wrtho, Uniawn 
y bernaist, 

44 Ac efe a drodd at y wraig, ac 
a ddywedodd wrth Simon, A weli 


S. LUC, VIII. 


dì y wraig hon? mi a ddaethum i'th 
dŷ di, ac ni roddaist i mi ddwfr i'm 
traed : ond hon a olchodd fy nhraed 
â dagrau, ac a'u sychodd â gwallt 
ei phen. 

45 Niroddaisti mi gusan: ond 
hon, er pan ddaethum i mewn, ni 
pheidiodd â chusanu fy nhraed. 

46 Fy mhen ag olew nid iraist: 
ond hon a irodd fy nhraed ag en- 
naint. 

47 O herwydd paham y dywedaf 
wrthyt, Maddeuwyd ei haml bech- 
odau hi; oblegyd hi a garodd yn 
fawr : ond y neb y maddeuer ychyd- 
ig iddo, a gâr ychydig. 

48 Ac efe a ddywedodd wrthi, 
Maddeuwyd i ti dy bechodau, 

49 A'r rhai oedd yn cyd-eistedd 
i fwytta a ddechreuasant ddywedyd 
ynddynt eu hunain, Pwy yw hwn 
sydd yn maddeu pechodau hefyd ? 

50 Ac efe a: ddywedodd wrth y 
wraig, Dy ffydd a'th gadwodd ; dos 
mewn tangnefedd... 

PEN. VHI. 

i Y gwragedd yn gweini i Grist o'u golud. 
4 Crist, wedi iddo bregethu o fun i fan, 
a'i apostolion yn ei ganlyn, yn gosod 
allan ddammeg yr hauwr; 16 a'r gan- 
wyl. _ 91 yn dungos pwy ydyw ei fam a'i 
froayr: 99 yn ceryddu y gwyntoedd : 
95 yn bwrw y lleng gythreuliaid ullan o'r 
dyn, i'r genfaint foch. 37 Y Gadaren- 
iaid yn eì wrthod ef: _ 43. yntau yn iach- 
âu y wraig o'i diferlif gwaed, 49 ac yn 
bywhâu merch Iairus. 

Â BU wedi hynny, iddo fyned 
LX trwy bob dinas a thref, gan 
bregethu, ac efangylu teyrnas Duw: 
a'r deuddeg oedd gyd ag ef; 

9 A gwragedd rai, a'r a iachesid 
oddi wrth ysprydion drwg a gwen- 
did ; Mair yr hon a elwid Magdalen, 
o'r hon yr aethai saith gythraul allan; 

3 Ioanna, gwraig Chusa, goruch- 
wyliwr Herod ; a Susanna, a llawer 
eraill, y rhai oedd yn gweini iddo 
o'r pethau oedd ganddynt. 

4 4j Ac wedi i lawer o bobl ym- 
gynnull ynghŷd, a chyrchu atto o 
bob dinas, efe a ddywedodd ar 
ddammeg: 

5 Yr hauwr a aeth allan ìi hau ei 
had : ac wrth hau, peth a syrthiodd 
ar ymyl y ffordd ; ac a fathrwyd, 
ac ehediaid y nef a'i bwyttaodd. 

6 A pheth "a syrthiodd ar y 


graig ; a phan eginodd, y gwywodd, 
am uad oedd iddo wlybwr. 

7 A pheth arall a syrthiodd ym 
mysg drain; a'r drain a gyd-dyf- 
asant, ac a'i tagasant ef. 

8 A pheth arall a syrthiodd ar dir 
da ; ac a eginodd, aca ddug ffrwyth 
ar ei ganfed. Wrth ddywedyd y 
pethau hyn, efe a lefodd, Y neb 
sydd â chlustiau ganddo i wrandaw, 
gwrandawed. 

9 A'i ddisgyblion a_ ofynasant 
iddo, gan ddywedyd, Pa ddammeg 
oedd hon? 

10 Yntau a ddywedodd, I chwi y 
rhoddwyd gwybod dirgeloedd teyrn- 
as Duw: eithr i eraill ar ddamheg- 
ion; fel yu gweled na welant, ac 
yn elywed na ddeallant. 

11 A dyma'r ddammeg:: Yr had 
yw gair Duw. 

12 A'r rhai ar ymyl y ffordd, 
ydyw y rhai sy yn gwrandaw: wedi 
hynny y mae diafol yn dyfod, ac yn 
dwyn ymaith y gair o'u calon hwynt, 
rhag iddynt gredu, a bod yn gad- 
wedig. 

13 A'r rhai ar y graig. yw y rhai 
pan glywant, a dderbyniant y gair 
yn llawen; a'r rhai hyn nid oes 
ganddynt wreiddyn, y rhai sydd yn 
credu dros amser, ac yn amser prof- 
edigaeth yn cilio 

14 A'r hwn a syrthiodd ym mysg 
drain, yw y rhaì a wrandawsant ; 
ac wedi iddynt fyned ymaith, hwy 
a dagwyd gan ofalon, a golud, a 
melyswedd buchedd, ac nid ydynt 
yn dwyn ffrwyth i berffeithrwydd. 

15 Â'r hwn ar y tir da, yw y rhai 
hyn, y rhai â chalon hawddgar a 
da, o tn yn gwrandaw 'r gair, ac yn 
ei gadw, ac yn dwyn ffrwyth trwy 
amynedd. 

i6 Nid yw neb wedi goleu can- 
wyll, yn ei chuddio hi â llestr, neu 
yn ei dodi dan wely; eithr yn ei 
gosod ar ganhwyllbren, fel y caffo 
y rhai a ddêl i mewn weled y gol- 
euni. 

17 Canys nid oes dim dirgel, a'r 
ni bydd amlwg ; na dim cuddiedig, 
a'r ni's gŵybyddir, ac na ddaw i'r 
goleu. 

18 Edrychwch am hynny pa fodd 


S. LUC, VIII. 


y.elywoch: canys pwy bynnag y 
mae ganddo, y rhoddir iddo; a'r 
neb nid oes ganddo, ïe, yr hyn y 
mae yn tybied ei îod ganddo, a 
ddygir oddi arno. 

19 8] Daeth atto hefyd ei fam a'i 
îrodyr; ac ni allent ddyfod hyd 
atto gan y dorf. 

20 A mynegwyd iddo gan rai, yn 
dywedyd, Y mae dy fam a'th frodyr 
yn sefyll allan, yn ewyliysio dy 
weled. 

91 Ac efe a attebodd ac a ddy- 
wedodd wrthynt, Fy mam i a'm 
brodyr i yw y rhai hyn sy yn gwran- 
daw gair Duw, ac yn ei wneuthur. 

22 4J A bu ar ryw ddiwrnod, ac 
efe aaethi long, efe a'i ddisgybl- 
ion: a dywedodd wrthynt, Awn 
trosodd i'r tu hwnt i'r llyn. A hwy 
a gychwynasant. 

23 Ac fel yr oeddynt yn hwylio, 
eîe a hunodd: a chawod o wynt a 
ddisgynodd ar y llyn ; ac yr oeddynt 
yn llawn o ddwfr, ac mewn enbyd- 
iwydd. 

24 A hwy a aethant atto, ac a'i 
deffroisant ef, gan ddywedyd, O 
Feistr, Feistr, darfu am danom. Ac 
efe a gyfododd, ac a geryddodd y 
gwŷnt a'r tonnau dwîr: a hwya 
beidiasant, a hi a aeth yn dawel. 

25 Ac eîe a ddywedodd wrthynt, 
Pa le y mae eich íydd chwi? A hwy 
wedi ofni, a ryfeddasant, gan ddy- 
wedyd wrth eu gilydd, Pwy yw 
hwn, gan ei fod yn gorchymyn i'r 
gwyntoedd ac i'r dwfr heîyd, a 
hwythau yn ufuddhâu iddo? 

26 8] A.hiwy a hwyliasant i wlad 
y Gadareniaid, yr hon sydd o'r tu 
arall ar gyfer Galilea. 

97 Ac wedi iddo fyned allan i 
dir, cyfarîu ag eî ryw wr o'r ddinas, 
yr hwn oedd ganddo gythreuliaid er 
ys talm o amser ; ac ni wisgai ddill- 
ad, ac nid arhosai mewn tŷ, ond 
yn y beddau. 

28 Hwn, wedi gweled yr Iesu, a 
dolefain, a syrthiodd i lawr ger ei 
fron ef, ac a ddywedodd â lleî 
uchel, Beth sydd i mi â thi, O Iesu, 
Fab Duw goruchaf? yr wyf yn at- 
tolwg i ti na'm poenech. 

29 (Canys efe a orchymynasai i'r 

HU 


yspryd aflan ddyfod allan o'r dyn. 
Canys llawer o amserau y cipiasai 
ef: ac efe a gedwid yn rhwym â 
chadwynau, ac â llyffetheiriau; ac 
wedi dryllio y rhwymau, efe a yrr- 
wyd gan y cythraul i'r diffeithwch) 

30 A'r Iesu a ofynodd iddo, gan 
ddywedyd, Beth yw dy enw di? 
Yntau a ddywedodd, Lleng: canys 
wir o gythreuliaid a aethent iddo 
ef. 

391 A hwya ddeisyfiasant arno, 
na orchymynai iddynt fyned i'r 
dyînder. ; 

32 Ac yr oedd yno genfaint o 
foch lawer yn pori ar y mynydd: a 
hwynt-hwya attolygasant iddo adael 
iddynt fyned i mewn i'r rhai hynny. 
Ac eîe a adawodd.iddynt. 

33 A'r cythreuliaid a aethant allan 
o'r dyn, ac a aethant i mewn i'r 
moch : a'r genfaint a ruthrodd oddi 
ar y dibyn i'r llyn, ac a foddwyd. 

34 A phan welodd y meichiaid yr 
hyn a ddarfuasai, hwy a ffoisant, ac 
a aethant ac a fynegasant yn y ddin- 
as, ac yn y wlad. 

35 A hwy a aethantallan i weled 
y peth a wnelsid ; ac a ddaethant at 
yr Iesu, ac a gawsant y dyn o'r hwn 
yr aethai y cythreuliaid allan, yn e 
ddillad, a'i iawn bwyll, yn eistedd 
wrth draed yr Iesu: a hwy a ofn- 
asant. 

36 A'r rhai a welsent, a fynegas- 
ant hefyd iddynt pa fodd yr iach- 
asid y cythreulig. 

37 4] A'r holl lïaws o gylch gwlad 
y Gadareniaid a ddymunasant arno 
fyned ymaith oddi wrthynt; am eu 
bod mewn oîn mawr. Ac eîe wedi 
myned i'r llong, a ddychwelodd. 

38 A'r gwr o'r hwn ŷr aethai y 
cythreuliaid. allan, a ddeisyíiodd 
arno gael bod gyd ag eî: eithr yr 
Iesu a'i danfonodd ef ymaith, gan 
ddywedyd, 

39 Dychwel i'th dŷ, a dangos 
faint o bethau a wnaeth Duw i ti. 
Ac efe a aeth, dan bregethu trwy 
gwbl o'r ddinas, faint a wnaethai yr 
Iesu iddo. 

40 A bu, pan ddychwelodd yr 
Iesu, dderbyn o'r bobl eî: canys yr 
oeddynt oll yn disgwyl âm dano er. 


S. LUC, IX. 


41 6] Ac wele, daeth gwr a'i enw 
lairus; ac efe oedd lywodraethwr 
y synagog : ac efe a syrthiodd wrth 
draed yr Iesu, ac a attolygodd iddo 
ddyfod i'w dŷ eî: 

42 O herwydd yr oedd iddo ferch 
unig-anedig. ynghŷlch deuddeng 
miwydd oed, a hon oedd yn marw. 
(Ond fel yr oedd efe yn myned, y 
bobloedd a'i gwasgent ef. 

43 4] A gwraig, yr hon oedd mewn 
diferlif gwaed er ys deuddeng mlyn- 
edd, yr hon a dreuliasai ar physyg- 
wŷr ei holl fywyd, ac ni's gallai 
gael gan neb ei hiachâu, 

44 A ddaeth or tu cefn, ac a 


gyífyrddodd ag ymyl ei wisg ef. 


ac yn y fan y safodd diferlif ei 
gwaed hi. 

45 A dywedodd yr Iesu, Pwy yw 
a gyfîyrddodd â mi? Ac a phawb 
yn gwadu, y dywedodd Pedr, a'r 
rhai oedd gyd ag ef, O Feistr, y mae 
y bobloedd yn dy wasgu, ac yn dy 
flino; aca ddywedi di, Pwy yw a 
gyífyrddodd â mi? 

46 A'r Iesu a ddywedodd, Rhyw 
un a gyffyrddodd â mi: canys mi a 
wn fyned rhinwedd allan o honof. 

4? A phan welodd y wraig nad 
oedd hi guddiedig, hi a ddaeth dan 
grynu, ac a syrthiodd ger ei fron ef, 
ac a fynegodd iddo, y'ngŵydd yr 
holl bobl, am ba achos y cyffyrdd- 
asai hi ag ef, ac fel yr iachasid hi 
yn ebrwydd. 

48 Yntau a ddywedodd wrthi, 
Cymmer gysur, ferch; dy ffydd 
a'th iachaodd: dos mewn tangneíf- 
edd.) 

49 4] Ac efe etto yn llafaru, daeth 
un o dŷ llywodraethwr y synagog, 
gan ddywedyd wrtho, Bu farw dy 
ferch: na phoena mo'r Athraw. 

50 A'r Iesn pan glybu hyn, a'i 
hattebodd ef, gan ddywedyd, Nac 
ofna: cred yn unig, a hi a iachêir. 

51 Ac wedi ei fyned ef i'r tŷ, ni 
adawodd i neb ddyfod i mewn, ond 
Pedr, ac Iago, ac Ioan, a thad yr 
eneth a'i mam. 

54 Ac wylo a wnaethant oll, a 
chwynîan am dani. Eithr efe a 
ddywedodd, Nac wylwch: nid 
marw hi; eithr cysgu y mac. 

j 89 


53 A hwy a'i gwatwarasant ef, 
am iddynt wybod ei marw hi. 

54 Ac efe a'u bwriodd hwynt oll 
allan, ac a'i cymmeith hi erbyn ei 
llaw, ac a lefodd, gan ddywedyd, 
Herlodes, cyfod. 

55 A'i hyspryd hi a ddaeth dra- 
chefn, a hi a gyfododd yn ebrwydd : 
ac efe a orchymynodd roi bwyd 
iddi. 

56. A synnu a wnaeth ar ei rhïeni 
hi: ac efe a orchymynodd iddynt, 
na ddywedent i neb y peth a 
wnaethid. 

PEN. IX. 

1 Crist yn anfon eì upostolion ìi wneuthur rhy - 
feddodau, ac î bregethu. 7 Herod yn 
chwennych gweled Crist. 7 Crist yn 
porthi pum mil: 18 yn ymofyn beth yr 
oedd y byd yn eì dybied am dano : 99 yn 
rhag fynegi ei ddioddefaint : 93 yn gosod 
allun ì bawb siampl u'i dd:oddefgarwch. 
98 Ei weddnewidiad ef. 37 Mae efe yn 
iachâu y lloerig: 43 a thrachefn yn 
rhug-rybuddio ei ddisgyblion um ei ddi- 
oddefaint: 46 yn canmol gostyngeiud- 
rwydd : 51 yn gorchymyn iddynt ddangos 
llarieidd-dra tu ag at bawb, heb chwen- 
mych dïal. 57 Rhai yn chwennych a 
ganlyn ef, ond dan ammod, 


A eïeaa alwodd ynghŷd ei ddeu- 

ddeg disgybl, ac a roddes idd- 
ynt feddiant ac awdurdod ar yr holl 
gythreuliaid, ac i iachâu clefydau. 

2 Ac efe a'u hanfonodd hwynt i 
bregethu teyrnas Duw, ac i iachâu 
y rhai cleifion. . 

3 Ac efe a ddywedodd wrthynt, 
Na chymmerwch ddim i'r daith, na 
ffyn, nac ysgrepan, ma bara, nac 
arian ; ac na fydded gennych ddwy 
bais bob un. 

4 Ac i ba dŷ bynnag yr eloch i 
mewn, arhoswch yno, ac oddi yno 
ymadêwch. 

5A pha rai bynnag ni'ch derbyn- 
iant, pan eloch allan o'r ddinas 
honno, ysgydwch hyd yn oed y 
llwch oddi wrth eich traed, yn dyst- 
iolaeth yn en herbyn hwynt. 

6 Ac wedi iddynt fyned allan, 
hwy a aethant trwy 'r trefi, gan bre- 
gethu yr efengyl, a iachâu ym mhob 
lle. ' 

7 4] A Herod y tetrarch a glybu y 
cwbl oll a wnaethid ganddo ; ac ete 
a betrusodd, am fod rhai yn dy- 
wedyd gyfodi Ioan o feirw; 

8 A rhai eraill, ymddangos o 


S. LUC, IX. 


Elïas ; a rhai eraill, mai prophwyd, 
un o'r rhai gynt, a adgyfodasai. 

9 A Herod a ddywedodd, Ioan a 
dorrais i ei ben: ond pwy ydyw 
hwn yr wyf yn clywed y cyfryw 
bethau am dano? Ac, yr oedd efe yn 
ceisio ei weled ef, 

10 $] A'r apostolion, wedi dy- 
chwelyd, a fynegasant iddo y cwbl a 
wnaethent. Ac efe a'u cymmerth 
hwynt, ac a aeth o'r neilldu, i le 
anghyfannedd yn perthynu i'r ddinas 
a elwir Bethsaida. 

11 A'r bobloedd pan wybuant, 
a'i dilynasant ef : ac efe a'u derbyn- 
iodd hwynt, ac a_lafarodd wrthynt 
am deyrnas Duw, ac a iachaodd 
N rhai oedd arnynt eisiau eu hiach- 

u. 

12 A'r dydd a ddechreuodd 
hwyrhâu ; a'r deuddeg a ddaethant 
ac a ddywedasant wrtho, Gollwng 
y dyrfa ymaith, fel y gallont fyned 
i'r trefi, ac i'r wlad oddi amgylch, i 
lettya, ac i gael bwyd: canys yr 
ydym ni yma mewn lle anghyfan- 
nedd. 

13 Eithr efe a ddywedodd wrth- 
ynt, Rhoddwch chwi iddynt beth 
i'w fwytta. A hwythau a ddywed- 
asant, Nid oes gennym ni ond pŵîm 
torth, a dau bysgodyn, oni bydd i 
ni fyned a phrynu bwyd i'r bobl 
hyn oll. 

14 Canys yr oeddynt ynghŷlch 
pm mil o wŷr. Ac efe a ddywed- 
odd wrth ei ddisgyblion, Gwnewch 
iddynt eistedd yn fyrddeidiau, bob 
yn ddeg a deugain. 

15 Ac felly y gwnaethant ; a hwy 
a wnaethant iddynt oll eistedd, 

16 Ac efe a gymmerodd y pììm 
forth, a'r ddau bysgodyn, ac a 
edrychodd i fynu i'r nef, ac a'u 
bendithiodd hwynt, ac a'u torrodd, 
ac a'u rhoddodd i'r disgyblion i'w 
gosod ger bron y bobl. 

17 Ahwynt-hwyoll a fwyttasant, 
ac a gawsant ddigon : a chyfodwyd 
a weddillasai iddynt o friw-îwyd, 
ddeuddeg basgedaid. 

18 4] Bu hefyd, fel yr oedd efe 
yn gweddïo eì hunan, fod ei ddis- 
gyblion gyd ag ef: ac efe a ofynodd 
iddynt, gan ” Pwy y 

y 


mae 'r bobl yn dywedyd fy inod i? 

19 Hwythau gan atteb a ddy- 
wedasant, Ioan Fedyddiwr; ond 
eraill, mai Elïas; ac eraill, mai 
rhyw brophwyd o'r rhai gynt a ad- 
gyfododd. 

20 Ac efe a ddywedodd wrthynt, 
Ond pwy yr ydych chwi yn dywed- 
yd fy mod i? A Phedr gan alteb a 
ddywedodd, Crist Duw, 

21 Ac efe a roes orchymyn arn- 
ynt, ac a archodd iddynt na ddy- 
wedent hynny i neb. 

22 Gan ddywedyd, Mae yn rhaid 
i Fab y dyn oddef llawer, a'i wrthod 
gan yr henuriaid, a'r arch-offeiriaid, 
a'r ysgrifenyddion, a'i ladd, a'r tryd- 
ydd dydd adgyfodi. 

23 4] Ac efea. ddywedodd wrth 
bawb, Os ewyllysia neb ddyfod ar 
fy ol i, ymwaded ag ef ei hun, a 
choded ei groes beunydd, a dilyned 
fi. 

24 Canys pwy bynnag a ewyllys- 
io gadw ei einioes, a'i cyll; ond 
pwy bynnag a gollo ei einioes o'm 
hachos i, hwnnw a'i ceidw hi. 

25 Canys pa lesâd ì ddyn, er 
ynnill yr holl fyd, a'i ddifetha ei 
hun, neu fod wedi ei golli? 

26 Canys pwy bynnag fyddo cy- 
wilydd ganddo fi a'm geiriau, hwnnw 
fydd gywilydd gan Fab y dyn, pan 
ddelo yn ei ogoniant ei hun, a'r Tad, 
a'r angylion sanctaidd. 

27 Eithr dywedaf i chwi yn wir, 
Y mae rhai o'r sawl sy yn sefyll 
yma a'r ni archwaethant angau, byd 
oni welont deyrnas Duw. 

28 4] A bu, ynghŷlch wyth niwrn- 
od.wedi 'r geiriau hyn, gymmeryd 
o hono ef Pedr, ac Ioan, ac Iago, 
a myned i fynu i'r mynydd ìi weddïo. 

29 Ac fel yr oedd efe yn gwedd- 
ïo, gwedd ei wynebpryd eî a new- 
idiwyd, a'i wisg oedd yn wen 
ddisglair. 

30 Ac wele, dau wr a gyd- 
ymddiddanodd ag ef, y rhai oedd 
Moses ac Elïas. 

391 Y rhai a ymddangosasant 
mewn gogoniant, ac a ddywedasant 
am ei ymadawiad ef, yr hwn a gyf- 
lawnai efe yn Ierusalem. - 

32 A Phedr, a'r rhai oedd gyd 


S. LUC, IX. 


ag ef, oeddynt wedi trymhâu gan 
gysgu: a phan ddihunasant, hwy a 
welsant ei ogoniant ef, a'r ddau wr, 
y rhai oedd yn sefyll gyd ag ef. 

33 A bu, a hwy yn ymadaw oddi 
wrtho ef, ddywedyd o Pedr wrth 
yr Iesu, O Feistr, da yw i ni fod 
yma: gwnawn dair pabell; un i ti, 
ac un i Moses, ac un i Elïas: heb 
wybod beth yr oedd yn ei ddywed- 
yd. 
34 Ac fel yr oedd efe yn dywed- 
yd hyn, daeth cwmmwl ac a'u cys- 
gododd hwynt : a hwynt-hwy a oîn- 
asant wrth fyned o honynt i'r cwm- 
mwl. 

35 A daeth llef allan o'r cwm- 
mwl, gan ddywedyd, Hwn yw fy 
Mab anwyl: gwrandewch ef. 

36 Ac wedi bod y llef, cafwyd 
yr Iesu yn unig. A hwy a gelasant, 
ac ni fynegasant i neb y dyddiau 
hynny ddim o'r pethau a welsent. 

37 0 A darfu drannoeth, pan 
ddaethant i wared o'r mynydd, i 
dyrfa fawr gyfarfod ag ef. 

38 Ac wele, gwr o'r dyrfa a ddo- 
lefodd, gan ddywedyd, O Athraw, 
yr wyf yn attolwg i ti, edrych ar fy 
mab ; canys fy unig-anedig yw. 

39 Ac wele, y mae yspryd yn ei 
gymmeryd ef, ac yntau yn ddisym- 
mwth yn gwaeddi; ac y mae yn ei 
ddryllio ef, hyd oni falo ewŷn; a 
braidd yr ymedy oddi wrtho, wedi 
iddo ei ysigo ef. 

40 Ac mi a ddeisyfiais ar dy ddis- 
gyblion di ei fwrw ef allan ; ac ni's 
gallasant. 

41 Â'r Iesu gan atteb a ddywed- 
odd, O genhedlaeth anffyddlon a 
throfaus, pa hŷd y byddaf gyd â 
chwi, ac y'ch goddefaf? dwg dy 
fab yma. 

42 Ac fel yr oedd efe eito yn 
dyfod, y cythraul a'i rhwygodd ef, 
ac a'i drylliodd : a'r Iesu a gerydd- 
odd yr yspryd aílan, ac a iachaodd 
y bachgen, ac a'i rhoddes ef i'w dad. 

43 4 A brawychu a wnaethani 
oll gan fawredd Duw. Ac a phawb 
yn rhyfeddu am yr holl bethau a 
wnaethai yr Iesu, efe a ddywedodd 
wrth ei ddisgyblion, 

a4 Wd yn eich clust- 


iau yr ymadroddion hyn: canys 
Mab y dyn a draddodir i. ddwylaw 
dynion. 

45 Eithr hwy ni wybuant y gair 
hwn, ac yr oedd yn guddiedig oddi 
wrthynt, fel na's deallent ef: ac yr 
oedd arnynt arswyd ymofyn ag erf 
am y gair hwn. 

46 4] A dadl a gyfododd yn eu 
plith, pwy a fyddai îwyaf o honynt. 

47 Â'r Iesu, wrth weled meddwl 
eu calon hwynt, a gymmerth fach- 
gennyn, ac a'i gosododd yn ei ymyl, 

48 Ac a ddywedodd wrthynt, 
Pwy bynnag a dderbynio y bach- 
gennyn hwn yn fy enw i, sydd yn 
fy nerbyn i; a phwy bynnag a'm 
derbynio i, sydd yn derbyn yr hwn 
a'm hanfonodd i ; canys yr hwn sydd 
leiaf yn eich plith chwi oll, hwnnw 
a fydd mawr. 

49 4 Ac Ioan a attebodd ac a 
ddywedodd, O Feistr, ni a welsom 
ryw un yn dy enw di yn bwrw allan 
gythreuliaid; ac a waharddasom 
iddo, am nad oedd yn canlyn gyd 
â ni. 

50 Â'r Iesu a ddywedodd wrtho, 
Na waherddwch iddo: canys y neb 
nid yw i'n herbyn, trosom ni y 
mae. 

51 4] A bu, pan gyflawnwyd y 
dyddiau y cymmerid ef i fynu, 
yntau a roddes ei fryd ar fyned i 
[erusalem. 

59 Ac efe a ddanfonodd genhad- 
au o flaen ei wyneb: a hwy wedi 
myned, a aethant i mewn i dref y 
Samariaid, i barottôi iddo ef. 

53 Ac ni's derbyniasant hwy eî, 
oblegyd fod ei wyneb ef yn tueddu 
tu a Ierusalem. 

54 A'i ddisgyblion ef, Iago ac 
Ioan, pan welsant, a ddywedasant, 
Arglwydd, a îynni di ddywedyd o 
honom am ddyfod tân ìi lawr o'r nef, 
a'u difa hwynt, megis y gwnaeth 
Elïas? 

55 Ac efe a drodd, ac a'u cerydd- 
odd hwynt; ac a ddywedodd, Ni 
wyddoch o ba yspryd yr ydych 
chwi. 

56 Canys ni ddaeth Mab y dyn i 
ddistrywio eneidiau dynion, ond i'w 
cadw, A hwy a aethant i dref arall. 


S. LUC, X. 


5? 9A bu, a hwy yn myned, 
ddywedyd o ryw un ar.y ffordd 
wrtho eî, Arglwydd, mi a'th gan- 
lyna! i ba le. bynnag yr elych. 

58 A'r Iesu a ddyw edodd wrtho, 
Y mae gan y llwynogod ffauau, a 
chan adar yr awyr nythod ; ond gan 
Fab y dyn nid oes lle y rhoddo. ei 
ben i lawr. 

9 Ac efea ddywedodd wrth un 


arall, Dilyn fi. Ac yntau a ddy- 
wedodd, Arglwydd, gâd i mi yn 


gyntaf fyned a chladdu fy nhad, 

60 Eithr yr Iesu a ddywedodd 
wrtho. Gad i'r meirw gladdu en 
meirw; ond dos di a phregetha 
deyrnas Dnw, 

61 Ac un arall hefyd a ddywed- 
odd, Mi a'th ddilynaf ; di, O Arw- 
lwydd; ond gâd'i mi yn gyntaf 
ganu yn iach i'r rhai sy yn fy nhŷ. 

62 A'r Iesu a ddywedodd wrtho, 
Nid oes neb a'r sydd yn rhoi ei law 
ar yr aradr, ac yn edrych ar y peth- 
au sydd o'i ol, yn gymmwys ì deyrn- 
us Duw. 

PEN. X. 

1. Crist yn anfon allan ar umraith ddeg. dis- 
gybl a thrucain ì wneuthur gwyr EMas, 
aci bregethu; 17 yn eu rhybuddio hwy 
ifod yn ostyngedig, ac ym mha beth y 
sorfoleddent: 1 yn dïolch i*w dad am 
eras: 93 yn mawrygu dedwydd gyflwr 
ei eglwys: 95 yn dysgu y cyfreithiwr y 
modd ìi gael bywyd tragywyddol, ac ìi 
gymmeryd pawb yn gymmydog iddo, a'r 
a jo ug eisiau eì drugaredd ef arno : 41 yn 
argyhoeddi Murtha, ac yn canmol Mair 
ei chwaer hi. 


Vv / EDE y pcthau hyn, yr or- 

deiniodd yr Arglwydd ddeg 
a thriusain eraill hefyd, ac a'u dan- 
fonodd hwynt bob yn ddau o flaen 
ei wyneb i bob dinas a man lle yr 
oedd eîe ar fedr dyfod. 

2 Am hynny efe a ddywedodd 
wrthynt, Y cynhauaf yn wir sydd 
fawr, ond y gweithwŷr yn anaml: 
gweddïwch gan hynny ar Arglwydd 
y cynhauaf, am ddanfon allan weith- 
wŷr i'w gynhauaf, 

3 Ewch: wele, yr wyf fi yn eich 
danfon ehwi fel ŵyn ym mysg 
bleiddiaid. 

4 Na ddygwch god, nac ysgrep- 
an, nac esgidiau; ac na chyîerch- 
wch well i neb ar y ffordd. 

5 Ac i ba dŷ bynnag yr eloch i 

92 


mewn, yn gyntaf dywedwch, 'T: 
nefedd i'r tŷ hwn. 

6 Ac o bydd yno fab tangnefedd, 
eich tangnefedd a orphwys a arno: os 
amgen, hi a ddychwel attoch chwi. 

7 Ac yn y tŷ hwnnw arhoswch, 
gan fwytta ac yîed y cyfryw bethau 
aga gaffoch ganddynt: canys teil- 
wng yw i'r gweithiwr eì gyflog. Na 
threiglwch o dŷ i dŷ. 

8 A pha ddinas bynnag yr eloch 
iddi, a hwy yn eich derbyn, bwyt- 
têwch y cyfryw bethau ag a rodder 
ger eich bronnau : 

9 Ac iachêwch y cleifion a fyddo 
ynddi, a dywedwch wrthynt, Daeth 
teyrnas ì'uw yn agos attoch. 

10 Eithr pa ddinas bynnag yr 
eloch iddi, a hwy heb eì ich der byn, 
ewch allan i'w heolydd, a dywed- 
wch, 

11 Hyd yn oed y llwch, yr hwn 
a lynodd wrthym o'ch dinas, yr 
ydym yn ei sychu ymaith i chwi: er 
hynny gwybyddwch hyn, fod teyrn- 
as Duw wedi nesâu attoch. 

12 Eithr dywedaf wrthych, mai 
esmwythach fydd i Sodom yn y 
Gad hwnnw, nag i'r ddinas honno. 

3 Gwae di, Corazin ; gwae di, 
Bethed canys pe gwnaethid yn 
'Fyrus a Sidon y gweithredoedd 
nerthol a wnaethpwyd yn eich plith 
chwi, hwy a edifarhasent er ys 
falm, gan eistedd mewn sachlïain a 
lludw. 

14 Eithr esmwythach fydd i Tyrus 
â Sidon yn y farn, nag i chwi. 

15 A thithau, Capernaum, yr hon 
a ddyrchaîwyd hyd y nef, a dynnii 
i lawr hyd yn uffern. 

16 Y neb sydd yn eich gwrandaw 
chwi, sydd yn fy ngwrandaw i; a'r 
neb sydd yn eich dirmygu chwi, 
sydd yn fy nirmygu i : a'r neb sydd 
yn fy nirmygu i, sydd yn dirmygn 
yr hwn a'm hanfonodd i. 

17 4] A'r leg a thrugain a ddy- 
chwelasant gyd â llawenydd, gan 
ddywedyd, Arglwydd, hyd yn oed y 
cythreulaid a ddarostyneir i ni, yn 
dy enw di. 

18 Ac efe a ddywedodd wrthynt, 
Mi a welais Satan megis. eilien, 
yn syrthio o'r nef... 0.) 


ang- 


S. LUC, X. 


19 Wele, yr ydwyf fi yn rhoddi 
i chwi awdurdod i sathru ar seirph, 
ac ysgorpionau, ac ar holl gryfder 
y gelyn ; ac nid oes dim a wna ddim 
niwed i chwi. 

20 Eithr yn hyn na lawenhêwch, 
fod yr ysprydion wedi eu darostwng 
i chwi ; ond llawenhêwch yn hytr- 
ach, am fod eich enwau yn ysgrif- 
enedig yn y nefoedd. 

21 6] Yr awr honno yr Iesu a 
iawenychodd yn yr yspryd, ac a 
ddywedodd, Yr wyf yn diolch i ti, 
O Dad, Arglwydd nef a daear, am 
guddio o honot y pethau hyn oddi 
wrth y doethion a'r deallus, a'u dat- 
guddio o honot ì rai bychain: yn 
wir, O Dad; oblegyd felly y gwelid 
yn dda yn dy olwg di. 

»2 Pob peth a roddwyd i mi gan 
îy Nhad: ac ni wyr neb pwy yw y 


.Mab, ond y Tad; na phwy yw y 


; 


'Tad, ond y Mab, a'r neb y mynno 
y Mab ci ddatguddio iddo. 

v3 6] Ac efe a drodd at ei ddis- 
gyblion, ac a ddywedodd o'r neilldu, 
Gwyn fyd y llygaid sy yn gweled y 
pethau yr ydych chwi yn eu gwel- 
ed. 
| 24 Canys yr wyf yn dywedyd i 
chwi, ewyllysio o lawer o broph- 
wydi a brenhinoedd weled y pethan 
yr ydych chwi yn eu gweled, ac ni's 
gwelsant; a chlywed y pethau yr 
ydych chwi yn eu clywed, ac ni's 
clywsant. 

95 4] Ac wele, rhyw gyfreithiwr 
a gododd, gan ei demtio ef, a dy- 
wedyd, Athraw, pa beth a wnaf i 
gael eliîeddu.bywyd tragywyddol? 

26 Yntau a ddywedodd wrtho, 
Pa beth sydd ysgrifenedig yn y gyf- 
raith? pa îodd y darlleni? | 

27 Ac efe gan atteb a ddywed- 
odd, Ti a geri yr Arglwydd dy 
Dduw â'th holl galon, ac &ih holl 
enaid, ac â'th hoìl nerth, ac â'th 
holl feddwl ; a'th gymmydog fel ti 
dy hun. 

v8 Yntau a ddywedodd wrtho, 
'Ti a attebaist yn uniawn : gwna hyn, 
a byw fyddi. 

29 Eithr efe, yn ewyllysio ei gyf- 
iawnhâu ei hun, a ddywedodd wrth 

93 


yr Iesu, A phwy yw fy nghymmyd- 
og? 


30 Â'r Iesu gan atteb a ddywed- 
odd, Rhyw ddyn oedd yn myned i 
wared o Ierusalem i Iericho; ac a 
syrthiodd ym mysg lladron, y rhai 
wedi ei ddïosg ef, a'i archolli, a 
aethant ymaith, gan ei adael yn 
hanner marw. 

31 Ac ar ddamwain rhyw offeir- 
iad'a ddaeth i wared y ffordd honno: 
a phan ei gwelodd, efe a aeth o'r tn, 
arall heibio. 

32 A'r nn íîfunud Lefiad hefyd, 
wedi dlyîod i'r fan, a'i weled ef, a 
aeth o'r tu arall heibio. 

33 Eithr rhyw Samariad, wrth 
ymdaith, a ddaeth atto eî: a phan 
ei gwelodd, a dostnriodd, 

34. Ac a aeth atto, ac a rwymodd 
ei archollion ef, gan dywallt yn- 
ddynt olew a gwin ; ac a'i gosododd 
eî ar ci anifail ei hun, ac a'i dug eî 
i'r lletty, ac a'i hamgeleddodd. 

35 Â thrannoeth wrth fyned ym- 
aith, efe a dymnodd allan ddwy 
geiniog, ac a'u rhoddes i'r llettywr, 
ac a ddywedodd wrtho, Cymmer 
ofal drosto: a pha beth bynnag a 
dreuliech yn ychwaneg, pan ddel- 
wyf dracheîn, mi a'i talaf i ti. 

36 Pwy gan hynny o'r tri hyn, yr 
ydwyt ti yn tybied ei îod yn gym- 
mydog i'r hwn a syrthiasai ym 
mhìlith y lladron? 

37 Ac efe a ddywedodd, Yr iwn 
a wnaeth drugaredd agef. A'r Iesu 
am hynny a ddywedodd wrtho, Dos, 
a gwna dithau yr un modd. 

38 4] A bu, a hwy yn ymdeithio, 
ddyfod o hono i ryw dreî: a rhyw 
wraig a'i henw Martha a'i derbyn- 
iodd ef i'w thy. 

39 Ac i hon yr oedd chwaer a 
elwid Mair, yr hon hefyd a eistedd- 
odd wrth draed yr Iesu, ac a wran- 
dawodd av ei ymadrodd eî. 

40. Ond Martha oedd drafferthus 
ynghŷlch llawer o wasanaeth: a 
chan sefyll ger llaw, hi a ddywed- 
odd, Arglwydd, onid oes oîal gen- 
nytam i'm chwaer îy ngadael ìi îy 
hun i wasanaethu? dywed wrthi gan 
hynny am fy helpio. ^ 


S. LUC, XI. 


41 Â'r Iesu a attebodd ac a ddy- 
wedodd wrthi, Martha, Martha, 
gofalus a thrafferthus wyt ynghŷlch 
llawer o bethau : 

42 Eithr un peth sydd angen- 
yheidiol. A Mair a ddewisodd y 
rhan dda, yr hon ni ddygir oddi 
arni. 

PEN. XI. i 
y! ÌO, i- 
; « * yfo bm dr gyn ry cyu 
Jelly i ni bethau da. A4 Wrth fwrw 
allan gythraul mud, y mae efe yn ceryddu 
y Phariseaid cablaidd : 28 ac yn dangos 
pwy sydd jendigedig : 99 ac yn pregethu 
“'r bobl; 37 ac yn argyhoeddi ffug sanct- 
euldrwydd y Phariseaid, a'r ysgrifen- 
yddion, o'r cyfreithwŷr. 
BU, ac efe mewn rhyw fan yn 
gweddïo, pan beidiodd, ddy- 
wedyd o un o'i ddisgyblion wrtho, 
Arglwydd, dysg i ni weddïo, megis 
ag y dysgodd Ioan i'w ddisgyblion. 

2 Ac efe a ddywedodd wrthynt, 
Pan weddïoch, dywedwch, Ein Tad 
yr hwn wyt yn y nefoedd, Sanct- 
eiddier dy enw. Deued dy deyrn- 
as. Gwneler dy ewyllys, megis yn 
y nef, felly ar y ddaear hefyd. 

3 Dyro i ni o ddydd i ddydd ein 
bara beunyddiol. 

4 A maddeuini ein pechodau: 
canys yr ydym ninnau yn maddeu i 
bawb sy yn ein dyled. Ac nac ar- 
wain ni i brofedigaeth ; eithr gwared 
ni rhag drwg. 

5 Ac efea ddywedodd wrthynt, 
Pwy o honoch fydd iddo gyfaill, ac 
a â atto hanner nos, ac a ddywed 
wrtho, O gyfaill, moes i mi dair 
torth yn echwyn : 

6 Canys cyfaill i mi a ddaeth at- 
taf wrth ymdaith, ac nid oes gennyf 
ddim i'w ddodi ger ei îron eî: 

7 Ac yntau oddi mewn a ettyb 
ac a ddywed, Na flina fi: yn awr 
y mae y drws yn ganad, a'm plant 
gyd â mi yn y gwely ; ni allaf godi 
a'urhoddiiti? 

8 Yr wyf yn dywedyd i chwi, Er 
na chyfyd efe a rhoddi iddo, am ei 
fod yn gyfaill iddo ; etto o herwydd 
ei daerni, efe a gyfyd ac a rydd 
iddo gynnifer ag y sydd arno eu 
heisiau. 

9 Ac yr ydwyf yn dywedyd i 
chwi, Gofynwch, a rhoddir i chwi; 

4 


ceisiwch, a chwi a gewch ; curwch, 
ac fe a agorir i chwi. 

10 Canys pob un sydd yn gofyn, 
sydd yn derbyn; a'r neb sydd yn 
ceisio, sydd yn cael; ac i'r hwn 
sydd yn curo, yr agorir. 

11 Os bara a ofyn mab i un O 
honoch chwi sy dad, a ddyry efe 
garreg iddo? ac os pysgodyn, a 
a ddyry efe iddo sarph yn lle pysg- 
odyn? 

12 Neu os gofyn eîe ŵy, a ddyry 
efe ysgorpion iddo? 

13 Os chwychwi gan hynny, y 
rhai ydych ddrwg, a fedrwch roi 
rhoddion da i'ch plant chwi; pa 
faint mwy y rhydd «ich 'T«d o'r neí 
yr Yspryd Glân i'r rhai a ofyno 
ganddo? 

14 4] Ac yr oedd efe yn bwrw 
allan gythraul, a hwnnw oedd fud. 
A bu, wedi i'r cythraul fyned allan, 
i'r mudan lafaru ; a'r bobloedd a 
ryfeddasant. 

15 Eithr rhai o honynta ddywed- 
asant, Trwy Beelzebub, pennaeth 
y cythreuliaid, y mae efe yn bwrw 
allan gythreuliaid. 

16 Ac eraill, gan ei demtio, a 
geisiasant ganddo arwydd o'r nef. 

17 Yntau, yn gwybod eu medd- 
yliau hwynt, a ddywedodd wrth- 
ynt, Pob teyrnas wedi ymrannu yn 
ei herbyn ei hun, a anghyfanneddir; 
a thŷ yn erbyn tŷ, a syrth. 

18 Ac os Satan hefyd sydd wedi 
ymrannu yn ei erbyn ei hun, pa 
fodd y sail ef deyrnas ef? gan eich 
bod yn dywedyd, mai trwy Beel- 
zebub yr wyf fi yn bwrw allan gy- 
threuliaid. 

19 Ac os trwy Beelzebub yr wyf 
fi yn bwrw allan gythreuliaid, trwy 
bwy y mae eich plant chwi yn eu 
bwrw hwynt allan? am hynny y 
byddant hwy yn farnwŷr arnoch 
chwi. 

20 Eithr os myfi trwy fys Duw 
ydwyf yn bwrw allan gythreuliaid, 
dïammeu ddyfod teyrnas Duw at- 
toch chwi. 

21 Pan fyddo un cryf arfog yn 
cadw ei neuadd, y mae yr hyn sydd 
ganddo mewn heddwch : 

22 Ond pan ddêl un cryfach nag 


S.LUC, XI. 


eÎ arno, a'i orchfygu, efe a ddwg 
ymaith ei holl arïogaeth ef, yn yr 
hon yr oedd yn ymddiried, ac a ran 
ei anrhaith ef. 

23 Y neb nid yw gyd â mi, sydd 
yn fy erbyn: a'r neb nid yw yn 
casglu gyd â mi, sydd yn gwasgaru. 

24 Pan el yr yspryd aflan allan 
o ddyn, efe a rodia mewn lleoedd 
sychion, gan geisio gorphwysdra : a 
phryd na chaffo, eîe a ddywed, Mi 
a ddychwelaf i'm tŷ o'r lle y daeth- 
um allan. 

22 A phan ddêl, y mae yn ei 
gael wedi ei ysgubo a'i drefnu. 

26 Yna yr â efe, ac y cymmer 


tto saith yspryd eraill gwaeth nag. 


ef eihun; a wya anti mewn, ac 
a arhosant yno: a diwedd y dyn 
hwnnw fydd gwaeth nâ'i ddechreu- 
ad. 

27 4] A bu, fel yr oedd eîe yn dy- 
wedyd hyn, rhyw wraig o'r dyrfa a 
gododd ei llef, ac a ddywedodd 
wrtho, Gwŷn fyd y groth a'th ddug 
li, a'r bronnau a sugnaist. 

48 Ond eîe a ddywedodd, Yn 
hytrach gwŷn fyd yrhai sydd yn 

gwrandaw gair Duw, ac yn ei gadw. 
', 99 g] Ac wedi i'r bobloedd ym- 
dyrru ynghŷd, eîe a ddechreuodd 
ddywedyd, Y genhedlaeth hon sydd 
ddrwg : y mae hi yn ceisio arwydd ; 
ac arwydd ni roddir iddi, ond ar- 
wydd Ionas y prophwyd. 

30 Canys fel y bu Ionas yn ar- 
wydd i'r Ninefeaid, felly y bydd 
Mab y dyn hefyd i'r genhedlaeth 
hon. 

31 Brenhines y dehau a gyfyd yn 
y farn gyd â gwŷr y genhedlaeth 
hon, ac a'u condemnia hwynt: am 
iddi hi ddyfod o eithafoedd y ddaear 
i wrandaw doethineb Solomon; ac 
wele, un mwy nâ Solomon yma, 

32 Gwŷr Ninefe a godant i fynu 
yn y farn gyd â'r genhedlaeth hon, 
ac a'i condemniant hi: am iddynt 
edifarhâu wrth bregeth Ionas: ac 
wele, un mwy nâ Ionas yma. 

33 Ac nid yw neb wedi goleu 
canwyll, yn eì gosod mewn lle 
dirgel, na than lestr; eithr ar gan- 
hwyllbren, fel y gallo y rhai a ddelo 
i mewn weled y goleuni, 

95 


34. Canwyll y corph yw 'r llygad: 
am hynny pan fyddo dy lygad yn 
syml, dy holl gorph hefyd fydd 
oleu; ond pan fyddo dy lywad yn 
ddrwg, dy gorph hefyd îydd tywyll. 

35 Edrych am hynny rhag i'r 
goleuni sydd ynot fod yn dywyll- 
wch. 

36 Os dy holl gorph gan hynny 
sydd oleu, heb un rhan dywyll 
ynddo, bydd y cwbl yn oleu, megis 
pan fo canwyll â'i llewyrch yn dy 
oleuo di. 

37 4] Ac fel yr oedd efe yn llaf- 
aru, rhyw Pharisead a ddymunodd 
arno giniawa gyd ag ef. Ac wed; 
iddo ddyfod i mewn, efe a eistedd- 
odd i fwytta. 

38 A'r Pharisead pan welodd, a 
ryfeddodd nad ymolchasai efe yn 
gyntaf o flaen ciniaw. 

39 A'r Arglwydd a ddywedodd 
wrtho, Yn awr chwychwi y Phari- 
seaid ydych yn glanhâu y tu allan 
i'r cwppan a'r ddysgl; ond eich tu 
mewn sydd yn llawn o drais a dryg- 
ioni. 

40 O ynfydion, onid yr hwn a 
wnaeth yr hyn sydd oddi allan, a 
wnaeth yr hyn sydd o fewn hefyd? 

41 Yn hytrach rhoddwch elusen 
o'r pethau sy gennych: ac wele, 
pob peth sydd lân i chwi. 

49 Eithr gwae chwi y Phariseaid: 
canys yr ydych chwi yn degymmn 
y mintys, a'r ryw, a phob llysienyn, 
ac yn myned heibio i farn a chariad 


.Duw. ŶY pethau hyn oedd raid eu 


gwneuthur, ac na adewid y lleill 
heb wneuthur. 

43 Gwae chwi y Phariseaid; 
canys yr ydych yn caru y prif-gad- 
eiriau yn y synagogau, a chyfarch 
yn y marchnadoedd. 

44 Gwae chwi, ysgrifenyddion a 
Phariseaid, ragrithwŷr; am eich 
bod fel beddau anamlwg, a'r dyniou 
a rodiant arnynt heb wybod oddi 
wrthynt. 

45 4] Ac un o'r cyfreithwŷr a at- 
tebodd ac a ddywedodd wrtho, 
Athraw, wrth ddywedyd hyn, yr 
wyt ti yn ein gwaradwyddo ninnau 
hefyd. 

46 Yntau a ddywedodd, Gwae 


S. LUC, XII. 


chwithau hefyd, y cyfreithwyr; 
canys yr ydych yn llwytho dynion 
â beichiau anliawdd eu dwyn, a 
chwi nid ydych yn cyffwrdd â'r 
beichiau ag un o'ch bysedd. 

4? Gwae chwychwi; canys yr 
ydych yn adeiladu beddau y pro- 
phwydi, a'ch tadau chwi a'u lladd- 
odd hwynt. 

48 Yn wir yr ydych yn tystiol- 
aethu, ac yn gyd-foddlon i weith- 
redoedd eich tadau: canys hwynt- 
hwy yn wir a'u lladdasant hwy, a 
chwithau ydych yn adeiladu eu 
beddau hwynt. 

49 Am hynny heîyd y dywedodd 
doethineb Duw, Anfonaf attynt 
brophwydi ac apostolion, a rhai o 
honynt a laddant ac a erlidìant. 

50 Fel y goíyner i'r genhedlaeth 
hon waed yr holl brophwydi, yr 
liwn a dywalliwyd o ddechreuad y 
byd; 

51 O waed Abel hyd waed Za- 
charïas, yr hwn a laddwyd rhwng 
yr allor a'r deml: dïau meddaf i 
chwi, Gofynir ef i'r genhedlaeth 
hon. 

52 Gwae chwychwi, y cyfreith- 
wŷr: canys chwi a ddygasoch ym- 
aith agoriad y gwybodaeth: nid 
aethoch i mewn eich hunain, a'r 
rhai oedd yn myned a_ wahardd- 
asoch ehwi. 

23 Ac fel yr oedd efe yn dywed- 
yd y pethau hyn wrthynt; y de 
chreuodd yv ysgrifenyddion a'r Pha- 
riseaid fod yn daer iawn arno, a'i 
annog i ymadrodd am lawer o beth- 
au: 

54. Gan ei gynllwyn ef, a cheisio 
hela rhyw beth o'i ben ef, ì gael 
achwyn arno. 

PEN. XT. 

Crist yn prezethu yv'w ddisgyblion am ochel 
rhagrith, uc ofn wrth ddatgan ei athraw- 
aeth ef: 10 yn rhybuddio y bobl i 
ochelyd cybydd-dra, trwy ddammeg y 
mwr goludoz a adeiladodd ysguboriau 
mwy. 99 Ni wasanaethai ni fod yn rhy 
ofalus am bethau bydol 31 ond ceisio 
teyrnas Duw, 33 a rhoddi elusen, 36a 
ood yn barod ì agoryd i'n Harglwydd pan 
guro, pu bryd bynnag y delo. â Y dylu 
gweinidosion Crist edrych ar eu siars, 
49 a disgwyl am erlid. 54. Rhaid i'r 
hobl dderbyn yr amser hwn oras, 58 obleg- 
yd peth ofnadwy yy au heb gymneodi, 


NY y cyfamser, wedi i fyrdG wn 

o bobl ymzasulu ynghyd, hyd 
oni ymsathrai y nall y llall, eie a 
ddechreuodd ddywedyd wra ei 
ddisgyblion, Yn eyntaf, gwy:iwcb 
arnoch rhag surdoes y Phariseaid, 
yr hwn yw rhagrith, 

9 Canys.nid oes dim cuddiedig, 
a'r na's datguddir; na dirgel, a'r 
ni's gwybyddir. ; 

3 Am hynny pa bethau bynnag a 
ddywedasoch yn y tywyllwch, a 
glywir yn y goleu; a'r peth a ddy- 
wedasoch yn y glust mewn ystafell- 
oedd, a bregethir ar bennau tai. 

4 Ac yr wyf yn dywedyd wrth- 
ych, fy nghyfeillion, Nac ofnwch y 
rhai sy yn lladd y corph, ac wedi 
hynny heb ganddynt ddim mwy i'w 
wnenthur, 

5 Ond rhas-ddangosaf i chwi pwy 
a ofnwch: Oînwch yr hwn, wedi y 
darffo iddo ladd, sydd ag awdurdod 
ganddo i fwrw i uffern; ïe, meddaf 
i chwi, Hwmnw a ofnwch, 

6 Oni werthir pump o adar y to 
er dwy ffyrling, ac nid oes un o 
honynt mewn anghof ger bron Duwr 

7 Ond y mae hyd yn oed blew 
eich pennau chwi yn gyfriîedig oll. 
Am hynny nac ofnwch: yr ydych 
chwi yn w:ll nâ llawer o adar y to. 

8 Ac meddaf i chwi, Pwy byn- 
nag a'm haddefo i ger bron dynion, 
Mab y dynhefyd a'i haddef yntau 
ger bron angylion Duw. 

9 A'r hwn a'm gwado i ger bron 
dynion, a wedir ger bron angylion 
Duw. 

10 A phwy bynnag a ddywedo 
air yn erbyn Mab y dyn, fe a fadd- 
euir iddo: eithr i'r neb a gablo yn 
erbyn yr Yspryd Glân, ni faddeuir. 

11 Â plan y'ch dygant i'r synag- 
ogau, ac at y llywiawdwŷr, a'r 
awdurdodau, na oïelwch pa fodd, 
neu pa beth a alteboch, neu beth a 
ddywedoch: 

12. Canys yr Yspryd Glân a ddysg 
i chwi yn yr awr honno beth sydd 
raid ei ddywedyd. 

13 4J A rhyw un o'r dyrîa a ddy- 
wedodd wrtho, Athraw, dywed 
wrth fy mrawd am rannu â myfi yr 
etifeddiaeth. a 


S. LUC, XII. 


1£ Yntau a ddywedodd wrtho, 
Y dyn, pwy a'm gosododd i yn 
farnwr, neu yn rhannwr arnoch 
chwi? ì 

15 Ac efe a ddywedodd wrthynt, 


Edrychwch, ac ymogeìwch rhag 


cybydd-dod: canys nid yw bywyd 
neb yn sefyll ar amlder y pethau 
sydd ganddo. 

16 4] Ac efe a draethodd wrthynt 
ddammeg, gan ddywedyd, 'Tir rhyw 
wr goludog a gnydiodd yn dda. 

17 Ac efe a ymresymmodd ynddo 
ei hun, gan ddywedyd, Beth a wnaf, 
am nad oes gennyf le i gasglu fy 
ffrwythau iddo? 

18 Ac efe a ddywedodd, Hyn a 
wnaf: Mi a dynnaf i lawr fy ysgub- 
oriau, ac a adeiladaf rai mwy; ac 
yno y casglaf fy holl ffrwythau, a'm 
dâ. 

19 A dywedaf wrth fy enaid, Fy 
enaid, y mae gennyt ddâ lawer wedi 
eu rhoi i gadw dros lawer o flynydd- 
oedd: gorphwys, bwytta, ŷf, bydd 
lawen. 

20 Eithr Duw a ddywedodd 
| wrtho, O ynfyd, y nos lion y gofyn- 

ant dy enaid oddi wrthyt ; ac eiddo 
pwy fydd y pethau a barottoaist? 

21 Felly y mae yr hwn sydd yn 
trysori ìddo ei hun, ac nid yw gyf- 
oethog tu ag at Dduw. 

92 4 Ac efe a ddywedodd wrth 
ei ddisgyblion, Am hyn yr wyf yn 
dywedyd wrthych, Na chymmer- 
wch ofal am eich bywyd, beth a 
ïwyttaoch ; nac am eich corph, beth 
a wisgoch. 

23 Y mae y bywyd yn fwy nâ'r 
ymborth, a'r corph yn fwy nâ'r dill- 
ad. 

24 Ystyriwch y brain : canys nid 
ydynt yn hau, nac yn medi ; i'r rhai 
nid oes gell, nac ysgubor ; ac y mae 
Duw yn eu porthi hwynt; O ba 
faint mwy yr ydych chwi yn well 
nâ'r adar ? 

25 A phwy o honoch, gan gym- 
meryd goîal, a ddichon ychwanegu 
un cufydd at ei faintioli 1 

26 Âm hynny, oni ellwch wneuth- 
ur y peth lleiaf, palam yr ydych yn 
cymmeryd gofal am y lleill 7 

2? Ysiyriwch y Mili, pa fodd y 

UU 


maent yn tyfu; nid ydynt yn llaf- 
urio, nac yn nyddu; ac yr wyf yn 
dywedyd i chwi, na wisgwyd Solo- 
mon yn ei holl ogoniant fel un oh 
rhai hyn. 

28 Ac os yw Dnw felly yn dilladu 
y llysieuyn, yr liwn sydd heddyw yn 
y maes, ac y foru a deflir i'r ffwrn ; 
pa faint mwy y dìllada efe chwy- 
chwi, O rai o ychydig tîydd? 

49 Chwithau na cheisiwch beth 
a Íwyttaoch, neu pa beth a yfoch ; 
ac na fyddwch amheunus. 

30 Canys y pethan hyn oll y mae 
cenhedloedd y byd yn eu hargeisio: 
ac y mae eich 'Tad chwi yn gwybod 
fod arnoch chwi eisiau y pethau hyn. 

31 4] Yn hytrach ceisiwch deyrn- 
as Duw, a'r pethau hyn oil a roddir 
i chwi yn ychwaneg. 

32 Nac oîna, braidd bychan: 
canys rhyngodd bodd i'ch Tad roddi 
i chwi y deyrnas. 

33 Gwerthwch yr hyn sydd gen- 
nych, a rhoddwch elusen: gwnewch 
i chwi byrsau y rhai ni heneiddiant; 
trysor yn y neîoedd, yr hwn ni dder- 
fydd, lle ni ddaw lleidr yn agos, ac 
ni lygra pryf. 

34 Canys lle y mae eich írysor 
chwi, yno y bydd eich calon hefyd. 

35 Bydded eich Iwynau wedi en 
hamwregysu, a'ch canhwyllau wedi 
eu goleu : 

36 A chwithau yn debyg i ddyn- 
ion yn disgwyl eu hargiwydd, pa 
bryd y dychwel o'r neithior; fel pan 
ddelo a churo, yr agoront iddo yn 
ebrwydd. 

37 Gwŷn eu byd y gweision 
hynny, y rhai a gaitl eu harglwydd, 
pan «dêl, yn netfro: yn wir meddai 
ichwi, Eîe a ymwregysa, ac a wna 
iddynt eistedd i lawr i fwytta, ac a 
ddaw ac a wasanaetha arnynt hwy, 

39 Ac os daw ele ar yr ail wyliad- 
wriaeth, ac os ai v drydedd wyliad- 
wriaeth y daw, a'u cael hwynt 
felly, gwŷn en byd y gweision 
hynny. 

39 A hyn gwybyddwch, pe gwy- 
buasai gwr y tŷ pa awr y deuai y 
lieidr, eîe a wyliasai, ac ni adawsai 
gloddio ei dŷ trwodd. 

40 A chwithau gan hynny, bydd- 


S. LUC, XIII. 


wch barod: canys yr awr ni thyb- 
ioch, y daw Mab y dyn. 

41 ŷ A Phedr a ddywedodd 
wrtho, Arglwydd, ai wrthym ni yr 
wyt ti yn dywedyd y ddammeg hon, 
ai wrth bawb hefyd? 

42 A'r Arglwydd a ddywedodd, 
Pwy yw y goruchwyliwr ffyddlawn, 
a phwyllog, yr hwn a esyd ei arg- 
lwydd ar ei deulu, i roddi cyflun- 
iaeth iddynf mewn pryd? 

43 Gwyn ei fyd y gwas hwnnw, 
yr hwn y caiff ei arglwydd ef, pan 
ddêl, yn gwneuthur felly. 

44. Yn wir meddaf ìi chwi, Efe 
a'i gesyd ef yn llywodraethwr ar gwbl 
a'r y sydd eiddo. 

45 Eithr os dywed y gwas hwnnw 
yn ei galon, Y mae fy arglwydd yn 
oedi dyfod; a dechreu curo y gweis- 
ion a'r morwynion, a bwytta ac yfed, 
ameddwi: 

46 Daw arglwydd y gwas hwnnw 
mewn dydd nad yw efe yn disgwyl, 
ac ar awi' nad yw efe yn gwybod, 
ac a'i gwahana ef, ac a esyd ei ran 
eî gyd â'r anffyddloniaid. 

47 A'r gwas hwnnw yr hwn a 
wybu ewyllys ei arglwydd, ac nid 
ymbarottôdd, ac ni wnaeth yn ol 
ei ewyllys eî, a gurir â ìlawer ffon- 
nod. 

48 Eithr yr hwn ni wybu, ac a 
wnaeth bethau yn haeddu ffonnod- 
iau, a gurir ag ychydig ffonnodiau. 
Ac i bwy bynnag y rhoddwyd llaw- 
er, llawer a ofynir ganddo ; a chyd 
â'r neb y gadawsant lawer, ychwan- 
eg a ofynant ganddo, 

. 49 4j Mi a ddaethum i fwrw tân 
ar y ddaear ; a pheth a fynnaf os 
cynneuwyd ef eisoes ? 

50 Eithr y mae gennyf fedydd 
i'm bedyddio ag ef, ac mor gyfyng 
yw arnaf hyd oni orphener! 

51 Ydych chwi yn tybied mai 
heddwch y daethum i i'w roddi ar y 
ddaear? nag ê, meddaf i chwi: ond 
yn hytrach ymrafael. 

52 Canys bydd o hyn allan bump 
yn yr nn tŷ wedi ymrannu, tri yn 
erbyn dau, a dau yn erbyn tri, 

583 Y tad a ymranna yn erbyn y 
mab, a'r mab yn erbyn y tad; y 
ïam yn erbyn y ferch, a'r ferch yn 

HAU 


erbyn y fam ; y chwegr yn erbyn 

ei gwaudd, a'r waudd yn erbyn ei 

chwegr. 

54 8] Ac efe a ddywedodd hefyd 
wrth y bobloedd, Pan weloch gwm- 
mwl yn codi o'r gorllewin, yn y fan 
y dywedwch, Y mae cawod yn dy- 
fod: ac felly y mae. 

55 A phan weloch y deheu-wynt 
yn chwŷthu, y dywedwch, Y bydd 
gwres: ac fe fydd. 

56 O ragrithwŷr, chwi a fedrwch 
ddeall wynebpryd y ddaear a'r 
wybr: ond yr amser hwn, pa fodd 
nad ydych yn ei ddeall? 

57 A phaham nad ydych, ïe, o 
honoch eich hunain, yn barnu yr 
hyn sydd gyfiawn? 

58 4] Canys tra byddech yn myned 
gyd â'th wrthwynebwr at lywodr- 
aethwr, gwna dy oreu ar y ffordd 
i gael myned yn rhŷdd oddi wrtho; 
rhag iddo dy ddwyn at y barnwr, 
ac i'r barnwr dy roddi aty swyddog, 
ac i'r swyddog dy daflu y'ngharchar. 

59 Yr wyf yn dywedyd i ti, Nad 
ai di ddim oddi yno, hyd oni thel- 
ych, ïe, yr hatling eithaf. 

PEN. XIH. 

ì Crist yn pregethu edifeirwch, wrth gosp- 
edigaeth y Galileaid, ac eraill. 6 Y 
Sigysbren diffrwyth ni chaiff sefyll. 11 
Crist yn iachâu y wraig oedd wedi crym- 
mu: 18 yn dangos gwiwer weithrediad 
y gair y'nghalonnau ei etholedigion, trwy, 
ddammeg y gronyn mwstard, a'r surdoes : 
a Uwyr) des io u mewn. rh cin 
Truslyn: “a 

A C yr oedd yn bresennol v cyf- 

/. Â. amser hwnnw, rai yn mynegi 
iddo am y Galileaid, y rhai y cym- 

mysgasai Pilat eu gwaed ynghyd a'u 

haberthau. 

2 A'r Iesu gan atteb a ddywed- 
odd wrthynt, Ydych chwi yn tybied 
fod y Galileaid hyn yn bechaduriaid 
mwy nâ'r holl Galileaìd, am iddynt 
ddioddef y cyfryw bethau? 

3 Nac oeddynt, meddaf i chwi: 
eithr, onid edifarhêwch, chwi a 
ddifethir oll yn yr un modd. 

4 Neu y deunaw hynny ar y rhai 
y syrthiodd y tŵr yn Siloam, ac a'n 
lladdodd hwynt: a ym chwi yn 
tybied eu bod hwy echaduriaid 
mwy nâ'r holl ddynion oedd yn cyf- 
anneddu yn Ierusalem? 


S. LUC, XIil. 


5 Nac oeddynt, meddaf ichwi: 
eithr, onid edifarhêwch, chwi a 
ddifethir oll yn yr un modd. 

6 4] Ac efe a ddywedodd y ddam- 
meg hon: Yr oedd gan un ffigys- 
bren wedi ei blannu yn ei winllan ; 
ac efe a ddaeth i geisio ffrwyth arno, 
ac ni's cafodd. 

7 Yna eîe a ddywedodd wrth y 
gwinllannydd, Wele, tair blynedd 
yr ydwyf yn dyfod, gan geisio 
îfrwyth ar y ffigysbren hwn ; ac nid 
ydwyf yn cael dim: tor eî i lawr; 
paham y mae eîe yn diîírwytho 'r 
tir? 

8 Ond efe gan atteb a ddywed- 
odd wrtho, Arglwydd, gâd ef y 
flwyddyn hon hefyd, hyd oni ddarffo 
i mi gloddio o'i amgylch, a bwrw 
tail: 

9 Ac os dwg efe ffrwyth, da: 
onid ê, gwedi hynny tor ef i lawr. 

10 Ac yr oedd efe yn dysgu yn 
un o'r synagogau ar y sabbath. 

11 4j Ac wele, yr oedd gwraig 
ag ynddi yspryd gwendid ddeunaw 
mlynedd, ac oedd wedi cyd-grym- 
mu, ac ni allai hi mewn modd yn y 
byd ymuniawnu. 


12 Pan welodd yr Iesu hon, efe 


a'i galwodd. hi atlo, ac a ddywed- 
odd wrthi, Ha wraig, rhyddhawyd 
di oddi wrth dy wendid. 

13 Ac efe a roddes ei ddwylaw 
arni: ac yn ebrwydd hi a unìawn- 
wyd, ac a ogoneddodd Dduw. 

14 A'r arch-synagogydd a atteb- 
odd yn ddigllon, am i'r Iesu iachau 
ar y sabbath, ac a ddywedodd wrth 
y bobl, Chwe diwrnod sydd, yn y 
rhai y dylid gweithio: ar y rhai 'n 
gan hynny deuwch, a iachâer chwi ; 
ac nid ar y dydd sabbath. 

15 Am hynny yr Arglwydd a'i 
hattebodd ef, ac a ddywedodd, O 
ragrithiwr, oni ollwng pob un o 
honoch ar y sabbath ei ŷch neu eì 
asyn o'r preseb, a'i arwain i'r dwfr? 

16 Ac oni ddylai hon, a bi yn 
ferch i Abraham, yr hon a rwym- 
odd Satan, wele ddeunaw mlynedd, 
gael ei rhyddhâu o'r rhwym hwn ar 
y dydd sabbath? 

17 Ac fel yr oedd efe yn dywed- 
yd y pethau hyn, u holl wrthwyneb- 

99) 


wŷr ef a gywilyddiasant: a'r holl 
bobl a lawenychasant am yr holl 
bethau gogoneddus a wnaid ganddo. 

18 4] Ac efe a ddywedodd, I ba 
beth y mae teyrnas Duw yn debyg? 
ac i ba beth y cyffelybaf hi? 

19 'Tebyg ywi ronyn o had mws- 
tard, yr hwn a gymmerodd dyn ac 
a'i liauodd yn ei ardd ; ac efe a gyn- 
nyddodd, ac a aeth yn bren mawr, 
ac adar yr awyr a nythasant yn eì 
ganghennau ef. 

20 A thrachefn y dywedodd, I 
ba beth y cyffelybaî deyrnas Duw? 

21 Cylfíelyb yw i surdoes, yr hwn 
a gymmerodd gwraig ac a'i cudd- 
iodd mewn tri mesur o flawd, hyd 
oni surodd y cwbl oll. 

22 Ac eîe a dramwyodd trwy 
ddinasoedd a threfi, gan athraw- 
iaethu, ac ymdeithio tu a Iernsalem. 

23 A dywedodd un wrtho, Arg- 
lwydd, ai ychydig yw y rhai cadw- 
edig ? Ac efe a ddywedodd wrthynt, 

24 4] Ymdrechwch am fyned i 
mewn trwy y porth cyfyng: canys 
llawer, meddaf i chwi, a geisiant 
fyned i mewn, ac ni's gallant. 

25 Gwedi cyîodi gwr y tŷ, a 
chau y drws, a dechreu o honoch 
sefyll oddi allan, a churo y drws, 
gan ddywedyd, Arglwydd, Arg- 
lwydd, agori ni; ac iddo yntau at- 
teb a dywedyd wrthych, Nid ad- 
waen ddim o honoch o ba le yr 
ydych : 

26 Yna y dechreuwch ddywedyd, 
Ni a fwyttasom ac a yfasom yn dy 
ŵydd di, a thi a ddysgaist yn ein 
heolydd ni. 

297 Ac efe a ddywed, Yr wyf yn 
dywedyd i chwi, Nid adwaen chwi 
o ba le yr ydych: ewch ymaith 
oddi wrthyf, chwi holl weithredwyr 
anwiredd. 

28 Yno y bydd wylofain a rhingc- 
ian dannedd, pan weloch Abra- 
ham, ac Isaac, a Iacob, a'r hol! 
brophwydi, yn nheyrnas Duw, a 
chwithau wedi eich bwrw ailan. 

29 A daw y rhai o'r dwyrain ac 
o'r gorllewin, ac o'r gogledd ac v'r 
dehau, ac a eisteddant yn nheyrnas 
Duw. 

30 Ac wele, olaf ydyw y rhai a 


S. LUC, XIV. 


fyddant flaenaf, a blaenaf ydyw y 

rhai a fyddant olaf. 

31 1] Y dwthwu. bwnnw y daeth 
alto ryw Phariseaid, gan ddywedyd 
wrtho, Dos allan, a cherdda oddi 
yma : canys y mae Herod yn ewyll- 
ysio dy ladd di. 

32 Ac eîe a ddywedodd wrthynt, 
Ewch a dywedwch i'r cadnaw 
hwnnw, Wele, yr wyîÎ yn bwrw 
allan gythreuliaid, ac yn iachâu 
heddyw ac y foru, a'r trydydd dydd 
y'm perffeithir. 

33 Er hynny rhaid i mi ymdaith 
heddyw, ac y foru, a thrennydd: 
canys ni all fod, y derfydd am bro- 
phwyd allan o Ierusalem. 

34. O Ierusalem, Ierusalem, yr 
hon wyt yn lladd y prophwydi, ac 
yn llabyddio y rhai a anfonir attat; 
pa sawl gwaith y mynnaswn gasglu 
dy blant ynghŷd, y modd y casgl yr 
iar ei chywion dan ei hadenydd, ac 
ni's mynnech! 

35 Wele, eich tŷ a adewir ì chwi 
yn anghyfannedd. Ac yn wir yr 
wyî yn dywedyd wrthych, Ni wel- 
wch îi, hyd oni ddel yr amser pan 
ddywettoch, Bendizedig yw yr hwn 
sydd yn dyfod yn enw yr Arglwydd. 

PÊN. XIV. 

& Crist yn iachâu y dropsi ar y sabbath : 7 yn 
dysgu gostyngeiddrwydd; 19 a gwneuth 
ur ciniawau ir Uodion: 16 wrth dulam- 
meg y swpper mawr, yn dangos pa fodd 
y .auìr dynion & meddyliau bydol, y rhai 
a ddiystyrant air Duw, allan o'r nef. 
u5 Rhaid i'r rhaì a fynnai fod yn ddìs- 
gybluon iddo, ì ddwyn eu croes, a gwn- 
euthwur eu cyfrifon ymlâen llaw, rhag 
iddynt trwy gywilydd syrthio oddi wrtho 
ar ol hynny, 34 amyned yn gwbl ddilês, 
mal halen wedi colli eì flas. 

EU hefyd, pan ddaeth efe i dŷ 
un o bennaethiaid y Phari- 

seaid ar y sabbath, i fwytta bara, 

iddynt hwythau ei wylied ef. 

Z Ac wele, yr oedd ger ei fron ef 
ryw ddyn yn glaf o'r dropsi. 

3 A'r Iesu gan atteb a lafarodd 
wrth y cyfreithwŷr a'r Phariseaid, 
4an ddywedyd, Ai rhŷdd iachâu ar 
y sabbath? 

4 A thewi a wnaethant. Ac eîe 
a'i cymmerodd atto, ac a'i hiacha- 
odd ef, ac a'i gollyngodd ymaith; 

5 Ac a atlebodd iddynt hwythau, 

lUU 


ac a ddywedodd, Asyn neu ŷch pa 
un o honoch a syrth i bwll, ac yn 
ebrwydd ni's tyn ef allan ar y dyad 
sabbath? | 

6 Ac ni allent roi atteb yn ei er 
byn ef am y pethau hyn. 

7 4] Ac eîe a ddywedodd wrth y 
cwahoddedigion ddammeg, pan ys- 
tyriodd fel yr oeddynt yn dewis yr 
eisteddleoedd uchaf ; gan ddywedyd 
wrthynt, 

8 Pan y'th wahodder gan neb i 
neithior, nac eistedd yn y lle uchaf ; 
rhag bod un anrhydeddusach nâ thi 
wedi ei wahodd ganddo; 

9 Ac i hwn a'th wahoddodd di ac 
yntau, ddyfod a dywedyd wrthyl, 
Dyrolei hwn; ac yna dechreu o 
honot ti trwy gywilydd gymmeryd 
y lle isaf. 

10 Eithr pan y'th wahodder, dos 
ac eistedd yn y lle isaf; fel pan 
ddelo yr hwn a'th wahoddodd di, y 
gallo efe ddywedyd wrthyt, Y cyì- 
aill, eistedd yn uwch i fynu. Yna 
y bydd i ti glod y ngwydd y rhai a 
eisteddant gyd â thi ar y bwrdd, 

11 Canys pob un a'r a'i dyrchaîo 
ei hun, a ostyngir; a'r hwn sydd yn 
ei ostwng ei hun, a ddyrchefir. 

12 4] Ac efe a ddywedodd hefyd 
wrth yr hwn a'i gwahoddasai ei, 
Pan wnelych giniaw nen swpper, 
na alw dy gyfeillion, na'th frodyr, 
na'th seraint, na'44 gymmydogion 
goludog; rhag iddynt hwythau eil- 
chwyl dy wahodd dithau, a gwn- 
euthur taledigaeth i tì. 

13 Eithr pan wnelych wledd, 
galw y tlodion, yr efîryddion, y 
clofîion, y deillion: 

14 A dedwydd fyddi; am nad 
oes ganddynt ddim ìi dalu i ti: cau- 
ys fe a dêlir i ti yn adgyfodiad y 
rhai cyfiawn. 

15 í A phan glywodd rhyw un 
o'r rhai oedd yn eistedd ar y bwrdd 
y pethau hyu, efe a ddywedodd 
wrtho, Gwyn ei fyd y neb a fwyttao 
fara yn nheyrnas Duw. 

16 Ac yntau a ddywedodd wrtho, 
Rhyw wr a wnaeth swpper mawr, 
aca wahoddodd lawer: 

1? Ac a ddanfonodd ei was bryd 
swpper, i ddywedyd wrth y rhai a. 


SFLUG, EXV 


wahoddasid, Deuwch ; canys weith- 
ian y mae pob peth yn barod. 

18 A hwy oll a ddechreuasant yn 
un-fryd ymesgusodi. Y cyntaf a 
ddywedodd wrtho, Mi a brynais 
dyddyn, ac y mae yn rhaid i mi 
fyned a'i weled: attolwg i ti, cym- 
mer îi yn esgusodol. 

19 Ac arall a ddywedodd, Mi a 
brynais bm iau o ychain, ac yr 
ydwyf yn myned i'w profi hwynt: 
attolwg i ti, cymmer fi yn esgusod- 
ol. 

20 Ac arall a ddywedodd, Mi a 
brïodais wraig ; ac am hynny ni's 
gallaf fi ddyfod. 

21 A'r gwas hwnnw, pan ddaeth 
adref, a fynegodd y pethau hyn i'w 
arglwydd. Yna gwr y tŷ, wedi 
digio, a ddywedodd wrth ei was, 
Dos allan ar frys i heolydd ac ys- 
trydoedd y ddinas, a dwg i mewn 
yma y tlodion, a'r anafus, a'r cloff- 
ion, a'r deillion. 

22 A'r gwas a ddywedodd, Arg- 
lwydd, gwnaethpwyd fel y gor- 
chymynaist ; ac etto y mae lle. 

93 A'r arglwydd a ddywedodd 
wrth y gwas, Dos allan i'r prif- 
ifyrdd a'r caeau, a chymmell Jwynt 
i ddyfod i mewn, fel y llanwer fy 
'nhŷ. 

24 Canys yr wyf yn dywedyd i 
chwi, na chaiff yr un o'r gwŷr 
hynny a wahoddwyd, brofi o'm 
swpper i. 1 

25 4] A llawer o bobl a gyd- 
gerddodd ag eî: ac efe a droes, ac 
a ddywedodd wrthynt, 

26 Os daw neb attaf fi, ac ni 
chasao ei dad, a'i fam, a'i wraig, a'i 
blant, a'i frodyr, a'i chwiorydd, ïe, 
a'i einioes ei hun hefyd, ni all efe 
fod yn ddisgybl i mi. 

27 A phwy bynnag ni ddycco ei 

groes, a dyfod ar fy oli, ni all efe 
îod yn ddisgybl i mi. : 
. 8 4] Canys pwy o honoch chwi 
a'i fryd ar adeiladn tŵr, nid eistedd 
yn gynlaf, a bwrw y draul, a oes 
ganddo a'i gorpheno? 

29 Rhag wedi iddo osod y sail, 
ac heb allu ei orphen, ddechreu o 
bawb a'i gwelant ei watwar ef, 

' 30 Gan ddywedyd, Y dyn hwn a 
Ior 


ddechreuodd adeiladu, ac ni allodd 
ei orphen. 

31 Neu pa frenhin yn myned i 
ryfel yn erbyn brenhin arall, nid 
eistedd yn gyntaf, ac ymgynghori a 
all efe â deng mil gyfarfod â'r hwn 
sydd yn dyîod yn ei erbyn eî ag 
ugain mil? 

32 Ac os amgen, tra byddo efe 
ym mhell oddì wrtho, efe a enfyn 
gennadwri, ac a ddeisyf ammodan 
heddwch. 

33 Felly hefyd, pob un o honoch 
chwithau nid ymwrthodo â chym- 
maint oll ag a feddo, ni all fod yn 
ddisgybl i mi. 

34 6] Da yw yr halen: eithr o 
bydd yr halen yn ddiflas, â pha 
beth yr helltir ef ? 

35 Nid yw efe gymmwys nac i'r 
tir, nac ir dommen; ond ei fwrw 
ef allan y maent. Y neb sy ganddo 
glustiau i wrandaw, gwrandawed. 

PEN. XV. 


ì Dammeg y ddafad a gollesid, 8 y darn 
arian, ìì a'r mab afradlon, 


C yr oedd yr holl bnblicanod 
a'r pechaduriaid yn nesâu atlo 
ef, i wrandaw arno. 

2 Â'r Phariseaid a'r ysgrifenydd- 
ion a rwgnachasant, gan ddywedyd, 
Ymae hwn yn derbyn pechaduriaid, 
ac yn bwytta gyd â hwynt. 

3 4] Ac efe a adroddodd wrthynt 
y ddammeg hon, gan ddywedyd, 

4 Pa ddyn o honoch a chanddo 
gant o ddefaid, ac os cyll un o hon- 
ynt, nid yw yn gadael yr amyn un 
pm ugain yn yr anialwch, ac yn 
myned ar ol yr hon a gollwyd, hyd 
oni chafîo efe hì? 

5 Ac wedi iddo ei chael, efe a 
dŷd hi ar ei ysgwyddau ei hun yn 
llawen. 

6 A phan ddêl adref, efe a eilw 
ynghŷd ci gyfeillion a'u gymmydog- 
ion, gan ddywedyd wrthynt, Lla- 
wenhêwch gyd â mi; canys cefais 
fy nafad a gollasid. 

7 Yr wyî yn dywedyd i chwi, 
mai felly y bydd llawenydd yn y 
nef am un pechadnr a edifarhao, 
mwy nag am onid un pîìm ugain o 
rai cyfiawn, y rhai nid rhaid iddynt 
wrth edifeirwch. 

E 


S. LUC, XVI. 


8 4; Neu pa wraig, a chanddi 
ddeg dryll o arian, os cyll hi un 
dryll, ni oleu ganwyll, ac ysgubo 'r 
tŷ, a cheisio yn ddyfal, hyd oni's 
caffo ef? 3 

9 Ac wedi iddi ei gael, hi a eilw 
ynghŷd eì chyfeillesau a'i chym- 
mydogesau, gan ddywedyd, Cyd- 
lawenhêwch â mi; canys cefais y 
dryll a gollaswn. 

10 Felly, meddaf i chwi, y mae 
llawenydd y'ngŵydd angylion Duw 
am un pechadur a edifarhao. 

11 4 Ac efe a ddywedodd, Yr 
oedd gan ryw wr ddau fab: 

12 Â'r ienangaf o honynt a ddy- 
wedodd wrth ei dad, Fy nhad, dyro 
í mi y rhan a ddigwydd o'r dâ, Ac 
efe a rannodd iddynt eì fywyd. 

13 Acar ol ychydig ddyddiau y 
mab ieuangaf a gasglodd y cwbl 
ynghŷd, ac a gymmerth ei daith i 
wlad bell; ac yno efe a wasgarodd 
ei ddâ, gan fyw yn afradlon. 

14 Ac wedi iddo dreulio y cwbl, 
y cododd newyn mawr trwy y wlad 
honno ; ac yntau a ddechreuodd fod 
mewn eisiau. 

15 Ac efe a aeth ac a lynodd 
wrth un o ddinaswŷr y wlad honno; 
ac efe a'i hanfonodd eî i'w faesydd 
i borthi moch. 

16 Ac efe a chwennychai lenwi 
ei fol â'r cibau a fwyttâi y moch; 
ac ni roddodd neb iddo. 

17 A phan ddaeth atto ei hun, 
efe a ddywedodd, Pa sawl gwas 
cyflog o'r eiddo fy nhad sydd yu 
cael eu gwala a'u gweddill o fara, a 

. minnau yn marw o newyn ? 

18 Mi a godaf, ac aaf at fy nhad, 
ac a ddywedaf wrtho, Fy nhad, 
pechais yn erbyn y nef, ac o'th flaen 
dithau; 

19 Ac mwyach nid ydwyf deil- 
wng i'm galw yn fab i tì: gwna fi 
fel un o'th weision cyflog. 

90 Ac efe a gododd, ac a aeth at 
ei dad. A phan oedd efe etto ym 
mhell oddi wrtho, ei dad a'i canfu 
ef, ac a dosturiodd, ac a redodd ac 
a syrthiodd ar eì wddf ef, ac a'i cus- 
anodd. 

91 A'r mab a ddywedodd wrtho, 
Fy nhad, pechais yn erbyn y nef, 

102 


ac o'th flaen dithau; ac nid ydwyí 
mwy deilwng i'm galw yn fab i ti. 

29 Â'r tad a ddywedodd wrth eì 
weision, Dygwch allan y wisg oreu, 
a gwisgwch am dano ef, a rhodd- 
wch fodrwy ar ei law, ac esgidiau 
am ei draed. 

23 A dygwch y llo pasgedig, a 
lleddwch ef; a bwyttâwn, a bydd- 
wn lawen. 

24. Canys fy mab hwn oedd farw, 
ac aeth yn fyw drachefn; ac efe a 
gollesid, ac a gaed. A hwy a dde- 
chreuasant fod yn llawen. 

25 Ac yr oedd ei fab hynaf ef yn 
y maes; a phan ddaeth efe a nesâu 
at ytŷ, efe a glywai gynghanedd a 
dawnsio. 

26 Ac wedi iddo alw un o'r gweis- 
ion, efe a ofynodd beth oedd hyn. 

97 Yntau a ddywedodd wrtho, 
Dy frawd a ddaeth; a'th dad a 
laddodd y llo pasgedig; am iddo ei 
dderbyn ef yn iach. 

28 Ond efe a ddigiodd, ac nid ai 
imewn. Am hynny y daeth ei dad 
allan, ac a ymbiliodd ag ef. 

29 Yntau a attebodd ac a ddy- 
wedodd wrth eì dad, Wele, cynnifer 
o flynyddoedd yr ydwyf yn dy was- 
anaethu di, ac ni throseddais i un 
amser dy orchymyn ; ac ni roddaist 
fynn eriôed i mi, i Îod yn llawen 
gyd â'm cyfeillion : 

30 Eithr pan ddaeth dy fab hwn, 
yr hwn a ddifaodd dy fywyd di gyd 
â phutteiniaid, ti a leddaist iddo ef 
y llo pasgedig, 

31 Ac efe a ddywedodd wrtho, 
Fy mab, yr wyt ti yn wastadol gyd 
â mi, a'r eiddof fi oll ydynt eiddot 
ti. 

32 Rhaid oedd lawenychu, â gor- 
foleddu : oblegyd dy frawd hwn oedd 
yn farw, ac a aeth yn fyw drachefn; 
ac a fu golledig, ac a gafwyd. 


PEN. XVI. 
hwyli hu " 
MY Yd 
cybyddlyd. 19 Y glwth goludog, a La- 
zarus y cardottyn. 
A efe a ddywedodd hefyd wrth 
ei ddisgyblion, Yr oedd rhyw 
wr goludog yr hwn oedd ganddo 
oruchwyliwr; a hwn a gyhuddwyd 


S. LUC, XVI. 


wrtho, ei fod efe megis yn afrad- 
loni ei ddâ ef. 

2 Ac efe a'i galwodd ef, ac a 
ddywedodd wrtho, Pa beth yw hyn 
yr wyî yn ei glywed am danat? 
dyro gyfrif o'th oruchwyliaeth : can- 
ys ni elli fod mwy yn oruchwyliwr. 

3. A'r goruchwyliwr a ddywedodd 
ynddo ei hun, Pa beth a wnaf? 
canys y mae fy arglwydd yn dwyn 
yr oruchwyliaeth oddi arnaf: clodd- 
ìo ni's gallaf, a chardotta sydd gy- 
wi;yddus gennyf. 

4 Mia wn beth a wnaf, fel, pan 
y'm bwrier allan o'r oruchwyliaeth, 
y derbyniont fi i'w tai. 

5 Ac wedi iddo alw atto bob un 
o ddyledwŷr ei arglwydd, efe a 
ddywedodd wrth y cyntaf, Pa faint 
sydd arnat ti o ddyled i'm harg- 
lwydd? 

:6 Ac efe a ddywedodd, Can mes- 
ur o olew. Ac eîe a ddywedodd 
wrtho, Cymmer dy ysgrifen, ac eis- 
tedd ar frys, ac ysgrifena ddeg a 
deugain. 

7 Yma y dywedodd wrth un 
arall, A pha faint o ddyled sydd 
arnat tithau? Ac efe a ddywedodd, 
Can mesur o wenith. Ac efe a ddy- 
wedodd wrtho, Cymmer dy ysgrifen, 
ac ysgrifena bedwar ugain. 

8 A'r arglwydd a ganmolodd y 
goruchwyliwr anghyfiawn, am iddo 
wneuthur yn gall: oblegyd y mae 
plant y byd hwn yn gallach yn eu 
cenhedlaeth nâ phlant y goleuni. 

9 Ac yr wyf yn dywedyd i chwi, 
Gwnewch i chwi gyteillion o'r mam- 
mon anghyfiawn: fel, pan fo eisiau 
arnoch, y'ch derbyniont i'r tragy- 
wyddol bebyll. 

10 Y neb sydd ffyddlon yn y 
lleiaf, sydd ffyddlon hefyd mewn 
llawer ; a'r neb sydd anghyfiawn yn 
y lleiaf, sydd anghyfiawn hefyd 
mewn llawer, 

11 Am hynny, oni buoch ffydd- 
lon yn y mammon anghyfiawn, pwy 
a ymddiried i chwi am y gwir olud? 

12 Ac oni buoch ffyddlon yn yr 
eiddo arall, pwy a rydd i chwi yr 
eiddoch eich hun ? 

13 4] Ni ddichon un gwas was- 
anaethu dau arglwydd : canys naill 

105 


ai efe a gasâ y naill, ac a gâr y 
llall; ai efe a lŷn wrth y naill, ac a 
ddimmyga y llall; ni ellwch was- 
anaethu Duw a mammon. 

14 A'r Phariseaid hefyd, y rhai 
oedd arian-gar, a glywsant y pethau 
hyn oll, ac a'i gwatwarasant ef, 

15 Ac efe a ddywedodd wrthynt, 
Chwychwi yw y rhai sydd yn eich 
cyfiawnhâu eich hunain ger bron 
dynion; eithr Duw a wŷr eich ca- 
lonnau chwi: canys y peth sydd 
uchel gyd â dynion, sydd ffiaidd 
ger bron Duw. 

16 Y gyfraith a'r prophwydi oedd 
hyd Ioan : er y pryd hwnnw y pre- 
gethir teyrnas Duw, a phob dyn 
sydd yn ymwthio iddi. 

17 A haws yw i nef a daear fyn- 
ed heibio, nag i un tippyn o'r gyf- 
raith ballu. 

18 Pwy bynnag a ollyngo ymaith 
ei wraig, ac a brïodo un arall, y 
mae efe yn godinebu ; a phwy byn- 
nag a brïodo yr hon a ollyngwyd 
ymaith oddi wrth eì gwr, y mae eîe 
yn godinebu. 

19 4] Yr oedd rhyw wr goludog, 
ac a wisgid â phorphor a llïain main, 
ac yr oedd yn cymmeryd byd da yn 
helaethwych beunydd : 

20 Yr oedd hefyd ryw gardottyn, 
a'i enw Lazarus, yr hwn a fwrid 
wrth ei borth eî yn gornwydlyd, 

21 Ac yn chwennychu cael ei 
borthi â'r briwsion a syrthiai oddi ar 
Îwrdd y gwr cyfoethog ; ond y cwn 
a ddaethant, ac a lyfasant ei gorn- 
wydydd ef. 

22 A bu, i'r cardottyn farw, a'i 
ddwyn gan yr angylion i fynwes 
Abraham. A'r goludog hefyd a fu 
farw, ac a gladdwyd: 

23 Ac yn ufîern efe a gododd ei 
olwg, ac eîe mewn poenau, ac a 
ganfu Abraham o hirbell, a Lazarus 
yn ei fynwes. 

24 Ac efe a lefodd, ac a ddywed- 
odd, O dad Abraham, trugarhâ 
wrthyf, a danfon Lazarus, i drochi 
pen ei fys mewn dwfr, ac i oeri fy 
nhafod: canys fe a'm poenir yn y 
fflam hon. 

25 Ac Abraham a ddywedodd, 
Ha fab, coffa i ti dderbyn dy wyu- 

E2 


S. LUC, XVII. 


fyd yn dy fywyd, ac felly Lazarus 

ei adfyd ; ac yn awr y diddenir ef, 

ac y poenir dithau. 

26 Ac heb law hyn oll, rhynzom 
ni a chwithau y sicrhawyd gagendor 
mawr: fel na allo y rhai a îynnent, 
dramwy oddi yma atoch chwi; na'r 
rhai oddi yna, dramwy attom ni. 

27 Ac efe a ddywedodd, Yr wyf 
yn atïolwg i ti gan hynny, O dad, 
ddanfon o honot ef i dŷ îy nhad: 

28 Canys y mae i mi bump o 
frodyr: fel y tystiolaeilio iddynt 
hwy, rhag dyfod o honynt hwythau 
hefyd i'r lle poenus hwn. 

99 Abraham a ddywedodd wrtho, 
Y mae ganddynt Moses a'r pro- 
phwydi ; gwrandawant arnynt hwy. 

30 Yntau a ddywedodd, Nas ê, 
y tad Abraham: eithr os â un oddi 
wrth y meirw attynt, hwy a edifar- 
hânt. 

31 Yna Abraham a ddywedodd 
wrtho, Oni wrandawant ar Moses 
a'r prophwydi, ni chredant chwaith 
pe codai un oddi wrth y meirw. 

PEN, XVII. 

I. Crist yn dysgu gochelyd achosion rhwystr. 
3_Am faddeu bawb v'w gilydd. 6 Gallu 
ffydd. '] Pa fodd yr ydym ni yn rhwym- 
edig îi Dduw, ac nid efei ni. 11 Y mae 


yn iachâu deg o wahan-gleifion.. 99 Am 
deyrnas Duw, a dyfodiad Mab y dyn. 


C efe a ddywedodd wrth y 
oy, disgyblion, Ni all na ddêl 
rhwystrau; ond gwae efe trwy yr 
hwn y deuant. 

2 Gwell fyddai iddo pe rhoddid 
maen melin o amgylch ei wddf ef, 
a'i daflu i'r môr, nag iddo rwystro 
un o'r rhai bychain hyn. 

. 8 4] Edrychwch arnoch eich hun- 
ain: os pecha dy frawd yn dy erbyn, 
cerydda ef; ac os edifarhâ efe, 
maddeu iddo. 

4 Ac os pecha yn dy erbyn seith- 
waith yn y dydd, a seitliwaith yn y 
dydd droi attat, gan ddywedyd, Y 
mae yn edifar gennyf; maddeu iddo. 

5 A'r apostolion a ddywedasant 
wrth yr Arglwydd, Anghwanega ein 
ffydd ni. ' 

6 A'r Arglwydd a ddywedodd, 
Pe byddai gennych ffydd gymmaint 
a gronyn o had mwslard, chwi a 
ellych ddywedyd yiih y sycamor- 


wŷdden hon, Ymddadwreiddia, a_. 
phlanner di yn y môr ; a hi a ufudd- 
hâi i chwi. 

7 Eithr pwy o honoch chwi ag 
iddo was yn aredig, neu yn bugeilio, 
a ddywed wrtho yn y man pan ddêl 
o'r maes, Dos ac eistedd i lawr i 
fwytta ? 

8 Ond yn hytrach a ddywed 
wrtho, Arlwya i mi i swpperu, ac 
ymwregysa, a gwasanaetha arnaf fi, 
nes i mi fwylla ac yfed; ac wedi 
hynny y bwyttâi ac yr yfi dithau? 

9 Oes ganddo ddïolch i'r gwas 
hwnnw, am wneuthur o hono y 
pethau a orchymynasid iddo? Nid 
wyf yn tybied. 

10 Felly chwithau hefyd, gwedi 
i chwi wneuthur y cwbl olì ag a 
orchymynwyd i chwi, dywedwch, 
Gweision anfuddiol ydym: oblegyd 
yr hyn a ddylasem ei wneuthur, a 
wnaethom. 

i1 4] Bu hefyd, ac efe yn myned 
i Ierusalem, fyned o hono ef trwy 
ganol Samaria a Galilea. 

12 A pham oedd efe yn myned i 
mewn i ryw dref, cyfarfu ag ef 
ddeg o wŷr gwahan-gleifion, y rhai 
a safasant o hirbell ; 

13 A hwy a godasant eu llef, gan 
ddywedyd, Iesu Feistr, trugarhâ 
wrthym. 

14. A phan welodd efe hwynt, efe 
a ddywedodd wrthynt, Ewch a 
dangoswch eich hunain i'r offeiriaid. 
A bu fel yr oeddynt yn myned, fe 
a'u glanhawyd hwynt. 

15 Ac un o honynt, pan welodd 
ddarfod ei iachâu, a ddychwelodd, 
gan foliannu Duw â llef uchel. 

16 Ac efe a syrthiodd ar ei wyneb 
wrth ei draed et, gan ddïolch iddo. 
A Samariad oedd efe, 

1? A'r Iesu gan atteb a ddywed- 
odd, Oni lanhawyd y deg? ond pa 
le y mae y naw? 

18 Ni chaed a ddychwelasant i 
roi gogoniant i Dduw, ond yr esiron 
hwn. 

19 Ac efe a ddywedodd wrtho, 
Cyfod, a dos ymaith: dy ffydd a'th 
iachaodd. cr 

20 4] A phan ofynodd y Phari- 
seaid iddo, pa bryd y deuai deyrnas 


S. LUC, XVIII. 


Duw, efe a attebodd iddynt, ac a 
ddywedodd, Ni ddaw teyrnas Duw 
wrth ddisgwyl. 

21 Ac ni ddywedant, Wele yma; 
neu, Wele accw: canys wele, teyrn- 
as Duw, o'ch mewn chwi y mae. 

22 Ac efe a ddywedodd wrth y 
disgyblion, Y dyddiau a ddaw pan 
chwennychoch weled un o ddydd- 
iau Mab y dyn, ac ni's gwelwch. 

23 A hwy a ddywedant wrthych, 
Wele yma ; neu, Wele accw: nac 
ewch, ac na chanlynwch hwynt. 

24 Canys megis y mae y fellten 
a felltenna o'r naill an» dan ymnef, 
yn disgleirio hyd y rhan arall dan y 
nef ; felly y bydd Mab y dyn hefyd 
yn ei ddydd ef. 

25 Eithr yn gyntaf rhaid. iddo 
ddioddef llawer, a'i wrthod gan y 
genhedlaeth hon. 

26 Ac megis y bu yn nyddiau 
Noê, felly y bydd hefyd yn nydd- 
iau Mab y dyn. 

27 Yr oeddynt yn bwytta, yn 
yfed, yn gwreica, yn gŵra, hyd y 
dydd yr aeth No€ i mewn i'r arch ; 
a daeth y diluw, ac a'u difethodd 
hwynt oll. 

28 Yr un modd hefyd ag y bu yn 
nyddiau Lot: yr oeddynt yn bwyt- 
ta, yn yfed, yn prynu, yn gwerthu, 
yn plannu, yn adeiladu ; 

29 Eithry dydd yr aeth Lot allan 
o Sodoma, y gwlawiodd tân a 
brwmstan o'r nef, ac a'u difethodd 
hwynt oll : 

30 Fel hyn y bydd yn y dydd y 
datguddir Mab y dyn. 

91 Yn y dydd hwnnw y neb a 
fyddo ar bêr y tŷ, a'i ddodrefn o 
fewn y tŷ, na ddisgyned i'w cym- 
meryd hwynt ; a'r hwn a fyddo yn 
y maes, yr un ffunud na ddychwel- 
edyneiol 

32 Cofiwch wraig Lot. 

33 Pwy bynnag a geisio gadw ei 
einioes, a'i cyll ; a phwy bynnag a'i 
cyll, a'i bywha hi. 

34 Yr wyf yn dywedyd i chwi, 
Y nos honno y bydd dau yn yr un 
gwely ; y naill a gymmerir, a'r llall 
a adewir. N 

35 Dwya "dio malu yn yr 


un lle; y naill a gymmerir, a'r llall 
a adewir. 

36 Dau a fyddant yn y maes; 
y naill a gymmerir, a'r llall a ad- 
ewir. 

37 A hwy a attebasani ac a ddy- 
wedasant wrtho, Pa le, Arglwydd ? 
Ac efe a ddywedodd wrthynt, Pa 
le bynnag y byddo y covph, yno yr 
ymgasgl yr eryrod. 

PEN. XVIII. 

3 Am y weddw daer. 9 Am y Pharisead a'r 

publican. 15 Dwyn plant at Grist. it 

Y llywydd a fynnai ganlyn Crist, ond c 

rwystrir gun ei gyfoeth. 98 Gwobr y 

rhai a ymadawant a'r cwbl oll er eì fwyn 

&f. 31 Y mae efe yn rhag-fynegi ei faru- 

ymd 85 ac yn rhoddi â ddyn dall ei 

obwg. 

cC efe a ddywedodd hefyd 

ddammeg wrthynt, fod yn 

rhaid gweddïo yn wastad, ac heb 
ddiffygio; 

2 Gan ddywedyd, Yr oedd rhyw 
farnwr mewn rhyw ddinas, yr hwn 
nid ofnai Dduw, ac ni. pharchai 
ddyn. 

3 Yr oedd hefyd yn y ddinas 
honno wraig weddw ; ahi a ddaeth 
atto ef, gan ddywedyd, Dïal fi ar 
îy ngwrthwynebwr, 

4 Ac efe ni's gwnai dros amser : 
eithr wedi hynny efe a ddywedodd 
ynddo ei hun, Er nad ofnaf Dduw, 
ac na pharchaf ddyn ; 

5 Etto am fod y weddw hon yn 
peri i mi flinder, mi a'i dïalaf hi; 
rhag iddi yn y diwedd ddyfod a'm 
syfrdanu i. 

6 A'r Arglwydd a ddywedodd, 
Gwrandêwch beth a ddywed y 
barnwr anghyfiawn. 

7 Ac oni ddïal Duw ei etholedig- 
ion, sy yn llefain arno ddydd a nos, 
er ei fod yn hir oedi drostynt? 

8 Yr wyf yn dywedyd i chwi, y 
dïal efe hwynt ar frys. Eithr Mah 
y dyn, pan ddêl, a gaiff efe ífydd 
ar y ddaear? 

9 Ac efe a ddywedodd y ddan- 
meg hon hefyd wrth y rhai'oedd yn 
hyderu arnynt eu hunain eu bod yn 
gyfiawn. ac yn dïystyru eraill: 

10 Dau wr a aeth i fynu i'r deml 
i weddïo ; un yn Pharisead, a'r llall 
yn bublican. 

E3 


S. LUC, XVIII. 


11 Y Pharisead o'i sefyll a weddï- 
odd rhyngddo ag eî ei hun fel 
hyn; O Dduw, yr wyf yn dïolch i 
ti nad wyf fi îel y mae dynion 
eraill, yn drawsion, yn anghyfiawn, 
yn odinebwŷr; neu, fel y publican 
hwn chwaith. 

12 Yr wyîÎ yn ymprydio ddwy- 
waith yn yr wythnos; yr wyf yn 
“egymmu cymmaint oll ag a fedd- 
af. 

13 A'r publican, gan sefyll o hir- 
bell, ni fynnai cymmaint a chodi ei 
olygon tu a'r nef ; eithr efe a gurodd 
ei ddwyfron, gan ddywedyd, O 
Dduw, bydd drugarog wrthyf bech- 
adur. 

14 Dywedafi chwi, Aeth hwn i 
wared i'w dŷ wedi ei gyfiawnhau 
yn fwy nâ'r llall: canys pob un a'r 
y sydd yn ei ddyrchafu ei hun, a 
ostyngir; a phob un a'r y sydd. yn 
ei ostwng ei hun, a ddyrchefir. 

15 4 A hwy a _ ddygasant atto 
blant bychain hefyd, fel y cyffyrdd- 
ai eîe a hwynt: a'r disgyblion pan 
welsant, a'u ceryddasant hwy. 

16 Eithr yr Iesu a'u galwodd 
hwynt atto, ac a ddywedodd, Gadê- 
wch i'r plant bychain ddyfod attaf 
fi, ac na waherddwch hwynt: can- 
ys eiddo y cyfryw raì yw teyrnas 
Duw. 

17 Yn wir meddaf i chwi, Pwy 
bynnag ni dderbynio deyrnas Duw 
fel dyn bach, nid â efe i mewn iddi. 

18 $] A rhyw lywodraethwr a 
ofynodd iddo, gan ddywedyd, A- 
thraw da, wrth wneuthur pa beth 
, yr etifeddaf fi fywyd tragywyddol? 

19 A'r Iesu a ddywedodd witho, 
Paham y'm gelwi yn dda? nid oes 
neb yn dda ond un, sef Duw. 

20 'Ti a wyddost y gorchymynion, 
Na odineba, Naladd, Na ladratta, 
Na ddwg gam dystiolaeth, Anrhyd- 
edda dy dad a'th fam. 

91 Ac efe a ddywedodd, Hyn oll 
a gedwais o'm hïeuengetid. 

92 A'r Iesu pan glybu hyn, a 
ddywedodd wrtho, Y mae un peth 
etto yn ol iti: gwerth yr hyn oll 
sydd gennyt, a dyro i'r tlodion; a 
thi a gai drysor yn y neî : a dyred, 
canlyn fi. 

106 


23 Ond pan glybu efe y pethau 
hyn, eîe a aeth yn athrist: canys 
yr oedd eîe yn gyfoethog iawn. 

94 Â'r Iesu, pan welodd eî wedi 
myned yn athrist, a ddywedodd, 
Mor anhawdd yr â y rhai y mae 
golud ganddynt i mewn i deyrnas 
Duw! 

25 Canys haws yw i gamel fyned 
trwy grau y nodwydd ddur, nag i 
oludog fyned i mewn i deyrnas 
Duw. 

26 Â'r rhai a glywsent a ddywed- 
asant, A plwy a all fod yn gadw- 
edig? 

97 Ac efe a ddywedodd, Y peth- 
an sy ammhosibl gyd â dynion, sydd 
bosibl gyd â Duw. 

98 A dywedodd Pedr, Wele, 
nynia adawsom bob peth, ac a'th 
ganlynasom di. 

99 Ac efe a ddywedodd wrthynt, 
Yn wir meddaf'i chwi, Nid oes neb 
a'r a adawodd dŷ, neu rïeni, neu 
frodyr, neu wraig, neu blant, er 
mwyn teyrnas Duw, 

30 A'r ni's derbyn lawer cym- 
maint yn y pryd hwn, ac yn y byd 
a ddaw fywyd tragywyddol. 

31 4] Ac efe a gymmerodd y deu- 
ddeg atto, ac a ddywedodd wrth- 
ynt, Wele, yr ydym ni'yn myned i 
fynu i Ierusalem; a chyflawnir pob 
peth a'r sydd yn ysgriîenedig trwy 
y prophwydi am Fab y dyn. 

32 Canys efe a draddodir i'r Cen- 
hedloedd, ac a walwerir, ac a am- 
mherchir, ac a boerir arno : 

33 Ac wedi iddynt ei tîlangellu, 
y lladdant eî: a'r trydydd dydd efe 
a adgyfyd. 

34 A hwy ni ddeallasant ddim o'r 
pethau hyn; a'r gair hwn oedd 
guddiedig oddi wrthynt, ac ni wy- 
buant y pethau a ddywedwyd. 

35 4] A_bu, ac efe yn nesau at 
Iericho, i ryw ddyn dall fod yn eis- 
tedd yn ymyl y ffordd yn cardotta: 

36 A phan glybu eîe y dyrfa yn 
myned heibio, eîe a oîynodd pa 
beth oedd hyn. 

37 A hwy a ddywedasant iddo, 
Mai Iesu o Nazareth oedd yn myned 
heibio. h 

38 Ac efe a lefodd, gan ddywed- 


S. LUC, XIX. 


yd, Iesu Fab Dafydd, trugarhâ 

wrthyf. 

39 A'r rhai oedd yn myned o'r 
blaen a'i ceryddasant ef i dewi: 
eithr efe a lefodd yn fwy o lawer, 
Mab Dafydd, trugarhâ wrthyf. 

40 Â'r Iesu a safodd, ac a orchy- 
mynodd ei ddwyn ef atto. A phan 
ddaeth efe yn agos, efe a ofynodd 
iddo, 

41 Gan ddywedyd, Pa beth a 
fynni di i mi ei wneuthuri ti? Yntau 
a ddywedodd, Arglwydd, cael o 
honof fy ngolwg. 

42 Â'r Iesu a ddywedodd wrtho, 
Cymmer dy olwg: dy ffydd a'th 
iachaodd. 

43 Ac allan o law y cafodd efe 
ei olwg, ac a'i canlynodd ef, gan 
ogoneddu Duw. A'r holl bobl, pan 
welsant, a roisant foliant i Dduw. 

PEN. XIX. 

1 4m Zacchêus y publican. y1 Y dec darn o 
arian. 98 Crist yn marchogaeth i Jer- 
usalem mewn gorfoledd: _4ì yn wylo 
drosti: 4b yn gyrru y prynwŷr a'r 
gwerthwŷr allan o'r deml; 47 gan 
athrawiaethu beunydd ynddi. Y llywodr- 
aethwŷr a fynnent eì ddifetha ef, oni 
bai rhag ofn y bobl. 

AUR Iesu a aeth i mewn, ac a 

aeth trwy Iericho. 

2 Ac wele wr a elwid wrth ei 
enw Zacch€us, ac efe oedd ben pub- 
lican, a hwn oedd gyfoethog. 

3 Ac yr oedd efe yn ceisio gwel- 
ed yr Iesu, pwy ydoedd; ac ni allai 
gan y dyrfa, am ei fod yn fychan o 
gorpholaeth. 

4 Ac efe a redodd o'r blaen, ac 
a ddringodd i sycamor-wŷdden, fel 
y gallai ei weled ef: oblegyd yr 
oedd efe'i ddyfod y îîordd honno. 

5 A phan ddaeth yr Iesu i'r lle, 
efe a edrychodd i fynu, ac a'i canfu 
eî; ac a ddywedodd wrtho, Zac- 
cheus, disgyn ar frys: canys rhaid i 
mi heddyw aros yn dy dŷ di. 

6 Ac efe a ddisgynodd ar frys, 
ac a'i derbyniodd ef yn llawen. 

7 A phan welsant, grwgnach a 
wnaethant oll, gan ddywedyd, Fyn- 
ed o hono ef i mewn 1 lettya at wr 
pechadurus, 

8 A Zacchêus a safodd, ac a ddy- 
wedodd wrth yr Arglwydd, Wele, 
hanner fy nâ, O Arglwydd, yr yd- 

10; 


wyf yn ei roddi i'r tlodion; ac os 
dygais ddim o'r eiddo neb trwy gam- 
achwyn, yr ydwyf yn ei dalu ar ei 
bedwerydd. 

9 A'r Iesu a ddywedodd wrtho, 
Heddyw y daeth iachawdwriaeth i'r 
tŷ hwn, o herwydd ei fod yntau yn 
fabi Abraham. 

10 Canys Mab y dyn a ddaeth i 
geisio ac i gadw yr hyn a gollasid. 

11 4 Ac a hwy yn gwrandaw ar 
y pethau hyn, efe a chwanegodd, ac 
a ddywedodd ddammeg, am ei fod 
efe yn agos i Ierusalem, ac am idd- 
ynt dybied yr ymddangosai teyrnas 
Duw yn y fan. 

12 Am hynny y dywedodd efe, 
Rhyw wr bonheddig a aeth i wlad 
bell i dderbyn teyrnas iddo ei hun, 
ac i ddychwelyd. 

13 Ac wedi galw eì ddeg gwas, 
efe a roddes iddynt ddeg punt, ac a 
ddywedodd wrthynt, Marchnat- 
têwch hyd oni ddelwyf. 

14. Eithr ei ddinaswŷr a'i casasant 
ef, ac a ddanfonasant gennadwri ar 
ei ol ef, gan ddywedyd, Ni fynnwn 
ni hwn i deyrnasu arnom. 

15 A bu, pan ddaeth efe yn ei 
ol, wedi derbyn y deyrnas, erchi o 
hono ef alw y gweision hyn atto, i'r 
rhai y rhoddasai efe yr arian, fel y 
gwybyddai beth a elwasai bob un 
wrth farchnatta. 

16 A daeth y cyntaf, gan ddy- 
wedyd, Arglwydd, dy bunt a yn- 
nillodd ddeg punt. 

17 Yntau a ddywedodd wrtho, 
Da, was da: amiti fod yn ffyddlon 
yn y lleiaf, bydded i ti awdurdod ar 
ddeg dinas. 

18 A'r ail a ddaeth, gan ddywed- 
yd, Arglwydd, dy bunt di a wnaeth 
bm punt. 

19 Ac efe a ddywedodd hefyd 
wrth hwnnw, Bydd dithau ar bîm 
dinas. 

20 Ac un arall a ddaeth, gan ddy- 
wedyd, Arglwydd, wele dy bunt, 
yr hon oedd gennyf wedi ei dodi 
mewn napcyn : 

21 Canys mi a'th ofnais, am dy 
fod yn wr tost: yr wyt ti yn cym- 
meryd i fynu y peth ni roddaist i 
lawr, ac yn medi y peth ni henaist, 

E4 


S. LUC, XIX. 


292 Yntau a ddywedodd wrtho, 
O'th enau dy hun y'th farnaf, tydi 
was drwg. Ti a wyddit fy mod i 
yn wr iost, yn cymmeryd i fynu y 
peth ni roddais ilawr, ac yn medi 
y peth ni heuais : 

23 A phaham na roddaist fy arian 
i i'r bwrdd cyfnewid, tel pan ddaeth- 
wn y gallaswn ei gael gyd â llog ? 

24 Ac efe a ddywedodd wrth y 
rhai oedd yn sefyll ger llaw, Dyg- 
wch oddi arno ef y bunt, a rhodd- 
wch i'r hwn sydd â deg punt gan- 
ddo. 

25 (A hwya ddywedasant wrtho, 
Arglwydd, y mae ganddo ef ddeg 
punt) 

26 Canys yr wyf fi yn dywedyd 
i chwi, mai i bob un y mae ganddo, 
y rhoddir iddo; eithr oddi ar yr 
hwn nid oes ganddo, y dygir oddi 
arno, ïe, yr hyn sydd ganddo. 

27 A hefyd îy ngelynion hynny, 
y rhai ni fynnasent i mi deyrnasu 
arnynt, dygwch hwynt yma, a lledd- 
wch ger ty mron i. 

28 4] Ac wedi iddo ddywedyd y 
pethau hyn, efe a aeth o'r blaen, 
gan fyned i fynu i Ierusalem. 

99 Ac fe a ddigwyddodd pan 
ddaeth efe yn agos at Bethphage a 
Bethania, i'r mynydd a elwir Olew- 
ŷdd, eîe a anfonodd ddau o'i ddis- 
gyblion, 

30 Gan ddywedyd, Ewch i'r 

pentref ar eich cyfer; yn yr hwn, 
gwedi eich dyfod i mewn, chwi a 
gewch ebol .yn rhwym ar yr hwn 
nid eisteddodd dyn eriôed : gollyng- 
wch ef, a dygwch yma. 
“ 31 Ac os gofyn neb i chwi, Pa- 
ham yr ydych yn ei ollwng? fel hyn 
y dywedwch wrtho, Am fod yn 
rhaid i'r Arglwydd wrtho. 

32 A'r rhai a ddanfonasid a aeth- 
ant ymaith, ac a gawsant fel y dy- 
wedasai efe wrthynt. 

33 Ac fel yr oeddynt yn gollwng 
yr ebol, ei berchennogion a ddy- 
wedasant wrthynt, Paham yr ydych 
yn gollwng yr ebol? 

34 A hwy a ddywedasant, Mae 
yn rhaid i'r Arglwydd wrtho ef. 

35 A hwy a'i dygasant eî at yr 
Jesu: ac wedi iddynt -îwrw eu dill- 

108 


ad ar yr ebol, hwy a ddodasant yr 

Iesu arno. $ 

36 Ac fel yr oedd efe yn myned, 
hwy a danasant eu dillad ar hŷd y 
ffordd. 

37 Ac weithian, ac efe yn nesau 
at ddisgynfa mynydd yr Olewydd, 
dechreuodd yr holl lïaws ddisgybl- 
ion lawenhâu, a chlodfori Duw â 
llef uchel, am yr holl weithredoedd 
nerthol a welsent ; 

38 Gan ddywedyd, Bendigedig 
yw y Brenhin sydd yn dyfod yn enw 
yr Arglwydd : 'Tangnefedd yn-y nef, 
a gogoniant yn y goruchaf. 

39 A rhai o'r Phariseaid o'r dyrîa 
a ddywedasant wrtho, Athraw, cer- 
ydda dy ddisgyblion. 

40 Ac eîea attebodd ac a ddy- 
wedodd wrthynt, Yr ydwyf yn dy- 
wedyd i chwi, Pe tawai y rhai hyn, 
y llefai y cerrig yn y fan. 

—41 4] Ac wedi iddo ddyfod yn 
acos, pan welodd efe y ddinas, efe 
a wylodd drosti, 

42 Gan ddywedyd, Pe gwybuasit 
dithau, ïe, yn dy ddydd hwn, y 
pethau a berthynent i'th heddwch! 
eithr y maent yn awr yn guddiedig 
oddi wrth dy lygaid. 

43 Canys daw y dyddiau arnat, 
a'th elynion a fwriant glawdd o'th 
amgylch, ac a'th amgylchant, ac 
a'th warchaeant o bob parth ; 

44 Ac a'th wnant yn gyd-wastad 
â'r llawr, a'th blant o'th fewn ; ac 
ni adawant ynot faen ar faen: o 
herwydd nad adnabuost amser dy 
ymweliad. 

45 Ac efe aaeth i mewn i'r deml, 
ac a ddechreuodd fwrw allan y rhai 
oedd yn gwerthu ynddi, ac yn 
prynu ; 

46 Gan ddywedyd wrthynt, Y 
mae yn ysgrifenedig, Fy nhŷ i tŷ 
gweddi yw: eithr chwi a'i gwnaeth- 
och yn ogof lladron. 

47 Ac yr oedd eîe beunydd yn 
athrawiaethu yn y deml: a'r arch- 
offeiriaid, a'r ysgrifenyddion, a phen- 
naethiaid y bobl, a geisient ei ddi- 
fetha ef ; 4 

48 Ac ni fedrasant gael—beth a 
wnaent: canys yr holl bobl oedd 
yn glynu wrtho i wrandaw arno. 


S. LUC, XX. : 


PEN. XX. 


l Cristyn profi eì awdurdod, trwy ymofyn 
am fedydd Ioan. 9 Dammeg y winllan. 
19 Am roddi teyrn-ged ì Cesar. 9] Y 
mae efe yn gorchfygu y Saduceaid, y rhai 
a wadent yr adgyfodiad. 41 Y modd 
mae Crist yn fab Dafydd. 45 Y mae efe 
yn rhybuddio eì ddisgyblion ì ochelyd yr 
ysgrifenyddion. 
DIGWYDDODD ar un o'r 
dyddiau hynny, ac efe yn 
dysgu y bobl yn y deml, ac yn pre- 
gethu yr efengyl, ddyîod arno yr 
arch-offeiriaid a'r ysgrifenyddion, 
gyd â'r henuriaid, 

2 A llafaru wrtho, gan ddywed- 
yd, Dywed i ni, Trwy ba awdur- 
dod yr wyt yn gwneuthur y pethau 
hyn? neu pwy yw yr hwn a roddodd 
i ti yr awdurdod hon? 

3 Ac efe a attebodd ac a ddy- 
wedodd wrthynt, A minnau a ofynat 
i chwithau un gair; a dywedwch i 
mì: 

4 Bedydd Ioan, ai o'r nef yr 
ydoedd, ai o ddynion? 

5 Eithr hwy a ymresymmasant 
yn eu plith eu hunain, gan ddywed- 
yd, Os dywedwn, O'r neî; efe a 
ddywed, Paham gan hynny na 
chredech ef? 

6 Ac os dywedwn, O ddynion; 
yr holl bobl a'n llabyddiant ni: can- 
ys y maent hwy yn cwbl-gredu fod 
Ioan yn brophwyd. 

7 A hwya attebasant, na's gwydd- 
ent o ba le. 

8 A'r Iesu a ddywedodd wrthynt, 
Ac nid wyf finnau yn dywedyd i 
chwi trwy ba awdurdod yr wyf yn 
gwneuthur y pethau hyn. 

9 4j Ac eîe a ddechreuodd ddy- 
wedyd y ddammeg hon wrth y bobl: 
Rhyw wr a blannodd winllan, ac 
a'i gosododd i lafurwŷr, ac a aeth 
oddi cartref dros dalm o amser. 

10 Ac mewn amser efe a anfon- 
odd was at y llafurwŷr, fel y rhodd- 
ent iddo o ffrwyth y winllan: eithr 
y llafurwŷr a'i curasant ef, ac a'i 
hanfonasant ymaith yn wag-law. 

11 Ac efe a chwanegodd anfon 
gwas arall: eithr hwy a gurasant ac 
a ammharchasant hwnnw hefyd, ac 
a'i hantonasant yniaith yn wag-law. 

12 Ac efe a chwanegodd anfon 

US 
- 


y trydydd : a hwy a glwyfasant hwn 
hefyd, ac a'i bwriasant ef allan. 

13 Yna y dywedodd arglwydd v 
winllan, Pa beth a wnaf? Mi a 
anfonaf fy anwyl fab : fe allai pan 
welant ef, y parchant ef. 

14 Eithr y llafurwŷr, pan welsant 
eî, a ymresymmasant â'u gilydd, gan 
ddywedyd, Hwn yw yr etifedd: 
deuwch, liaddwn ef, fel y byddo yr 
etifeddiaeth yn eiddom ni. 

15 A-hwy a'i bwriasant ef allan 
o'r winllan, ac a'i lladdasant. Pu 
beth gan hynny a wna arglwydd y 
winllan iddynt hwy? 

16 Efe a ddaw ac a ddifetha y 
llafurwŷr hyn, ac a rydd ei winllan 
i eraill, A phan glywsant hyn, hwy 
a ddywedasant, Na atto Duw. 

17 Ac efe a edrychodd arnynt, 
ac a ddywedodd, Beth gan hynny 
yw byn a ysgrifenwyd, Y maen a 
wrthododd yr adeiladwŷr, hwn a 
wnaethpwyd yn ben y gongl? 

18 Pwy bynnag a syrthio ar y 
maen hwnnw, a ddryllir : ac ar bwy 
bynnag y syrthio, ete a'i mâl ef. 

19 4] A'r arch-offeiriaid a'r ysgrit- 
enyddion a geisiasant roddi dwylaw 
arno yr awr honno ; ac yr oedd arn- 
ynt ofn y bobl: canys gwybuant 
mai yn eu herbyn hwynt y dywed- 
asai efe y ddammeg hon. 

20 A hwy a'i gwyliasant ef, ac a 
yrrasant gynllwynwŷr, y rhaì a 
gymmerent arnynt eu bod yn gyf- 
iawn ; fel y dalient ef yn eì ymad- 
rodd, i'w draddodi ym meddiant ac 
awdurdod y rhaglaw. 

291 A hwy a ofynasant iddo ef, 
gan ddywedyd, Athraw, ni a wydd- 
om mai uniawn yr ydwyt ti yn dy- 
wedvd, ac nad wyt yn derbyn wyn- 
eb, eithr yn dysgu fîordd Duw 
mewn gwirionedd. 

92 Ai cyfreithlon i ni roi teyrn- 
ged i Casar, ai nid yw ? 

23 Ac eîe a ddeallodd eu cyf- 
rwysdra hwy, ac a ddywedodd wrth- 
ynt, Paham y temtiwch fi? 

24 Dangoswch i mi geiniog. Llun 
ac argraph pwy sydd arni? A hwy 
a attebasant ac a ddywedasant, Yr 
eiddo Caesar. 

25 Ac efe a ddywedodd wrthynt, 

E5 


S. LUC, XX1. 


Rhoddwch chwithau yr eiddo Caesar 
i Cesar, a'r eiddo Duw i Dduw, 

26 Ac ni allasant feio ar ei eiriau 
ef ger bron y bobl: a chan ryfeddu 
wrth eî atteb ef, hwy a dawsant â 
son. 

97 dj A rhaì o'r Saduceaid (y rhai 
sy yn gwadu nad oes adgyfodiad) a 
ddaethant atto ef, ac a ofynasant 
iddo, 

28 Gan ddywedyd, Athraw, Mo- 
ses a ysgrifenodd i ni, Os byddai 
îarw brawd neb, ac iddo wraig, a 
marw o hono yn ddi-blant, ar gym- 
meryd o'i îrawd ei wraig ef, a chodi 
had i'w frawd. 

29 Yr oedd gan hynny saith o 
frodyr: a'r cyntaf a gymmerodd 
wraìg, ac a fu farw yn ddi-blant. 

30 A'r ail a gymmerth y wraig, 
ac a fu farw yn ddi-blant. 

31 A'r trydydd a'i cymmerth hi: 
ac yr un fîunud y saith hefyd, ac ni 
adawsant blant, ac a fuont feirw, 

32 Ac yn ddiweddaf oll bu farw 
y wraig hefyd. 

38 Yn yr adgyfodiad gan hynny 
gwraig i bwy un -o honynt yw hi? 
canys y saith a'i cawsant hi yn wraig. 

34 A'r Iesu gan alteb a ddywed- 
pdd wrthynt, Plant y byd hwn sydd 
yn gwreica, ac yn gŵra : 

85 Eithr y rhai a gyfrifir yn deil- 
wne i gael y byd hwunw, a'r ad- 
gyfodiad oddi wrth y meirw, nid 
ydynt nac yn gwreica, nac yn 
uŵra. 

36 Canys ni's gallant farw mwy: 
oblegyd cyd-stad ydynt â'r angylion; 
a phlant Duw ydynt, gan eu bod yn 
blant yr adgyfodiad. 

37 Ac y cyfyd y meìrw, Moses 
heíyd a hyspysodd wrth y berth, 
pan yw eîe yn galw yr Arglwydd 
vn Dduw Abralam, ac yn Dduw 
Isaac, ac yn Dduw Tacob. 

58 Acnid yw eîe Dduw y meirw, 
ond y byw : canys pawb sydd fyw 
iddo ef. 

39 Yna rhai o'r ysgrifenyddion 
van atleb a ddywedasant, Athraw, 
da y dywedaist. 

40 Ac ni feiddiasant mwyach 
oîyn dim iddo ef. 

41 €] Ac efe MT i wrth- 


ynt, Pa fodd y maent yn Uywedyd 
fod Crist yn fab i Ddafydd ? 

49 Ac ymae Dafydd eì Ìnim yn 
dywedyd yn llyfr y Psalmau, Yr Ar- 
glwydd a ddywedodd wrth fy Ar- 
glwydd, Eistedd ar fy neheu-law, 

43 Hyd oni osodwyf dy elynion 
yn droed-faingc i'th draed di, 

44 Y mae Dafydd gan hynny yn 
eì alw,ef yn Arglwydd ; a pha todd 
y mae efe yn fab iddo? 

45 €J Ac a'r holl bobl yn clywed, 
efe a ddywedodd wrth ei ddisgybl- 
ion, 

46 Ymogelwch rhag yr ysgrifen- 
yddion, y rhai a ewyllysiant rodio 
mewn dillad lleision, ac a garant 
gyfarchiadau yn y marchnadoedd, 
a'r prif-gadeiriau yn y synagogau, 
a'r prif-eisteddleoedd yn y gwledd- 
oedd ; 

47 Y rhai sydd yn llwyr-fwytta 
tai gwragedd gweddwon, ac mewn 
rhith yn hir-weddïo: y rhai hyn a 
dderbyniant farn fwy. 

PEN. XXI. 
1. Crist yn canmol y weddw dlawa.. 5 yn rAag- 

Jynegt dinystr y deml, a dinas ferusalem; 

25 a*r arwywdin a fydd o flaen y dydd 
diweddaf: 34 yn eu hannog hwy i fod 


yn wyliadwrus. 31 Arfer Crist ira bu yn 
Terusalem., 


C wedi iddo edrych i fynu, 
eîe a ganîu y rhai goludog yn 
bwrw eu rhoddion i'r drysorfa. 

2 Ac efe a ganfu heîyd ryw wraig 
weddw dlawd yn bwrw yno ddwy 
hatling. 

3 Ac efe a ddywedodd, Yn wir 
meddaf i chwi, fwrw o'r wraig 
weddw dlawd hon 1 mewn fwy nâ 
hwynt oll. 

4 Canys y rhai hyn oll o'r hyn 
oedd weddill ganddynt a fwriasant 
at ofîrymmau Duw: eithr hon o'i 
phrinder a fwriodd i mewn yr holl 
fywyd a oedd ganddi. 

5 $| Ac fel yr oedd rhai yn dy- 
wedyd am y deml, ei bod hi wedi 
ei harddu â meini teg a rhoddion, 
efe a ddywedodd, 

6 Y pethau hyn yr ydych yn 
edrych arnynt, daw y dyddiau yn y 
rhai ni adewir maen ar faen, a'r ni's 
dallodir. 

7 A hwy a ofynasant iddo, gan 


S. LUC, XXI. 


ddywedyd, Athraw, pa bryd gan 
hynny y bydd y pethau hyn? a pha 
arwydd fydd pan fo'r pethau hyn 
ar ddyfod? 

8 Ac efe a ddywedodd, Edrych- 
wch na thwyller chwi : canys llawer 
a ddeuant yn fy enw i, gan ddy- 
wedyd, Myfi yw Crist ; a'r amser 
a nesaodd : nac ewch gan hynny ar 
eu hol hwynt. 

9 A phan glywoch son am ryfel- 
oedd a therîysgoedd, na chymmer- 
wch fraw: canys rhaid i'r pethan 
hyn fod yn gyntaf; ond ni ddaw y 
diwedd yn y man. r 

10 Yna y dywedodd efe wrthynt, 
Cenedl a gyfyd yn erbyn cenedl, a 
theyrnas yn erbyn teyrnas : 

11 A daear-grynfaau mawrion a 
fyddant yn amryw leoedd, a newyn, 
a heintiau, a phethau ofnadwy, ac 
arwyddion mawrion a fydd o'r nef. 

12 Eithr o flaen hyn oll, hwy a 
roddant eu dwylaw arnoch, ac a'ch 
erlidiant, gan eich traddodi i'r syn- 
agogau, ac i garcharau, wedi eich 
dwyn ger bron brenhinoedd a llyw- 
odraethwŷr o achos fy enw i. 

13 Eithr fe a ddigwydd i chwi 
yn dystiolaeth. 

14 Âm hynny rhoddwch eich 
bryd ar na rag-fyfyrioch beth a at- 
teboch. 

15 Canys myfi a roddaf i chwi 
enau a doethineb, yr hon ni's gall 
eich holl wrthwynebwŷr na dywed- 
yd yn ei herbyn, na'i gwrth-sefyll. 

16 A chwi a fradychir, ïe, gan 
rïeni, a brodyr, a cheraint, a chyf- 
eillion ; ac i rai o honoch y parant 
farwolaeth. 

17 A chas fyddwch gan bawb o 
herwydd fy enw i. 

18 Ond ni chyll blewyn o'ch pen 
chwi. 

19 Yn eich amynedd meddien- 
nwch eich eneidiau. 

20 A phan weloeh Ierusalem wedi 
ei hamgylchu gan luoedd, yna gwy- 
byddwch fod ei hanghyîannedd-dra 
hi wedi nesâu. 

21 Yna y rhai fyddant yn Iudea, 
îfoant i'r mynyddoedd; a'r rhai a 
fyddant yn ei chanol hi, ymadaw- 


ant: a'r rhai a fyddant yn y meus- 
ydd, nac elont i mewn iddi. 

992 Canys dyddiau dïal yw y rhai 
hyn, i gyflawni yr holl bethau a 
ysgrifenwyd. 

23 Eithr gwae y rhai beichiog- 
ion. a'r rhai yn rhoi bronnau, yn y 
dyddiau hynny: canys bydd angen 
mawr yn y tir, a digofaint ar y bobl 
hyn. 

94 A hwy a syrthiant trwy îin y 
cleddyf, a chaeth-gludir hwynt at 
bob cenhedlaeth: a Ierusalem a 
fydd wedi ei mathru gan y Cenhedl- 
oedd, hyd oni chyflawner amser y 
Cenhedloedd. 

25 8] A bydd arwyddion yn yr 
haul, a'r lleuad, a'r ser; ac ar y 
ddaear ing cenhedloedd, gan gylt- 
yng-gyngor ; a'r môr a'r tonnau yn 
rhuo; 

26 A dynion yn llewygu gan ofn, 
a disgwyl am y pethau sy yn dyfod 
ar y ddaear: oblegyd nerthoedd y 
nefoedd a ysgydwir. 

97 Ac yna y gwelant Fab y dyn 
yn dyfod mewn cwmmwl, gyd â 
gallu a gogoniant mawr. 

28 A phan ddechreuo y pethau 
hyn ddyfod, edrychwch i fynu, a 
chodwch eich pennau : canys y mae 
eich ymwared yn nesâu. 

29 Ac efe a ddywedodd ddam- 
megiddynt: Edrychwch ar y tfigys- 
bren, a'r holl breniau ; 

30 Pan ddeiliant hwy weithian, 
chwi a welwch ac a wyddoch o 
honoch eich hun, fod yr haf yn agos. 

31 Felly chwithau, pan weloch y 
pethau hyn yn digwydd, gwybydd- 
wch fod teyrnas Duw yn agos. 

32 Yn wir meddaf i chwi, Nid â 
yr oes hon heibio, hyd oni ddêl y 
cwbl i ben. 

33 Y nef a'r ddaeara ant heibio; 
ond fy ngeiriau ij nid ant heibio 
ddim. 

34 4] Ac edrychwch arnoch eich 
hunain, rhag i'ch calonnau un amser 
drymhâu trwy lythineb a meddw- 
dod, a gofalon y bywyd hwn, a dy- 
fod y dydd hwnnw arnoch yn ddi- 
symmwth. 

35 Canys efe a ddaw fel magl, &r 

E6 


S. LUC, XXII. 


warthaf pawb oll a'r sydd yn trigo 

ar wyneb yr holl ddaear. 

36 Gwyliwch gan hynny a 
gweddïwch bob amser, ar gael eich 
cyfrif yn deilwng i ddïangc rhag y 
pethau hyn oll sydd ar ddyfod, ac i 
sefyll ger bron Mab y dyn. 

37 A'r dydd yr ydoedd efe yn 
athrawiaethu yn y deml; a'r nos yr 
oedd efe yn myned ac yn aros yn y 
mynydd a elwid yr Olewŷdd. 

38 A'r holl bobl a fore-gyrchent 
alto ef yn y deml, i'w glywed ef. 

PEN. XXII. 

1 Yr /uddewon yn cyd-fwriadu yn erbyn 
Crist. 3 Satan yn parottôi Iudas i'w 
fradychu ef. 7 Yr apostolion yn arlwyo 
ypasg. 19 Crist yn ordeinio eì swpper 
sanctaidd: _ 91 yn guddiedig yn rhag- 
dd wedyd am y bradychwr : 94 yu annog 
y rhan arall o'i apostolion i ochelyd 
rhyfyg: 39 yn sicrhâu Pedr na phallai 
ei ffydd ef: 34 ac er hynny y gwadai efe 
ef dair gwaith: 39 yn gweddïo yn y 
mynydd; ac yn chwjsu'r gwaed: 47 yn 
cael eì fradychu â chusan: 50 yn iachâu 
clust Malchus: 54 yn cael ei wadu dair 
gwaith gan Pedr, 63 a'i ammherchi yn 
gywilyddus; 66 ac yn cyfaddef ei fod 
yn Fab Duw. 

^ NESAODD gwyl y bara 
£ croyw, yr hon a elwir y pasg. 

2 A'r arch-oîfeiriaid a'r ysgrifen- 
' yddion a geisiasant pa fodd y di- 
ïethent ef : oblegyd yr oedd arnynt 
oîn y bobl. 

3 8 A Satan a aeth i mewn i 
Iudas, yr hwn a_ gyfenwid Iscariot, 
yr lìwn oedd o rifedi y deuddeg. 

tf Ac efe a aeth ymaith, ac a 
ymddiddanodd â'r arch-offeiriaid a'r 
blaenoriaid, -pa fodd y bradychai 
eîe ef iddynt. 

5 Ac yr oedd yn llawen gan- 
ddynt : a hwy a gyttunasant ar roddi 
arian iddo. 

6 Ac efe a addawodd, ac a geis- 
iodd amser cyfaddas i'w fradychu 
ef iddynt yn absen y bobl. 

7 4] A daeth dydd y bara croyw, 
ar yr hwn yr oedd rhaid lladd y 
pasg. 

8 Ac efe a anfonodd Pedr ac 
Ioan, gan ddywedyd, Ewch, par- 
otlôwch i ni y pasg, fel y bwyt- 
taom. 

9 A hwya ddywedasant wrtho, 
Pa le y mynni barottôi o honom ? 

10 Ac efe a ddywedodd wrthynt, 


113 


Wele, pan ddeloch i mewni'r ddinas, 
cyferfydd â chwi ddyn yn dwyn 
ystenaid o ddwfr: canlynwch ef i'r 
tŷ lle yr el efe i mewn. 

11 A dywedwch wrth wr y tŷ, 
Y mae yr Athraw yn dywedyd wrth- 
yt, Pa le y mae 'r lletty, lle y gall- 
wyf fwytta 'r pasg gyd â'm disgybl- 
ion? 

12 Ac efea ddengys i chwi or- 
uwch-ystafell fawr, wedi eu thanu : 
yno parottôwch. 

13 A hwy a acthant, ac a gawsant 
fel y dywedasai efe wrthynt; ac a 
barottoisant y pasg. 

14 A phan ddaeth yr awr, efe a 
eisteddodd i lawr, a'r deuddeg 
apostol gyd ag ef. 

15 Ac efe a ddywedodd wrthynt, 
Mi a chwennychais yn fawr fwytta 
y pasg hwn gyd â chwi cyn dïoddef 
o honof. 

16 Canys yr ydwyf yn dywedyd 
i chwi, Ni fwyttâf fi mwyach o 
hono, hyd oni chyflawner yn nheyrn- 
as Duw, 

17 Ac wedi iddo gymmeryd y 
cwppan, a rhoddi dïolch, efe a ddy- 
wedodd, Cymmerwch hwn, a rhen- 
nwch yn eich plith ; 

18 Canys yr ydwyf yn dywedyd 
i chwi, nad yfaf o ffrwyth y win- 
wŷdden, hyd oni ddel teyrnas Duw. 

19 €] Ac wedi iddo gymmeryd 
bara, a rhoi dïolch, efe a'i torrodd, 
ac a'i rhoddes iddynt, gan ddywed- 
yd, Hwn yw fy nghorph yr hwn yr 
ydys yn ei roddi drosoch : gwnewch 
hyn er coffa am danaf. 

20 Yr un modd y cwppan hefyd 
wedi swpperu, gan ddywedyd, Y 
cwppan hwn yw y testament new- 
ydd yn fy ngwaed i, yr hwn yr ydys 
yn ei dywallt drosoch. 

21 4] Eithr wele law yr hwn sydd 
yn fy mradychu gyd â mi ar y 
bwrdd. 1 

29 Ac yn wir y mae Mab y dyn 
yn myned, megis y mae wedi ei 
luniaethu : eithr gwae y dyn hwnnw 
trwy yr hwn y bradychir ef. 

23 Hwythau a ddechreuasaut ym- 
ofyn yn eu plith eu hunaifr, pwy o 
honynt oedd yr hwn a wnai hynny. 

24 4] A bu ymryson yu eu plith, 


S. LUC, XXII. 


pwy o honynt a dybygid ei fod yn 
îwyaf. 

25 Ac efe a ddywedodd wrthynt, 
Y mae brenhinoedd y Cenhedloedd 
yn arglwyddiaethu arnynt; a'r rhai 
sy mewn awdurdod arnynt, a elwir 
yn bendefigion. 

26 Ond na fyddwch chwi felly: 
eithr y mwyaf yn eich plith chwi, 
bydded megis yr ieuangaf ; a'r pen- 
naf, megis yr hwn sydd yn gweini. 

47 Canys pa un fwyaf, ai yr hwn 
sydd yn eistedd ar y bwrdd, ai yr 
hwn sydd yn gwasanaethu ? onid yr 
hwn sydd yn eistedd ar y bwrdd ? 
eithr yr ydwyf fi yn eich mysg fel 
un yn gwasanaethu. 

28 A chwychwi yw y rhai a ar- 
hosasoch gyd â mi yn fy mhrofedig- 
aethau. 

99 Ac yr wyf fi yn ordeinio i 
chwi deyrnas, megis yr ordeiniodd 
fy Nhad ì minnau ; 

30 Fel y bwyttaoch ac yr yfoch 


ar fy mwrdd i yn fy nheyrnas, ac yr [ 


eisteddoch ar orseddfeydd, yn barnu 
deuddeg llwyth Israel. 

31 4] A'r Arglwydd a ddywed- 
odd, Simon, Simon, wele, 8atan 
a'ch ceisiodd chwi, i'ch nithio fel 
gwenith : 

32 Eithr mi a weddïais drosot, 
na ddiîfygiai dy ffydd di: tithau pan 
y'th droêr, cadarnhâ dy frodyr. 

33 Ac eîe a ddywedodd wrtho, 
Arglwydd, yr ydwyf íi yn barod i 
fyned gyd â thi i garchar, ac i angau. 

34 Yntau a ddywedodd, Yr wyî 
yn dywedyd i ti, Pedr, Na chân y 
ceiliog heddyw, nesiti wadu dair 
gwaith yr adweini fi. 

35 Ac efe a ddywedodd wrthynt, 
Pan eich anfonais heb na phwrs, na 
chod, nac esgidiau, a fu arnoch 
eisiau dim? A hwy a ddywedasant, 
Na ddo ddim. 

36 Yna y dywedodd wrthynt, 
Ond yn awr y neb sydd ganddo 
bwrs, 'cymmered ; a'r un modd god; 
a'r neb nid oes ganddo, ; gwerthed 
ei bais, a phryned Md 

37 Canys yr wyf yn dywedyd i 
chwi, Fod yn rhaid etto gyflawni 
ynof fi y peth hwn a_ysgritenwyd ; 
sef; A chyd â'r anwir y cy îriîwyd ef. 


Canys y mae diben i'r pethau am 
danaf fi. 

38 A hwy a ddywedasant, Arg- 
lwydd, wele ddau gleddyf yma. 
Ac efe a ddywedodd wrthynt, Digon 
yw. 

59 6] Ac wedi iddo fyned allan, 
efe a aeth, yn ol ei arfer, i fynydd 
yr Olewydd ; a'i ddisgyblion heîyd 
a'i canlynasant ef. 

40 A phan ddaeth efe i'r man, 
efe a ddywedodd wrthynt, Gwedd- 
iwch nad eloch mewn profedig- 
aeth. 

41 Ac efe a dynnodd oddi wrth- 
ynt tu ag ergyd carreg j "ac wedi 
iddo iyned ar ei liniau, € eîe a wedd- 
ïodd, 

42 Gan ddywedyd, O Dad, os 
ewyllysi droi heibio y cwppan hwn 
oddi wrthyf : er hynny nid fy ewyll- 
ys i, ond yr eiddot ti a wneler. 

43 Ac angel o'r neî a ymddang- 
osodd iddo, yn ei nerthu ef. 

44 Ac eîe mewn ymdrech medd- 
wl, a weddïodd yn ddyfalach: 
a'i chwŷs ef oedd fel defnynau 
gwaed yn disgyn ar y ddaear. 

45 A phan gododd eî o'i weddi, 
a dyfod at ei "ddisgyblion, eîe a'u 
cafodd hwynt yn cysgu gan drist- 
wch ; 

46 Ac a ddywedodd wrthynt, Pa- 
ham yr ydych yn cysgu? codwch, a 
gweddïwch nad eloch mewn prof- 
edigaeth. 

47 4] Ac efe etto yn llafaru, wele 
dyrfa; a hwn a elwir Iudas, un o'r 
deuddeg, oedd yn myned o'u blaen 
hwynt, ac a nesaodd at yr Iesu, i'w 
gusanu ef. 

48 A'r Iesu a ddywedodd wrtho, 
Iudas, ai â chusan yr wyt ti yn brad- 
ychu Mab y dyn? 

49 A phan welodd y rhai oedd 
yn ei gylch eî y peth oedd ar ddy- 
fod, hwy a ddywedasant wrtho, 
Arglwydd, a darawn ni â chleddyî7? 

50 4j A rhyw un o honynt a dar- 
awodd was yr arch-ofîeiriad, ac a 
dorrodd ymaith ei glust ddehau ef. 

51 A'r Iesu a attebodd ac a ddy- 
wedodd, Goddeîwch hyd yn hyn. 
Ac efe a gylfyrddodd â'i glust, ac 
a'i hiachaodd ef. 


E7 


Ss. LUC, XXIII. 


52 A'r Iesu a ddywedodd wrth 
yr arch-offeiriaid, a_ blaenoriaid y 
deml, a'r henuriaid, y rhai a ddaeth- 
ent atto, Ai fel at leidr y daethoch 
chwi allan, â chleddyfau ac â ffyn? 

53 Pan oeddwn beunydd gyd â 
chwi yn y deml, nid estynasoch 
ddwylaw i'm herbyn: eithr hon 
yw eich awr chwi, a gallu y tywyll- 
wch. 

54 6] A hwy a'i daliasant ef, ac 
a'i harweiniasant, ac a'i dygasant i 
mewni dŷ yrarch-offeiriad. A Phedr 
a ganlynodd o hirbell. 

55 Ac wedi iddynt gynneu tân 
y'nghanol y neuadd, a chyd-eistedd 
o honynt, eisteddodd Pedr yntau 
yn eu plith hwynt. 

56 A phan ganfu rhyw langces ef 
yn eistedd wrth y tân, a dal sulw 
arno, hi a ddywedodd, Yr oedd hwn 
hefyd gyd ag ef. 

57 Yntau a'i gwadodd ef, gan 
ddywedyd, O wraig, nid adwaen i 
ef. 


58 Ac ychydig wedi, un arall a'i 
gwelodd ef, ac a ddywedodd, Yr 
wyt tithau hefyd yn un o honynt. A 
Phedr a ddywedodd, O ddyn, nid 
ydwyf. 

59 Ac ar ol megis yspaid un awr, 
rhyw un arall a daerodd, gan ddy- 
wedyd, Mewn gwirionedd yr oedd 
hwn hefyd gyd ag ef: canys Gali- 
lead yw. 

60 A Phedr a ddywedodd, Y dyn, 
ni's gwn beth yr wyt yn ei ddywed- 
yd. Ac yn y man, ac eîe etto yn 
llafaru, canodd y ceiliog. 

61 A'r Arglwydd a drodd, ac a 
edrychodd ar Pedr. A Phedr a 
gofiodd ymadrodd yr Arglwydd, fel 
y dywedasai efe wrtho, Cyn canu 
o'r ceiliog, y gwedi fi deirgwaith. 

62 A Phedr a aeth allan, ac a 
wylodd yn chwerw-dost. 

63 4] A'r gwŷr oedd yn dal yr 
Iesu, a'i gwatwarasant ef, gan ei 
daro. 

64 Ac wedi iddynt guddio ei lyg- 
aid ef, hwy a'i tarawsant ef ar ei 
wyneb, ac a ofynasant iddo, gan 
ddywedyd, Prophwyda, pwy yw yr 
hwn a'th darawodd di? 

65 A llawer o bethau eraill, gan 

114 


gablu, a ddywedasant yn ei erbyn 

ef. 

66 $] A phan aeth hi yn ddydd, 
ymgynhullodd henuriaid y bobl, a'r 
arch-offeiriaid, a'r ysgrifenyddion, 
ac a'i dygasant eî i'w cynghor 
hwynt, 

6? Gan ddywedyd, Ai ti yw Crist? 
dywed i ni. Ac efe a ddywedodd 
wrthynt, Os dywedaf i chwi, ni 
chredwch ddim : 

68 Ac os gofynaf hefyd i chwi, 
ni'm hattebwch, ac ni'm gollyngwch 
ymaith. 

69 Ar ol hyn y bydd Mab y dyn 
yn eistedd ar ddeheu-law gallu Duw. 

70 A hwy oll a ddywedasant, Ai 
Mab Duw gan hynny ydwyt ti? 
Ac efe â ddywedodd wrthynt, Yr 
ydych chwi yn dywedyd fy mod. 

71 Hwythau a ddywedasant, Pa 
raid i ni mwyach wrth dystiolaeth ? 
canys clywsom ein hunain o'i enau 
ef ei hun. 

PEN. XXIII. 

1 Cyhuddo yr Iesu ger bron Pilat, a'i anfon at 
Herod; 8 a Herod yn ei watwar ef. 18 
Herod a_Philat yn cymmodi â'u gilydd. 
18 Y bobl yn deisyf cael Barabbas; a 
Philat yn ei ollwng ef iddynt, ac yn 
rhoddi yr Iesu i'w groeshoelio. 97 Yntau 
y mynegi i'r gwragedd, a alarent. o'i 

legyd ef, ddinystr lerusulem: 34 yn 
gweddïo dros eì elynion. 39 Crogi dau 
ddrwg-weithredwr gyd ag ef. 46 Ei 
farwolaeth, 50 a'i gladdedigaeth ef. 

A holi lïaws o honynt a gyf- 

odasant, ac a'i dygasant ef 
at Pilat: 

9 Ac a ddechreuasant ei gyhuddo 
ef, gan ddywedyd, Ni a_ gawsom 
hwn yn gwyrdroi y bobl, ac yn 
gwahardd rhoi teyrn-ged i Caesar, 
gan ddywedyd mai efe ei hun yw 
Crist Frenhin. 

3 A Philat a ofynodd iddo, gan 
ddywedyd, Ai ti yw Brenhin yr Iu- 
ddewon? Ac efe a attebodd iddo, 
ac a ddywedodd, Yr wyt ti yu dy- 
wedyd. 

4 A dywedodd Pilat wrth yr 
arch-ofíeiriaid a'r bobl, Nid wyf 1i 
yn cael dim bai ar y dyn hwn. 

5 A hwy a fuani daerach, 
ddywedyd, Y mae efe yn cyffrôi y 
bobl, gan ddysgu trwy holl Iudea, 
wedi deelireu o Galilea hyd yma. 

6 A phan glybu Pilat son am Ga- 


S. LUC, XXIII. 


íilea, efe a ofynodd ai Galilead oedd 
y dyn. 

7 A phan wybu efe ei fod eî o 
lywodraeth Herod, eïe a'i hanfonodd 
ef at Herod, yr hwn oedd yntau yn 
Ierusalem y dyddiau hynny. 

8 14] A Herod, pan welodd yr 
Iesu, a lawenychodd yn fawr : canys 
yr oedd efe yn chwennych er ys 
talm ei weled ef; oblegyd iddo 
glywed llawer am dano eî; ac yr 
ydoedd yn gobeithio cael gweled 
gwneuthur rhyw arwydd ganddo ef, 

9 Ac efe â'i holodd eî mewn 
llawer o eiriau ; eithr efe nid atteb- 
odd ddim iddo. 

10 A'r arch-offeiriaid a'r ysgrif- 
enyddion a safasant, gan ei gybuddo 
ef yn haerllug. 

11 A Herod a'i filwŷr, wedi iddo 
eì ddïystyru ef, a'i watwar, a'i wisgo 
â gwisg glaerwen, a'i danfonodd ef 
drachefn at Pilat. 

12 4] A'r dwthwn hwnnw yr aeth 
Pilat a Herod yn gyfeillion: canys 
yr oeddynt o'r blaen mewn gelyn- 
iaeth â'u gilydd. 

13 €] A Philat, wedi galw ynghŷd 
yr arch-offeiriaid, a'r llywiawdwŷr, 
a'r bobl, 

14 A ddywedodd wrthynt, Chwi 
a ddygasoch y dyn hwn attaf fi, fel 
un a fyddai yn gŵyr-droi y bobl: 
ac wele, myfi a'i holais ef yn eich 
gŵydd chwi, ac ni chefais yn y dyn 
hwn ddim bai, o ran y pethau yr 
ydych chwi yn ei gyhuddo ef am 
danynt: 

15 Na Herod chwaith: canys 
anfonais chwi atto ef ; ac wele, dim 
yn haeddu marwolaeth ni's gwnaed 
iddo. 

16 Am hynny mi a'i ceryddaf ef, 
ac a'i gollyngaf ymaith, 

1? Canys yr ydoedd yn rhaid iddo 
ollwng un yn rhŷdd iddynt ar yr 
wyl. 

18 A'r holl lïaws a lefasant ar un- 
waith, gan ddywedyd, Bwrw hwn 
ymaith, a gollwng i ni Barabbas yn 
rhydd: 

19 (Yr hwn, am ryw derfysg a 
wnaethid yn y ddinas, a llofrudd- 
iaeth, oedd wedi ei daflu ìi garchar) 

20 Am hynny Pilat a ddywedodd 

114 


wrthynt drachefn, gan ewyllysio 
gollwng yr Iesu yn rhŷdd. 

21 Eithr hwy a lefasant arno, gan 
ddywedyd, Croes-hoelia, croes-hoel- 
ia ef. 

22 Ac eîe a ddywedodd wrthynt 
y drydedd waith, Canys pa ddrwg a 
wnaeth efe? ni chefais i ddim achos 
marwolaeth ynddo; am hynny mi 
a'i ceryddaf ef, ac a'i gollyngaf yn 
rhŷdd. 

93 Hwythau a fuont daerion a 
llefau uchel, gan ddeisyfu ei groes- 
hoelio ef. A'u llefau hwynt, ar, 
arch-offeiriaid, a orîuant. 

24 A Philat a farnodd wneuthur 
eu deisyfiad hwynt, 

25 Ac efe a ollyngodd yn rhŷdd 
iddynt yr hwn am derîysg a llofrudd- 
iaeth a fwriasid y'ngharchar, yr hwn 
a ofynasant: eithr yr Iesu a draddod- 
odd efe i'w hewyllys hwynt. 

26 Ac îel yr oeddynt yn ei arwain 
ef ymaith, hwy a ddaliasant un Si- 
mon o Cyrene, yn dyfod o'r wlad, 
ac a ddodasant y groes arno ef, i'w 
dwyn ar ol yr Iesu. 

27 4] Ac yr oedd yn ei ganlyn eí 
lïaws mawr o bobl, ac o wragedd ; 
y rhai hefyd oedd yn cwynfan, ac yn 
galaru o'i blegyd ef. 

98 A'r Iesu, wedi troì attynt, a 
ddywedodd, Merched Ierusalem, 
na wylwch o'm plegyd i: eithr 
wylwch o'ch plegyd eich hunain, ac 
oblegyd eich plant. 

29 Canys wele, y mae y dyddiau 
yn dyfod, yn y rhai y dywedant, 
Gwyn eu byd yrhai ammhlantadwy, 
a'r crothau ni eppiliasant, a'r bron- 
nau ni roisant sugn, 

30 Yna y dechreuant ddywedyd 
wrth y mynyddoedd, Syrthiwch 
arnom ; ac wrth y bryniau, Cudd- 
iwch ni, 

31 Canys os gwnant hyn yn y 
pren îr, pa beth a wneir yn y crin? 

32 Ac arweiniwyd gyd ag eî hef- 

d ddau ddrwg-weithredwŷr eraill, 
i'w rhoi i'w marwolaeth. 

33 A phan ddaethant i'r lle a 
elwir Calfaria, yno y croes-hoelias- 
ant ef, a'r drwg-weithredwŷr; un 
ar y llaw ddehau, a'r llall ar yr aswy. 

34 4] A'r Tesu a ddywedodd, O 

E8 


S. LUC, XXIV. 


Dad, maddeu iddynt: canys ni 
wyddant pa beth y maent yn ei 
wneuthur. A hwy a rannasant ei 
ddillad ef, ac a fwriasant goelbren. 

35 A'r bobl a safodd yn edrych. 
Â'r pennaethiaid hefyd gyd â hwynt 
a watwarasant, gan ddywedyd, 
Eraill a waredodd efe; gwareded 
ef ei hun, os hwn yw Crist, etholedig 
Duw. 

36 A'r milwŷr hefyd a'i gwat- 
warasant ef, gan ddyfod atto, a 
chynnyg iddo finegr, 

3? A dywedyd, Os tydi yw Bren- 
hin yr Iuddewon, gwared dy hun. 

58 Ac yr ydoedd hefyd arsgrifen 
wedi ei 'sgrifenu uwch ei ben ef, â 
llythyrenau Groeg, a Lladin, ac Heb- 
raes, HWN YW BRENHIN YR 
IUiDDEWON. 

39 4] Ac un o'r drw2-weithredwŷr 
a grogasid a'i cablodd ef, gan ddy- 
wedyd, Os tydi yw Crist, gwared 
dy hun a ninnau. 

40 Eithr y llall a attebodd, ac a'i 
ceryddodd ef, gan ddywedyd, Onid 
wyt ti yn ofni Duw, gan dy fod dan 
yr un ddamnedigaeth ? 

41 A myni yn wir yn gyfiawn; 
canys yr ydym yn derbyn yr hyn a 
haeddai y pethau a wnaethom : eithr 
hwn ni wnaeth ddim allan o'i le. 

42 Ac efe a ddywedodd wrth yr 
lesu, Arglwydd, cofia fi pan ddelych 
i'th deyrnas. 

43 Â'r Iesu a ddywedodd wrtho, 
Yn wir meddaf i ti, Heddyw y byddi 
gyd â mi ym mharadwys. 

44 Ac yr ydoedd hi ynghŷlch y 
chweched awr, a thywyllwch a fu ar 
yr holl ddaear hyd y nawfed awr. 

45 A'r haul a dywyllwyd, a llen 
y deml a rwygwyd yn ei chanol. 

46 $T A'r Iesu, gan lefain â llef 
uchel, a ddywedodd, O Dad, i'th 
ddwylaw di y gorchymynaf fy 
yspryd. Ac wedi iddo ddywedyd 
hyn, efe a drengodd. 

47 A'r canwriad, pan welodd y 
peth a wnaethpwyd, a ogoneddodd 
Dduw, gan ddywedyd, Yn wir yr 
oedd hwn yn wr cyfiawn. 

48 A'i holl bobloedd y rhai a 
ddaethent ynghŷd i edrych hyn, 
wrth weled y peas a wnaethpwyd, 


a ddychwelasant, gan guro eu dwy- 
fronnau. 

49 A'i holl gydnabod ef a safas- 
ant o hirbell, a'r gwragedd y rhai 
a'i canlynasent ef o Galilea, yn 
edrych ar y pethau hyn. 

50 8] Ac wele, gwr a'i enw Io- 
seph, yr hwn oedd gynghorwr, gwr 
da a chyfiawn: 

5l (Hwn ni chygunasai â'u cy- 
nghor ac â'u gweithred hwynt) o 
Arimathea, dinas yr Iuddewon (yr 
hwn oedd yniau yn disgwyl hefyd 
am deyrnas Duw) ^ 

59 Hwn a ddaeth at Pilat, ac a 
ofynodd gorph yr Iesu. 

53 Ac efe a'i tynnodd i lawr, ac 
a'i hamdôdd mewn llïain main, ac 
a'i rhoddes mewn bedd wedi ei 
naddu mewn carreg, yn yr hwn ni 
roddasid dyn eriôed. 

54 A'r dydd hwnnw oedd ddar- 
par-wyl, a'r sabbath oedd yn nesâu. 

55 A'r gwragedd hefyd, y rhai a 
ddaethent gyd ag ef o Galilea, a 
ganlynasant, ac a welsant y bedd, a 
pha fodd y dodwyd ei gorph ef. 

56 A hwy a ddychwelasant, ac a 
barottoisant bêr-aroglau ac ennaint ; 
ac a orphwysasant ar y sabbaih, yn 
6l y gorchymyn. 

PEN. XXIV. 
' Tin gegiietd iN yda 
9 a'r rhai hynny yn ei adrodd i eraill, 
13 Crist Êi hun yn ymddangos i'r ddau 
ddisgybl oedd yn myned i Emmaus: 35 
ac wedi hynny i'r apostolion; ac yn cer- 
yddu eu hanghrediniaeth hwy: 47 ys 
rhoddi gorchymyn iddynt. 49 ac yn 


addaw yr Yspryd Glên: 5) ac felly yn 
esgyn i'r nefoedd, 


Â 'R dydd cyntaf o'r wythnos, ar 
y cynddydd, hwy a ddaethant 
at y bedd, gan ddwyn y per-aroglau 
a barottoisent, a rhai gyd â hwynt. 
2 A hwy a gawsant y maen wedi 
ei dreiglo ymaith oddi wrth y bedd, 
3 Ac wedi iddynt fyned i mewn, 
ni chawsant gorph yr Arglwydd 
Iesu, 

4 A bu, a hwy yn petruso am y 
peth hyn, wele, dau wr a safodd 
yn eu hymyl mewn gwisgoedd dis- 
glair. AU 

5 Ac wedi iddynt ofni, â gostwny 
eu hwynebau tu a'r ddaear, hwy a 


S. LUC, XXIV. 


ddywedasant wrthynt, Paham yr 
ydych yn ceisio y byw ym mysg y 
meirw ? 

6 Nid yw efe yma, ond efe a 
gyfododd. Cofiwch pa fodd y dy- 
wedodd wrthych, ac efe etto yn 
Galilea, 

? Gan ddywedyd, Rhaid yw rhoi 
Mab y dyn yn nwylaw dynion pech- 
adurus, a'i groes-hoelio, a'r tryd- 
ydd dydd adgyfodi. 

8 A hwy a gofiasant ei emriau ef ; 

9 Ac a ddychwelasant oddi wrth 
y bedd, ac a fynegasant hyn oll i'r 
un ar ddeg, ac i'r lleill oll. 

10 A Mair Magdalen, a Ioanna, 
a Mair mam Iago, a'r lleill gyd â 
liwynt, oedd y rhai a ddywedasant 
y pethau hyn wrth yr apostolion. 

11 A'u geiriau a welid yn eu 
golwg hwynt fel gwegi, ac ni chred- 
asant iddynt. 

12 Eithr Pedr a gododdi fynu, 
ac a redodd at y bedd; ac wedi 
ymgrymmu, efe a ganfu y llïeiniau 
wedi eu gosod o'r neilldu ; ac a aeth 
ymaith, gan ryfeddu rhyngddo ac 
ef ei hun am y peth a ddarfuasai. 

i3 4] Ac wele, dau o honynt oedd 
yn myned y dydd hwnnw i dreî 
a'i henw Emmaus, yr hon oedd 
ynghŷlch trugain ystâd oddi wrth 
Ierusalem. 

14 Ac yr oeddynt hwy yn ym- 
ddiddan â'u gilydd am yr holl beth- 
au hyn a ddigwyddasent. 

15 A bu, fel yr oeddynt yn ym- 
ddiddan, ac yn ymofyn â'u gilydd, 
yr Iesu ei hun hefyd a nesaodd, ac 
a aeth gyd â hwynt. 

16 Eithr eu llygaid hwynt a at- 
taliwyd, fel na's adwaenent ef. 

17 Ac efe a ddywedodd wrthynt, 
Pa ryw ymadroddion yw y rhai hyn 
yr ydych yn eu bwrw at eu gilydd, 
dan rodio, ac yn wyneb-drist? 

18 Ac un o honynt, a'i enw Cle- 
opas, gan atteb a ddywedodd wrtho, 
Â wyl ti yn unig yn ymdeithydd yn 
Ierusalem, ac ni wybuost y pethau 
a wnaethpwyd ynddi hi yn y dydd- 
iau hyn ? 

19 Ac efe a ddywedodd wrthynt, 
Pa bethau? Hwythau a ddywed- 
asant wrtho, Y pethau ynghŷlch 

117 


Iesu o Nazareth, yr hwn oedd wr o 
brophwyd, galluog mewn gweithred 
a gair ger bron Duw a'r holl bobl ; 

20 Â'r modd y traddododd yr 
arch-offeiriaid a'n llywodraethwyr 
ni ef i farn marwolaeth, ac a'i croes- 
hoeliasant ef. 

21 Ond yr oeddym mi yn go- 
beithìo mai efe oedd yr hwn a wared- 
ai yr Israel. Ac heb law hyn oll, 
heddyw yw y trydydd dydd er pan 
wnaethpwyd y pethau hyn. 

99 A hefyd rhai gwragedd o hon- 
om ni a'n dychrynasant ni, gwedi 
iddynt fod yn fore wrth y bedd: 

93 A phan na chawsant ei gorph 
ef, hwy a ddaethant, san ddywed- 
yd, weled o honynt weledigaeth o 
angylion, y rhai a ddywedent ei fod 
eî yn fyw. 

24 A rhai o'r rhai oedd gyd â nynì 
a aethant at y bedd, ac a gawsani 
felly, fel y dywedasai y gwragedd: 
ond ef ni's gwelsant. 

95 Ac efe a ddywedodd wrthynt, 
O ynfydion, a hwyr-frydig o galon 
i gredu yr holl bethau a ddywedodd 
yprophwydi! . 

26 Onid oedd raid i Grist ddiodd- 
ef y pethau hyn, a myned ì mewn 
i'w ogoniant? 

27 A chan ddechreu ar Moses, 
a'r holl brophwydi, efe a esponiodd 
iddynt yn yr holl ysgrythyrau y 
pethau am dano ei hun. 

98 Ac yr oeddynt yn nesâu i'r 
dref lle yr oeddynt yn myneâ : ac 
yntau a gymmerth arno ei fod yn 
myned ym mhellach. 

29 A hwy ai cymhellasant ef, 
gan ddywedyd, Aros gyd & nì: can- 
ys y mae hi yn hwyrhau, a'r dydd 
yn darfod. Ac efe a aeth i mewn i 
aros gyd â hwynt. 

30 A darfu, ac efe yn eistedd vyd 
â hwynt, eîe a gymmerodd fara, ac 
a'i bendithiodd, ac a'i torrodd, ac 
a'i rhoddes iddynt. 

31 A'u llygaid hwynt a agorwyd, 
a hwy a'i hadnabuant eî: ac eîe a 
ddiflannodd allan o'u golwg hwynt. 

39A hwy a ddywedasant wrth eu 
gilydd, Onid oedd ein calon ni yn 
llosgi ynom tra yr ydoedd efe yn 
ymddiddan â ni ar y ffordd, a thra 


S. IOAN, I. 


yr ydoedd efe yn agoryd i ni yr ys- 
grythyrau ? 

33 A hwy a godasant yr awr 
honno, ac a ddychwelasant i Ier- 
usalem, ac a gawsant yr un ar ddeg 
wedi ymgasglu ynghŷd, a'r sawl 
oedd gyd â hwynt, 

34 Yn dywedyd, Yr Arglwydd a 
gyfododd yn wir, ac a ymddangos- 
odd i Simon. 

35 A hwythau a adroddasant y 
pethau a wnaethesid ar y ffordd, a 
pha fodd yr adnabuwyd ef ganddynt 
wrth dorriad y bara. 

36 $j Ac a hwy yn dywedyd y 
pethau hyn, yr Iesu ei hun a safodd 
yn eu canol hwynt, ac a ddywed- 
odd wrthynt, Tangnefedd i chwi. 

37 Hwythau, wedi brawychu ac 
ofni, a dybiasant weled o honynt 
yspryd. 

38 Ac efe a ddywedodd wrthynt, 
Paham y'ch trallodir? a phaham y 
mae meddyliau yn codi yn eich ca- 
lonnau? 

39 Edrychwch fy nwylaw a'm 
traed, mai myfi fy hun ydyw. Teiml- 
wch fi, a gwelwch: canys nid oes 
gan yspryd gnawd ac esgym, fel y 
gwelwch fod gennyf fi. 

40 Ac wedi iddo ddywedyd hyn, 
eîe a ddangosodd iddynt eî ddwylaw 
a'i draed. 

41 Ac a hwy etto heb gredu gan 
lawenydd, ac yn rhyfeddu, efe a 
ddywedodd wrthynt, A oes gen- 

'nych chwi yma ddim bwyd? 

42 4j A hwy a roisant iddo ddarn 
0 bysgodyn wedi ei rostio, ac o ddil 
mel. 


49 Yntau a'i cymmerodd, ac a'i 
bwyttaodd yn eu gŵydd hwynt. 

44 Ac efe a ddywedodd wrthynt, 
Dyma 'r geiriau a ddywedais ìi wrth- 
ych, pan oeddwn etto gyd â chwi, 
bod yn rhaid eyflawni pob peth a 
ysgrifenwyd y'nghyfraith Moses, a'r 
prophwydi, a'r psalmau, am danaf fi. 

45 Yna yr agorodd efe eu deall 
hwynt, fel y deallent yr ysgrythyr- 
au. 

46 Ac eîe a ddywedodd wrthynt, 
Felly yr ysgrifenwyd, ac felly yr 
oedd raid i Grist ddioddef, a chy- 
fodi o feirw y trydydd dydd: 

4? A phregethu edifeirwch a 
maddeuant pechodau yn ei enw eí 
ym mhlith yr holl genhedloedd, gan 
ddechren yn lerusalem, 

48 Ac yr ydych chwi yn dystion 
o'r pethau hyn, 

49 8] Ac wele, yr ydwyf fi yn 
anfon addewid fy Nhad arnoch: 
eithr arhoswch chwi yn ninas Ier- 
usalem, byd oni wisger chwi â nerth 
o'r uchelder. 

50 8] Ac efe a'u dug hwynt allan 
hyd yn Bethanìa; ac a gododd ei 
ddwylaw, ac a'u bendithiodd hwynt. 

51 Ac fe a ddarfu, tra yr oedd eíe 
yn eu bendithìo hwynt, ymadael o 
hono ef oddi wrthynt, ac efe a ddyg- 
wyd i fynu i'r nef. 

52 Ac wedi iddynt ei addoli ef, 
hwy a ddychwelasant ìi Ierusalem, 
gyd â llawenydd mawr : 

53 Acyr oeddynt yn wastadol yn 
y deml, yn moli ac yn bendithìo 
Duw. Amen. 


MU — I '. — — — 


Yr EFENGYL yn ol SANT IOAN. 


PEN. I. 
1 Duwdab, dyndab, a swydd [esu Grist. 
15 Tystioldeth Joan. 39 Galwad An- 
dreas, Pedr, Philip, a Nathanael. 


? Hwn oedd yn y dechreuad gyd 
â Duw. wr ì ì 

3 Trwyddo ef y gwnaethpwy 
pob peth; ac hebddo ef ni wnaeth- 


yN y dechreuad yr oedd y Gair, | pwyd dim a'r a wnaethpwyd. 


a'r Gair oedd gyd â Duw, a 
Duw oedd y Gair. 
118 


4 Ynddo ef yr oedd bywyd; a'i 
bywyd oedd oleuni dynion : 


S. IOAN, IL. 


5 Â'r goleuni sydd yn llewyrchu 
yn y tywyllwch ; a'r tywyllwch nid 
oedd yn ei amgyffred. 

6 4] Yr ydoedd gwr wedi ei anfon 
oddi wrth Dduw, a'i enw Ioan. 

7 Hwn a ddaeth yn dystiolaeth, 
fel y tystiolaethai am y Goleuni, fel 
y credai pawb trwyddo ef. 

8 Nid efe oedd y Goleuni, eithr 
efe a anfonusid fel y tystiolaethai am 
y Goleuni. 

9 Hwn ydoedd y gwir Oleuni, yr 
hwn sydd yn goleuo pob dyn a'r y 
sydd yn dyfod i'r byd. 

10 Yn y byd yr oedd efe, a'r byd 
a wnaethpwyd trwyddo ef; a'r byd 
nid adnabu ef. 

11 At ei iddo ei hun y daeth, a'r 
eiddo ei hun ni dderbyniasant ef. 

12 Ond cynnifer ag a'i derbyn- 
iasant ef, efe a roddes iddynt allu i 
fod yn feibion i Dduw, sef i'r sawl 
a gredant yn ei enw eî: 

13 Y rliai ni aned o waed, nac o 
ewyllys y cnawd, nac o ewyllys gwr, 
eithr o Dduw. ! 

14 A'r Gair a wnaethpwyd yn 
gnawd, ac a drigodd yn ein plith ni 
(ac ni a welsom ei ogoniant ef, go- 
goniant megis yr Unig-anedig oddi 
wrth y Tad) yn llawn gras a gwir- 
ionedd. 

15 € Ioan a dystiolaethodd am 
dano ef, ac a lefodd, gan ddywedyd, 
Hwn oedd yr un y dywedais am 
dano, Yr hwn sydd yn dyfod ar fy 
oli, a aeth o'm blaeniì: canys yr 
oedd eîe o'm blaen i. 

16 Ac o'i gyflawnder ef y derbyn- 
iasom ni oll, a gras am ras. 

17 Canys y gyfraith a roddwyd 
trwy Moses, ond y gras a'r gwirion- 
edd a ddaeth trwy Iesu Grist. - 

18 Ni welodd neb Dduw eriôed : 
yr unig-anedig Fab, yr hwn sydd 
ym mynwes y Tad, hwnnw a'i hys- 
pysodd ef. 

19 €] A hon yw tystiolaeth Ioan, 
pan anîonodd yr Iuddewon o Ieru- 
salem offeiriaid a Lefiaid i ofyn 
iddo, Pwy wyt ti? 

20 Ac efe a gyffesodd, ac ni 
wadodd; a chyffesodd, Nid myfi 
yw y Crist. 

21 A hwya ym iddo, Beth 

9 


ynte? Ai Elïas wyt u? Yntau 2 
ddywedodd, Nag ê. Ai'r Prophwyd 
wytti? Ac efe a attebodd, Nag e. 

29 Yna y dywedasant wrtho, Pwy 
wyt ti? fel y rhoddom atteb i'r rhai 
a'n danfonodd. Beth yr wyt ti yn 
ei ddywedyd am danat dy hun? 

23 Eb efe, Myfi yw llef un yn 
gwaeddi yn y diffeithwch, Uniawn- 
wch ffordd yri Arglwydd, fel y dy- 
wedodd Esay y prophwyd. 

24 Â'r rhai a anfonasid oedd o'r 
Phariseaid. 

25 A hwy a ofynasant iddo, ac a 
ddywedasant wrtho, Paham gan 
hynny yr wyt ti yn bedyddio, onid 
ydwyt ti na'r Crist, nac Elïas, na'r 
prophwyd? 

26 Ioan a attebodd iddynt, gan 
ddywedyd, Myfi sy yn bedyddio â 
dwfr; ond y mae un yn sefyll yn 
eich plith chwi, yr hwn nid adwaen- 
och chwi: 

27 Efe yw yr hwn sydd yn dyfod 
ar fy ol i, yr hwn a aeth o'm blaen 
i; yr hwn nid ydwyf fi deilwng i 
ddattod carrai ei esgid. 

28 Y pethau hyn a wnaethpwyd 
yn Bethabara, y tu hwnt i'r Ior- 
ddonen, lle yr oedd Ioan yn bed- 
yddio. 

29 4] Trannoeth Ioan a ganfu yr 
Iesu yn dyfod atto; ac efe a ddy- 
wedodd, Wele Oen Duw, yr hwn 
sydd yn tynnu ymaith bechodau y 
byd. 

30 Hwn yw efe am yr hwn y 
dywedais i, Ar fy ol i y mae gwr yu 
dyfod, yr hwn a aeth o'm blaeni: 
canys yr oedd efc o'm blaen i. 

31 A myfi nid adwaenwn ef: 
eithr fel yr amlygid efi Israel, i 
hynny y daethum i, gan fedyddio â 
dwfr. 

32 Ac Ioan a dystiolaethodd, gan 
ddywedyd, Mi a welais yr Yspryd 
yn disgyn, megis colommen, o'r nef, 
ac efe a arhosodd arno ef. 

33 A myfi nid adwaenwn ef; 
eithr yr hwn a'm hanfonodd i fed- 
yddio â dwíîr, eîe a ddywedodd 
wrthyf, Ar yr hwn y gwelych yr 
Yspryd yn disgyn ac yn aros arno, 
hwnnw yw yr un sy yn bedyddio â'r 
Yspryd Glân, 


S. IOAN, I. 


34 A mi a welais, ac a dystiol- 
aethais mai hwn yw Mab Duw. 

35 sf] Trannoeth drachefn y safodd 
Ioan, a dau o'i ddisgyblion : 

36 A chan edrych ar yr Iesu yn 
rhodio, efe a ddywedodd, Wele 
Oen Duw. 

37 A'r ddau ddisgybl a'i clywsant 
eî yn llaïaru, ac a ganlynasant yr 
Iesu. 

98 Yna yr Iesu a droes; a phan 
welodd hwynt yn canlyn, efe a ddy- 
wedodd wrthynt, Beth yr ydych 
chwi yn ei geisio? A hwy a ddy- 
wedasant wrtho ef, Rabbi (yr hyn 
o'i gyfieithu yw, Athraw) pa le yr 
wyt ti yn trigo? 

39 Efe a ddywedodd wrthynt, 
Deuwch a gwelwch. A hwy a 
ddaethant, ac a welsant lle yr oedd 
eîe yn trigo, ac a arhosasant gyd ag 
ef y diwrnod hwnnw: ac yr oedd 
hi ynghŷlch y ddegfed awr. 

40 Andreas, brawd Simon Pedr, 
oedd un o'r ddau a glywsent hynny 
gan Ioan, ac a' dilynasent ef. 

41 Hwn yn gyntaf a gafodd ei 
îrawd ei liun Simon, ac a ddywed- 
odd wrtho, Nyni a zawsom y Mes- 
sias; yr hyn o'i ddeongl yw, Y Crist. 

42 Ac efe a'i dug ef at yr Iesu. 
A'r Iesu wedi edrych arno ef, a 
ddywedodd, Ti yw Simon mab 
Iona: ti a elwir Cephas, yr hwn a 
gyfieithir, Carreg. 

43 4] Trannoeth yr ewyllysiodd 
yr Iesu fyned allan i Galilea ; ac efe 
a gafodd Philip, ac a ddywedodd 
wrtho, Dilyn fi. 

44 A Philip oedd o Bethsaida, o 


'ddinas Andreas a Phedr, 


45 Philip a gafodd Nathanaêl, 
ac a ddywedodd wrtho, Cawsom yr 
hwn yr ysgrifenodd Moses yn y 
gyfraith, a'r prophwydi, am dano, 
Íesu o Nazareth, mab Ioseph. 

46 A Nathanaêl addywedodd 
wrtho, A ddichon dim da ddyfod o 
Nazareth? Philip a ddywedodd 
wrtho, Dyred a gwel. 

47 Iesu a ganfu Nathanaêl yn 
ilyfod atto; ac a ddywedodd am 
dano, Wele Israeliad yn wir, yn yr 
hwn nid oes dwyll. 

48 Nathanaêl a ddywedodd wrtho, 

120 


Pa fodd y'm hadwaenost? Iesu a 
attebodd ac a ddywedodd wrtho, 
Cyn i Plilip dy alw di, pan oeddit 
tan y ffigysbren, mi a'th welais di. 

49 Nathanaêl a attebodd ac a 
ddywedodd wrtho ef, Rabbi, ti yw 
Mab Duw; ti yw Brenhin Israel. 

50 Iesu a attebodd ac a ddywed- 
odd wrtho ef, O herwydd i mi 
ddywedyd i ti, Myfi a'th welais di 
dan y ffigysbren, a ydwyt ti yu 
credu? tia gei weled pethau mwy 
nâ'r rhai hyn. 

51 Ac efe a ddywedodd wrtho, 
Yn wir, yn wir, meddaf i chwi, Ar 
ol hyn y gwelwch y nef yn agored, 
ac angylion Duw yn esgyn ac yn 
disgyn ar Fab y dyn. 

PEN II. 

dwfr yn win: 19 yn myned 
i wared ií Capernaum a Ierusalem; 14 ac 
yno yn bwrw y prynwŷr a'r gwerthwŷr 
allan o'r deml: _ 19 yn rhag-fynegi ei 
farwolaeth, a'i adgyfodiad. _ 23. Llawer 
yn credu ynddo, o herwydd ei wŷrthiau ; 
ond er hynny nìd ymddiriedaì efe iddynt 
am dano eì hun. 

Ave trydydd dydd yr oedd prïod- 

as yn Cana Galilea: a mam 

yr Iesu oedd yno. 

2 A galwyd yr Iesu hefyd a'i 
ddisgyblion i'r brïodas, 

3 A phan ballodd y gwin, mam 
yr Iesu a ddywedodd wrtho ef, Nid 
oes ganddynt mo'r gwin. 

4 Iesu a ddywedodd wrthi, Beth 
sydd i mi a wnelwyf â thi, wraig? nì 
ddaeth fy awr i etto, 

5 Ei fam ef a ddywedodd wrth 
y gwasanaethwŷr, Beth bynnag a 
ddywedo efe wrthych, gwnewch. 

6 Ac yr oedd yno chwech o 
ddyfr-lestri meini wedi eu gosod, yn 
ol defod puredigaeth yr Iuddewon, 
y rhaia ddalient bob un ddau ffircyn 
neu dri. 

7 Iesu a ddywedodd wrthynt, 
Llenwch y dyfr-lestri o ddwfr. A 
hwy a'u llanwasant hyd yr ymyl. 

8 Ac efe a ddywedodd wrthynt, 
Gollyngwch yn awr, a dygwch at 
lywodraethwr y wledd. A hwy a 
ddygasant. 

9. A phan brofodd llywodraethwr 
y wledd y dwfr a wnaeiliid yn win 
(ac ni wyddai o ba le yr ydoedd. 
eithr y gwasanaethwŷr, y rhai a 


1 Crist yn tros 


S. IOAN, III. 
ollyngasent y dwn, a wyddent) | a hwy a gredasant yr ysgrythyr, a'r 


llywodraethwr y wledd a alwodd ar 
y prïod-fab, 

10 Ac a ddywedodd wrtho, Pob 
dyn a esyd y gwin da yn gyntaf ; ac 
wedi iddynt yïed yn dda, yna un a 
fo gwaeth : tithau a gedwaist y gwin 
da hyd yr awr hon. 

11 Hyn o ddechreu gwyrthiau a 
wnaeth yr Iesu yn Cana Galilea, ac 
a eglurodd ei ogoniant ; a'i ddisgybl- 
ion a gredasant ynddo. 

12 6] Wedi hyn efe a aeth i wared 
i Capernaum, efe, a'i fam, a'i frodyr, 
a'i ddisgyblion: ac yno nid arhosas- 
ant nemmawr o ddyddiau. 

13 4] A phasg yr Iuddewon oedd 
yn agos: a'r Iesu a aeth i fynu i 
Ierusalem ; 

14 Ac a gafodd yn y deml rai yn 
gwerthu ychain, a defaid, a_cho- 
lommennod, a'r newidwŷr arian yn 
eistedd. 

15 Ac wedi gwneuthur fflangell 
o fân reffynnau, efe a'u gyrrodd 
hwynt oll allan o'r deml, y defaid 
hefyd a'r ychain ; ac a dywalltodd 
allan arian y newidwŷr, ac a ddym- 
chwelodd y byrddau : 

16 Ac a ddywedodd wrth y rhai 
oedd yn gwerthu colommennod, 
Dygwch y rhai hyn oddi yma; na 
dr ÔARG dŷ fy Nhad i yn dŷ march- 
nad. 

17 A'i ddisgyblion a gofiasant fod 
yn ysgrifenedig, Zel dy dŷ di a'm 
nysodd i. 

18 6j Yna yr Iuddewon a atteb- 
asant ac a ddywedasant wrtho ef, Pa 
arwydd yr wyt ti yn ei ddangos i ni, 
gan dy fod yn gwneuthur y pethau 
hyn? 

19 Yr Iesu a attebodd ac a ddy- 
wedodd wrthynt, Dinystriwch y 
Mm hon, ac mewn tridiau y cyfodaf 
ìi. 

20 Yna yr Iuddewon a ddywed- 
asant, Chwe blynedd a deugain y 
buwyd yn adeiladu y deml hon ; ac 
a gyfodi di hì mewn tridiau? 

21 Ond efe a ddywedasai am 
deml ei gorph, 

22 Am hynny pan gyfododd efe 
o feirw, ei ddisgyblion ef o gofiasant 
iddo ddywedyd hyn wrthynt hwy : 

121 


gair a ddywedasai yr Iesu. 

23 4] Ac îel yr oedd efe yn Ier- 
usalem ar y pasg yn yr wyl, llawes 
a gredasant yn ei enw ef, wrth weled 
ei arwyddion a wnaethai efe. 

24 Ond nid ymddiriedodd yr 
Iesu iddynt am dano ei hun, am yr 
adwaenai efe hwynt oll ; 

25 Ac nad oedd raid iddo dyst- 
iolaethu o neb iddo am ddyn: o 
herwydd yr oedd efe yn gwybod 
beth oedd mewn dyn. 


PEN. IH. 
1. Crist yndysgu Nicodemus mor angenrheid- 
iol yw ad-enedigaeth. )4 Am ffydd yn ei 


farwolaeth ef.. 16 Mawr gariad Duw tu 
ag atybyd. 8 Condemnïad am anghred- 
iniaeth. 93 Bedydd, tystiolaeth, ac 
athrawiaeth Ioan am Grist. 
y. yr oedd dyn o'r Phariseaid, 
a'i enw Nicodemus, pennaeth 
yr Iuddewon : | 

2 Hwn a ddaeth at yr Iesu liw 
nos, ac a ddywedodd wrtho, Rabbi, 
nyni a wyddom mai dysgawdwr 
ydwyt ti wedi dyfod oddi wrth 
Dduw : canys ni allai neb wneuthur 
y gwyrthiau hyn yr wyt ti yn eu 
gwneuthur, oni bai fod Duw gyd ag 
ef. 

3 Iesu a attebodd ac a ddywed- 
odd wrtho, Yn wir, yn wir, meddaf 
i ti, Oddi eithr geni dyn drachefn, 
ni ddichon efe weled teyrnas Duw. 

4 Nicodemusa ddywedodd wrtho, 
Pa fodd y dichon dyn ei eni, ac efe 
yn hen? a ddichon efe fyned i groth 
ei fam eilwaith, a'i eni? 

5 Iesu a attebodd ac a ddywed- 
odd, Yn wir, yn wir, meddaf i ti, 
Oddi eithr geni dyn o ddwfr ac o'r 
Yspryd, aì ddichon efe fyned i 
mewn i deyrnas Duw, 

6 Yr hyn a aned o'r cnawd, sydd 
gnawd ; a'r hyn a aned o'r Yspryd, 
sydd yspryd. 

7 Na ryfedda ddywedyd o honof 
fi wrthyt, Y mae yn rhaid eich geni 
chwi drachefn. 

8 Y mae 'r gwynt yn chwythu lle 
y mynno; athi a glywi eì swn ef, 
ond ni wyddost o ba le y mae yn 
dyfod, nac i ba le ymae yn myned; 
felly mae pob un a'r a aned o'r Ys- 


pryd. 


S. IOAN, lII. 


9 Nicodemus a attebodd ac a 
ddywedodd wrtho, Pa fodd y di- 
chon y pethau hyn fod ? 

10 Iesu a attebodd ac a ddywed- 
odd wrtho, A wyt ti yn ddysgawdwr 
vn Israel, ac ni wyddost y pethau 
hyn? 

11 Yn wir, yn wir, meddaf i ti, 
Mai yr hyn a wyddom yr ydym yn 
ei lafaru, a'r hyn a welsom yr ydym 
yn ei dystiolaethu; a'n tystiolaeth 
ni nid ydych yn ei derbyn. 

12 Os dywedais i chwi bethau 
daearol, a chwithau nid ydych yn 
credu; pa fodd, os dywedaf i chwi 
bethau nefol, y credwch? 

13 Ac ni esgynodd neb i'r nef, 
oddi eithr yr hwn a ddisgynodd o'r 
nef, sef Mab y dyn, yr hwn sydd 
yn y nef. 

14 4] Ac megis y dyrchafodd 
Moses y sarph yn y diffeithwch, 
felly y mae yn rhaid dyrchafu Mab 
y dyn : 

15 Fel na choller pwy bynnag a 
gredo ynddo ef, ond caffael o hono 
fywyd tragywyddol. 

16 €] Canys felly y carodd Duw 
y byd, fel y rhoddodd efe ei unig- 
anedig Fab, fel na choller pwy 
bynnag a gredo ynddo ef, ond caft- 
ael o hono fywyd tragywyddol. 

17 Oblegyd ni ddanfonodd Duw 
ei Fab i'r byd, i ddamnio y byd, 
ond fel yr achubid y byd trwyddo ef. 

18 &] Yr hwn sydd yn credu yn- 
ddo ef, ni ddemnir: eithr yr hwn 
nid yw yn .credu, a ddamniwyd 
eisoes; o herwydd na chredodd yn 
enw unig-anedig Fab Duw. 

:19 A hon yw y ddamnedigaeth ; 
ddyfod goleuni i'r byd, a charu o 
ddynion y tywyllwch yn fwy nâ'r 
goleuni: canys yr oedd eu gweith- 
redoedd hwy yn ddrwg. 

20 O herwydd pob un a'r sydd 
yn gwneuthur drwg, sydd yn casâu 
y goleuni, ac nid yw yn dyfod i'r 
goleuni, fel nad argyhoedder ei 
weithredoedd ef. 

21 Ond yr hwn sydd yn gwneuth- 
ur gwirionedd, sydd yn dyfod i'r 
goleuni, fel yr eglurhaer ei weith 
redoedd ef, mai yn Nuw y gwnaed 
liwynt. 

122 


22 4] Wedi y pethau hyn, daeth 
yr Iesu a'i ddisgyblion ì wlad Iudea ; 
ac a arhosodd yno gyd â hwynt, ac 
a fedyddiodd. 

23 $J] Ac yr oedd Ioan hefyd yn 
bedyddio yn Ainon, yn agos i Sal- 
im; canys dyfroedd lawer oedd 
yno : a hwy a ddaethant ac a'u bed- 
yddiwyd. 

24 Canys ni fwriasid Ioan etto 
y'ngharchar. 

25 4] Yna y bu ymofyn rhwng 
rhai o ddisgyblion Ioan a'r Iuddew- 
on, ynghŷlch puredigaeth. 

26 A hwya ddaethant at Ioan, 
ac a ddywedasant wrtho, Rabbi, yr 


hwn oedd gyd â thi y tu hwnt i'r 


lorddonen, am yr hwn y tystiol- 
aethaist ti, wele, y mae hwnnw yn 
bedyddio, a phawb yn dyfod atto 
ef. 

27 Ioan a attebodd ac a ddywed- 
odd, Ni ddichon dyn dderbyn dim, 
oni bydd wedi ei roddi iddo o'r nef. 

28 Chwychwi eich hunain ydych 
dystion i mi, ddywedyd o honof fi, 
Nid myfi yw y Crist, eithr fy mod 
wedi fy anfon o'i îlaen ef. 

29 Yr hwn sydd ganddo y brïod- 
ferch, yw y prïod-fab: ond cyfaill 
y prïod-fab, yr hwn sydd yn sefyll 
ac yn eì glywed ef, sydd yn lla- 
wenychu yn ddirfawr oblegyd llef y 
prïod-fab: y llawenydd hwn mau fi 
gan hynny a gyflawnwyd. 

30 Rhaid ydyw iddo ef gyn- 
nyddu, ac i minnau leihâu. 

31 Yr hwn a ddaeth oddi uchod, 
sydd goruwch pawb oll: yr hwn 
sydd o'r ddaear, sydd o'r ddaear, 
ac am y ddaear mae yn llafaru : yr 
hwn sydd yn dyfod o'r nef, sydd 
goruwch pawb. 

32 A'r hyn a welodd eîe ac a 
glywodd, hynny y mae eîe yn ei 
dystiolaethu: ond nid oes neb yn 
derbyn ei dystiolaeth ef. dj 

33 Yr hwn a dderbyniodd ei dyst- 
iolaeth eî, a seliodd mai geirwir yw 
Duw. 

34 Canys yr hwn a anfonodd 
Duw, sydd yn llafaru geiriau Duw; 
oblegyd nid wrth fesur y mae-Duw 
yn rhoddi iddo ef yr Yspryd. 

35 Y mae y Tad yn caru y Mab, 


s 


S. IOAN, IV. 
ac efe a roddodd bob peth yn eilaw | o ba le gan hynny y mae gennyt Uu 


ef. 

36 Yr hwn sydd yn credu yn y 
Mab, y mae ganddo fywyd tragy- 
wyddol: a'r hwn sydd heb gredu 
i'r Mab, ni wêl fywyd : eithr y mae 
digofaint Duw yn aros arno ef. 

PEN. IV. 

l Crist yn ymddiddan â gwraig o Samaria, 
ac yn eì ddatguddio ei hun iddi. 97 Ei 
ddisgyblion yn rhyfeddu; 31 ac yntau 
yn hyspysu iddynt ei zel tu ag at ogon- 
iant Duw. 39 Llawer o'r Samariaid yn 
credu ynddo; 493 ac yntau yn myned ym- 
aith i Galilea, ac yn iachâu mab y llyw- 
ydd oedd yn gorwedd yn glaf yn Caper- 
naum. 

AN wybu yr Arglwydd gan 
hynny glywed o'r Phariseaid 
fod yr Iesu yn gwneuthur ac yn 
bedyddio mwy o ddisgyblion nag 

Ioan, 

2 (Er na fedyddiasai yr Iesu ei 

hun, eithr ei ddisgyblion ef) 

3 Efe a adawodd Iudea, ac a aeth 
drachefn i Galilea. 

4 Ac yr oedd yn rhaid iddo fyned 
trwy Samaria. 

5 Efe a ddaeth gan hynny i ddin- 
as yn Samaria a elwid Sichar, ger 
llaw y rhandir a roddasai Iacob i'w 
fab Ioseph. 

6 Ac yno yr oedd ffynnon Iacob, 
Yr Iesu gan hynny yn ddiffygiol 
gan y daith, a eisteddodd felly ar y 
ffynnon: ac ynghylch y chweched 
awr ydoedd hi. 

7 Daeth gwraig o Samaria i dynnu 
dwfr: a'r Iesu a ddywedodd wrthi, 
Dyro i mi i yfed. 

8 (Canys ei ddisgyblion ef a aeth- 
ent i'r ddinas i brynu bwyd) 

9 Yna y wraig o Samaria a ddy- 
wedodd wrtho eî, Pa fodd yr ydwyt 
ti, a thi yn Iuddew, yn gofyn dïod 
gennyf fi, a myfi yn wraig o Sa- 
maria? oblegyd nid yw yr Iuddewon 
yn ymgyfeillach â'r Samariaid. 

10 Yr Iesu a attebodd ac a ddy- 
wedodd wrthi. Ped adwaenit ti 
ddawn Duw, a phwy yw yr hwn 
sydd yn dywedyd wrthyt, Dyro i 
mii yfed; tydi a ofynasit iddo ef, 
ac eíe a roddasai i ti ddwfr bywiol. 

11 Y wraig a ddywedodd wrtho, 
Arglwydd, nid oes gennyt ti ddim i 
godi dwfr, a'r pydew sydd ddwîn : 

125 


y dwîr bywiol hwnnw ? 

12 Ai mwy wyt ti nâ'n tad Iacob, 
yr hwn a roddodd i ni y pydew, ac 
efe ei hun a yfodd o hono, a'i feib- 
ion, a'i anifeiliaid ? 

13 Iesu a attebodd ac a ddywed- 
odd wrthi, Pwy bynnag sydd yn 
yfed o'r dwfr hwn, eîe a sycheda 
drachefn : 

14 Ond pwy bynnag a yfo ov 
dwfr a roddwyf fi iddo, ni sycheda 
yn dragywydd ; eithr y dwîr a rodd- 
wyf iddo, a fydd ynddo yn ffynnon 
o ddwfr, yn tarddu i fywyd tragy- 
wyddol. 

15 Y wraig a ddywedodd wrtho, 
Arglwydd, dyro i mi y dwîr hwn, 
fel na sychedwyf, ac na ddelwyí 
yma i godi dwfr. 

16 Iesu a ddywedodd wrthi, Dos, 
galw dy wr, a dyred yma. 

17 Y wraig a attebodd ac a ddy- 
wedodd, Nid oes gennyf wr. Iesu 
a ddywedodd wrthi, Da y dywed- 
aist, Nid oes gennyî wr: 

18 Canys pump o wŷr a fuiti; 
a'r hwn sydd gennyt yr awrhon, nid 
yw wr i ti: hyn a ddywedaist yn 
wir. 

19 Y wraig a ddywedodd wrtho 
ef, Arglwydd, mi a welaf mai pro- 
phwyd wyt ti. 

20 Ein tadau a addolasant yn y 
mynydd hwn ; ac yr ydych chwi yn 
dywedyd mai yn Ierusalem y mae 
y man lle y mae yn rhaid addoli. 

21 Iesu a ddywedodd wrthi hi, 
O wraig, cred fi, y mae yr awr yn 
dyîod, pryd nad addoloch y Tad, 
nac yn y mynydd hwn, nac yn Ier- 
usalem. 

22 Chwychwi ydych yn addoli y 
peth ni wyddoch ; ninnau ydym yn 
addoli y peth a wyddom: canys 
iachawdwriaeth sydd o'r fuddewon. 

23 Ond dyfod y mae yr awr, ac 
yn awr y mae hi, pan addolo y gwir 
addolwŷr y Tad mewn yspryd a 
gwirionedd: canys y cyîryw y mae 
y Tad yn eu ceisio i'w addoli ef. 

94 Yspryd yw Duw; a rhaid i'r 
rhai a'i haddolant ef, addoli mewn 
yspryd a gwirionedd, 

25 Y wraig a ddywedodd wrtho, 


S IOAN, fV. 


Mi a wn fod y Messïas yn dyfod, yr 
hwn aelwir Crist: pan ddelo hwnnw, 
efe a fynega i ni bob peth. 

26 Iesu a ddywedodd wrthi hi, 
Myfi, yr hwn wyf yn ymddiddan â 
thi, yw hwnme. 

27 6] Ac ar hyn y daeth ei ddis- 
gyblion; a bu ryfedd ganddynt ei 
fod eî yn ymddiddan â gwraig: er 
hynny ni ddywedodd neb, Beth a 
geisi? neu, Paham yr ydwyt yn 
ymddiddan â hi? 

98 Yna y wraic a adawodd ei 
«wfrlestr, ac a aeth i'r ddinas, ac a 
ddywedodd wrth y dynion, 

29 Deuwch, gwelwch ddyn yr 
hwn a ddywedodd i mi yr hyn oll a 
wneuthum ; onid hwn yw y Crist? 

50 Yna hwy a aethant allan o'r 
ddinas, ac a ddaethant atto ef. 

31 6] Yn y cyfamser y disgyblion 
a attolygasant iddo, gan ddywedyd, 
Rabbi, bwytta. 

32 Ac eïe a ddywedodd wrthynt, 
Y mae gennyf îi fwyd i'w fwytta yr 
hwn ni wyddoch chwi oddi wrtlio. 

33 Am hynny y disgyblion a ddy- 
wedasant wrth eu gilydd, A ddug 
neb iddo ddim i'w fwytta? 

34 Iesu a ddywedodd wrthynt, 
Fy mwyd i yw gwneuthur ewyllys 
yr hwn a'm hanfonodd, a gorphen 
ei waith ef. 

35 Onid ydych chwi yn dywedyd, 
Y mae etto bedwar mis, ac yna y 
daw y cynhauaf? Wele, yr ydwyf 
fi yn dywedyd wrthych, Dyrcheîwch 
eich llygaid, ac edrychwch ar y 
meusydd; canys gwynion ydynt 
eisoes i'r cynhauaf. 

36 A'r hwn sydd yn medi, sydd 
yn derbyn cyflog, ac yn casglu 
ffrwyth i fywyd tragywyddol: fel 
v byddo i'r hwn sydd yn hau, ac i'r 
lwn sydd yn medi, lawenychu 
ynghŷd. 

37 Canys yn hyn y mae y gair 
yn wir, Mai arall yw yr hwn sydd 
yn hau, ac arall yr hwn sydd yn 
medi, 

38 Myfi a'ch anfonais chwi i fedi 
yr hyn ni lafuriasoch : eraill a lafur- 
iasant, a chwithau a aethoch i mewn 
i'w llafur hwynt. 

39 «j A llawer o'r Samariaid o'r 

124 


ddinas honno a gredasant ynddo, o 
herwydd gair y wraig, yr hon oedd 
yn tystiolaethu, Efe a ddywedodd i 
mi yr hyn oll a wneuthum. 

40 Am hynny pan ddaeth y Sa- 
mariaid atto ef, hwy a attolygasant 
iddo aros gyd â hwynt. Ac efe a 
arhosodd yno ddeuddydd. 

41 A mwy o lawer a gredasant 
ynddo ef, oblegyd ei air ei hun. 

42 A hwy a ddywedasant wrth y 
wraig, Nid ydym ni weithiau yn 
credu, oblegyd dy ymadrodd di: 
canys ni a'i clywsom ef ein hunain, 
ac a wyddom mai hwn yn ddïau yw 
y Crist, Iachawdwr y byd. 

43 4] Ac ym mhen y ddeu-ddydd 
efe a. aeth ymaitli oddi yno, ac a 
aeth i Galilea. 

44. Canys yr Iesu ei hun a dystiol- 
aethodd, nad ydyw prophwyd yn 
cael anrhydedd yn ei wlad ei hun. 

45. Yna pan ddaeth efe i Galilea, 
y Galileaid a'i derbyniasant ef, wedi 
iddynt weled yr holl bethau a 
wnaeth efe yn Ierusalem ar yr wyl: 
canys hwythau a ddaethant i'r wyl. 

46 Felly yr Iesu a ddaeth dra- 
chefn i Cana yn Galilea, lle y gwn- 
aeth eîe y dwîr yn win. Ac yr 
oedd rhyw bendefig yr hwn yr oedd 
ei fab yn glaf yn Capernaum. 

47 4] Pan glybu hwn ddyfod o'r 
Iesu o Iudea i Galilea, efe a aeth 
atto ef, ac a attolygodd iddo ddyfod 
i wared, ac iachâu ei fab eî: canys 
yr oedd eîe ym mron marw. 

48 Yna Iesu a ddywedodd wrtho 
ef, Oni welwch chwi arwyddion a 
rhyfeddodau, ni chredwch. 

49 Y pendefig a ddywedodd 
wrtho ef, O Arglwydd, dyred i 
wared eyn marw fy machgen. 

50 Iesu a ddywedodd wrtho ef, 
Dos ymaith ; y mae dy fab yn fyw. 
A'r gwr a gredodd y gair a ddy- 
wedasai Iesu wrtho, ac efe a aeth 
ymaith. 

51 Ac fel yr oedd eîe yr awrhon 
yn myned i wared, ei weision a gyf- 
arîuant ag ef, ac a îynegasant, gan 
ddywedyd, Y mae dy îachgen yn 
fyw. “Y'M 
" 59 Yna efe a ofynodd iddynt yr 
awr y gwellhasai arno. A hwy a 


S. IOAN, V. 


ddywedasant wrtho, Doe, y seithfed 
awr, y gadawodd y crŷd eî. 

53 Yna y gwybu y tad mai yr 
awr honno oedd, yn yr hon y dywed- 
asai Iesu wrtho eî, Y mae dy fab yn 
fyw. Ac efea gredodd, a'i holl dŷ. 

54 Yr ail arwydd yma drachefn 
a wnaeth yr Iesu, wedi dyfod o 
Iudea i Galilea. 

PEN. V. 
1 Yr [esu ar y dydd sabbath yn iachâu yr hwn 
a fuasai glaf namyn dwy flynedd deugain : 
IO a'r fuddewon am hynny yn cwerylu, 
ac yn eî erlid ef. 17 Ac yntau yn atteb 
dysto eì hun, ac yn eu hargyhoeddi hwy, 
gan ddangos pwy udyw cf, trwy dystiol- 
aeth ei Dad, 39 ac Ioan, 36 a'i weith- 
redoedd ei hun, 39 a'r ysgrythyrau. 
W EDI hynny yr oedd gwyl yr 
Iuddewon ; a'r Iesu a aeth 
i fynu i Ierusalem. 

9 Ac y mae yn Ierusalem, wrth 
farchnad y deîaid, lyn a elwir yn 
Hebraeg, Bethesda, ag iddo bŵìm 
porth: 

3 Yn y rhai y gorweddai llïaws 
mawr o rai cleifion, deillion, cloffion, 
gwywedigion, yn disgwyl am gy- 
nhyrfiad y dwfr. 

4 Canys angel oedd ar amserau 
yn disgyn i'r llyn, ac yn cynhyrîu y 
dwír: yna yr hwn a elai i mewn yn 
gyntaf ar ol cynhyrfu y dwfr, a ai yn 
iach o ba glefyd bynnag a fyddai 
arno. 

5 Ac yr oedd rhyw ddyn yno, yr 
hwn a fuasai glaf namyn dwy flyn- 
edd deugain. 

6 Yr Iesu, pan welodd hwn yn 
gorwedd, a gwybod ei fod eî felly 
yn hir o amser bellach, a ddywedodd 
wrtho, A fynni di dy wneuthur yn 
iach? 

7 Y claf a attebodd iddo, Arg- 
lwydd, nid oes gennyf ddyn i'm 
bwrw i'r llyn, pan gynhyrfer y dwfr : 
ond tra byddwyf íi yn dyfod, arall a 
ddisgyn o'm blaen i. 

8 Yr Iesu a ddywedodd wrtho, 
Cyfod, cymmer dy wely i fynu, a 
rhodia. 

9 Ac yn ebrwydd y gwnaed y 
dyn yn iach; ac efe a gododd ei 
wely, ac a rodiodd. A'r sabbath 
oedd y diwrnod hwnnw. 

10 8 Am hynny yr Iuddewon a 
ddywedasant wrth yr hwn a wnae- 

125 


thid yn iach, Y sabbath yw hi: nid 
cyfreithlon i ti godi dy wely. 

11 Efe a attebodd iddynt, Yr 
hwn a'm gwnaeth i yn iach, efe a 
ddywedodd wrthyf, Cyfod dy wely, 
a rhodia. 

12 Yna hwy a ofynasant iddo, 
Pwy yw y dyn a ddywedodd wrthyt 
ti, Cyfod dy wely, a rhodia ? 

13 A'r hwn a iachasid ni wyddai 
pwy oedd efe. Canys yr Iesu a 
giliasai o'r dyrîa oedd yn y fan honno. 

14 Wedi hynny yr Iesu a'i cafodd 
ef yn y deml, ac a ddywedodd 
wrtho, Wele, ti a wnaethpwyd yn 
iach: na phecha mwyach, rhag 
digwydd i ti beth a fyddo gwaeth. 

15 Y dyn a aeth ymaith, ac a 
fynegodd i'r Íuddewon, mai yr Iesu 
oedd yr hwn a'i gwnaethai ef yn 
iach. 

16 Ac am hynny yr Iuddewon a 
erlidiasant yr Iesu, ac a geisiasant 
ei ladd ef, oblegyd iddo wneuthur 
y pethau hyn ar y sabbath. 

17 €] Ond yr Iesu a'u hattebodd 
hwynt, Y mae fy Nhad yn gweithio 
hyd yn hyn, ac yr ydwyf finnau yn 
gweithio. 

18 Am hyn gan hynny yr Iudd- 
ewon a geisiasant yn îwy ei ladd ef, 
oblegyd nid yn unig iddo dorri y 
sabbath, ond hefyd iddo ddywedyd 
îod Duw yn Dad iddo, gan ei 
wneuthur ei hun yn gystal a Duw, 

19 Yna yr Iesu a attebodd ac a 
ddywedodd wrthynt, Yn wir, yn 
wir, meddaf i chwi, Ni ddichon y 
Mab wneuthur dim o hono ei hunan, 
eithr yr hyn a welo efe y Tad yn ei 
wneuthur: canys beth bynnag y 
mae efe yn ei wneuthur, hynny 
hefyd y mae y Mab yr un ffunud yn 
ei wneuthur. 

20 Canys y Tad sydd yn caru y 
Mab, ac yn dansos iddo yr hyn oll 
y mae efe yn ei wneuthur: ac efe a 
ddengys iddo eî weithredoedd mwy 
nâ'r rhai hyn, fel y rhyfeddoch 
chwi. 

21 Oblegyd megis y mae y Tad . 
yn cyfodi y rhai meirw, ac yn eu 
bywhâu ; íelly hefyd y mae y Mab 
yn bwyhâu y rhai a fynno. 

92 Canys y Tad nid yw yn barnu 


/ 


S. IOAN, V. 


neb; eithr efe a roddes bob barn 
i'r Mab: 

23 Fel yr anrhydeddai pawb y 
Mab, fel y maent yn anrhydeddu y 
Tad. Yr hwn nid yw yn anrhyd- 
eddu y Mab, nid yw yn anrhydeddu 
y Tad yr hwn a'i hanfonodd ef. 

24 Yn wir, yn wir, meddaf i 
chwi, Y neb sydd yn gwrandaw fy 
ngair i, ac yn credu i'r hwn a'm 
hanfonodd i, a gaiff fywyd tragy- 
wyddol, ac ni ddaw i farn; eithr 
efe a aeth trwodd o farwolaeth i 
fywyd. 

25 Yn wir, yn wir, meddaf i 
chwi, Y mae yr awr yn dyfod, ac 

n awr y mae, pan glywo .y meirw 
lef Mab Duw: a'r rhai a glywant, 
a fyddant byw. 

26 Canys megis y mae gan y Tad 
fywyd ynddo ei hunan, felly y 
rhoddes efe i'r Mab hefyd fod gan- 
ddo fywyd ynddo ei hun ; : 

27 Ac a roddes awdurdod iddo i 
wneuthur barn hefyd, o herwydd ei 
fod yn Fab dyn. 

28 Na ryfeddwch am hyn : canys 
y mae yr awr yn dyfod, yn yr hon y 
caiff pawb a'r sydd yn- y beddau 
glywed ei leferydd ef: 

29 A hwy a ddeuant allan: y rhai 
a wnaethant dda, iadgyfodiad byw- 
yd ; ond y rhai awnaethant ddrwg, 
i adgyfodiad barn. 

30 Ni allaf fi wneuthur dim o 
honof fy hunan: fel yr ydwyf yn 
clywed, yr ydwyf yn barnu: a'm 
barn i sydd gyfiawn; canys nid 
ydwyf yn ceisio îy ewyllys fy hunan, 
ond ewyllys y Tad yr hwn a'm han- 

'fonodd i. 

31 Os ydwyf fi yn tystiolaethu 
am danaf fy hunan, nid yw fy nhyst- 
iolaeth ìi wir. 

39 4] Arall sydd yn tystiolaethu 
am danaf fi; ac mi wn mai gwir yw 
y dystiolaeth y mae eîe yn ei thyst- 
iolaethu am danaf fi. 

33 Chwychwi a anfonasoch at 
Ioan, ac efea ddug dystiolaeth i'r 
gwirionedd. ' 

34 Ond myfi nid ydwyf yn der- 
byn tystiolaeth gan ddyn: eithr y 
pethau hyn yr ydwyf yn eu dywed- 
yd, fel y gwareder chwi. 

126 


35. Efe oedd ganwyll yn llosgi, ac 
yn goleuo; a chwithau oeddych 
ewyllysgar i orfoleddu dros amser 
yn ei oleuni et. 

36 4] Ond y mae gennyf fi. dyst- 
iolaeth fwy nag Ioan: canys y 
gweithredoedd a roddes y 'Tad i mi 
i'w gorphen, y gweithredoedd hynny 
y rhai yr ydwyf fi yn eu gwneuthur, 
sy yn tystiolaethu am danaf fi, mai 
y Tad a'm hanfonodd i. 

37 A'r Tad, yr hwn a'm hanfon- 
odd i, efe a dystiolaethodd am danaf 
fi. Ond ni chlywsoch chwi ei lais 
e4 un amser, ac ni welsoch ei wedd 
ef. 

38 Ac nid oes gennych chwi mo'i 
air ef-yn aros ynoch : canys yr hwn 
a anfonodd efe, hwnnw nid ydych 
chwi yn credu iddo. 

39 4] Chwiliwch yr ysgrythyrau; 
canys ynddynt hwy yr ydych chwi 
yn meddwl cael bywyd tragywydd- 
ol: a hwynt-hwy yw y rhai sy yn 
tystiolaethu am danaf fi. 

40 Ond ni fynnwch chwi ddyîod 
attaf fi, fel y caffoch fywyd. 

41 Nid ydwyf fi yn derbyn go- 
goniant oddi wrth ddynion. 

42 Ond myfi a'ch adwaen chwi, 
nad oes gennych gariad Duw ynoch. 

43 Myfi a ddaethum yn enw fy 
Nhad, ac nid ydych yn fy nerbyn 
i : os arall a ddaw yn ei enw ei hun, 
hwnnw a dderbyniwch, 

44 Pa fodd y gellwch chwi gredu, 
y rhai ydych yn derbyn gogoniant 
gan eich gilydd, ac heb geisio y 
gogoniant sydd oddi wrth Ddnw yn 
unig? 

45 Na thybiwch y cyhuddaf îi 
chwi wrth y Tad; y mae a'ch cy- 
hudda chwi, sef Moses, yn yr hwn 
yr ydych yn gobeithio. 

46 Canys pe credasech chwi i 
Moses, chwi a gredasech i minnau: 
oblegyd am danaf fi yr ysgrifenodd 
efe. 

47 Ond os chwi ni chredwch i'w 
ysgrifenadau ef, pa fodd y credwch 
i'm geiriau i ? 

PEN. VI. 
porthi pŵm milo-bobl_â phum 
a Fen Gaegsdn îb A'r bobl o 


ynny yn ceisio eì wneuthur ef 
16 Ac yntau yn cilw o'r 


1 Crist 
torth, 
herw 
yn frenhin, 


S. IOAN, 


neilldu, ac yn rhodio ar y môr at ei ddis- 
gaid & 926 ac yn ceryddu y bobl oedd yn 

eidio ar ei ol, a holl gnawdol wrandaw- 
wŷr ei air: 39 ac yn dangos mai efe yw 
bara y bywyd î 'r ffyddloniaid. 66 Llawer 
o ddisgyblion yn ymadael ag ef. 6B Pedr 
yn e gyffesu ef. O Bod Iudas yn 
gythraul. 


EDI y pethau hyn yr aeth 
yr Iesu dros for Galilea, 
hwnnw yw mô» 'Tiberias 

2 A thyrfa fawr a'i canlynodd ef ; 
canys hwy a welsent ei arwyddion y 
rhai a wnaethai efe ar y cleifion. 

3 A'r Iesu a aeth i fynu i'r myn- 
ydd, ac a eisteddodd yno gyd â'i 
ddisgyblion. 

4 Â'r pasg, gwyl yr Iuddewon, 
oedd yn agos. 

5 4] Yna yr Iesu a ddyrchafodd ei 
lygaid, ac a welodd fod tyrfa fawr 
yn dyfod atto; ac a ddywedodd 
wrth Philip, O ba le y prynwn ni 
îara, fel y caffo y rhai hyn fwytta ? 

6 (A hyn a ddywedodd efe i'w 
brofi ef: canys efe a wyddai beth 
yr oedd efe ar fedr ei wneuthur) 

7 Philip a'i hattebodd ef, Gwerth 
dau can ceiniog o ïara nid yw 
ddigon iddynt hwy, fel y gallo pob 
un o honynt gymmeryd ychydig. 

8 Un o'i ddisgyblion a ddywed- 
odd wrtho, Andreas, brawd Simon 
Pedr, 

9. Y mae yma ryw fachzennyn, a 
chanddo bïm torth haidd, a dau 
bysgodyn: ond beth yw hynny 
rhwng cynnifer? 

10 Â'r Iesu addywedodd, Perwch 
i'r dynion eistedd i lawr. Ac yr 
oedd glaswellt lawer yn y fan honno. 
Felly y gwŷr a eisteddasant i lawr, 
ynghŷlch pŵm mil o nifer. 

11 A'r Iesu a gymmerth y torthau, 
ac wedi iddo ddïolch, eîe a'u rhan- 
nodd i'r disgyblion, a'r disgyblion 
i'r rhai oedd yn eistedd ; felly hefyd 
o'r pysgod, cymmaint aga fynnasant. 

12 Ac wedi eu digoni hwynt, efe 
a ddywedodd wrth ei ddisgyblion, 
Cesglwch y briw-fwyd gweddill, fel 
na choller dim. 

13. Am hynny hwy a'u casglasant, 
ac a lanwasant ddeuddeg basgedaid 
o'r briw-fwyd o'r pŵîm torth haidd a 
weddillasai gan y rhai a fwyttasent. 

14 Yna y dynion, pan welsant yr 

127 


VI. 

arwydd a wnaethai yr Iesu, a ddy- 
wedasant, Hwn yn ddïau yw y pro- 
phwyd oedd ar ddyfod i'r byd. 

15 $] Yr Iesu gan hynny, pan 
wybu eu bod hwy ar fedr dyfod, 
a'i gipio ef i'w wneuthur yn frenhin, 
a giliodd dracheîn i'r mynydd, ei 
hunan yn unig. 

16 A phan hwyrhaodd hi, ei ddis- 
gyblion a aethant i wared at y môr. 
17 Ac wedi iddynt ddringo i long, 
hwy a aethant dros y môr i Caper- 
naum. Ac yr oedd hi weithian yn 
dywyll, a'r Tad ni ddaethai attynt 

hwy. 

18 A'r môr, gan wynt mawr yn 
chwythu, a gododd. 

19 Yna, wedi iddynt rwyfo 
ynghŷlch pîmp ar hugain neu ddeg 
ar hugain o ystadiau, hwy a welent 
yr Iesu yn rhodio ar y môr, ac yn 
nesâu at y llong; ac a ofnasant. 

20 Ond efe addywedodd ynthynp 
Myfi yw ; nac ofnwch. 

91 Yna y derbyniasant ef yn 
chwannog i'r llong: ac yn ebrwydd 
yr oedd y llong wrth y tir yr oeddynt 
yn myned iddo. 

22 4] Trannoeth, pan welodd y 
dyrfa oedd yn sefyll y tu hwnt i'r 
môr, nad oedd un llong arall yno ond 
yr un honno i'r hon yr aetbai ei 
ddisgyblion ef, ac nad aethai yr Iesu 
gyd â'i ddisgyblion i'r llong, ond 
myned o'i ddisgyblion ymaith eu 
hnnain : d 

23 (Eithr llongau eraill a ddaeth- 
ent o 'Tiberias yn gyfagos i'r îan lle 
y bwyttasent hwy fara, wedi i'r 
Arglwydd roddi dïolch) 

24 Pan welodd y dyrfa g gan hynny 
nad oedd yr Iesu yno, na'i ddisgybl- 
ion, hwythau a aethant i longau, ac 
a ddaethant i Capernaum, dan geisio 
yr Iesu. 

95 Ac wedi iddynt ei gael ef y tn 
hwnt i'r môr, hwy a ddywedasant 
wrtho, Rabbi, pa bryd y daethost ti 
yma? 

26 Yr Iesu a attebodd iddynt, ac 
a ddywedodd, Yn wir, yn wir, medd- 
af i chwi, Yr ydych chwi yn fy 
ngheisio i, nid o herwydd i chwi 
weled yg gwŷrthiau, eithr o herwydd 
i chwi Îwytia o'r torthau, a'ch digoni. 


S. IOAN, VI. 


27 Llafurtwch nid am y bwyd a 
dderfydd, eithr am y bwyd a bery i 
fywyd tragywyddol, yr hwn a ddyry 
Mab y dyn i chwi: canys hwn a 
seliodd Duw Dad. 

28 Yna y dywedasant wrtho, Pa 
beth a wnawn ni, fel y gweithredom 
weithredoedd Duw ? 

29 Yr Iesu a attebodd ac a ddy- 
wedodd wrthynt, Hyn yw gwaith 
Duw ; credu o honoch yn yr hwn a 
anfonodd efe. 

30 Dywedasant gan hynny wrtho 
ef, Pa arwydd yr ydwyt ti yn ei 
wneuthur, fel y gwelom, ac y credom 
iti? pa beth yr wyt ti yn ei weith- 
redu? 

31 Ein tadau ni a fwyttasant y 
manna yn yr anialwch, fel y mae yn 
ysgrifenedig, Efe a roddodd iddynt 
fara o'r nef i'w fwytta. 

32 Yna yr Iesu a ddywedodd 
wrthynt, Yn wir, yn wir, meddaf i 
chwi, Nid Moses a roddodd i chwi 
y bara o'r nef: eithr fy Nhad sydd 
yn rhoddi i chwi y gwir fara o'r nef. 

33 Canys bara Duw ydyw yr hwn 
sydd yn dyfod i wared o'r nef, ac yn 
rhoddi bywyd i'r byd. 

34 Yna hwy a_ ddywedasant 
wrtho, Arglwydd, dyro ì ni y bara 
hwn yn wastadol. 

35 A'r Iesu,a ddywedodd wrth- 
ynt, Myfi yw bara y bywyd. Yr 
hwn sydd yn dyfod attaf fi, nì 
newyna; a'r hwn sydd yn credu 
ynof îi, ni sycheda un amser. 

36 Eithr dywedais wrthych, i 
chwi fy ngweled, ac nad ydych yn 
credu. 

37 Yr hyn oll y mae y Tad yn ei 
roddii mi, a ddaw attaf fi: a'r hwn 
a ddêl attaf fi, ni's bwriaf ef allan 
ddim. 

38 Canys myfi a ddisgynais o'r 
nef, mid i wneuthur fy ewyllys fy 
hun, ond ewyllys yr hwn a'm han- 
fonodd. 

39 A hyn yw ewyllys y Tad a'm 

“hanfonodd i; o'r cwbl a roddes efe 
i mi, na chollwn ddim oo hono, eithr 
bod i mi ei adgyfodi ef yn y dydd 
diweddaf. 

40 A hyn yw ewyllys yr hwn a'm 
hanfonodd i; cael o bob un a'r sydd 

128 


yn gweled y Mab, ac yn credu 
ynddo ef, fywyd tragywyddol: a 
myfi a'i hadgyfodaf ef yn y dydd 
diweddaf. 

41 Yna yr Iuddewon a rwgnach- 
asant yn ei erbyn ef, o herwydd 
iddo ddywedyd, Myfi yw y bara a 
ddaeth i wared or nef. 

42 A hwy a ddywedasant, Onid 
hwn yw Iesu mab Ioseph, tad a mam 
yr hwn a adwaenom ni? pa fodd 
gan hynny y mae efe yn dywedyd, 
O'r nef y disgynais? 

43 Yna yr Íesu a attebodd ac a 
ddywedodd wrthynt, Na furmurwch 
wrth eich gilydd. 

44 Ni ddichon neb ddyfod attaf 
fi, oddi eithr i'r Tad, yr hwn a'm 
hanfonodd, ei dynnu ef: a myfia'i 
hadgyfodaf ef y dydd diweddaf. 

45 Y mae yn ysgrifenedig yn ŷ 
prophwydi, A phawb a fyddant 
wedi eu dysgu gan Dduw. Pob un 
gan hynny a glywodd gan y 'Tad, ac 
a ddysgodd, sydd yn dyfod attaf fi. 

46 Nid o herwydd gweled o neb 
y Tad, ond yr hwn sydd o Dduw ; 
efe a welodd y Tad. 

47 Yn wir, yn wir, meddaf i chwi, 
Yr hwn sydd yn credu ynof fi, sydd 
ganddo fywyd tragywyddol. 

48 Myfi yw bara y bywyd. 

a9 Eich tadau chwi a fwyttasant 
y manna yn yr anialwch, ac a fuont 
feirw. 

50 Hwn yw y bara sydd yn dyfod 
i wared o'r nef, fel y bwyttao dyn o 
hono, ac na byddo marw. 

51 Myfi yw y bara bywiol, yr 
hwn a ddaeth i wared o'r nef. Os 
bwytty neb o'r bara hwn, efe a fydd 
byw yn dragywydd. A'r bara a 
roddaf fi, yw fy nghnawd i, yr hwn 
a roddaf fi dros fywyd y byd. 

52 Yna yr Iuddewon a ymryson- 
asant â'u gilydd, gan ddywedyd, Pa 
fodd y dichon hwn roddi ì ni e 
gnawd i'w fwylta? 

53 Yna yr Iesu a ddywedodd 
wrthynt, Yn wir, yn wìr, meddaf i 
chwi, Oni îwyttêwch gnawd Mab y 
dyn, ac oni yîwch ei waed ef, nid 
oes gennych fywyd ynoch, 

54 Yr hwn sydd yn bwytta fy 
nghnawd i, ac yn yfed fy ngwaed ì, 


S. IOAN, VII. 


sydd ganddo fywyd tragywyddol: 
ac myfi a'i hadgyfodaf ef yn y dydd 
diweddaf. 

55 Canys fy nghnawd i sydd fwyd 
yn wir, a'm gwaed i sydd ddïod yn 
wir. 

56 Yr hwn sydd yn bwytta fy 
nghnawd i, ac yn yfed fy ngwaed i, 
sydd yn aros ynof fi; a minnau 
ynddo yntau. 

57 Fel yr anfonodd y Tad byw 
h, ac yr ydwyî fi yn byw trwy y 
Tad: felly yr hwn sydd yn fy 
mwytta i, yntau a fydd byw trwof fi, 

58 Dyma'r bara a ddaeth i wared 
o'r nef: nid megis y bwyttaodd 
eich tadau chwi y manna, ac y 
buont feirw. Y neb sydd yn 
bwytta 'r bara hwn, a fydd byw yn 
dragywydd. 

9 Y pethau hyn a ddywedodd 
efe yn y synagog, wrth athrawiaethu 
yn Capernaum. 

60 Llawer gan hynny o'i ddis- 
gybiion, pan glywsant, a ddywed- 
asant, Caled yw yr ymadrodd liwn; 
pwy a ddichon wrandaw arno? 

61 Pan wybu yr Iesu ynddo ei 
hun, fod ei ddisgyblion yn grwgnach 
'am hyn, efe a ddywedodd wrthynt, 
Â ydyw hyn yn eich rhwystro chwi? 

62 Beth gan hynny os gwelwch 
Fab y dyn yn dyrchafu lle yr oedd 
eîe o'r blaen? 

63 Yr yspryd yw yr hyn sydd yn 
bywhâu ; y cnawd nid yw yn llesau 
dim: y geiriau yr ydwyf fi yn eu 
llafaru wrthych, yspryd ydynt, a 
bywyd ydynt. 

64. Ond y mae o honoch chwi rai 
'nid ydynt yn credu. Canys yr Iesu 
a wyddai o'r dechreuad, pwy oedd 
y rhai nid oedd yn credu, a phwy 
oedd yr hwn a'i bradychai ef. 

65 Ac efe a ddywedodd, Am 
hynny y dywedais wrthych, na 
“dichon neb ddyfod attaf fi, oni 
bydd wedi ei roddi iddo oddi wrth 
fy Nhad, 

66 $ O hynny allan llawer o'i 
ddisgyblion ef a aethant yn eu hol, 
ac ni rodiasant mwyach gyd ag ef. 
67 Am hynny yr Iesu a ddywed- 
odd wrth y deuddeg, A fynnwch 
chwithau hefyd fyned ymaith ? 

129 


68 Yna Simon Pedr a'i hattebodd 
ef, O Arglwydd, at bwy yr awn ni ? 
gennyt ti y mae geiriau bywy 
tragywyddol. 

69 Ac yr ydym ni yn credu, ac 
yn gwybod mai tydi yw y Crist, 
Mab y Duw byw. 

70 Iesu a'u hattebodd hwynt, 
Oni ddewisais i chwychwi y deu- 
ddeg, ac o honoch y mae un yn 
ddiafol? 

1 Eithr efe a ddywedasai am 
Iudas Iscariot, »mab Simon: canys 
hwn oedd av fedr ei fradychu ef, a 
eîe yn un o'r deuddeg. 

PEN. VM. 

1. Iesu yn argyhoeddi rhyfyg a hyfder ei ger- 
aint: 10 yn myned ì fynu o Galilea wyl 
ypebyll: 14 yn dysgu yn y deml. 40 Am- 
Uy dyb wm dano ef ymmhlith y bobl. 45 

Phariseaid yn ddigllon am na ddaliasa? 
eu swyddogion hwy ef; ac yn rhoddi. sen 

î Nicodemus am gymmeryd ei blaid ef. 
A 'R Iesu a rodiodd ar ol y peth- 
au hyn yn Galilea: canys nid 
oedd efe yn chwennych rhodio yn 

Iudea, oblegyd bod yr Iuddewon 

yn ceisio ei ladd ef. 

2 A gwyl yr Iuddewon, sef gwyl 
y pebyll, oedd yn agos. 

3 Am hynny ei frodyr ef a_ddy- 
wedasant wrtho, Cerdda ymaith 
oddi yma, a dos i Iudea; fel y 
gwelo dy ddisgyblion dy weithred- 
oedd di y rhai yr ydwyt yn eu 
gwneuthur. 

4 Canys nid oes neb yn gwneutbh- 
ur dim yn ddirgel, ac yntau yn ceisio 
bod yn gyhoedd: od wyt ti yn 
gwneuthnr y pethau hyn, amlyga 
dy hun i'r byd. 

5 Canys nid oedd ei frodyr yn 
credu ynddo. 

6 Yna yr Iesu a ddywedodd wrih- 
ynt hwy, Ni ddaeth îy amser i etto: 
ond eich amser chwi sydd yn was- 
tad yn barod. 

7 Ni ddichon y byd eich casâu 
chwi: ond myfi y mae yn ei gasâu, 
o herwydd fy mod i yn tystiolaethu 
am dano, fod ei weithredoedd ef yn 
ddrwg. 

8 Ewch chwi i fynu i'r wyl hon : 
nid wyf fi etto yn myned i fynu i'r 
wyl hon, oblegyd ni chyflawnwyd 
fy amser i etto. 

9 Gwedi iddo ddywedyd y peth 


S. IOAN, VIL. 


au hyn wrthynt, efe a arhosodd yn 23 Os yw dyn yn derbyn enwaed- 
Galilea. iad ar y sabbath, heb dorri cyfraith 

10 6] Ac wedi myned o'i frodyr | Moses ; a ydych yn llidiog wrthyf 
eî i fynu, yna yntau hefyd a aeth i | fi, am i mi wneuthur dyn yn holl- 
fynu i'r wyl; nid yn amlwg, ond | iach ar y sabbath ? 
megis yn ddirgel. 24 Na fernwch wrth y golwg, 

11 Yna yr Euddewon a'i ceisiasant | eithr bernwch farn gyfiawn. 
ef yn yr wyl, ac a ddywedasant, Pa 25 Yna y dywedodd rhai o'r 
le y mae efe? Ierosolymitaniaid, Onid hwn yw yr 

12 A murmur mawr oedd am | un y maent hwy yn ceisio ei ladd? 
dano ef ym mysg y bobl. Canys 26 Ac wele, y mae yn llafaru ar 
rhai a ddywedent, Gwr da yw: ac | gyhoedd, ac nid ydynt yn dywedyd 
eraill a ddywedent, Nag ê; eithr | dim wrtho ef : a wybu y pennaeth- 
twyllo y bobl y mae. iaid mewn gwirionedd mai hwn yw 

13 Er hynny ni lafarodd neb yn | Crist yn wir? 
eglur am dano ef, rhag ofn yr Iudd- 27 Eithr nyni a adwaenom hwn 
ewon. o ba le ymae: eithr pan ddêl Crist, 

14 4] Ac yr awrhon ynghylch can- | ni's gwyr neb o ba le y mae. 

ol yr wyl, yr Iesu aaeth i fynu i'r 28. Am hynny yr Iesu, wrth 
deml, ac a athrawiaethodd. athrawiaethu yn y deml, a lefodd 

15 A'r Iuddewon a ryfeddasant, | ac a ddywedodd, Chwi a'm had- 
gan ddywedyd, Pa fodd y medr | waenoch i, ac a wyddoch o ba le yr 
hwn ddysgeidiaeth, ac yntau heb | ydwyf fi: ac ni ddaethum i o honof 
ddysgu ? fy hun, eithr y mae yn gywir yr 

16 Yr Iesu a attebodd iddynt, ac | hwn a'm hanfonodd i, yr hwn nid 
a ddywedodd, Fy nysgeidiaetli nid | adwaenoch chwi. 
eiddof fi yw, eithr eiddo yr hwn 29 Ond myfi a'i hadwaen : obleg- 
a'm hanfonodd i. yd o hono ef yr ydwyf fi, ac efe 

17 Os ewyllysia neb wneuthur ei | a'm hanfonodd i. 
ewyllys ef, efe a gaiff wybod am y 30 Am hynny hwy a geisiasant ei 
ddysgeidiaeth, pa un ai o Dduw y | ddal eî: ond ni osododd neb law 
mae hi, ai myfi o honof fy hun sydd | arno, am na ddaethai eì awr ef 
yn llafaru. etto. 

18 Y mae yr hwn sydd yn llafaru 31 A llawer o'r bobl a gredasant 
o hono ei hun, yn ceisio ei ogoniant | ynddo, aca ddywedasant, Pan ddelo 
eihun: ond yr hwn sydd yn ceisio | Crist, a wna efe fwy o arwyddion 
gogoniant yr hwn a'i hanfonodd, | nâ'r rhai hyn a wnaeth hwn? 
hwnnw sydd eirwir, ac anghyfiawn- 32 4] Y Phariseaid a glywsant 
der nid oes ynddo ef. Îod y bobl yn murmur y pethau hyn 

19 Oni roddes Moses i chwi y | am dano ef; a'r Phariseaid a'r arch- 
gyfraith, ac nid oes.neb o honoch | offeiriaid a anfonasant swyddogion 
yn gwneuthur y gyfraith? Paham yr | i'w ddal ef. 

'ydych yn ceisio fy lladd ì? 33 Am hynny y dywedodd yr 

20 Y bobl a attebodd ac a ddy- | Iesu wrthynt hwy, Yr ydwyf fi 
wedodd, Y mae gennyt ti gythraul: | ychydig amser etto gyd â chwi, ac 
pwy sydd yn ceisio dy ladd di? yr wyf yn myned at yr hwn a'm 

91 Yr Iesu a attebodd ac a ddy- | hanfonodd. 
wedodd wrthynt, Un weithred a 34 Chwi a'm ceisiwch, ac ni'm 
wneuthnm, ac yr ydych oll yn rhy- | cewch: a lle yr ydwyf fi, ni ellwch 
feddu. chwi ddyfod. 

22 Am hynny y rhoddes Mosesi| _ 35 Ynay dywedodd yr Iuddewon 
chwi yr enwaediad (nid o herwydd | yn eu mysg eu hunain, I ba le y 
ei fod o Moses, eithr o'r tadau) ac | mae hwn ar fedr myned, fel na 
yr ydych yn enwaedu ar ddyn ar y | chaffom ni ef? ai at y rhai sydd ar 
sabbath. wasgar ym. mhlith y Groegiaid y 

130 


S. IOAN, VIII. 


mae efe ar fedr myned, a dysgu y 
Groegiaid ? 

36 Pa ymadrodd yw hwn a_ddy- 
wedodd efe, Chwi a'm ceisiwch, ac 
ni'm cewch: a lle yr ydwyf fi, ni 
ellwch chwi ddyfod? 

37 Ac ar y dydd diweddaf, y 
dydd mawr o'r wyl, y safodd yr 
Iesu, ac a lefodd, gan ddywedyd, 
Od oes ar neb syched, deued attaf 
îi, ac yfed. 

38 Yr hwn sydd yn credu ynof 
fi, megis y dywedodd yr ysgrythyr, 
afonydd o ddwfr-bywiol a ddylifant 
o'i groth ef. 

39 (A hyn a ddywedodd efe am 
yr Yspryd, yr hwn a gai yrhai a 
gredent ynddo ef ei dderbyn: canys 
etto nid oedd yr Yspryd Glân wedi 
ei roddi, o herwydd na ogoneddasid 
yr Iesu etto.) 

40 €] Am hynny llawer o'r bobl, 
wedi clywed yr ymadrodd hwn, a 
ddywedasant, Yn wir hwn yw y 
Prophwyd. 

41 Eraill a ddywedasant, Hwn 
yw Crist. Eraill a ddywedasant, Ai 
o Galilea y daw Crist? 

49 Oni ddywedodd yr ysgrythyr, 
Mai o had Dafydd, ac o Bethlehem, 
y dref lle y bu Ddafydd, y mae 
Crist yn dyfod? 

43 Felly yr aeth ymrafael ym 
mysg y bobl o'i blegyd ef. 

44 A rhaio honynt a fynnasent 
ei ddal ef: ond ni osododd neb 
ddwylaw arno. 

45 4] Yna y daeth y swyddogion at 
yr arch-offeiriaid a'r Phariseaid ; a 
hwy a ddywedasant wrthynt hwy, 
Paham na ddygasoch chwi ef? 

46 A'r swyddogion a attebasant, 
Ni lafarodd dyn eriôed fel y dyn 
hwn. 

47 Yna y Phariseaid a attebasant 
iddynt, A hudwyd chwithau hefyd? 

48 A gredodd neb o'r pennaeth- 
iaid ynddo ef, neu o'r Phariseaid? 

49 Eithr y bobl hyn, y rhai ni 
wyddant y gyfraith, melldigedig 
ydynt. 

50 Nicodemus (yr hwn a ddaeth- 
ai at yr esu o hŷd nos, ac oedd un 
o lionynt) a ddywedodd wrthynt, 

51 A ydyw ein cyfraith ni yn 

131 


barnu dyn, oddi eithr clywed gan- 

ddo ef yn gyntaf, a gwybod beth a 

wnaeth efe ? 

52 Hwythau a attebasant ac a 
ddywedasant wrtho, A ydwyt tithau 
o Galilea ? Chwilia a gwel, na chod- 
odd prophwyd o Galilea. 

53 A phob un a aeth i'w dŷ ei 
hun. 

PEN. VIHI. 

1 Crist yn gwaredu y wraig a ddaliesid mewn 
odineb: 319 yn pregethu ei fod ef eî 
un yn oleuni y byd; ac yn gwirio ei 

athrawiaeth: 33 yn atteb yr Iuddewon 


a wnaent eu bost o Abraham: 59 ac yn 
gochelyd eu creulondeb hwy. 


y: Iesu a aeth i fynydd yr 
Olewŷydd : 

2 Ac a ddaeth drachefn y bore 
i'r deml; a'r holl bobl a ddaeth atto 
ef : yntau a eisteddodd, ac a'u dysg- 
odd hwynt. 

3 A'r ysgrifenyddion a'r Pharise- 
aid a ddygasant atto ef wraig yr hon 
a ddaliesid mewn godineb ; ac wedi 
ei gosod hi yn y canol, 

4 Hwy a ddywedasant wrtho, 
Athraw, y wraig hon a ddaliwyd ar 
y weithred yn godinebu. 

5_A Moses yn y gyfraith a orchy- 
mynodd i ni labyddio y cyfryw: 
beth gan hynny yr wyt ti yn ei ddy- 
wedyd? 

6 A hyn a ddywedasant hwy, gan 
ei demlio ef, fel y gallent ei gy- 
huddo ef. Eithr yr Iesu, wedi ym- 
grymmu tu a'r llawr, a ysgrifenodd 
â'i fys ar y ddaear, heb gymmeryd 
arno eu clywed. 

7 Ond fel yr oeddynt hwy yn 
parhâu yn gofyn iddo, efe a ymun- 
iawnodd, ac a ddywedodd wrthynt, 
Yr hwn sydd ddibechod o honoch, 
tafled yn gyntaf garreg atti hi. 

8. Ac wedi iddo eilwaith ymgrym- 
mu tu a'r llawr, efe a ysgrifenodd 
ar y ddaear. 

9 Hwythan pan glywsant Aymn, 
wedi hefyd eu hargyhoeddi gan eu 
cydwybod, a aethant allan o un i 
un, gan ddechreu o'r hynaf hyd yr 
olaf: a gadawyd yr Iesu yn unig, 
a'r wraig yn sefyll yn y canol. 

10 A'r Iesu wedi ymuniawnu, ac 
heb weled neb ond y wraig, a ddy- 
wedodd wrthi, Ha wraig, pa le y 


S. IOAN, VIII. 


mae dy wyhuddwŷr di? oni chon- 
demniodd neb di? 

11 Hithau a ddywedodd, Na ddo 
neb, Arglwydd. A dywedodd yr 
Iesu wrthi, Nid wyî finnau yn dy 
gondemnio di: dos, ac na phecha 
mwyach, 

12 $j Yna y llafarodd yr Iesu 
wrthynt drachefn, gan ddywedyd, 
Goleuni y byd ydwyî fi: yr hwn 
a'm dilyno i, ni rodia mewn tywyll- 
wch, eithr eïe a gaiff oleuni y byw- 
yd. 

13 Am hynny y Phariseaid a 
ddywedasant wrtho, Tydi sydd yn 
tystiolaethu am danat dy hun ; nid 
yw dy dystiolaeth di wir. 

14. Yr Iesu a attebodd ac a ddy- 
wedodd wrthynt hwy, Er îy mod i 
yn tystiolaethu am danaf fy hun, y 
mae îy nhystiolaeth i yn wir: obleg- 
gyd mi a wn o ba le y daethum, ac 
i bale yr ydwyî yn myned; chwi- 
thau ni's gwyddoch o ba le yr wyf fi 
yn dyfod, nac ìi ba le yr wyî ti yn 
myned. 

15 Chwychwi sydd yn barnu yn 
ol y cnawd; nid ydwyf fi yn barnu 
neb, 

16 Ac etto os wyf fi yn barnu, y 
mae fy marn i yn gywir: oblegyd 
nid wyf fi yn unig, ond myfia'r Tad 
yr hwn a'm hanfonodd i. 

17 Y mae hefyd yn ysgrifenedig 
yn eich cyîraith chwi, Mai gwir yw 
tystiolaeth dau ddyn. 

18 Myfi yw yr hwn sydd yn tyst- 
iolaetliu am danaf fy hun ; ac y mae 
y 'Tad, yr hwn a'm hanfonodd i, yn 
tystiolaethu am danaf fí. 

19 Yna y dywedasant wrtho, Pa 
le y mae dy Dad di? Yr Iesu a at- 
tebodd, Nid adwaenoch na myfi, 
na'm 'Iad: ped adnabuasech fi, 
chwi a adnabuasech fy Nhad i hef- 
id. 
s 40) Y geiriau hyn a laîarodd yr 
Iesu yn y trysordy, wrth athraw- 
iaethu yu y deml: ac ni ddaliodd 
neb ef, am na ddaethai ei awr eî 
€tlo. U 
91 Yna y dywedodd yr Iesu wrth- 
ynt hwy drachefn, Yr wyf fi yn 
myned ymaith, gw a'm ceisiwch 

o 


2 


i, ac a fyddwch feirw yn eich pech- 
od. Lle yr wyf fi yn myned, ui 
ellwch chwi ddyfod. 

99 Am hynny y dywedodd yr 
Iuddewon, Â ladd efe ei hun? gan 
ei fod yn dywedyd, Lle yr wyf fi 
yn myned, ni ellwch chwi ddyfod. 

23 Ac efe a ddywedodd wrthynt 
hwy, Chwychwi sydd oddi isod: 
minnau sydd oddi uchod: chwy- 
chwi sydd o'r byd hwn; minnau 
nid wyf o'r byd hwn. 

24 Am hynny y dywedais wrth- 
ych, y byddwch chwi feirw yn eich 
pechodau: oblegyd oni chredwch 
chwi mai myfi yw efe, chwi a fydd- 
wch feirw yn eich pechodau. 

25 Yna y dywedasant wrtho, Pwy 
wyt ti? A'r Iesu a ddywedodd wrth- 
ynt, Yr hyn yr wyf yn ei ddywedyd 
hefyd wrthych o'r dechreuad. 

v6 Y mae gennyf fi lawer o beth- 
au i'w dywedyd, ac i'w barnu am 
danoch chwi: eithr cywir yw yr hwn 
a'm hanfonodd i ; a'r pethau a glyw- 
ais i ganddo, y rhai hynny yr yd- 
wyf fi yn eu dywedyd i'r byd. 

27 Ni wyddent hwy mai am y 
'Tad yr oedd eîe yn dywedyd wrth- 
ynt hwy. 

298 Am hynny y dywedodd yr 
Iesu wrthynt, Pan ddyrchafoch chwi 
Fab y dyn, yna y cewch wybod 
mai myfi yw efe, ac nad wyf îi yn 
gwneuthur dim o honof fy hun ; ond 
megis y dysgodd fy Nhad fi, yr wyf 
yn llafaru y pethau hyn. 

29 A'r hwn a'm hanfonodd i, 
sydd gyd â myfi: ni adawodd y 
'[ad fi yn unig; oblegyd yr wyt ti 
yn gwneuthur bob amser y pethau 
sy foddlon ganddo ef. 

30 Fel yr oedd efe yn llafaru y 
pethau hyn, llawer a_ gredasant 
ynddo ef. 

31. Yna y dywedodd yr Iesu wrth 
yr Iuddewon a gredasent ynddo, 
Os arhoswch chwi yn fy ngair i, 
disgyblion i mi ydych yn wir; 

:32 A chwi a gewch wybod y 
gwirionedd, a'r gwirionedd a'ch 
rhyddhâ chwi. 

33 «T Hwythau a attebasant iddo, 
Had Abraham ydym nì, ac ni was 


S. IOAN, VIII. 


anaethasom ni neb eriôed: pa fodd 


yr wyt ti yn dywedyd, Chwi a wneir 


yn rhyddion? 

34 Yr Iesu a attebodd iddynt, Yn 
wir, yn wir, meddaf i chwi, Pwy 
bynnag sydd yn gwneuthur pechod, 
y mae efe yn was i bechod. 

35 Ac nid yw y gwas yn aros yn 
tŷ byth : y Mab sydd yn aros byth. 

36 Os y Mab gan hynny a'ch 
rhyddha chwi, rhyddion fyddwch 
yn wir. 

37 Mi a wn mai had Abraham 
ydych chwi: ond yr ydych chwi yn 
ceisio fy lladd i, am nad yw fy ngair 
i yn genni ynoch chwi. 

38 Yr wyf fi yn llafaru yr hyn a 
welais gyd â'm Tadi: a chwithau 
sydd yn gwneuthur yr hyn a wel- 
soch gyd â'ch tad ehwithau. 

39 Hwythau a attebasant ac a 
ddywedasant wrtho, Ein tad ni yw 
Abraham. Yr Iesu a ddywedodd 
wrthynt, Pe plant Abraham fydd- 
ech, gweithredoedd Abraham a 
wnaech. 

40 Eithr yn awr yr ydych chwi yn 
ceisio fy lladd i, dyn a ddywedodd 
i chwi y gwirionedd, yr hwn a glyw- 
ais i gan Dduw: hyn ni wnaeth 
Abraham. 

41 Yr ydych chwi yn gwneuthur 
gweithredoedd eich tad chwi. Am 
hynny y dywedasant wrtho, Nid 
trwy butteindra y cenhedlwyd ni: 
un Tad sydd gennym ni, sef Duw. 

42 Yna y dywedodd yr Iesn 
wrthynt hwy, Pe Duw fyddai eich 
'Tad, chwi a'm carech i: canys oddi 
wrth Dduw y deilliais, ac y daethum 
i; oblegyd nid o honof fy hun y 
daethum i, ond efe a'm hanfonodd 1. 

43 Paham nad ydych yn deall fy 
lleferydd i? am na ellwch wrandaw 
fy ymadrodd i. 

44 O'ch tad diafol yr ydych chwi, 
a thrachwantau eich tad a fynnwch 
chwi eu gwneuthur, Lleiddiad dyn 
oedd efe o'r dechreuad ; ac ni saf- 
odd yn y gwirionedd, oblegyd nid 
oes gwirionedd ynddo ef. Pan yw 
” dywedyd celwydd, o'r eiddo ei 

un ymae yn dywedyd: canys y 
mae yn gelwyddog, ac yn dad iddo. 

45 Ac am fy mod i yn dywedyd 

133 


y gwirionedd, nid ydych yn credu 
i mi. 

46 Pwy o honoch a'm hargy- 
hoedda i o bechod? Ac od wyf fi yn 
dywedyd y gwir, paham nad ydych 
yn credu i mi? 

47 Y mae yr hwn sydd o Dduw, 
yn gwrandaw geiriau Duw: am 
hynny nid ydych chwi yn eu gwran- 
daw, am nad ydych o Dduw. 

48 Yna yr attebodd yr Iuddewon, 
ac y dywedasant wrtho eî, Onid da 
yr ydym ni yn dywedyd, mai Sa- 
maritan wyt ti, a bod gennyt gy- 
thraul? 

49 Yr Iesu a attebodd, Nid oes 
gennyf gythraul; ond yr wyf fi yn 
anrhydeddu fy Nhad, ac yr ydych 
chwithau yn fy nïanrhydeddu innau. 

50 Ac nid wyf fi yn ceisio fy 
ngogoniant fy hun : y mae a'i cais, 
ac a farn. 

i Yn wir, yn wir, meddaf i 
chwi, Os ceidw neb fy ymadrodd 1, 
ni wêl efe farwolaeth yn dragywydd. 

52 Yna y dywedodd yr Iuddewon 
wrtho, Yr awr hon y gwyddom fod 
gennyt gythraul. Bu Abraham farw, 
a'r prophwydi; ac meddi di, Os 
ceidw neb fy ymadrodd i, nid ar- 
chwaetha efe farwolaeth yn dragy- 
wydd. 

53 Ai mwy wyt ti nag Abraham 
ein tad ni, yr hwn a fu farw? a'r 
prophwydi a fuant feirw: pwy yr 
wyt ti yn dy wneuthur dy hun ? 

ô4 Yr Iesu a attebodd, Os wyf 
Îi yn fy ngogoneddu fy hun, fy 
ngogoniant i nid yw ddim : fy Nhad 
yw yr hwn sydd yn fy ngogoneddu i, 
yr hwn yr ydych chwi yn dywedyd, 
mai eich Duw chwi yw. 

55 Ond nid adnabuoch chwi ef: 
eithr myfi a'i hadwaen ef. Ac os 
dywedaf nad adwaen ef, myfi a 
fyddaf debyg chwi, yn gelwyddog: 
ond mi a'i hadwaen ef, ac yr wyf yn 
cadw ei ymadrodd ef. 

56 Gorfoledd oedd gan eich tad 


' Abraham weled fynyddi: ac efe 


a'i gwelodd hefydh ac a lawenychodd 
57 Yna y dywedodd yr Iuddewon 
wrtho, Nid wyt ti ddeng-mlwydd a 
deugain etto, ac a welaist ti Abra- 
ham ? 
F 


S. IOAN 


58 Yr Iesu a ddywedodd wrthynt, 
Yn wir, yn wir, meddaf i chwi, Cyn 
bod Abraham, yr wyf fi. 

59 Yna hwy a godasant gerrig i'w 
taflu atto ef. Â'r Iesu a ymguddiodd, 
aca aeth allan o'r deml, gan fyned 
trwy eu canol hwynt: ac felly yr 
aeth efe heibio. 


PEN. IX. 

ì Y dyn a anesid yn ddall, yn cael ei olwg ; 
i$ a*i ddwyn ef aty Phariseaid :_ 16 hwy- 
thau yn ymrwystro, 34 ac yn eì ysgym- 
muno ef ;_ 35 ac yntau yn cael eì dd€rbyn 
gan yr Iesu, ac yn eì gyffesu ef. 39 Pwy 
yw y rhai y mae Crist yn eu goleuo. 

C wrth fyned heibio, efe a 
ganfu ddyn dall o'i enedig- 
aeth. 

9 A'i ddisgyblion a_ ofynasant 
iddo, gan ddywedyd, Rabbi, pwy a 
bechodd, a'i hwn, ai ei rïeni, fel y 
genid ef yn ddall? 

3 Yr Iesu a attebodd, Nid hwn 
a bechodd, na'i rïeni chwaith : eithr 
îel yr amlygid gweithredoedd Duw 
ynddo ef. 

4 Rhaid i mi weithio gwaith yr 
hwn a'm hanfonodd, tra yr ydyw hi 
yn ddydd : y mae y nos yn dyfod, 
pan na ddichon neb weithio. 

5 'Tra yr ydwyf yn y byd, goleuni 
y byd ydwyf. 

6 Wedi iddo ef ddywedyd hyn, 
efe a boerodd ar lawr, ac a wnaeth 
glai o'r poeryn, ac a irodd y clai ar 
lygaid y dall; 

7 Ac a ddywedodd wrtho, Dos, ac 
ymôlch yn llyn Siloam (yr hwn a 
gyfieithir, Anfonedig.) Am hynny 
efe a aeth ymaith, ac a ymolchodd, 
ac a ddaeth yn gweled. 

8 4] Y cymmydogion gan hynny, 
a'r rhai a'i gwelsent ef o'r blaen, mai 
dall oedd efe, a ddywedasant, Onid 
hwn yw yr un oedd yn eistedd ac yn 
cardotta ? 

9 Rhai a ddywedasant, Hwn yw 
efe: ac eraill, Y mae efe yn debyg 
iddo. Yntau a ddywedodd, Myfi 
yw efe. 

10 Am hynny y dywedasant 
wrtho, Pa fodd yragorwyd dy lygaid 
di? 

11 Yntau a attebodd ac a ddy- 
wedodd, Dyn a elwir Iesu, a wnaeth 
glai, ac a irodd fy llygaid ìi; ac a 

194 


IX. 


ddywedodd wrthyf, Dos i lyn Silo- 
am, ac ymôlch. Ac wedi i mi fynd 
ac ymolchi, mi a gefais fy ngolwg: 

i2 Yna y dywedasant wrtho, Pa 
ley mae efe? Yntau a ddywedodd, 
Ni wn i. 

13 14] Hwythau a'i dygasant ef at 
y Phariseaid, yr hwn gynt a_fuusa 
yn ddall. 

14 A'r sabbath oedd hi pan 
wnaeth yr Iesu y clai, a phan 
agorodd efe ei lygaid ef. 

15 Am hynny y Phariseaid hefyd 
a ofynasant iddo drachefn, pa îodd 
y cawsai efe ei olwg. Yntau a 
ddywedodd wrthynt, Clai a osododd 
efe ar îy llygaid 1, a mi a ymolchais, 
ac yr ydwyf yn gweled. 

í6 Yna rhai o'r Phariseaid a ddy- 
wedasant, Nid yw y dyn hwn o 
Dduw, gan nad yw efe yn cadw y 
sabbath. Eraill a ddywedasant, Pa 
fodd y gall dyn pechadurus wneuthur 
y cyfryw arwyddion? Ac yr oedd 
ymrafael yn eu plith. 

17 Hwy a ddywedasant dracheín 
wrth y dall, Beth yr wyt ti yn ei 
ddywedyd am dano ef, am agoryd 
o hono dy lygaid di? Yntau a ddy- 
wedodd, Mai prophwyd yw efe. 

18 Am hynny ni chredai yr 
Iuddewon am dano ef, mai dall 
fuasai, a chael o hono eî ei olwg, 
nes galw o honynt ei rïeni eî, yr 
hwn a gawsai ei olwg. 

19 A hwy a ofynasant iddynt, 
gan ddywedyd, Ai hwn yw eich 
mab chwi, yr hwn yr ydych chwi yn 
dywedyd ei eni yn-ddall? pa fodd 
gan hynny y mae efe yn gweled yn 
awr? 

20 Ei rïeni ef a attebasantiddynt 
hwy, ac a ddywedasant, Nyni a 
wyddom mai hwn yw ein mab ni, ac 
mai yn ddall y ganwyd eî: 

91 Ond pa fodd y mae efe yn 
gweled yr awrhon, ni's gwyddom 
ni ; neu pwy a agorodd ei lygaid ef, 
ni's gwyddom ni: y mae eîe mewn 
oedran; gofynwch iddo eî: efe a 
ddywed am dano ei hun.” 

99 Hyn a ddywedodd ei rïeni ef, 
am eu bod yn oîni yr Iuddewon: 
oblegyd yr Iuddewon a ydeìn- 


iasent eisoes, os cyfaddefai neb. 


S. IOAN, X. 
ef yn Grist, y bwrid ef allan o'r | wedodd, Pwy yw efe, O Arglwydd, 


synagog. 

23 Am hynny y dywedodd ei 
rïeni ef, Y mae efe mewn oedran ; 
goîynwch iddo ef. 

294 Am hynny hwy a alwasant 
eilwaith y dyn a fuasai yn ddall, ac 
a ddywedasant wrtho, Dyro y go- 
goniant i Dduw: nyni a wyddom 
mai pechadur yw y dyn hwn, 

25 Fna yntan a attebodd ac a 
ddywedodd, Ai pechadur yw, ni's 
gwn ì: un peth a wn i, lle yr oeddwn 
i yn ddall, yr wyf fi yn awr yn 
gweled. 

26 Hwythau a ddywedasant wrtho 
drachefn, Beth a wnaeth efe i ti? 
pa fodd yr agorodd efe dy lysaid di? 

97 Yntau a attebodd iddynt, Mi 
a ddywedais i chwi eisoes, ac ni 
wrandawsoch: paham yr ydych yn 
ewyllysio clywed drachefn ? a ydych 
chwithau yn ewyllysio bod yn ddis- 
gyblion iddo eî? 

28 Hwythau a'i difenwasant ef, 
ac a ddywedasant, Tydi sydd ddis- 
gybl iddo ef; eithr disgyblion 
Moses ydym ni. 

29 Nyni a wyddom lafaru o Dduw 
wrth Moses : eithr hwn, ni's gwydd- 
om ni o ba le y mae efe. 

30 Y dyn a attebodd ac a ddy- 
wedodd wrthynt, Yn hyn yn ddïau 
y mae yn rhyfedd, na wyddoch chwi 
o ba le y mae efe, ac efe a agorodd 
fy llygaid i. 

31 Ac ni a wyddom nad yw Duw 
yn gwrandaw pechaduriaid : ond os 

. yw neb yn addolwr Duw, ac yn 
gwneuthur ei ewyllys ef, hwnnw y 
mae yn ei wrandaw. 

32 Ni chlybuwyd eriôed agoryd o 
neb lygaid un a anesid yn ddall. 

33 Onï bai fod hwn o Dduw, ni 
allai efe wneuthur dim. 

34 Hwy a attebasant ac a ddy- 
wedasant wrtho, Mewn pechodau y 
ganwyd ti oll; ac a wyt ti yn ein 
dysguni? A hwy a'i bwriasant ef 

o allan... 

“85 Clybu yr Iesu ddarfod iddynt 

dde ef allan: a phan ei cafodd, 

_ efe a ddywedodd wrtho, A wyt ti 
'yn credu ym Mab Duw? 

— 836 Yntau a dd ac a ddy- 


fel y credwyf ynddo? 

37 A'r Iesu a ddywedodd wrtho, 
'Ti a'i gwelaist eî; a'r hwn sydd yn 
ymddiddan â thi, hwnnw ydyw efe. 

38 Yntau a ddywedodd, Yr wyf 
fi yn credu, O Arglwydd. Ac efe 
a'i haddolodd ef. 

39 4] A'r Iesu a ddywedodd, 1 
farn y daethum i'r byd hwn: fel y 
gwelai y rhai nid ydynt yn gweled, 
ac yr elai y rhai sy yn gweled yn 
ddeillion. 

40 A rhai o'r Phariseaid a oedd 
gyd ac ef, a glywsant y pethau hyn, 
ac a ddywedasant wrtho, Ydym 
ninnau hefyd yn ddeillion ? 

41 Yr Iesu a ddywedodd wrthynt, 
Pe deillion fyddech, ni byddai 
arnoch bechod : eithr yn awr medd- 
wch chwi, Yr ydym ni yn gweled ; 
am hynny y mae eich pechod yn 
aros. 

PEN. X. 

1 Cristyw y drus, a'r bugail da. 9 Amryw 
dyb am dano. 925 Y mae efe yn profi 
trwy ei weithredoedd, mai €fe yw Crist 
Mab Duw: 39 ac yn dïangc rhag yr 
Iuddewon, 40 ac yn myned drachefn 
dros yr Iorddonen; lle y credodd llawer 
ynddo ef. 

N wir, yn wir, meddaf i chwi, 

Yr hwn nid yw yn myned i 

mewn trwy y drws i gorlan y defaid, 

eithr sydd yn dringo ffordd arall, 
lleidr ac yspeiliwr yw. 

2 Ond yr hwn sydd yn myned i 
mewn trwy y drws, bugail y defaid 
ydyw. 

3 I hwn y mae y drysor yn 
agoryd, ac y mae y defaid yn 
gwrandaw ar ei lais ef : ac y mae efe 
yn galw ei ddefaid ei hun erbyn eu 
henw, ac yn eu harwain hwy allan. 

4 Ac wedi iddo yrru allan ei 
ddefaid ei hun, y mae efe yn myned 
o'u blaen hwy: a'r defaid sydd yn 
ei ganlyn ef, oblegyd y maent yn 
adnabod ei lais ef. 

5 Ond y dïeithr ni's canlynant, 
eithr ffoant oddi wrtho: oblegyd 
nad adwaenant lais dïeithriaid, 

6 Y ddammeg hon a ddywedodd 
yr Iesu wrthynt: ond hwy ni wy- 
buant pa bethau ydoedd y rhai yr 
oedd efe yn eu llafaru wrthynt. 

7 Am hynny yr Iesu a ddywedodd 

F2 


S. IOAN, X. 


wrthynt drachefn, Yn wir, yn wir, 
meddaf ìi chwi, Myfi yw drws y 
defaid. 

8 Cynnifer oll ag a ddaethant o'm 
blaen i, lladron ac yspeilwŷr ynt: 
eithr ni wrandawodd y defaid arnynt. 

9 Myfi yw y drws: os â neb i 
mewn trwof fi, efe a fydd cadwedig ; 
ac efe a â i mewn ac allan, ac a gaiff 
borfa. 

10 Nid yw lleidr yn dyfod ond i 
ladratta, ac i ladd, ac i ddistrywio: 
myfi a ddaethum fel y caent fywyd, 
ac y caent ef yn helaethach. 

11 Myfi yw y bugail da. Y 
bugail da sydd yn rhoddi ei einioes 
dros y defaid. 

12 Eithr y gwas cyflog, a'r hwn 
nid yw fugail, yr hwn nid eiddo y 
defaid, sydd yn gweled y blaidd yn 
dyfod, ac yn gadael y defaid, ac yn 
ffoi ; a'r blaidd sydd yn eu hysglyfio 
hwy, ac yn tarfu y defaid. 

13 Y mae y gwas cyflog yn ffoi, 
oblegyd mai gwas cyflog yw, ac nid 
oes oîal arno am y defaid. 

14 Myfi yw y bugail da ; ac a 
adwaen yr eiddof fi, ac a'm had- 
weinir gan yr eiddof fi. 

15 Fel yr edwyn y Tad fyfi, felly 
yr adwaen innau y Tad: ac yr 
ydwyf yn rhoddi fy einioes dros y 
defaid. 

16 A defaid eraill sy gennyf, y 
rhai nid ynt o'r gorlan hon: y rhai 
hynny hefyd sy raid i mi eu cyrchu, 
a'm llais 1 a wrandawant; a bydd 
un gorlan, ac un bugail. 

17 Am hyn y mae y Tad yn fy 
ngharu i, am fy mod i yn dodi fy 
,einioes, fel y cymmerwyf hi dra- 
chefn. 

18 Nid oes neb yn ei dwyn oddi 
arnaf fi: ond myfi sydd yn ei dodi 
hii lawr o honof fy hun. Y mae 
gennyf feddiant i'w dodi hii lawr, 
ac y mae gennyî feddiant i'w 
chymmeryd hi drachefn. Y gor- 
chymyn liwn a dderbyniais i gan fy 
Nhad. 

19 ] Yna y bu drachefn ymrafael 
ym mysg yr Iuddewon, am yr ym- 
adroddion hyn. 

20 A llawer o honynt a ddy- 
wedasant, Y mae cythraul ganddo, 

136 


ac y mae efe yn ynfydu: paham y 
gwrandêwch chwi arno ef? 

21 Eraill a ddywedasant, Nid yw 
y rhaì hyn eiriau un â chythraul 
ynddo. A all cythraul agoryd 
llygaid y deillion? 

29 4] Ac yr oedd y gyssegr-wyÌ 
yn Ierusalem, a'r gauaf oedd hi. 

93 Ac yr oedd yr Iesu yn rhodio 
yn y deml, ym mhorth Solomon. 

24 Am hynny y daeth yr Iudd- 
ewon yn ei gylch ef, ac a ddy- 
wedasant wrtho, Pa hŷd yr wyt yn 
peri i ni ammeu? os tydi yw y 
Crist, dywed i ni yn eglur. 

95 Yr Iesu a attebodd iddynt, 
Mi a ddywedaisi chwi, ac nid ydych 
yn credu. Y gweithredoedd yr wyf 
fi yn eu gwneuthur yn enw fy Nhad, 
y mae y rhai hyn yn tystiolaethu 
am danaf fi. 

26 Ond chwi nid ydych yn credu : 
canys nid ydych chwi o'm defaid i, 
fel y dywedais i chwi. 

97 Y mae fy nefaid i yn gwrandaw 
fy llais i ; a mi a'u hadwaen hwynt, 
a hwy a'm canlynanti: 

28 A minnau ydwyf yn rhoddi 
iddynt fywyd tragywyddol; ac ni 
chyfrgollant byth, ac ni ddwg neb 
hwynt allan o'm llaw i. 

29 Fy Nhad i, yr hwn a'u rhoddes 
i mi, sydd fwy nâ phawb: ac ni's 
eall neb eu dwyn hwynt allan o law 
îy Nhad 1. 

30 Myfi a'r Tad un ydym. 

31 Am hynny y cododd yr Iudd- 
ewon gerrig drachefn i'w labyddio 
ef. 

32 Yr Iesu a attebodd iddynt, 
Llawer o weithredoedd da a ddang- 
osais ìi chwi oddi wrth fy Nhad: 
am ba un o'r gweithredoedd hynny 
yr ydych yn fy llabyddio i? 

33 Yr Iuddewon a attebasant 
iddo, gan ddywedyd, Nid am weith- 
red dda yr ydym yn dy labyddio, 
ond am gabledd, ac am dy fod di, a 
thithau yn ddyn, yn dy wneuthur dy 
hun yn Dduw. 

34 Yr Iesu a attebodd iddynt, 
Onid yw yn ysgrifenedig yn eich 
cyfraith chwi, Mi a_ ddywedais, 
Duwiau ydych ? — 

35. Os galwodd eîe hwy yn ddnw 


S. IOAN, XI. 


ìau, at y rhai y daeth gair Duw, a'r 
ysgrythyr ni's gellir ei thorri : 

36 A ddywedwch chwi am yr 
hwn a sancteiddiodd y Tad, ac a'i 
hanfonodd i'r byd, Yr wyt ti yn 
cablu; am i mi ddywedyd, Mab 
Duw ydwyf? 

37 Onid wyf fi yn gwneuthur 
gweithredoedd fy Nhad, na chred- 
wch i mi. 

38 Ond os ydwyf yn eu gwneu- 
thur, er nad ydych yn credu i mi, 
credwch y gweithredoedd: fel y 
gwybyddoch ac y credoch, fod y 
'Tad ynof fi, a minnau ynddo yntau. 

39 Am hynny y ceisiasant dra- 
chefn ei ddal ef : ac efe a ddïangodd 
allan o'u dwylaw hwynt. 

40 Ac efe a aeth ymaith drachefn 
dros yr Iorddonen, i'r man lle y 
buasai Ioan ar y cyntaf yn bed- 
yddio; ac a arhosodd yno. 

41 A llawer a ddaethant atto ef, 
ac a ddywedasant, Ioan yn wir ni 
wnaeth un arwydd: ond yr holl 
bethau a'r a ddywedodd Ioan am 
hwn, oedd wir. 

42 A llawer yno a_ gredasant 
ynddo. 

PEN. XI. 


i Crist yn cyfodi Lazarus, yr hwn a gludd- 
esid er ys pedwar diwrnod. 45 Llawer 
o Iuddewon yn credu. 47 Yr arch-offeir- 
iaid a'r Phariseaid yn casglu cynghor yn 
erbyn Crist. 49 Caiaphus yn prophwydo. 
54 [esu yn ymguddio: 55 hwythau ar y 
pasg yn ymofyn am dano, ac yn gosod 
cynllwyn iddo. 


PAC yr oedd un yn glaf, Lazarus 
o Bethania, o dref Mair a'i 
chwaer Martha. 

2 (A Mair ydoedd yr hon a 
enneiniodd yr Arglwydd ag ennaint, 
ac a sychodd ei draed ef â'i gwallt, 
yr hon yr oedd ei brawd Lazarus 
yn glaf) 

3 Am hynny y chwïorydd a 
ddanfonasant atto ef, gan ddy- 
wedyd, Arglwydd, wele, y mae yr 
liwn sydd hoíf gennyt ti yn glaf. 

4 Â'r Iesu pan glybu, a ddy- 
wedodd, Nid yw y clefyd liwn i 
îarwolaeth, ond er gogoniant Duw, 
fel y gogonedder Mab Duw trwy 


ynny. 
5 A hoff oedd gan yr Iesu Mar- 
tha, a'i chwaer, a Lazarus. 
137 


6 Pan glybu efe gan hynny ei 
fod ef yn glaf, efe a arhosodd yn y 
lle yr oedd, ddau ddiwrnod. 

7 Yna wedi hynny efe a ddy- 
wedodd wrth y disgyblion, Awn 
i Iudea drachefn. 

8 Y disgyblion a ddywedasant 
wrtho, Rabbi, yr oedd yr Iuddewon 
yn awr yn ceisio dy labyddio di; ac 
a wyt ti yn myned yno drachefn ? 

9 Yr Iesu a attebodd, Onid oes 
deuddeg awr o'r dydd? os rhodia 
neb y dydd, ni thramgwydda, am ei 
fod yn gweled goleuni y byd hwn : 

10 Ond os rhodia neb y nos, eíe 
a dramgwydda, am nad oes'goleuni 
ynddo. 

11 Hyn a lafarodd efe: ac wedi 
hynny efe a ddywedodd wrthynt, 
Y mae ein cyfaill Lazarus yn huno ; 
TN yr wyf îi yn myned i'w ddihuno 
ef. 

12 Yna ei ddisgyblion a ddy- 
wedasant wrtho, Arglwydd, os huno 
y mae, efe a fydd iach. 

18 Ond yr Iesu a ddywedasai am 
ei farwolaeth ef: eithr hwy a dyb- 
iasant mai am hîn cwsg yr oedd 
efe yn dywedyd. 

14 Yna y dywedodd yr esu 
wrthynt yn eglur, Bu farw Lazarus ; 

15 Ac y mae yn llawen gennyf 
nad oeddwn i yno, er eich mwyn 
chwi (fel y credoch:) ond awn atto 
e[u 

16 Yna y dywedodd Thomas, yr 
hwn a elwir Didymus, wrth ei gyd- 
ddisgyblion, Awn ninnau heîyd, fel 
y byddom feirw gyd ag ef. 

17 Yna yr Iesu wedi dyfod, a'i 
cafodd ef wedi bod weithian bedwar 
diwrnod yn y bedd. 

18 A Bethania oedd yn agos i 
Ierusalem, ynghŷlch pymtheg ystâd 
oddi wrthi: 

19 A llawer o'r Iuddewon a 
ddaethent at Martha a Mair, i'w 
cysuro hwy am eu brawd. 

20 Yna Martha, cyn gynted ag 
y clybu hi fod yr Iesu yn dyfod, a 
aeth i'w gyfarfod eî: ond Mair a 
eisteddodd yn y tŷ. 

21 Yna y dywedodd Martha wrth 
yr Iesu, Arglwydd, pe buasit ti yma, 
ni buasai farw fy mrawd. 


F3 


s. IOAN, XI. 


22 Eithr mi a wn hefyd yr awr 
hon, pa bethau bynnag a ddymunech 
di gan Dduw, y dyry Duw i ti. 

23 Yr Iesu a ddywedodd wrthi, 
Adgyfodir dy frawd drachefn. 

24 Dywedodd Martha wrtho, 
Myfi a wn yr adgyfodir ef yn yr 
adgyfodiad, y dydd diweddaf. 

25 Yr Iesu a ddywedodd wrthi, 
Myfi yw yr adgyfodiad, a'r bywyd: 
yr hwn sydd yn credu ynof íì, er 
iddo farw, a fydd byw: 

26 A phwy bynnag gydd yn fyw, 
ac yn credu ynof fi, ni bydd marw 
yn dragywydd. A wyt ti yn credu 
hyn? 


97 Dywedodd hithau wrtho, Yd- 
wyf, Arglwydd: yr wyf fi yn credu 
mai ti yw y Crist, Mab Duw, yr 
hwn sydd yn dyfod i'r byd. 

28 Ac wedi iddi ddywedyd y 
pethau hyn, hi a aeth ymaith, ac a 
alwodd yn ddirgel ei chwaer Mair, 
gan ddywedyd, Fe ddaeth yr A- 
thraw, ac y mae yn galw am danat. 

29 Cyn gynted ag y clybu hi, hi 
a gododd yn ebrwydd, ac a ddaeth 
atto ef. 

30 (A'r Iesu ni ddaethai etto i'r 
dref, ond yr oedd efe yn y man lle 
y cyfarîuasai Martha ag ef.) 

31 Yna yr Iuddewon y rhai oedd 
gyd â hi yn y tŷ, ac yn ei chysuro 
hi, pan welsant Mair yn codi ar 
frys, ac yn myned allan, a'i canlyn- 
asant hi, gan ddywedyd, Y mae hi 
yn myned at y bedd, i wylo yno. 

32 Yna Mair, pan ddaeth lle yr 
oedd yr Iesu, a'i weled ef, a syrth- 
iodd wrth ei draed ef, gan ddywed- 
'yd wrtho, Arglwydd, pe buasit ti 
yma, ni buasai fy mrawd farw. 

33 Yr Iesu gan hynny, pan wel- 
odd hi yn wylo, a'r Iuddewon y 
rhai a ddaethai gyd â hi, yn wylo, a 
riddfanodd yn yr yspryd, ac a gy- 
nhyrfwyd ; 

34 Ac a ddywedodd, Pa le y 
dodasoch chwi êî? Hwy a ddywed- 
asant wrtho, Arglwydd, dyred a 
gwel. ' 

35 Yr Iesu a wylodd. 

36 Am hynny y dywedodd yr 
Iuddewon, Wele fel yr oedd yn ei 


ef. 
EM 138 


37 Eithr rhai o honynta ddywed- 
asant, Oni allasai hwn, yr hwn a 
agorodd lygaid y dall, beri na bu- 
asai hwn farw chwaith ? 

38 Yna yr Iesu drachefn a ridd- 
fanodd ynddo ei hunan, ac a ddaeth 
at y bedd. Ac ogof oedd, a maen 
oedd wedi ei ddodi arno. 

39 Yr Iesu a ddywedodd, Cod- 
wch ymaith y maen. Martha, chwaer 
yr hwn a fuasai farw, a ddywedodd 
wrtho, Arglwydd, y mae efe weith- 
ian yn drewi: herwydd y mae yn 
farw er ys pedwar diwrnod. 

40 Yr Iesu a ddywedodd wrthì, 
Oni ddywedais ìi ti, pe's credit, y 
cait ti weled gogoniant Duw ? 

41 Yna y codasant y maen lle yr 
oedd y marw wedi ei osod. Â'r 
Iesu a gododd ci olwg i fynu, ac a 
ddywedodd, Y Tad, yr wyf yn 
dïolch.i ti am i ti wrandaw arnaf. 

42 Ac myfi a wyddwn dy fod di; 
yn fy ngwrandaw bob amser: eithr 
er mwyn y bobl sydd yn sefyll o 
amgyich, y dywedais, fel y credont 
mai tydi a'm hanfonaist i. 

43 Ac wedi iddo ddywedyd hyn, 
efe a lefodd â llef uchel, Lazarus, 
dyred allan. 

44 A'r hwn a fuasai farw a ddaeth 
allan, yn rhwym ei draed a'i ddwy- 
law mewn amdo: a'i wyneb oedd 
wedi eì rwymo â napcyn. Yr Iesu 
a ddywedodd wrthynt, Gollyngwch 
ef yn rhŷdd, a gadêwch iddo fyned 
ymuith. 

45 Yna llawer o'r Iuddewon, y 
rhai a ddaethent at Mair, ac a wel- 
sant y pethau a wnaethai yr Iesu, a 
gredasant ynddo ef. 

46 Eithr rhai o honynt a aethant 
ymaith at y Phariseaid, ac a_ddy- 
wedasant iddynt y pethau a wnaeth- 
ai yr Iesu. 

47 4] Yna yr arch-offeiriaid a'r 
Phariseaid a gasglasant gynghor, ac 
a ddywedasant, Pa beth yr ydym 
ni yn ei wneuthur? canys y mae y 
dyn yma yn gwneuthur llawer o 
arwyddion. 

48 Os gadâwn nmi ef fel hyn, 
pawb a gredant ynddo; ac fe a 
ddaw y Rhufeiniaid ac a ddifethant 
ein lle ni a'n cenedl hefyd. 


S. IOAN, XH. 


49 A rhyw un o honynt, Caiaph- 
as, yr hwn oedd arch-offeiriad y 
flwyddyn honno, a_ ddywedodd 
wrthynt, Nid ydych chwi yn gwy- 
bod dim oll, 

50 Nac yn ystyried, mai buddiol 
yw i ni, farw o un dyn dros y bobl, 
ac na ddifether yr holl genedl. 

51 Hynni ddywedodd efe o hono 
ei hun: eithr, ac efe yn arch- 
offeiriad y flwyddyn honno, efe a 
brophwydodd y byddai yr Iesu farw 
dros y genedl; 

52 Ac nid dros y genedl yn unig, 
eithr fel y casglai efe ynghŷd yn un 
blant Duw hefyd, y rhai a wasgar- 
asid. 

53 Yna o'r dydd hwnnw allan y 
cyd-ymgynghorasant, fel y lladdent 
ef. 

54. Am hynny ni rodiodd yr Iesu 
mwy yn amlwg ym mysg yr Iudd- 
ewon; ond efe a aeth oddi yno i'r 
wlad yn agos i'r anialwch, ìi ddinas 
a elwir Ephraìm, ac a arhosodd yno 
gyd â'i ddisgyblion. 

55 S7 A phasg yr Juddewon oedd 
yn agos : a llawer a aethant o'r wlad 
i fynu i Ierusalem, o flaen y pasg, 
i'w glanhâu eu hunain. 

56 Yna y ceisiasant yr Iesu; a 
dywedasant wrth enu gilydd, fel yr 
oeddynt yn sefyll yn y deml, Beth 
a dybygwch chwi, gan na ddaeth 
efe i'r wyl? ; 

ô? Â'r arch-offeiriaid a'r Phari- 
geaid a roisant orchymyn, o$ gwydd- 
ai neb pa le yr oedd efe, ar fynegi 
o hono, fel y gallent ei ddal ef. 

PEN. XII. 

ì Yr Iesu yn esgusodi Mair am emneinio ei 
draed ef. 9 Y bobl yn ymgasglu i weled 
Lazarus. 10 Yr arch-offeiriaid yn ym- 
gynghori i'w ladd ef. 12 Crist yn march- 
ogaeth i Jerusalem. 90 Groewwŷr yn 
ewyllysio gweled yr Iesu. 93 Y mae efe 
yn rhag-fynegi ei farwolaeth. 37 Yr 
Tuddewon î gyd ganmwyaf wedi eu dallu; 
42 er hynny llawer o bennaethiaid yn 
credu, ond heb ei gyffesu ef: 44 yr Iesu 
ffau ynny yn galw yn daer am gyffesu 


NA yr Iesu, chwe diwrnod cyn 

y pasg, a ddaeth i Bethania, 

Ìle yr oedd Lazarus, yr hwn a fuasai 

farw, yr hwn a godasai efe o feirw. 

2 Ac yno y gwnaethant iddo 

swpper : a Martha oedd yn gwasan- 
199 


aethu; a Lazarus oedd un o'r rhai 
a eisteddent gyd ag ef. 

3 Yna y cymmerth Mair bwys o 
ennaint nard gwlyb gwerthfawr, ac 
a enneiniodd draed yr Iesu, ac a 
sychodd ei draed ef â'i gwallt: a'r 
tŷ a lanwyd gan arogl yr ennaint, 

4 Am hynny y dywedodd un o'i 
ddisgyblion ef, Iudas Iscariot, mab 
Simon, yr hwn oedd ar fedr ei 
fradychu ef, 

5 Paham na werthwyd yr en- 
naint hwn er tri chan ceiniog, a'i 
roddi i'r tlodion? 

6 Eithr hyn a ddywedodd efe, 
nid o herwydd bod arno ofal dros y 
tlodion ; ond am ei fod yn lleidr, a 
bod ganddo y pwrs, a'i fod yn dwyn 
yr hyn a fwrid ynddo. 

A'r Iesu a ddywedodd, Gâd 
iddi: erbyn dydd fy nghladdedig- 
aeth y cadwodd hi hwn. 

8 Canys y mae gennych y tlod- 
ion gyd â chwi bob amser ; eitlir 
myfi nid oes gennych bob amser. 

9 Gwybu gan hynny dyrfa fawr 
o'r Iuddewon ei fod ef yno: a hwy 
a ddaethant, nid er mwyn yr Iesu 
yn unig, ond fel y gwelent Lazarus 
hefyd, yr hwn a godasai efe o feirw. 

10 4] Eithr yr arch-offeiriaid a 
ymgynghorasant, fel y lladdent La- 
zarus hefyd. 

11 Oblegyd llawer o'r Iuddewon 
a aethant ymaith o'i herwydd ef, ac 
a gredasant yn yr Iesu. 

12 4] Trannoeth, tyrfa fawr, yr 
hon a ddaethai i'r wyl, pan glyw- 
sant fod yr Iesu yn dyfod i Ierusa- 
lem, 

13 A gymmerasant gangau o'r 
palmwŷdd, ac a aethant allan i gyf- 
arfod ag ef, ac a lefasant, Hosanna : 
Bendigedig yw Brenhin Israel yr 
liwn sydd yn dyfod yn enw yr Arg- 
lwydd. 

14 Â'r Iesu wedi cael asynyn, a 
eisteddodd arno; megis y mae yn 
ysgrifenedig, 

15 Nac ofna, merch Sion: wele, 
ymae dy Frenhin yn dyfod, yn 
eistedd ar ebol asyn. 

16 Y pethau hyn ni wybu ei 
ddisgyblion ef ar y cyntaf: eithr 
pan ogoneddwyd yr Iesu, yna y 

F4 


S. IOAN, XII. 


cofiasant fod y pethau hyn yn ys- 
grifenedig am dano, ac iddynt 
wneuthur hyn iddo. 

17 Tystiolaethodd gan hynny y 
dyrfa, yr hon oedd gyd ag ef, pan 
alwodd efe Lazarus o'r bedd, a'i 
godi ef o feirw. 

18 Am hyn y daeth y dyrfa hefyd 
i gyfarfod ag ef, am glywed o hon- 
ynt iddo wneuthur yr arwydd hon. 

19 Y Phariseaid gan hynny a 
ddywedasant yn eu plith eu hunain, 
A welwch chwi nad ydych yn tyc- 
cio ddim? wele, fe aeth y byd ar ei 
ol ef. 

20 4] Ac yr oedd rhai Groegiaid 
ym mhlith y rhai a ddaethant i fynu 
I addoli ar yr wyl: 

21 Y rhai hyn gan hynnya ddaeth- 
ant at Philip, yr hwn oedd o Beth- 
saida yn Galilea, ac a ddymunasant 
arno, gan ddywedyd, Syr, ni a 
€wyllysiem weled yr Iesu. 

22 Philip a ddaeth ac a ddywed- 
odd i Andreas: a thrachefn An- 
dreas a Philip a ddywedasant i'r 
Iesu. 

23 $J A'r Iesu a attebodd iddynt, 
gan ddywedyd, Daeth yr awr y 
gogonedder Mab y dyn. 

24 Yn wir, yn wir, meddaf i 
chwi, Oni syrth y gronyn gwenith 
i'r ddaear, a marw, hwnnw a erys 
yn unig: eithr os bydd efe marw, 
eîe a ddwg ffrwyth lawer. 

25 Yr hwn sydd yn caru ei ein- 
ioes, a'i cyll hi; a'r hwn sydd yn 
casâu ei einioes yn y byd hwn, a'i 
veidw hì i fywyd tragywyddol. 

26 Os gwasanaetha neb fi, dilyn- 
'ed fi: a lle yr wyf fi, yno y bydd 
fy ngweinidog hefyd: ac os gwas- 
anaetha neb fi, y Tad a'i hanr' hiyd- 
edda ef. 

27 Yr awrhon y cynhyrfwyd fy 
enaid: a pha beth a ddywedaf? o 
Dad, gwared fi allan o'r awr hon: 
eithr o herwydd hyn y daethum i'r 
awr hon. 

28 O Dad, gogonedda dy enw. 
Yna y daeth lef o'r nef, Mi a'i go- 
goneddais, ac a'i gogoneddaf dra- 
cheîn. 

29 Y dyrfa gan hynny yr hon 
oedd yn sefyll, ac yn clywed, a 

40 


ddywedodd mai taran oedd : eraill 
a ddywedasant, Angel a lafarodd 
wrtho. 

30 Yr Iesu a attebodd ac a ddy- 
wedodd, Nid o'm hachos i y bu y 
llef hot, ond o'ch achos chwi. 

31 Yn awr y mae barn y byd 
hwn : yn awr y bwrir allan dywysog 
y byd hwn. 

32 A minnau, os dyrchefir fì odd; 
ar y ddaear, a dynnaf bawb attaf 


"fy hun. 


33 (4 hyn a ddywedodd efe, gan 
arwyddo o ba angau y byddai farw.) 

34 Y dyrfa a attebodd iddo, Ni 
a glywsom o'r ddeddf, fod Crist yn 
aros yn dragywyddol: a pha wedd 
yr wyt ti yn dywedyd, fod yn rhaid 
dyrchafu Mab y dyn? pwy ydyw 
hwnnw Mab y dyn? 

35 Yna yr Iesu a ddywedodd 
wrthynt, Etto ychydig ennyd y 
mae y goleuni gyd â chwi.  Rhodi- 
wch tra byddo gennych y goleuni, 
fel na ddalio'r tywyllwch chwi: a'r 
hwn sydd yn rhodio mewn tywyll- 
wch, nì wyr ìi ba le y mae yn myned. 

36 Tra byddo gemnych oleuni, 
credwch yn y goleuni, fel y bydd- 
och blant y goleuni. Hyn a ddy- 
wedodd yr Iesu, ac eîe a ymadaw- 
odd, ac a ymguddiodd rhagddynt. 

37 4] Ac er gwneuthur o hono ef 
gymmaint o arwyddion yn eu gŵydd 
hwynt, nì chredasant ynddo : 

38 Fel y cyflawnid ymadrodd 
Esaias y prophwyd, yr hwn a ddy- 
wedodd efe, Arglwydd, pwy a 
gredodd i'n hymadrodd ni? ac i 
bwy y datguddiwyd braich yr Arg- 
lwydd? 

39 Am hynny ni allent gredu, 

oblegyd dywedyd 'o Esaias dra- 
chefn, . 
40 Efe a ddallodd eu llygaid, ac 
a galedodd eu calon ; fel na welent 
â'u llygaid, a deall a'u calon, ac 
ymchwelyd o honynt, ac i mi eu 
hiachâu hwynt. 

41 Y pethau hyn a ddywedodd 
Esaias, pan welodd ei ogoniant ef, 
ac y llafarodd am dano ef. 

49 8] Er hynny llawer o'r pen- 
naethiaid hefyd a gredasant ynddo ; 
ond oblegyd y Phariseaid ni chy- 


S. IOAN, XIII, 


ffesasant ef; rhag eu bwrw allan o'r 

synagog : 

43 Canys yr oeddynt yn caru 
gogoniant dynion yn fwy na gogon- 
iant Duw. 

44 4] A'r Iesu a lefodd ac a ddy- 
wedodd, Yr hwn sydd yn credu 
ynof fi, nid yw yn credu ynof fì, 
ond yn yr hwn a'm hanfonodd i. 

45 Â'r hwn sydd yn fy ngweled i, 
sydd yn gweled yr hwn a'm danfon- 
odd i. 

46 Mi a ddaethum yn oleuni i'r 
byd, fel y boi bob un a'r sydd yn 
credu ynof fi, nad arhoso yny 
tywyllwch. 

47 Ac os clyw neb fy ngeiriau, 
ac ni chred, myfi nid wyf yn ei 
farnu ef : canys ni ddaethum i farnu 
y byd, eithr i achub y byd. 

. 48 Yr hwn sydd yn fy nirmygu 

1, acheb dderbyn fy ngeiriau, y mae 

1ddo un yn ei farnu : y gair a lafarais 

l, hwnnw a'i barn ef yn y dydd 

diweddaf. 

49 Canys myfi ni lafarais o honof 
îy hun: ond y Tad yr hwn a'm 
hanfonodd i, efe a roddes orchymyn 
i mi, beth a ddywedwn, a pha beth 
a lafarwn. 

50 Ac mi a wn fod ei orchymyn ef 
yn fywyd tragywyddol: am hynny 
y pethau yr wyf fi yn eu llafaru, fel 
y dywedodd y Tad wrthyf, felly yr 
wyf yn llafaru. 

PEN. XIII. 

1 Yr Iesu yn golchi traed ei ddisgyblion: 14 
yn eu hannog ŵ' ostyngeiddrwydd, a 
chariad per, gred 18 yn Re on. SYALM 
eydd, y radychai, Tudas gist 51 yn 
gorchymyn iddynt garueu gilydd: 36 ac 
yn rhybuddio Pedr y gwadai efe ef. 

CHYN gwyl y pasg, yr Iesu 
yn gwybod ddyfod ei awr ef 

i ymadael â'r byd hwn at y Tad, efe 

yn caru yr eiddo, y rhai oedd yn y 

byd, a'u carodd hwynt hyd y diwedd. 

2 Ac wedi darfod swpper (wedi 
i ddiafol eisoes roi y'nghalon Iudas 
Iscariot, fab Simon, ei fradychu ef) 

3 Yr Iesu yn gwybod roddi o'r 
Tad bob peth oll yn ei ddwylaw ef, 
a'i íod wedi dyfod oddi wrth Dduw, 
ac yn myned at Dduw ; 

4Efea gyfododd oddi ar swpper, 


ac a roes heibio ei gochl-wisg, ac a 
Ru inedU dywel, ac a ymwregys- 
odd. 

5 Wedi hynny efe a dywalltodd 
ddwfr i'r cawg, ac a ddechreuodd 
olchi traed y disgyblion, a'u sychu 
â'r tywel, â'r hwn yr oedd efe wedi 
ei wregysu. 

6 Yna y daeth efe at Simon Pedr. 
Ac efe a ddywedodd wrtho, Ar- 
glwydd, a wyt ti yn golchi fy 
nhraed i? 

7 Yr Iesu a attebodd ac a ddy- 
wedodd wrtho, Y peth yr wyf îi yn 
ei wneuthur, ni wyddost ti yr awr- 
hon: eithr ti a gei wybod ar ol hyn. 

8 Pedra ddywedodd wrtho Ni 
chei di olchi fy nhraed i byth. Yr 
Iesu a attebodd iddo, Oni olchaf di, 
nid oes i ti gyfran gyd â myfi. 

9 Simon Pedr a ddywedodd 
wrtho, Arglwydd, nid fy nhraed yn 
unig, eithr fy nwylaw a'» pen hefyd. 

10 Yr Iesu a ddywedodd wrtho, 
Yr hwn a olchwyd, nid rhaid iddo 
ond golchi eì draed, eithr y mae yn 
lân oll: ac yr ydych chwi yn lân, 
eithr nid pawb oll. 

11 Canys efe a wyddai pwy a'i 
bradychai ef : am hynny y dywed- 
odd, Nid ydych chwi yn lân bawb 
oll 


12 Felly wedi iddo olchi eu traed 
hwy, a chymmeryd ei gochl-wisg, 
efe a eisteddodd dracheîn, ac a 
ddywedodd wrthynt, A_ wyddoch 
chwi pa beth a wnaethum i chwi? 

13 Yr ydych chwi yn fy ngalw i, 
Yr Athraw, a'r Arglwydd: a da y 
dywedwch: canys felly yr ydwyf. 

14 Am hynny os myli, yn Arg- 
lwydd ac yn Athraw, a olchais eich 
traed chwi; chwithau a_ ddylech 
olchi traed eich gilydd. 

15 Canys rhoddais esampl i chwi, 
fel y gwnelech chwithau megis y 
gwneuthum i chwi. 

16 Yn wir, yn wir, meddaf i chwi, 
Nid yw y gwas yn îwy nâ arg- 
lwydd ; na'r hwn a ddanïonwyd yn 
fwy nâ'r hwn a'i danfonodd. 

17 Os gwyddoch y petliau hyn, 
gwyn eich byd os gwnewch hwynt, 

18 4] Nid wyf fi yn dywedyd am 
danoch oll : mi a wn pwy a etholais; 

* F 


S. IOAN, XIV. 


ond fel y cyflawnid yr ysgrythyr, Y 
hwn sydd yn bwytta bara gyd â mi 
a gododd ei sawdl yn fy erbyn. 

19 Yn awr yr wyf yn dywedyd 
wrthych cyn ei ddyfod, fel pan 
ddêl, y credoch mai myfi yw efe. 

20 Yn wir, yn wir, meddaf i 
chwi, Yr hwn sydd yn derbyn yneb 
addanfonwyf fi, sydd yn fy nerbyn 
i; a'r hwn sydd yn fy nerbyn i, sydd 
yn derbyn yr hwn a'm danfonodd i. 

21 Wedi i'r Iesu ddywedyd y 
pethau hyn, efe a gynhyrtwyd yn yr 
yspryd, ac a dystiolaethodd, ac a 
ddywedodd, Yn wir, yn wir, y 
dywedaf wrthych, y bradycha un o 
honoch fi. 

29 Yna y disgybliona edrychasant 
ar eu gilydd, san ammeu am bwy yr 
oedd eîe vyn dywedyd. 

23 Âc yr oedd un o'i ddisgyblion 
yn pwyso ar fynwes yr Iesu, yr hwn 
yr oedd yr Iesu yn ei garu. 

24 'Am hynny yr amneidiodd 
Simon Pedr ar hwnnw, i ofyn pwy 
oedd efe, am yr hwn yr oedd efe yn 
dywedyd. 

25 Ac yntau yn pwyso ar ddwy- 
îron yr Iesu, a ddywedodd wrtho, 
Arglwydd, pwy yw efe? 

26 Yr Iesu a attebodd, Hwnnw 
yw efe i'r hwn y rhoddaf fi dammaid 
wedi i mi ei wlychu. Ac wedi iddo 
wlychu y tammaid, efe a'i rhoddodd 
i Iudas Iscariot, fub Simon. 

27 Ac ar ol y tammaid, yna yr 
aeth Satan i mewn iddo. Am hynny 
y dywedodd yr Iesu wrtho, Hyn yr 
wyt yn ei wneuthur, gwna ar frys. 

28 Ac ni wyddai neb o'r rhai 

. oedd yn eistedd i ba beth y dywed- 
asai efe hyn wrtho, 

29 Canys rhai oedd yn tybied, 
am fod Iudasâ'r god ganddo, fod yr 
Iesu yn dywedyd wrtho, Pryn y 
pethau sy arnom eu heisiau erbyn 
ŷr wyl; neu, ar roi o hono beth i'r 
(lodion. 

30 Yntau gan hynny, wedi derbyn 
y tammauid, a aeth allan yn ebrwydd, 
Ac yr oedd hi yn nos, 

31 € Yna gwedi iddo fyned 
allan, yr Iesu a ddywedodd, Yn awr 
y gogzoneddwyd Mab y dyn, a Duw 
a ogoneddwyd ynddo ef, 

142 


32 Os gogoneddwyd Duw ynddo 
ef, Duw hefyd a'i gogonedda eí 
ynddo ei hun, ac efe a'i gogonedda 
ef yn ebrwydd. 

33 O blant bychain, etto yr wyf 
ennyd fechan gyd â chwi. Chwi 
a'm ceisiwch : ac, megis y dywedais 
wrth yr Iuddewon, Lle yr wyf fi yn 
myned, ni ellwch chwi ddyfod; yr 
ydwyî yn dywedyd wrthych chwi- 
thau hefyd yr awrhon. 

34 Gorchymyn newydd yr wyf yn 
ei roddi i chwi, Ar garu o honoch 
eic hgilydd: fel y cerais i chwi, ar 
garu o honoch chwithau bawb eich 
gilydd. 

35 Wrth hyn y gwybydd pawb 
mai disgyblion i mi ydych, os bydd 
gennych gariad i'ch gilydd. 

36 4] A Simon Pedr a ddywedodd 
wrtho, Arglwydd, i ba le yr wyt ti 
yn myned? Yr Iesu a altebodd 
iddo, Lle yr ydwyf îi yn myned, ni 
elli di yr awrhon fy nghanlyn : eithr 
ar ol hyn y'm canlyni. 

37 Pedr a ddywedodd wrtho, 
Arglwydd, paham na allaf fi dy 
ganlyn yr awrhon? mi a roddaf fy 
einioes drosot, 

38 Yr Iesu a attebodd iddo, A 
roddi di dy einioes drosoî fi? Yn 
wir, yn wir, meddaf i ti, Ni chân 
y ceiliog nes i ti fy ngwadu dair 
gwaith. 

PEN. XIV. 
I Crist yn cysuro eì ddisgyblion â gobaith 
teyrnas nef : 6 yn proffesu mai efe yw y 
Jfordd, a'r gwirionedd, a'r bywyd; a'i 
Jod yn un â'r Tal: 13 yn gwarantu y 
bydd ew gweddïau hwy ym ei enw ef yn 
rwythlawn: 15 yn dymuno cariad ac 
ufudd-dod : 16 yn addaw yr Yspryd Glân 
y Diddanydd; 97 ac yn gadael ei dang- 
nefedd gyd â hwynt. 

A thralloder eich calon: yr 
ydych credn yn Nuw, 

credwch ynof finnau hefyd. 

2 Yn nhŷ fy Nhad y mae llawer 
o drigîannau: a phe amgen, mi a 
ddywedaswn i chwi. Yr wyf fi yn 
myned i barottôi lle i chwi. 

3 Ac os myfi a af, ac a barottoaf 
le i chwi, mi a ddeuaf drachefn, ac 
a'ch cymmeraf chwi attaf fy hun: 
îel lle yr wyf fi, y byddoch chwi- 
thau hefyd. 

4 Aci ba le yr wyf fi yn myned, 


. 


S. IOAN, XIV. 


chwi a wyddoch, a'r ffordd a wydd- 
och. 

5 Dywedodd Thomas wrtho, Ar- 
glwydd, ni wyddom ni i ba le 
wyt tì yn myned; a pha fodd y 
gallwn wybod y ffordd? 

6. Yr Iesu a ddywedodd wrtho ef, 
Myfi yw y ffordd, a'r gwirionedd, 
a'r bywyd : nid yw neb yn dyfod at 
y Tad, ond trwof fi. 

7 Ped adnabuasech fi, fy Nhad 
heîyd a adnabuasech: ac o hyn 
allan yr adwaenoch ef, a chwi a'i 
gwelsoch ef. 

8 Dywedodd Philip wrtho, Ar- 
glwydd, dangos i ni y Tad, a digon 
yw i ni. 

9 Yr Iesu a ddywedodd wrtho, 
A ydwyf gyhyd o amser gyd â chwi, 
ac nid adnabuost fi, Philip? Y neb 
a'm gwelodd i, a welodd y Tad; a 
pha fodd yr wyt ti yn dywedyd, 
Dangos i ni y Tad? 

10 Onid wyt ti yn credu fy mod 
i yn y Tad, a'r Tad ynof finnau? Y 
geiriau yr wyf fi yn eu llafaru 
wrthych, nid o honof fy hun yr wyf 
yn eu llafaru ; ond y Tad yr hwn 
sydd yn aros ynof, efe sydd yn 
gwneuthur y gweithredoedd. 

11 Credwch fi, fy »od i yn y Tad, 
a'r 'Tad ynof finnau: ac onid ê, 
credwch fi er mwyn y gweithred- 
oedd eu hunain. 

12 Yn wir, yn wir, meddaf i chwi, 
'Yrhwn sydd yn credu ynof Íi, y 
gweithredoedd yr wyf fi yn eu 
gwneuthur, yntau hefyd a'u gwna, 
a mwy nâ'r rhai hyn a wna efe: 
oblegyd yr wyf fi yn myned at fy 
Nhad. 

13 A pha beth bynnag a ofynoch 
yn fy enw i, hynny a wnaf; fel y 
gogonedder y Tad yn y Mab, 

14 Os gofynwch ddim yn fy enw 
i, mi a'i gwnaf. 

15 O cherwch fi, cedwch fy 
ngorchymynion. 

16 A mi a weddïaf ar y Tad, ac 
efe a rydd i chwi Ddiddanydd arall, 
fel yr arhoso gyd â chwi yn dra- 
gywyddol ; 

17 Yspryd y gwirionedd, yr hwn 
ní ddichon y byd ei dderbyn, am 
Pad yw yn ei weled, nac yn ei 

143 


adnabod ef: ond chwi a'i hadwaen- 
och ef; o herwydd y mae yn aros 
gyd â chwi, ac ynoch y bydd efe. 

18 Ni's gadawaf chwi yn amddi- 
faid: mi a ddeuaf attoch chwi. 

19 Etto ennyd bach, a'r byd ni'm 
gwel mwy: eithr chwi a'm gwelwch ; 
canys byw wyf fi, a byw fyddwch 
chwithau hefyd. 

20 Y dydd hwnnw y gwybyddwch 
îy mod ì yn fy Nhad, a chwithau 
ynof fi, a minnau ynoch chwithau. 

21 Yr hwn sydd â'm gorchy- 
mynion i ganddo, ac yn eu cadw 
hwynt, efe yw yr hwn sydd yn fy 
ngharu i: a'r hwn sydd yn fy ngharu 
i, a gerir gan fy Nhad i: a minnau a'i 
caraf ef, ac a'm hegluraf fyhun iddo. 

22 Dywedodd Iudas wrtho, (nid 
yr Iscariot) Arglwydd, pa beth yw 
yr achos yr wyt ar fedr dy eglurhâu 
dy hun i ni, ac nid i'r byd? 

23 Yr Iesu a allebodd ac a ddy- 
wedodd wrtho, Os câr neb fi, efe a 
geidw fy ngair; a'm Tad a'i câr 
yntau, a nyni a ddeuwn atto, ac a 
wnawn ein trigfa gyd av ef. 

24 Yr hwn nid yw yn fy ngharu 
i, nid yw yn cadw fy ngeiriau: a'r 
gair yr ydych yn ei glywed, nid 
eiddof fi ydyw, ond eiddo y Tad a'm 
hanfonodd i. 

25 Y pethau hyn a ddywedais 
wrthych, a mi yn aros gyd â chwi. 

26 Eithr y Diddanydd, yr Yspryd 
Glân, yr hwn a enfyn y 'Tad yn fy 
enw i, efe a ddysg i chwi yr holl 
bethau, ac a ddwg ar gof i chwi yr 
holl bethau a ddywedais i chwi. 

97 Yr wyf yn gadael i chwi 
dangnefedd; fy mnhangnefedd yr 
ydwyf yn ei rhoddi ì chwi : nid fel 
y mae y byd yn rhoddi, yr wyl îi yn 
rhoddii chwi. Na thralloder eich 
calon, ac nac ofned. 

28 Clywsoch fel y dywedais wrth- 
ych, Yr wyf yn myned ymaith, ac 
mi a ddeuaf attoch. Pe carech fi, 
chwi a lawenhaech, am i mi ddy- 
wedyd, Yr wyf yn myned at y Tad: 
canys y mae fy Nhad yn íwy nâ 
myfi. 
99 Ac yr awrhon y dywedais i 
chwi cyn ei ddyfod, fel pan ddêl, y 
credoch. 

F6ô 


S. IOAN, XV. 


30 Nid ymddiddanaf â chwi 
nemmawr bellach : canys tywysog y 
byd hwn sydd yn dyfod, ac nid oes 
iddo ddim ynof fi. 

$i Ond fel y gwypo y byd fy 
mod i yn caru y Tad, ac megis y 
gorchymynodd y Tad i mi, felly yr 
wyf yn gwneuthur. Codwch, awn 
oddi yma. 

PEN. XV. 

1. Y diddanwch o'r caredigrwydd sydd rhwng 
Crist ei aelodau, trwy ddammeg y win- 
wŷdden. 18 Cysur mewn casineb, ac 
erlid bydol. 26 Swydd yr Yspryd Glân, 
a^r apostolion. 

N 'YFI yw y wir winwŷdden, 
i a'm 'Tad yw y llafurwr. 

2 Pob cangen ynof fi heb ddwyn 
ffrwyth, y mae efe yn ei thynnu 
ymaith : a phob un a ddygo ffrwyth, 
y mae efe yn ei glanhân, fel y dygo 
Îwy o ffrwyth. 

3 Yr awrhon yr ydych chwi yn 
lân trwy y gair a lafarais i wrthych, 

4 Arhoswch ynof fi, a mi ynoch 
chwi. Medgisna all y gangen ddwyn 
ffrwyth o honi ei hun, onid erys yn 
y winwŷdden; felly ni ellwch chwi- 
thau, onid arhoswch ynof fi. 

9 Myfi yw yr winwŷdden, chwi- 
thau yw y canghennau. Yr hwn 
sydd yn aros ynof fi, a minnau ynddo 
yntau, hwnnw sydd yn dwyn ffrwyth 
lawer: oblegyd hebof fi ni ellwch 
chwi wneuthur dim. 

6 Onid erys un ynof fi, efe a 
daflwyd allan megis cangen, ac a 
wywodd; ac y maent yn eu casglu 
hwynt, ac yn eu bwrw yn tân, a hwy 
a losgir. 

7 Os arhoswch ynof fi, ac aros 
o'm geiriau ynoch, beth bynnag a 
ewyllysioch, gofynwch, ac eîe a fydd 
i chwi. 

8 Yn hyn y gogoneddwyd fy 
Nhad, ar ddwyn o honoch fîrwyth 
lawer ; a disgyblion fyddwch i mi. 

9 Fel y carodd y Tad fi, felly y 
cerais innau chwithau : arhoswch yn 
fy nghariad i. 

10 Os cedwch fy ngorchymynion, 
chwi a arhoswch yn fy nghariad; 
fel y cedwais i orchymynion fy 
Nhad, ac yr wyf yn aros yn ei 
gariad ef. 

11 Hyn a ddywedais wrtliych, fel 

144 


yr arhosai fy llawenydd ynocli, ac y 
byddai eich llawenydd yn gyflawn. 

12 Dymafyngorchymyni; Ari 
chwi garu eich gilydd, fel y cerais i 
chwi. 

13 Cariad mwy nâ hwn nid oes 
gan neb ; sef, bod i un roi ei einioes 
dros ei gyfeillion. 

14. Chwychwi yw fy nghyfeillion, 
os gwnewch pa bethau bynnag yr 
wyf yn eu gorchymyn i chwi. 

15 Nid ydwyf mwyach yn eich 
galw yn weision ; oblegyd y gwas 
ni ŵyr beth y mae ei arglwydd yn 
ei wneuthur: ond mi a'ch gelwais 
chwi yn gyfeillion; oblegyd pob 
peth a'r a glywais gan fy Nhad, a 
hyspysais i chwi. 

16 Nid chwi a'm dewisasoch i, 
ond myfi a'ch dewisais chwi, ac a'ch 
ordeiniais chwi, fel yr elech ac y 
dygech ffrwyth, ac yr arhosai eich 
ffrwyth; megis pa beth bynnag a 
ofynoch gan y Tad yn fy enw ì, y 
rhoddo efe i chwi. 

17 Hyn yr wyf yn ei orchymyn j 
chwi, garu o honoch eich gilydd. 

18 Os yw y byd yn eich casân 
chwi, chwi a wyddoch gasâu o hono 
fyfi o'ch blaen chwi. 

19 Pe byddech o'r byd, y byd a 
garai yr eiddo; ond oblegyd nad 
ydych o'r byd, eithr ì mi eich dewis 
allan o'r byd, am hynny y mae y 
byd yn eich casâu chwi. 

20 Cofiwch yr ymadrodd a ddy- 
wedais i wrthych ; Nid yw y gwas 
yn fwy nâ'i arglwydd. Os erlidiasant 
îi, hwy a'ch erlidiant chwithau: os 
cadwasant fy ngair i, yr eiddoch 
chwithau hefyd a gadwant. 

291 Eithr hyn oll a wnanti chwi 
er mwyn fy enw i, am nad ad- 
waenant yr hwn a'm hanfonodd i, 

22 Oni bai fy nyfod a llafaru 
wrthynt, ni buasai arnynt bechod :: 
ond yr awrhon nid oes ganddynt 
esgus am eu pechod. 

23 Yr hwn sydd yn fy nghasâu i, 
sydd yn casâu ty Nhad hefyd. 

24. Oni bai wneuthur o honof yn 
eu plith y gweithredoedd ni wnaeth 
neb arall, ni buasai arnynt bechod : 
ond yr awrhon hwy a welsant, ac a'm 
casasant i a'm 'Tad hefyd. 


S. IOAN, XVI. 


295 Eithr, fel y cyflawnid y gair 
sydd ysgrifenedig yn eu cyfraith 
hwynt, Hwy a'm casasant yn ddìï- 
achos. 

96 Eithr pan ddel y Diddanydd, 
yr hwn a anfonaf i chwi oddi wrth 
y Tad (sef Yspryd y gwirionedd, yr 
hwn sydd yn deilliaw oddi wrth y 
Tad) efe a dystiolaetha am danaf fi. 

27 Chwithau hefyd a dystiolaeth- 
wch, am eich bod o'r dechreuad 
gyd â mi. 

PEN. XVI. 
1 Crist yn cysuro ei ddisgyblion yn erbyn 
blinder, trwy addewid o'r Yspryd Glân, 

a thrwy ei ail gyfodiad, a'i esgyniad: 

93 yn eu sicrhâu, y bydd eu gweddïau 

hwy yn ei enw ef yn gymmeradwy gan ei 
Dad. 33 Tangnefedd yng Nghrist; ac 
yn y byd gorthrymder. 
Y PETHAU hyn a ddywedais i 
chwi, fel na rwystrer chwi. 

2 Hwy a'ch bwriant chwi allan 
o'r synagogau: ac y mae yr awr yn 
dyfod, y tybia pwy bynnag a'ch 
lladdo, ei fod yn gwneuthur gwas- 
anaeth i Dduw. ; 

3 A'r pethau hyn a wnant i chwi, 
oblegyd nad adnabuant y Tad, na 
myfi. 

4 Eithr y pethau hyn a ddywed- 
ais i chwi, fel pan ddêl yr awr, y 
cofioch hwynt, ddarfod i mi ddy- 
wedyd i chwi: a'r pethau hyn ni 
ddywedais i chwi o'r dechreuad, am 
fy mod gyd â chwi. 

5 Ac yn awr yr wyf yn mynedat 
yr hwn a'm hanfonodd, ac nid yw 
neb o honoch yn gofyn i mi, I ba 
le yr wyt ti yn myned? 

6 Eithr am i mi ddywedyd y 
pethau hyn i chwi, tristwch a lanw- 
odd eich calon. 

7 Ond yr wyf fi yn dywedyd 
gwiriônedd i chwi; Buddiol yw i 
chwi fy myned i ymaith : canys onid 
af fi, ni ddaw y Diddanydd attoch : 
eithr os mi a af, mi a'i hanfonaf ef 
attoch, 

8 A phan ddêl, efe a argyhoedda 
y byd o bechod, ac o gyfiawnder, 
ac o farn: 

9 O bechod, am nad ydynt yn 
eredu ynof fi; 

10 O gyfiawnder, am fy mod yn 
myned at fy Nhad, ac ni'm gwelwch 
i mwyach ; 

145 


11 O farn, oblegyd tywysog y 
byd hwn a farnwyd. 

12 Y mae gennyf etto lawer o 
bethau i'w dywedyd i chwi, ond ni 
ellwch eu dwyn yr awrhon. 

13 Ond pan ddêl efe, sef Yspryd 
y gwirionedd, efe a'ch tywys chwi 
i bob gwirionedd : canys ni lafara o 
hono ei hun ; ond pa bethau bynnag 
a glywo, a lafara efe : a'r pethau sy 
i ddyfod, a fynega efe i chwi. 

14 Efe a'm gogoneddai: canys 
efe a gymmer o'r eiddof, ac a'i 
mynega i chwi. 

15 Yr holl bethau sy eiddo y 
Tad, ydynt eiddof fi: o herwydd 
hyn y dywedais, mai o'r eiddof fi y 
cymmer, ac y mynega i chwi. 

16 Ychydig ennyd, ac ni'm gwel- 
wch: a thrachefn ychydig ennyd, a 
chwi a'm gwelwch ; am fy mod yn 
myned at y Tad. 

17 Am hynny y dywedodd rhai 
o'i ddisgyblion wrth eu gilydd, Beth 
yw hyn y mae efe yn eì ddywedyd 
wrthym, Ychydig ennyd, ac ni'm 
gwelwch: a thrachefn ychydig en- 
nyd, a chwi a'm gwelwch : ac, Am 
fy mod yn myned at y Tad? 

18 Am hynny hwy a ddywedasant, 
Beth yw hyn y mae efe yn ei ddy- 
wedyd, Ychydig ennyd? ni wyddom 
ni beth y mae efe yn ei ddywedyd. 

19 Yna y gwybu yr Iesu eu bod 
hwy yn ewyllysio gofyn iddo ; ac a 
ddywedodd wrthynt, Ai ymofyn yr 
ydych â'ch gìlydd am hyn, oblegyd 
i mi ddywedyd, Ychydig ennyd, ac 
ni'm gwelwch: a thrachefn ychydig 
ennyd, a chwi a'm gwelwch ? 

20 Yn wir, yn wir, meddaf i 
chwi, Chwi a wylwch ac a alerwch, 
a'r byd a lawenycha: eithr chwi a 
fyddwch dristion ; ond eich tristwch 
a droir yn llawenydd. 

91 Gwraig wrth esgor, sydd mewn 
tristwch, am ddyfod ei hawr: eithr 
wedi geni y plentyn, nid yw hi yn 
cofio eì gofid mwyach, gan lawen- 
ydd geni dyn i'r byd. 

92 A chwithau am hynny ydych 
yr awrhon mewn tristwch : eithr mi 
a ymwelaf â chwi drachefn, a'ch 
calon a lawenycha, a'ch llawenydd 
ni ddwg neb oddi arnoch, 

F7 


S. IOAN, XVII. 


23 A'r dydd hwnnw ni ofynwch 
ddim i mi. Yn wir, yn wir, medd- 
af i chwi, Pa bethau bynnag a 
ofynoch i'r Tad yn fy enw, efe a'i 
rhydd i chwi. 

24 Hyd yn hyn ni ofynasoch ddim 
yn fy enw i: gofynwch, a chwi a 
gewch ; fel y byddo eich llawenydd 
vn gyflawn. 

25 Y pethau hyn a lafarais wrth- 
ych mewn damhegion : eithr y mae 
yr awr yn dyfod, pan na lafarwyf 


wrthych mewu damhegion mwyach, 


eithr y mynegaf i chwi yn eglur am 
y Tad. 

26 Y dydd hwnnw y gofynwch 
yn fy enw: ac nid wyf yn dywedyd 
i chwi, y gweddïaf fi ar y Tad tros- 
och: 

27 Canys y Tad ei hun sydd yn 
eich caru chwi, am i chwi fy ngharu 
i, a chredu fy nyfod i allan oddi 
wrth Dduw. 

28 Mi a ddaethum allan oddi 
wrth y Tad, ac a ddaethum i'r byd: 
trachefn yr wyf yn gadael y byd, 
ac yn myned at y Tad. 

29 Ei ddisgyblion a ddywedasant 
wrtho, Wele, yr wyt ti yn awr yn 
dywedyd yn eglur, ac nid wyt yn 
dywedyd un ddammeg. 

30 Yn awr y gwyddom y gwydd- 
ost bob peth, ac nad rhaid it' ym- 
ofyn o neb â thi : wrth hyn yr ydym 
yn credu ddyfod o honot allan oddi 
wrth Dduw. 

91 Yr Iesu a'u hattebodd hwynt, 
A ydych chwi yn awr yn credu? 

39 Wele, y mae yr awr yn dyfod, 
ac yr awrhon hi a ddaeth, y gwasg- 
erir chwi bob un at yr eiddo, ac y 
gadêwch fi yn unig: ac nid wyf yn 
unig, oblegyd y mae y 'Tad gyd a 
myfi. 

33 Y pethau hyn a ddywedais 
wrthych, fel y cafîech dangnefedd 
ynof. Yn y byd gorthrymder a 
gewch: eithr cymmerwch gysur, 
myfi a orchfygais y byd. 


PEN. XVII 


| Crist yn gweddïo ar ei Dad am ei ogoneddu 
ef; 6 am gadw ei apostolion, 11 mewn 
undeb, 17 a gwirionedd: 90 am eu 0- 
goneddu hwy, a'r holl ffyddloniaid eraill, 
gyd ag ef yn y nefoedd, 
146 


Y PETHAU hyn a lafarodd yr 
.E. Iesu, ac efea gododd ei lyg- 
aid i'r nef, ac a ddywedodd, Y 
Tad, daeth yr awr: gogonedda dy 
Fab, fel y gogoneddo dy Fab di- 
thau: 

2 Megis y rhoddaist iddo awdur- 
dod ar bob cnawd, fel am y cwbl a 
roddaist iddo, y rhoddai efe iddynt 
fywyd tragywyddol. 

3 A hyn yw y bywyd tragy- 
wyddol; iddynt dy adnabod di yr 
unig wir Dduw, a'r hwn a anfonaist 
ti, Iesu Grist. 

4 Mi ath ogoneddais di ar y 
ddaear; mi a gwblheais y gwaith a 
roddaist i mi i'w wneuthur. 

5 Ac yr awrhon, O Dad, gogon- 
edda di fyfi gyd â thi dy hun, â'r 
gogoniant oedd i mi gyd â thi cyn 
bod y byd. 

6 Mi a eglurais dy enw i'r dynion 
a roddaist i mi allan o'r byd : eiddot 
ti oeddynt, a thi a'u rhoddaist hwynt 
i mi; a hwy a gadwasant dy air 
di. 

7 Yr awrhon y gwybuant mai 
oddi wrthyt ti y mae yr holl bethau 
a roddaist i mi. 

8 Canys y geiriau a foddaist i 
mi, a roddais iddynt hwy; a hwy 
a'u derbyniasant, ac a wybuant yn 
wir mai oddi wrthyt ti y daethum i 
allan, ac a gredasant mai tydi a'm 
hanfonaist i. 

9 Drostynt hwy yr wyf fi yn 
gweddïo: nid dros y byd yr wyf 
yn gweddïo, ond dros y rhai a rodd- 
aist i mi; canys eiddot ti ydynt. 

10 A'r eiddof fi oll sy eiddot ti, 
a'r eiddot ti sy eiddof fi: a mi a 
ogoneddwyd ynddynt. 

11 Ac nid wyî mwyach yn y byd, 
ond y rhai hyn sy yn y byd, a myfi 
sydd yn dyfod attat ti. Y Tad 
sancteiddiol, cadw hwynt trwy dy 
enw, yrhai a roddaisti mi; fel y 
byddont un, megis ninnau. 

12 Tra bum gyd â hwynt yn y 
byd, mi a'n cedwais yn dy enw: y 
rhai a roddaist i mi a gedwais, ac 
ni chollwyd o honynt ond mab y 
golledigaeth; fel y cyflawnid yr 
ysgrythyr. 

13 Ac yr awrhon yr wyf yn dy, 


S. IOAN, XVIII. 


fod attat : a'r pethau hyn yr wyf yn 
eu llafaru yn y byd, fel y caffont fy 
llawenydd i yn gyflawn ynddynt eu 
hunain. 

14 Myfi a roddais iddynt hwy dy 
air di: a'r byd a'u casaodd hwynt, 
oblegyd nad ydynt o'r byd, megis 
nad ydwyf finnau o'r byd. 

15 Nid wyf yn gweddïo ar i ti 
eu cymmeryd hwynt allan o'r byd, 
eithr ar i ti eu cadw hwynt rhag y 
drwg. 

16 O'r byd nid ydynt, megis nad 
wyf finnan o'r byd. 

17 Sancteiddia hwynt yn dy wir- 
ionedd: dy air sydd wirionedd. 

18 Fel yr anfonaist fi i'r byd, 
felly yr anfonaìs innau hwythau i'r 
byd. 

19 Ac er eu mwyn hwy yr wyf 
yn fy sancteiddio fy hun, fel y bydd- 
ont hwythau wedi eu sancteiddio 
yn y gwirionedd. 

20 Ac nid wyf yn gweddïo dros 
y rhai hyn yn unig, eithr dros y 
rhai hefyd a gredant ynof fi trwy 
eu hymadrodd hwynt: 

291 Fel y byddont oll yn un; me- 
gis yr wyt ti, y Tad, ynof fi, a min- 
nau ynot ti; fel y byddont hwythau 
un ynom ni: fel y credo y byd mai 
tydi a'm hanfonaist i. 

2? A'r gogoniant a roddaist i mi, 
a roddais iddynt hwy; fel y byddont 
un, megis yr ydym ni yn un: 

23 Myfi ynddynt hwy, a thithau 
ynof fi; fel y byddont wedi eu 
perffeithio yn un, ac fel y gwypo y 
byd mai tydi a'm hamnfonaist i, a 
charu o honot hwynt, megis y cer- 
aist fi. 

24 Y Tad, y rhai a roddaist i mi, 
yr wyî yn ewyllysio, lle yr wyf fi, 
îod o honynt hwythau hefyd gyd â 
myfi; fel y gwelont fy ngogoniant 
a roddaist I mi : oblegyd ti a'm cer- 
aist cyn seiliad y byd. 

25 Y 'Tad cyfiawn, nid adnabu 
y byd dydi: eitlr mi a'th adnabum, 
a'r rhai hyn a wybu mai tydi a'm 
hanfonaist i. 

26 Ac mi a hyspysais iddynt dy 
enw, ac a'i hyspysaf: fel y byddo 
ynddynt hwy y cariad â'r hwn y 
ceraist fi, a minnau ynddynt hwy. 

147 


PEN. XVIII. 

1 fudas yn bradychu yr Iesu. 6 Y swyddog- 
ion yn syrthio *'r llawr. 10 Pedr yn 
torri clust Malchus. 19 Dal yr Iesu, a'i 
ddwyn at Annas, a Chaiaphas. 15 Pedr 
yn gwadu Crist. 19 Holi yr Iesu ge 
bron Caiaphas; 98 a cher bron Pilat. 
36 Ei deyrnas ef. 40 Yr Iuddewon 
dymuno cael gollwng Barabbas yn rhŷdd. 


1“ WEDI i'r Iesu ddywedyd y 

geiriau hyn, efe a aeth allan, 

efe a'i ddisgyblion, dros afon Ced- 

ron, lle yr oedd gardd, i'r hon yr 
aeth efe a'i ddisgyblion. 

2 A Iudas hefyd, yr hwn a 
bradychodd ef, a adwaenai y lle: 
oblegyd mynych y cyrchasai yr Iesu 
a'i ddisgyblion yno. 

3 Iudas gan hynny, wedi iddo 
gael byddin, a swyddogion, gan yr 
arch-offeiriaid a'r Phariseaid, a 
ddaeth yno â lanternau, a lampau 
ac arfau. 

4. Yr Iesu gan hynny, yn gwybod 
pob peth a oedd ar ddyfod arno, a 
aeth allan, ac a. ddywedodd, wrth- 
ynt, Pwy yr ydych yn ei geisio? 

5 Hwy a attebasant iddo, Iesu o 
Nazareth. Yr Iesu a ddywedodd 
wrthynt, Myfi yw. A Indas, yr hwn 
a'i bradychodd ef, oedd hefyd yn 
sefyll gyd â hwynt. 

6 Cyn gynted gan hynny ag y 
dywedodd efe wrthynt, Myfi yw, 
hwy a aethant yn ŵysg eu cefnau, 
ac a syrthiasant i lawr. 

7 Am hynny efe a ofynodd iddynt 
drachefn, Pwy yr ydych yn ei 
geisio? A hwy a ddywedasant, Iesu 
o Nazareth. 

8 Yr Iesu a attebodd, Mi a ddy- 
wedais ìi chwi mai myfi yw. Am 
hynny os myfi yr ydych yn ei geisio, 
gadêwch i'r rhai 'n fyned ymaith : 

9 Fel y cyflawnid y gair a ddy- 
wedasai eîfe, O'r rhai a roddaist í 
mi, ni chollais i yr un. 

10 Simon Pedr gan hynny â chan- 
ddo gleddyf, a'i tynnodd ef, ac a 
darawodd was yr arch-offeiriad, ac 
a dorrodd ymaith ei glust ddehau 
ef: ac enw y gwas oedd Malchus. 

11 Am hynny yr Iesu a ddywed- 
odd wrth Pedr, Dod dy gleddyf yn 

wain: y cwppan a roddes y Tad 
i mi, onid yfat ef? 

12 Yna N fyddin, a'r milwriad, 

“8 


S. IOAN, XVHI 


a swyddogion yr Iuddewon, a ddal- 
iasant yr Iesu, ac a'i rhwymasant ef, 
13 Ac a'i dygasant ef at Annas 
yn gyntaî (canys chwegrwn Caia- 
phas, yr hwn oedd arch-offeiriad y 
flwyddyn honno, ydoedd efe.) 

14 A Chaiaphas oedd yr hwn a 
gynghorasai i'r Iuddewon, mai budd- 
iol oedd farw un dyn dros y bobl. 

15 4] Ac yr oedd yn canlyn yr 
Iesu, Simon Pedr, a disgybl arall. 
A'r disgyblhwnnw oedd adnabyddus 
gan yr arch-offeiriad, ac efe a aeth 
i mewn gyd â'r Iesu i lŷs yr arch- 
offeiriad. 

16 A Phedra safodd wrth y drws 
allan. Yna y disgybl arall, yr hwn 
oedd adnabyddus gan yr arch-offeir- 
iad, a aeth allan, ac a ddywedodd 
wrth y ddrysores, ac a ddug Pedr 
i mewn. 

17 Yna y dywedodd y llangces 
oedd ddrysores wrth Pedr, Onid 
wyt tithau o ddisgyblion y dyn hwn? 
Dywedodd yntau, Nac wyf. 

18 A'r gweision a'r swyddogion, 
gwedi gwneuthur tân glo (o her- 
wydd ei bod hi yn oer,) oeddynt 
yn sefyll, ac yn ymdwymno: ac yr 
oedd Pedr gyd â hwynt yn sefyll, 
ac yn ymdwymno. 

19 8] A'r arch-offeiriad a ofynodd 
i'r Iesu am ei ddisgyblion, ac am ei 
athrawiaeth. 

20 Yr Iesu a attebodd iddo, Myfi 
a lafarais yn eglur wrth y byd: yr 
oeddwn bob amser yn athrawiaethu 
yn y synagog, ac yn y deml, lle 
mae yr Iuddewon yn ymgynnull bob 
amser ; ac yn ddirgel ni ddywedais 
i ddim. 

21 Paham yr wyt ti yn gofyn i 
mi? gofyn i'r ,rhai a'm clywsant, 
beth a ddywedais wrthynt: wele, y 
rhai hynny a wyddant pa bethau a 
ddywedais i. 

29 Wediiddo ddywedyd y pethau 
hyn, un o'r swyddogion a'r oedd yn 
sefyll ger llaw, a roddes gernod i'r 
[esu, gan ddywedyd, Ai felly yr 
wyt ti yn atteb yr arch-offeiriad ? 

23 Yr Iesu a attebodd iddo, Os 
drwg y dywedais, tystiolaetha o'r 
drwg ; ac os da, paham yr wyt yn 
fy nharo i? 

148 


94 (Ac Annas a'i hanfonasai ef 
yn rhwym at Caiaphas yr arch- 
offeiriad.) 

25 A Simon Pedr oedd yn sefyll, 
ac yn ymdwymno. Hwythau a ddy- 
wedasant wrtho, Onid wyt tithau 
hefyd o'i ddisgyblion ef? Yntau a 
wadodd, ac a ddywedodd, Nac wyf. 

26 Dywedodd un G weision yr 
arch-offeiriad (câr i'r hwn y torrasai 
Pedr ei glust,) Oni welais i di gyd 
ag ef yn yr ardd? 

27 Yna Pedra wadodd drachefn; 
ac yn y man y canodd y ceiliog. 

28 €] Yna y dygasant yr Iesu 
oddi wrth Caiaphas, i'r dadleudy : 
a'r bore ydoedd hi; ac nid aethant 
hwy i mewn i'r dadleudy, rhag eu 
halogi; eithr fel y gallent fwytta ^r 
pasg. 

29 Yna Pilat a aeth allan attynt, 
ac a ddywedodd, Pa achwyn yr 
ydych chwi yn ei ddwyn yn erbyn 
y dyn hwn? 

30 Hwy a attebasant ac a ddy- 
wedasant wrtho, Oni bai fod hwn 
yn ddrwg-weithredwr, ni thraddod- 
asem ni ef attat ti. 

31 Am hynny y dywedodd Pilat 
wrthynt, Cymmerwch chwi ef, a 
bernwch eî yn ol eich cyfraith chwi- 
Yna yr Iuddewon a ddywedasant 
wrtho, Nid cyfreithlon i ni ladd 
neb: 

32 Fel y cyflawnid gair yr Iesu, 
yr hwn a ddywedasai efe, gan ar- 
wyddocâu o ba angau y byddai 
farw. 

33 Yna Pilat a aeth drachefn i'r 
dadleudy, ac a alwodd yr Iesu, ac 
a ddywedodd wrtho, Ai ti yw Bren- 
hin yr Iuddewon ? 

34 Yr Iesu a attebodd ìddo, Ai 
o honot dy hun yr wyt ti yn dywed- 
yd hyn, ai eraill a'i dywedasant i ti 
am danaf fi? 

35 Pilata attebodd, Ai Iuddew 
ydwyf fi? Dy genedl dy hun a'r 
ârch-offeiriaid a'th draddodasant i 
mi. Beth a wnaethost ti? 

36 Yr Iesu a attebodd, Fy mren- 
hiniaeth i nid yw o'r byd hwn. Pe 
o'r byd hwn y byddai fy mrenhin- 
iaeth i, fy ngweision i a ymdrech- 
ent, fel na'm rhoddid i'r Inddewon ; 


S. IOAN, XIX. 


ond yr awrhon nid yw fy mrenhin- 
iaeth i oddi yma. 

37 Yna y dywedodd Pilat wrtho, 
Wrth hynny ai Brenhin wyt ti? Yr 
Iesu a attebodd, Yr ydwyt ti yn dy- 
wedyd mai Brenhin wyî fi. Er 
mwyn hyn y'm ganed, ac er mwyn 
hyn y daethum i'r byd, fel y tyst- 
iolaethwn i'r gwirionedd. Pob un 
a'r sydd o'r gwirionedd, sydd yn 
gwrandaw fy lleferydd i. 

38 Pilat a ddywedodd wrtho, 
Beth yw gwirionedd? Ac wedi iddo 
ddywedyd hyn, efe a aeth allan dra- 
chefn at yr Iuddewon, ac a ddy- 
wedodd wrthynt, Nid wyf fi yn cael 
dim achos ynddo ef. 

39 Eithr y mae gennych chwi 
ddefod, i»mi ollwng i chwi un yn 
rhŷdd ar y pasg: a fynnwch chwi 
gan hynny i mi ollwng yn rhŷdd i 
— chwi Frenhin yr Inddewon? 

40 Yna y llefasant oll drachefn, 

n ddywedyd, Nid hwnnw, ond 

arabbas. A'r Barabbas hwnnw 
oedd leidr. 

PEN. XIX. 
ì Fflangellu Crist, a'i goroni â drain, a'i 
guro. 4 Pilat yn chwennych ei ollwng & 
yn rhŷdd; etto wedi ei orchfygu gan i 
ain yr Iuddewon, yn ei roddi €f i'w groes- 
hoelio. 23 Bwrw coel-brennau ar ei ddill- 
adef: 96 yntau yn gorchymyn eì fam 
gamu, 0b dnmha Jrioniews yn al 
NN 
NA gan hymny y cymmerodd 
Pilat yr Iesu, ac a'i fflan- 
gellodd ef. 

2 A'r milwŷr a blethasant goron 
o ddrain, ac a'i gosodasant ar ei 
ben ef, ac a roisant wisg o borphor 
am dano ; 

3 Ac a ddywedasant, Henffych 
well, Brenhin yr Iuddewon ; ac a 
roisant iddo gernodiau. 

4 Pilat gan hynny a aeth allan 
drachefn, ac a ddywedodd withynt, 
Wele, yr wyf fi yn ei ddwyn ef 
allan i chwi, fel y gwypoch nad wyf 
fi yn eael ynddo ef un bai. 

5 Yna y daeth yr Iesu allan, yn 
arwain y goron ddrain, a'r wisg bor- 
phor. Â Philat a ddywedodd wrth- 
ynt, Wele y dyn. 

6 Yna yr arch-offeiriaid a'r swydd- 

149 


ogion, pan welsant ef, a lefasant, 
gan ddywedyd, Croes-hoelia, croes- 
hoelia ef. Pilat a ddywedodd wrth- 
ynt, Cymmerwch chwi ef, a chroes- 
hoeliwch : canys nid wyf fi yn cael 
dim bai ynddo. 

7 Yr Iuddewon a attebasant iddo, 
Y mae gennym ni gyfraith, ac wrth 
ein cyfraith ni efe a ddylai farw, 
am iddo ei wneuthur ei hun yn Fab 
Duw. 

8 4] A phan glybu Pilat yr ymad- 
rodd hwnnw, efe a ofnodd yn fwy, 

9 Aca aeth drachefn i'r dadleudy, 
ac a ddywedodd wrth yr Iesu, O ba 
le yr wyt ti? Ond ni roes yr Iesu 
atteb iddo. 

10 Yna Pilata ddywedodd wrtho, 
Oni ddywedi di wrthyf fi? oni 
wyddost ti fod gennyf awdurdod i'th 
groes-hoelio di, a bod gennyf awdur- 
dod i'th ollwng yn rhŷdd? 

11 YrIesu a attebodd, Ni bydd- 
aiiti ddim awdurdod arnaf fi, oni 
bai ei fod wedi ei roddi i ti oddi 
uchod: am hynny yr hwn a'm tra- 
ddodes i ti, sydd fwy ei bechod. 

12 O hynny allan y ceisiodd Pilat 
ei ollwng ef yn rhŷdd : ond yr Iudd- 
ewon a lefasant, gan ddywedyd, Os 
gollyngi di hwn yn rhŷdd, nid wyt 
ti yn garedig i Caesar. Pwy bynnag 
a'i gwnelo ei hun yn frenhin, y mae 
yn dywedyd yn erbyn Casar. 

13 Yna Pilat, pan glybu yr ym- 
adrodd hwn, a ddug allan yr Iesu ; 
ac a eisteddodd ar yr orsedd-faingc, 
yn ylle a elwir y Palmant, ac yn 
Hebraeg, Gabbatha. 

14. A darpar-wyl y pasg oedd hi, 
ac ynghŷlch y chweched awr : ac 
efe a ddywedodd wrth yr Iuddewon, 
Wele eich Brenhin. 

15 Eithr hwy a lefasant, Ymaith 
ag ef, ymaith ag ef, croes-hoelia eí. 
Pilat a ddywedodd wrthynt, Â groes- 
hoeliaf fi eich Brenhin chwi? A'r 
arch-offeiriaid a attebasant, Nid oes 
i ni frenhin ond Caesar, 

16 Yna gan hynny efe a'i tra- 
ddodes eí iddynt i'w groes-hoelio. 
A hwy a gymmerasant yr Iesu, ac 
a'i dygasant ymaith, 

17 Ac efe gan ddwyn ei groes, a 


S.IOAN, XIX. 


ddaeth ile a elwid Lle y ben-glog, 
ac a elwir yn Hebraeg, Golsotha : 

18 Lle y croes-hoeliasant ef, a 
dau eraill gyd ag ef, un o bob tu, 
a'r Iesu yn y canol. 

19 4] A Philat a ysgrifenodd dill, 
ac a'i dododd ar y groes. A'r ysgrif- 
en oedd, IESU O NAZARETH, 
BRENHIN YR IUDDEWON. 

20 Y titl hwn gan hynny a ddar- 
llenodd llawer o'r Iuddewon: obleg- 
yd agos i'r ddinas oedd y fan lle y 
croes-hoeliwyd yr Iesu, ac yr oedd 
wediei ysgrifenu yn Hebraeg,Groeg, 
u Lladin. 

21 Yna arch-offeiriaid yr Inudd- 
ewon a ddywedasant wrth Pilat, 
Na ysgrifena, Brenhin yr Iuddewon; 
eithr dywedyd o hono ef, Brenhin 
yr Iuddewon ydwyf fi. 

22 Pilat a attebodd, Yr hyn a 
ysgrifenais, a yserifenais. 

23 4] Yna 'r milŵyr, wedi iddynt 
groes-hoelio yr Iesu, a gymmerasant 
ei ddillad ef (ac a wnaethant bedair 
rhan, i bob milwr ran) a'i bais ef: 
a'i bais ef oedd ddi-wnïad, wedi ei 
gwau o'r cwr uchaf trwyddi oll. 

24. Hwythau a ddywedasant wrth 
eu gilydd, Na thorrwn hi, ond 
bwriwn goel-brennau am dani, eiddo 
pwy fydd hi: fel y cyflawnid 
yr ysgrythyr sydd yn dywedyd, 
Rhannasant fy nillad yn eu mysg, 
ac am fy mhais y bwriasant goel- 
bremnau. A'r milwŷr a wnaethant 
y pethau hyn. 

25 6] Ac yr oedd yn sefyll wrth 
groes yr Iesu, ei fam eî, a chwaer 
ei fam ef, Mair gwraig Cleophas, a 
Mair Magdalen. 

26 Yr Iesu gan hynny, pan wel- 
odd ei fam, a'r disgybl yr hwn a 
garai efe yn sefyll ger llaw, a ddy- 
wedodd wrth ei fam, O wraig, wele 
dy fab. 

97 Gwedi hynny y dywedodd 
wrth y disgybl, Wele dy fam. Ac 
o'r awr honno allan y cymmerodd y 
disgybl hi i'w gartref. 

28 €] Wedi hynny yr. Iesu, yn 
gwybod îod pob peth wedi ei or- 
phen weithian, fel y cyflawnid yr 
ysgrythyr, a ddywedodd, Y mae 
syched arnaf. 

150 


29 Yr oedd gan hynny lestr wedi 
ei osod yn llawn o finegr: a hwy'n 
lanwasant ysbwng o finegr, ac a'i 
rhoddasant ynghylch isop, ac a'i 
dodasant wrth ei enau ef. 

30 Yna pan gymmerodd yr Iesu 
y finegr, efe a ddywedodd, Gor- 
phenwyd : a chan ogwyddo ei ben, 
efe a roddes i fynu yr yspryd. 

31 Yr Iuddewon gan hynny, fel 
nad arhoai y cyrph ar y groes ar y 
sabbath, o herwydd ei bod yn ddar- 
par-wyl (canys mawr oedd y dydd 
sabbalh hwnnw) a ddeisyfiasant ar 
Pilat, gael torri eu hesgeiriau hwynt, 
a'utynnuilawr. 

32 Yna y milwŷr a ddaethant, ac 
a dorrasant esgeiriau y cyntaf, a'r 
llall, yr hwn a groes-hoeWasid gyd 
ag ef. 

33 Eithr wedi iddynt ddyfod at 
yr Iesu, pan welsant eî wedi marw 
eisoes, ni thorrasant ei esgeiriau 
ef. 

34. Ond un o'r milwyr a wanodd 
ei ystlys ef â gwaywffon ; ac yn y 
fan daeth allan waed a dwfr. 

35 A'rrhwn a'i gwelodd, a dyst- 
iolaethodd; a gwir yw ci dystiol- 
aeth: ac efe a ŵyr ei fod yn dy- 
wedyd gwir, fel y credoch chwi. 

36 Canys y pethau hyn a wnaeth- 
pwyd, fel y cyflawnid yr ysgrythyr, 
Ni thorrir asgwrn o hono. 

37 A thrachefn, ysgrythyr arall 
sydd yn dywedyd, Hwy a edrych- 
ant ar yr hwn a wanasant. 

38 4j Ac ar ol hyn, Ioseph o 
Arimaihea (yr hwn oedd ddisgybl 
i'r Iesu, eithr yn guddiedig, rhag 
ofn yr Iuddewon) a ddeisyfiodd ar 
Pilat, gael tynnu i lawr gorph yr 
Iesu. A Philat a ganìattaodd iddo. 
Yna y daeth efe ac a ddug ymaith 
gorph yr Iesu. 

39 A daeth Nicodemus hefyd (yr 
hwn ar y cyntaf a ddaethai at yr 
Iesu o hŷd nos) ac a ddug fyrr ac 
aloes y'nghymmysg, tu a chan-pwys. 

40 Yna y cymmerasant gorph yr 
Iesu, ac a'i rhwymasant mewn llï- 
einiau, gyd ag aroglau, fel y mae 
arfer yr Iuddewon ar gladdu. 

41 Ac yn y fangre lle y croes- 
hoeliasid ef, yr oedd gardd ; a bedd 


S. IOAN, XX. 


newydd yn yr ardd, yn yr hwn ni 
ddodasid dyn eriôed. , 

492 Ac yno, rhag nesed oedd dar- 
par vyl yr Iuddewon, am fod y bedd 
liwnnw yn agos, y rhoddasant yr 
Iesu. 

PEN. XX. 

ì Mair yn dyfod at y bedd; 3. a Phedr hef- 
yd ac Ioan ; heb wybod adgyfodi o'r Iesu. 
11 Yr Iesu yn ymddangos Mair Mag- 
dalen; 19 ac i'w ddisgyblion. 94 An- 
ghrediniaeth, a chyffes Thomas. 30 Bod 
yr ysgrythyr lân yn ddigonol i iachawd- 
wriaeth. 


DYDD cyntaf o'r wythnos, 

Mair Magdalen a ddaeth y 

bore, a hi etto yn dywyll, aty bedd ; 

ac a welodd y maen wedi ei dynnu 
ymaith oddi ar y bedd. 

2 Yna y rhedodd hi, ac a ddaeth 
at Simon Pedr, a'r disgybl arall yr 
hwn yr oedd yr Iesu yn ei garu, ac 
a ddywedodd wrthynt, Hwy a ddyg- 
asant yr Arglwydd ymaith o'r bedd, 
ac ni wyddom ni pa le y dodasant 


3 Yna Pedr a aeth allan, a'r 
disgybl arall ; a hwy a ddaethant at 
y bedd : 

4 Ac a redasant ill dau ynghŷd : 
a'r disgybl arall a redodd o'r blaen 
yn gynt nâ Phedr, ac a ddaeth yn 
gyntaf at y bedd. 

5 Ac wedi iddo grymmu, efe a 
ganfu y llïeiniau wedi eu gosod: er 
hynny nid aeth efe i mewn. 

6 Yna y daeth Simon Pedr yn ei 
ganlyn ef, ac a aeth i mewn i'r bedd, 
ac a ganîu y llïeiniau wedi eu gosod ; 

7 A'r napcyn a fuasai am ei ben 
ef, wedi ei osod, nid gyd â'r llïeiniau, 
ond o'r neilldu, wedi ei blygu mewn 
lle arall. 

8 Yna yr aeth y disgybl arall 
hefyd i mewn, yr hwn a ddaethai yn 
gyntaf at y bedd; ac a welodd, ac 
a gredodd. 

9 Canys hyd yn hyn ni wyddent 
yr ysgrythyr, fod yn rhaid iddo 
gyfodi o feirw. 

10 Yna y disgyblion a aethant 
ymaith drachefn at yr eiddynt. 

11 4] Ond Mair a safodd wrth y 
bedd oddi allan, yn wylo: ac fel yr 
oedd hi yn wylo, hì a ymostyngodd 
i'r bedd; YT 

8 


12 Ac a ganfu ddau angel mewn 
gwisgoedd gwynion, yn eistedd, un 
wrth ben, ac un wrth draed y lle y 
dodasid corph yr Iesu. 

i3 A hwy a ddywedasant wrthi, 
O wraig, paham yr wyt ti yn wylo? 
Hithau a ddywedodd wrthynt, Am 
ddwyn o honynt hwy fy Arglwydd 
i ymaith, ac na's gwn pa le y dod- 
asant ef. 

14 Ac wedi dywedyd o honi hyn, 
hi a droes drach ei chefn, acawelodd 
yr Iesu yn sefyll: ac ni's gwyddai 
hi mai yr Iesu oedd eíe. 

15 Yr Iesu a ddywedodd wrthi, 
O wraig, paham yr wyt li yu wylo? 
pwy yr wyt ti yn ei geisio? Hithau 
yn tybied mai y garddwr oedd efe, 
a ddywedodd wrtho, Syr, os tydi a'i 
dygaist ef, dywed i mi pa le y 
dodaist ef, a myfi a'i cymnieraî ef 
ymaith. 

16 Yr Iesu a ddywedodd wrthi, 
Mair. Hithau a droes, ac a ddy- 
wedodd wrtho, Rabboni; yr hyn 
yw dywedyd, Athraw. 

17 Yr Iesu a ddywedodd wrthi, 
Na chyfîwrdd â mi; oblegyd ni 
ddyrchefais i etto at fy Nhad: eithr 
dos at fy mrodyr, a dywed wrthynt, 
Yr wyf yn dyrchafu at fy Nhad i 
a'ch 'Tad chwithau, a'm Duw i a'ch 
Duw chwithau. ï 

18 Mair Magdalen a ddaeth ac a 
fynegodd i'r disgyblion, weled o 
honi hi yr Arglwydd, a dywedyd o 
hono y pethau hyn iddi. 

19 4] Yma, a hi yn hwyr y dydd 
cyntaf hwnnw o'r wythnos, a'r drys- 
au yn gauad, lle yr oedd y disgyblion 
wedi ymgasglu ynghŷd, rhag ofn yr 
Iuddewon, daeth yr Iesu, ac a 
safodd yn y canol, ac a ddywedodd 
wrthynt, Tangnefedd i chwi. 

290 Ac wedi iddo ddywedyd hyn, 
efe a ddangosodd iddyntei ddwylaw, 
a'i ystlys. Yna y disgyblion a 
lawenychasant pan welsant yr Ar- 
glwydd. 

291 Yna y dywedodd yr Iesu 
wrthynt dracheîn, Tangnefedd i 
chwi: megis y danfonodd y Tad 
fi, yr wyf finnau yn eich danfon 
chwi. 

99 Ac wedi iddo ddywedyd hyn, 


S. IOAN, XXI. 


efe a anadlodâ arnynt, ac a ddy- 

wedodd wrthynt, Derbyniwch yr 

Yspryd Glân. 

93 Pwy bynnag y maddeuoch eu 
pechodau, maddeuir iddynt; a'r 
eiddo pwy bynnag a attalioch, hwy 
a altaliwyd. 

24 4] Eithr Thomas, un o'r deu- 
ddeg, yr hwn a elwir Didymus, nid 
oedd gyd â hwynt pan ddaeth yr 
Iesu, 

25 Y disgyblion eraill gan hynny 
a ddywedasant wrtho, Ni a welsom 
yr Arglwydd. Yntau a ddywedodd 
wrthynt, Oni chaf weled yn ei 
ddwylaw ef ôl yr hoelion, a dodi ty 
mys yn ôl yr hoelion, a dodi fy llaw 
yn ei ystlys ef, ni chredaf fi. 

26 4] Ac wedi wyth niwrnod, 
dracheînm yr oedd ei ddisgyblion ef 
i mewn, a Thomas gyd a hwynt. 
Yna yr Iesu a ddaeth, a'r drysau yn 
gauad, ac a safodd yn y canol, ac a 
ddywedodd, Tangnefedd i chwi. 

97 Wedi hynny y dywedodd efe 
wrth 'Thomas, Moes yma dy fys, a 
gwel îy nwylaw ; ac estyn dy law, 
a God yn fy ystlys: ac na fydd 
anghredadyn, ond credadyn. 

98 A Thomas a attebodd ac a 
ddywedodd wrtho, Fy Arglwydd, 
a'm Duw. 

29 Yr Iesu a ddywedodd wrtho, 
Am i tì fy ngweled, Thomas, y 
credaist: bendigedig yw y rhai ni 
welsant, ac a gredasant. 

30 4] A llawer hefyd o arwyddion 
eraill a wnaeth yr Iesu y'ngŵydd ei 
ddisgyblion, y rhai nid ydynt ysgrif- 
enedig yn y llyfr hwn. 

31 Eithr y pethau hyn a ysgrifen- 
wyd, îel y credoch chwi mai yr 
Iesu yw Crist, Mab Duw; a chan 
gredu, y caffoch fywyd yn ei enw ef. 

PÊN XXI. 

1. Ei ddisgyblion yn adnabod Crist, ar ei ail- 
ymddangosiad, wrthy ddalfa fawr o bysg- 
od: 19 yntau yn ciniawa gyd â hwynt: 
i5 yn rhoddi gorchymyn mawr ar Pedr, i 
borthi eì ŵyn ef a'i ddefaid: 18 yn ei 
rybuddio €f o'i farwolaeth: 99 yn 
ceryddu ei brysurdeb ef ynghŷlch Ioan, 
95 Y diben. 

(EDI y pethau hyn, yr Iesu 

a ymddangosodd drachefn 

i'w ddisgyblion wrth for Tiberias ; 

ac îel hyn yr ymddangosodd. 


152 


2 Yr oedd ynghŷd Simon Pedr, 
a Thomas yr hwn a elwir Didymus, 
a Nathanael o Cana yn Galilea, a 
meibion Zebedêus, a dau eraill o'i 
ddisgyblion ef, 

3 Dywedodd Simon Pedr wrtli- 
ynt, Yr wyf fi yn myned i bysgotta, 
Dywedasant wrtho, Yrydym ninnan 
heîyd yn dyfod gyd â thi. A hwy 
a aethant allan, ac a ddringasant i 
long yn y man: a'r nos honno ni 
ddaliasant ddim. 

4 A phan ddaeth y bore weithian, 
safodd yr Iesu ar y lan: eithr y 
disgyblion ni wyddent mai yr Iesu 
ydoedd. 

5 Yna yr Iesu a ddywedodd 
wrthynt, O blant, a oes gennych 
ddim bwyd? Hwythau a attebasant 
iddo, Nac oes. 

6 Yntau a ddywedodd wrthynt, 
Bwriwch y rhwyd i'r tu dehau i'r 
llong, a chwi a gewch. Hwy a 
fwriasant gan hynny; ac ni allent 
bellach ei thynnu, gan y lliaws 
pysgod. 

? Am hynny y disgybl hwnnw yr 
oedd yr Iesu yn ei garu a ddy- 
wedodd wrth Pedr, Yr Arglwydd 
yw. Yna Simon Pedr, pan glybu 
mai yr Arglwydd oedd, a wregysodd 
eì amwisg (canys noeth oedd efe) 
ac a'i bwriodd ei hun i'r môr. 

8 Eithr y disgyblion eraill a 
ddaethant mewn llong (oblegyd nid 
oeddynt bell oddi wrth dir, ond 
megis dau can cufydd) dan lusgo y 
rhwyd â'r pysgod. 

9 A chyn gynted ag y daethant i 
dir, hwy a welent dân o farwor wedi 
ei osod, a physgod wedi eu dodi 
arno, a bara. 

10 Yr Iesu a ddywedodd wrth- 
ynt, Dygwch o'r pysgod a ddaliasoch 
yr awrhon. 

11 Simon Pedr a esgynodd, ac a 
dynnodd y rhwyd i dir, yn llawn o 
bysgod mawrion, cant a thri ar ddeg 
a deugain: ac er bod cymmaint, ni 
thorrodd y rhwyd. : 

12 Yr Iesu a ddywedodd wrth- 
ynt, Deuwch, cìniawwch, _ Eithr nì 
feiddiai neb o'r disgyblion ofyn 
iddo, Pwy wyt ti? am eu bod yn 
gwybod mai yr Arglwydd oedd. 


ACTAU YR APOSTOLION, IL 
13 Yna y daeth yr Iesu, ac a | wregysa, ac a'th arwain lle ni fynnit. 


gymmerth fara, ac a'i 
iddynt, a'r pysgod yr un modd. 

14 Y drydedd waith hon yn awr 
yr ymddangosodd yr Iesu i'w ddis- 
gyblion, wedi iddo gyfodi o feirw. 

15 €] Yna gwedi iddynt giniawa, 
yr Iesu a ddywedodd wrth Simon 
Pedr, Simon »nab Iona, a wyt ti yn 
fy ngharu i yn fwy nâ'r rhai hyn? 
Dywedodd yntau wrtho, Ydwyf, 
Arglwydd ; ti a wyddost fy mod yn 
dy garu di. Dywedodd yntau 
wrtho, Portha fy ŵyn. 

16 Efe a ddywedodd wrtho 
drachefn yr ail waith, Simon mab 
Iona, a wyt ti yn fy ngharui? Dy- 
wedodd yntau wrtho, Ydwyf, Arg- 
lwydd; tia wyddost fy mod yn dy 
garu di. Dywedodd yntau wrtho, 
Bugeilia fy nefaid. 

17 Efe a ddywedodd wrtho y 
drydedd waith, Simon mab Iona, a 
wyt ti yn fy ngharu i? Pedr a 
dristaodd, am iddo ddywedyd wrtho 
y drydedd waith, A wyt ti yn fy 
ngharu i? Ac efe a ddywedodd 
wrtho, Arglwydd, ti a wyddost bob 
peth: ti a wyddost fy mod i yn dy 
garu di. Yr Iesu a ddywedodd 
wrtho, Portha fy nefaid. 

18 Yn wir, yn wir, meddaf i ti, 
Pan oeddit ieuangc, ti a'th wreg- 
ysaist dy hun, ac a rodiaist lle y 
mynnaist: eithr pan elech yn hen, 
ti a estyni dy ddwylaw, ac arall a'th 


rhoddes : 


19 A hyn a ddywedodd efe, gan 
arwyddo trwy ba fath angau y 
gogoneddai efe Dduw. Ac wedi 
iddo ddywedyd hyn, efe a ddywed- 
odd wrtho, Canlyn fi. 

208] A Phedra drodd, acawelodd 
y disgybl yr oedd yr Iesu yn ei garu, 
yn canlyn (yr hwn heîyd a bwysasai 
arei ddwyfron eî ar swpper, ac a 
ddywedasai, Pwy, Arglwydd, yw yr 
hwn a'th fradycha di ?) 

41 Pan welodd Pedr hwn, efe a 
ddywedodd wrth yr Iesu, Arglwydd, 
ond beth a wna hwn? 

99 Yr Iesu a ddywedodd wrtho, 
Os mynnaf iddo aros hyd oni ddel- 
wyf, beth yw hynny ìi ti? canlyn di 
fyfi. 

93 Am hynny yr aeth y gair 
yma allan ym mhlith y brodyr, na 
fyddai y disgybl hwnnw farw: ac 
ni (ddywedasai yr Iesu witho na 
fyddai efe farw: ond, Os mynnaf 
iddo aros hyd oni ddelwyf, beth uw 
hynnyiti? 

24 Hwn yw y disgybl sydd yn 
tystiolaethu am y pethau hyn, ac a 
ysgrifenodd y pethau hyn ; ac ni a 
wyddom fod ei dystiolaeth ef yn 
wir. 

95 Ac y mae hefyd lawer o 
bethau eraill a wnaeth yr Iesu, y 
rhai ped ysgrifenid hwy bob yn un 
ac un, nid wyf yn tybied y cynhwysai 
y byd y llyfrau a ysgrifenid. Amen. 


ACTAU, neu WEITHREDOEDD yr APOSTOLION. 


PEN. I. 


Crist, er mwyn parottôi eì apostolion î weled 
eì ddyrchafiad ef, yn eu o hwy 
ynghŷd i fynydd yr Olewŷdd; ac yn 
gorchymyn iddynt ddisgwyl yn Terusalem 
am ddanfon yr Yspryd Glân; ac yn 
addaw cyn nemmawr o ddyddiau ei anfon 
ef; trwy rinwedd yr hwn y byddynt yn 
dystion ìddo ef hyd eithafoedd y ddaear. 
9 Ar ol eì ymddyrchafiad ef, y mae dau 
angel yn eu rhybuddio hwy i ynadael, ac 
iroddi eu meddyliau ar ei' ailddyfodiad 
ef. 19 Hwythau felly yn dychwelyd; a 
chan ymrôii weddi, yn dewis Matthïas yn 
apostol yn lle Tudas. 

153 


Y TRAETHAWD cyntaf a 

wnaethum, O 'Theophilus, am 
yr holl bethau a ddechreuodd yr 
Iesu eu gwneuthur a'u dysgu, 

2 Hyd y dydd y derbyniwyd ef i 
fynu, wedi iddo trwy yr Yspryd 
Glân roddi gorchymynìon i'r apost- 
olion a etholasai: 

3 Tr rhai hefyd yr ymddangosodd 
efe yn fwy wedì iddo ddïoddef, 
trwy lawer o arwyddion sicr; gan 
îod yn weledig iddynt dros ddeugain 


ACTAU YR APOSTOLION, I. 


niwrnod, a dywedyd y pethau a 
berthynent i deyrnas Duw. 

4 Ac wedi ymgynnull gyd â 
hwynt, efe a. orchymynodd iddynt, 
nad ymadawent o Terusalem, eithr 
disgwyl am addewid y Tad, yr hwn, 
eU efe, a glywsoch gennyf fi. 

5 Oblegyd Ioan yn ddïau a fed- 
yddiodd â dwfr; oud chwi a fed- 
yddir â'r Yspryd Glân, cyn nem- 
mawr o ddyddiau. 

6 Gan hynny wedi eu dyfod hwy 
ynghŷd, hwy a ofynasant iddo, gan 
ddywedyd, Arglwydd, ai y pryd 
hwn y rhoddi drachefn y frenhin- 
iaeth i Israel? 

7 Ac efe a ddywedodd wrthynt, 
Ni pherthyn i chwi wybod yr am- 
seroedd na'r prydiau y rhai a osod- 
odd y Tad yn ei feddiant ei hun. 

8 Eithr chwi a dderbyniwch nerth 
yr Yspryd Glân wedi y delo efe 
arnoch ; ac a fyddwch dystion i.mi 
yn Ierusalem, ac yn holl Iudea, a 
Samaria, ac hyd eithaf y ddaear. 

9 Ac wedi iddo ddywedyd y 
pethau hyn, a hwynt-hwy yn edrych, 
efe a ddyrcliafwyd i fynu ; a chwm- 
mwl a'i derbyniodd ef allan o'u 
golwg hwynt. 

10 Ac fel yr oeddynt yn edrych 
yn ddyfal tu a'r nef, ac efe yn myned 
I fynu, wele, dau wr a safodd ger 
llaw iddynt mewn gwisg wen ; 

11 'Y rhai hefyd a ddywedasant, 
Chwi wŷr o Galilea, paham y seîwch 
yn edrych tu a'r nef? yr Iesu hwn, 
yr lìwn a gymmerwyd i fynu oddi 
wrthych i'r nef, a ddaw felly yn yr 
un modd ag y gwelsoch ef yn myned 
i'r nef. 

12 Yna y troisant i Ierusalem, o'r 
mynydd a elwir Olewŷdd, yr hwn 
sydd yn agosi Ierusalem, sef taith 
diwrnod sabbath. 

15 Ac wedi eu dyfod i mewn, 
hwy a aethant i fynu i oruch-ystafell, 
lle yr oedd Pedr, ac Iago, ac Ioan, 
ac Andreas, Philip, a Thomas, Bar- 
tholomew, a Matthew, Iaso mab 
Alphêus, a Simon Zelotes, a Iudas 
brawd Iago, yn aros. 

14 Y rhai hyn oll oedd yn parhâu 
yn gyttìîn mewn gweddi ac ymbil, 

154 


gyd â'r gwragedd, a Mair mam yr 
Iesu, a chyd â'i frodyr ef. 

15 4] Ac yn y dyddiau hynny Pedr 
a gyfododd i fynu y'nghanol y dis- 
gyblion, ac a ddywedodd (a niîer yr 
enwau yn yr un man oedd ynghŷlch 
ugain a chant) 

16 Ha wŷr frodyr, yr oedd yn 
rhaid cyflawni yr ysgrythyr yma a 
rag-ddywedodd yr Yspryd Glân 
trwy enau Dafydd am Iudas, yr hwn 
afu flaenor i'r rhai a ddaliasant yr 
Iesu: 

17 Canys efea gyfrifwyd gyd a 
ni, ac a gawsai ran o'r weinidogaeth 
hon. 

18 A hwn a bwrcasodd faes â 
gwobr anwiredd ; ac wedi ymgrogi, 
a dorrodd yn ei ganol, a'i holl ymys- 
garoedd ef a dywalltwyd allan, 

19 A bu hyspys hyn i holl bres- 
wylwŷr Ierusalem, hyd oni elwir y 
maes hwnnw yn eu tafod prïodol 
hwy, Aceldama, hynny yw, Maes y 
gwaed. 

20 Canys ysgrifenwyd yn llyfr y 
Psalmau, Bydded ei drigîan ef yn 
ddiffeithwch, ac na bydded a drigo 
ynddi: a, Chymmeredarall ei esgob- 
aeth ef. 

21 Am hynny mae yn rhaid, o'r 
gwŷr a fu yn cyd-ymdaith â ni yr 
holl amser yr aeth yr Arglwydd Iesu 
ì mewn ac allan yn ein plith ni, 

22 Gan ddechreu o fedydd Ioan 
hyd y dydd y cymmerwyd ef i fynu 
oddi wrthym ni, bod un o'r rhai hyn 
gyd â ni yn dyst o'i adgyfodiad ef. 

'23 A hwy a osodasant ddau ger 
bron, Ioseph yr hwn a enwid Bar- 
sabas, ac a gyfenwid Iustus, a Mat- 
thïas. 

24 A chan weddïo, hwy a ddy- 
wedasant, Tydi, Arglwydd, yr hwn 
a wyddost galonnau pawb, dangos 
pa un o'r ddau hyn a etholaist, 

25 I dderbyn rhan o'r weinidog- 
aeth hon, a'r apostoliaeth, o'r hon 
y cyfeiliornodd Iudas, i fyned i'w le 
ei hun. 

26 A hwy a fwriasant eu coel- 
brennau hwynt: ac ar Matthïas y 
syrthiodd y coelbren ; ac eîe a gyf- 
riîwyd gyd â'r un apostol ar ddeg... 

“c^ 


_ 


ACTAU YR APOSTOLION, H. 


PEN. II. 

1 Yr apostolion, wedi eu llenwi â'r Yspryd 
Glân, yn llafaru ag amryw dafodau; a 
rhaì yn rhyfeddu o'u plegyd ; ac eraill yn 
eu gwatwar: 14 a Phedr yn eu hargy- 
hoeddi hwy; ac yn dangos fod yr apostolion 

m llafaru trwy nerth yr Yspryd Glân; a 

Yad yr Jesu wedi cyfodioddi wrth y meirw, 

a dyrchafu i'r nefoedd ; a thywallt o hono 

yr Yspryd Glân; ac mai efe oedd y Mes- 

sïas; gwr a wyddent hwy ei fod yn brof- 

edig gan Dduw, trwy eì wyrthiau, a'i 

ryfeddodau, a'i arwyddion; a chwedi ei 

groes-hoelio, nìd heb eì derfynedig gyng- 
hor, a'ì rag-wybodaeth ef.. 37 Pedr yn 
bedyddio llawer o'r rhai u droisid: 41y 
rhui wedi hynny sydd yn cyttal yn dduwiol 
ac yn gariadus. Yr apostolion yn gwneu- 
thur gwyrthiau lawer; a Duw beunydd 

yn ychwanegu ei eglwys. 
C wedi dyîod dydd y Pente- 
cost, yr oeddynt hwy oll yn 

gyttîn yn yr un lle. 

2 Ac yn ddisymmwth y daeth 
swn o'r nef, megis gwynt nerthol 
yn rhuthro, ac a lanwodd yr holl dŷ 
lle yr oeddynt yn eistedd, 

3 Ac ymddangosodd iddynt daf- 
odau gwahanedig megis o dân, ac 
efe a eisteddodd ar bob un o honynt, 

4 A hwy oll a lanwyd â'r Yspryd 
Glân, ac a ddechreuasant lafaru â 
thafodau eraill, megis y rhoddes yr 
Yspryd iddynt ymadrodd. 

5 Ac yr oedd yn trigo yn Ierusa- 
lem, Iuddewon, gwŷr bucheddol o 
bob cenedl dan y nef. 

6 Ac wedi myned y gair o hyn, 
daeth y llïaws ynghŷd, ac a drallod- 
wyd, o herwydd bod pob un yn eu 
elywed hwy yn llafaru yn ei iaith ei 
hun. 

7 Synnodd hefyd ar bawb, a 
rhyfeddu a wnaethant, gan ddy- 
wedyd wrth eu gilydd, Wele, onid 
Galileaid yw y rhai hyn oll.sy yn 
llafaru ? 

8 A pha fodd yr ydym ni yn eu 
clywed hwynt bob un yn ein hiaith 
ein hun yn yr hon y'n ganed ni? 

9 Parthiaid, a Mediaid, ac Ela- 
mitiaid, a thrigolion Mesopotamia, 
a Iudea, a Chappadocia, Pontaus, ac 
Asia, 

10 Phrygia, a Phamphylia, yr 
Aipht, a pharthau Libya, yr hon 
sydd ger llaw Cyrene, a dïeithriaid 
o Rufeinwŷr, Iuddewon a_phrosel- 
ytiaid, h 

11 Cretiaid, ac Arabiaid, yr ydym 

ME Cy 


ni yn eu clywed hwynt yn llafaru yn 
ein hiaith ni fawrion weithredoedd 
Duw. 

12 A synnasant oll, ac a amheu- 
asant, gan ddywedyd y naill wrth y 
llall, Beth a all hyn fod? 

13 Ac eraill, gan watwar, a ddy- 
wedasant, Llawn o win melys ydynt. 

14 64] Eithr Pedr, yn sefyll gyd 
â'r un ar ddeg, a gyfododd ei lefer- 
ydd, ac a ddywedodd wrthynt, O 
wŷr o Iuddewon, a chwi oll sydd yn 
trigo yn Ierusalem, bydded hyspysol 
hyn i chwi, a chlust-ymwrandêwch 
â'm geiriau : 

15 Canys nid yw y rhai hyn yn 
feddwon, fel yr ydych chwi yn 
tybied ; oblegyd y drydedd awr o'r 
dydd yw hi. 

16 Eithr hyn yw y peth a ddy- 
wedwyd trwy y prophwyd Ioêl, 

17 A bydd yn y dyddiau diweddaf 
(medd Duw) y tywalltaî o'm Hys- 
pryd ar bob cnawd : a'ch meibion 
chwi a'ch nrerched a brophwydant, 
a'ch gwŷr ieuaingc a welanl wel- 
edigaethau, a'ch hynafgwŷrafreudd- 
wydiant freuddwydion : 

18 Ac ar fy ngweision ac ar fy 
llaw-forwynion y tywalltaf o'm 
Hyspryd yn y dyddiau hynny; a 
hwy a brophwydant : 

19 A mi a roddaf ryîeddodau yn 
y nef uchod, ac arwyddion yn y 
ddaear isod ; gwaed, a than, a tharth 
mŵg. 

2U Yr haul a droir yn dywyllwch, 
a'r lloer yn waed, cyn i ddydd mawr 
ac eglur yr Arglwydd ddyfod, 

21 A bydd, pwy bynnag a alwo 
ar enw yr Arglwydd, a fydd cadw- 
edig. 

29 Ha wŷr Israel, clywch y 
geiriau hyn: Iesu o Nazareth, gwr 
profedig gan Dduw yn eich plith 
chwi, trwy nerthoedd a rhyfeddodau 
ac arwyddion, y rhai a wnaeth Duw 
trwyddo ef yn eich canol chwi, 
megis ag y gwyddoch chwithau : 

93 Hwn, wedi ei roddi trwy 
derfynedig gynghor a rhag-wybod- 
aeth Duw, a gymmerasoch chwi, a 
thrwy ddwylaw anwir a_ groes- 
hoeliasoch, ac a laddasoch : 

94 Yr hwn a gyfododd Duw, gan 


ACTAU YR APOSTOLION, II. 


ryddhâu gofidiau angau: canys nid 
oedd bosibl ei attal ef ganddo. 

25 Canys Dafydd sydd yn dy- 
wedyd am dano, Rhag-welais yr 
Arglwydd ger fy mron yn wastad ; 
canys ar fy neheu-law y mae, fel 
na'm hysgoger. 

26 Am hynny y llawenychodd fy 
nghalon, ac y gorfoleddodd fy 
nhafod; ïe, a'm cnawd hefyd a 
orphwys mewn gobaith : 

27 Âm na adewi fy enaid yn 
uffern, ac na oddefi i'th Sanct weled 
llygredigaeth. 

48 Gwnaethost yn hyspys i mi 
ffyrdd y bywyd: ti a'm cyflawni o 
lawenydd â'th wynebpryd. 

29 Ha wŷr frodyr, y mae yn 
rhŷdd i mi ddywedyd yn hŷ wrthych 
am y patriarch Dafydd, eifarw ef a'i 
gladdu, ac y mae ei feddrod ef gyd 
â ni hyd y dydd hwn. 

30 Am hynny, ac efe yn bro- 
phwyd, yn'gwybod dyngu o Dduw 
iddo trwy lw, Mai o ffrwyth ei 
lwynan ef o ran y cnawd, y cyfodai 
efe Grist i eistedd ar ei orseddfa 
ef: 

31 Ac efe yn rhag-weled, a lafar- 
odd am adgyfodiad Crist, ma ad- 
awyd ei enaid ef yn uffern, ac na's 
gwelodd ei gnawd ef lygredigaeth. 

32 Yr Iesu hwn a gyfododd Duw 
fynu ; o'r hyn yr ydym ni oll yn 
dystion. 

33 Am hynny, wedi eu ddyrchafu 
ef trwy ddeheu-law Duw, ac iddo 
dderbyn gan y Tad yr addewid o'r 
Yspryd Glân, efe a dywalltodd y 
peth yma yr ydych chwi yr awrhon 
yn ei weled ac yn ei glywed. 

34 Oblegyd ni ddyrchafodd Daf- 
ydd i'r nefoedd: ond y mae efe yn 
dywedyd ei hun, Yr Arglwydd a 
ddywedodd wrth fy Arglwydd, 
Eistedd ar fy neheu-law, 

35 Hyd oni osodwyf dy elynion 
yn droed-faingc i'th draed, 

36 Am hynny gwybydded holl dŷ 
Israel yn ddïogel, ddarfod ìi Dduw 
wneuthur yn Arglwydd ac yn Grist, 
yr Iesu hwn a groes-hoeliasoch chwi. 

37 4] Hwythau wedi clywed hyn, 
a ddwys-bigwyd yn eu calon, ac a 
ddywedasant nn dn a'r apostol- 


ion eraill, Ha wŷr frodyr, beth a 
wnawn ni? 

38 A Phedr a ddywedodd wrth- 
ynt, Edifarhêwch, a bedyddier pob 
un o honoch yn enw Iesu Grist, er 
maddeuant pechodau ; achwia dder- 
byniwch ddawn yr Yspryd Glân. 

39 Canysi chwi y mae yr add- 
ewid, ac i'ch plant, aci bawb ym 
mhell, cynniîer ag a alwo yr Arg- 
lwydd ein Duw ni atto. 

40 Ac â llawer o ymadroddion 
eraill y tystiolaethodd ac y cynghor- 
odd efe, gan ddywedyd, Ymged- 
blas rhag y genhedlaeth drofaus 
ion. 

41 6] Yna y rhai a dderbyniasant 
ei air ef yn ewyllysgar, a fedydd- 
iwyd: a chwanegwyd affynt y 
dwthwn hwnnw ynghŷlch tair mil 
o eneidiau. 

42 Ac yr oeddynt yn parhâu yn 
athrawiaeth ac y'nghymdeithas yr 
apostolion, ac yn torri bara, ac mewn 
gweddïau, 

43 Ac ofn a ddaeth ar bob enaid : 
a llawer o ryfeddodau ac arwyddion 
a wnaethpwyd gan yr apostolion. 

44 Â'r rhai a gredent oll oeddynt 
yn yr un man, a phob peth ganddynt 
yn gyffredin ; 

45 A hy a werthasant eu medd- 
iannau a'u dâ, ac a'u rhannasant i 
bawb, fel yr oedd yr eisiau ar neb. 

46 A hwy beunydd yn parhâu yn 
gyftîn yn y deml, ac yn torri bara 
o dŷ i dŷ, a gymmerasant eu 
lluniaeth mewnllawenydd asymledd 
calon ; 

47 Gan foli Duw, a chael ffafr 
gan yr holl bobl. A'r Arglwydd a 
chwanegodd beunydd at ŷr eglwys 
y rhai fyddent gadwedig. 


PEN. III. 


1 Pedr, wrth bregethu i'r bobla ddaethai i 
weled y cloff'a roisid ar ei draed, 12. yn 
proffesu nad trwy ei i a'i. dduwioldeb 
ef, neu Ioan, y gwnaethìd ef yn iach ; ond 
trwy Dduw, a'i Fab Iesu, a thrwy ffydd 

m ei emo €f: 13 gan eu ceryddu hwy 
hefyd am groes-hoelio yr Iesu; 7 yr 
hwn beth. gan iddynt. ei wneuthur mewn 
anwybod, ac wrth hynny gyflawni terfyn- 
edig gynghor Duw, u'r ysgrythyrau, Ia. 
y mae efe yn eu hanmog hwy, try 
edifeirwch a_ffydd, î geisio maudeuanu o*n 
pechodau, ac iachawdwriaeth yn yr uw 
rhyw Jesu. | 


ACTAU YR APOSTOLION, IH. 


jf hefyd ac Ioan a aethant i 


14 Eithr chwi a wadasoch y Sauct 


fynu i'r deml ynghŷd, ar yr | a'r Cyfiawn, ac a ddeisytiasoch roddi 


awr weddi, sef y nawfed. 

Z A rhyw wr cloff o groth ei fam 
a ddygid, yrhwn a ddodent beunydd 
wrth borth y deml, yr hwn a elwid 
Prydferth, i ofyn elusen gan y rhai 
a elai i mewn i'r deml. 

3 Yr hwn, pan welodd efe Pedr 
ac Ioan ar îedr myned i mewn i'r 
deml, a ddeisyfiodd gael elusen. 

4 A Phedr yn dal sulw arno, gyd 
ag Íoan, a ddywedodd, Edrych 
arnom ni. 

5 Ac efe a ddaliodd sulw arnynt, 
gan obeithio cael rhyw beth gandd- 
ynt. 

6 Yna y dywedodd Pedr, Arian 
ac aur nid oes gennyf ; eithr yr hyn 
sydd gennyî, hynny yr wyf yn ei 
roddi i ti: Yn enw Iesu Grist o 
Nazareth, cyfod a rhodia. 

7 A chan ei gymmeryd ef erbyn 
ei ddeheu-law, ete a'i cyfododd e/'i 
îynu; ac yn ebrwydd ei draed ef 
a'i fferan a gadarnhawyd. 

8 A chan neidio i fynu, efe a 
safodd ac a rodiodd, ac a aeth gyd 
â hwynt i'r deml, dan rodio, a 
neidio, a moli Duw. 

9 Â'r holl bobl a'i gwelodd ef yn 
rhodio, ac yn moli Duw. 

10 Ac yr oeddynt bwy yn ei 
adnabod, mai hwn oedd yr un a 
eisteddai am elusen wrth borth 
Prydferth y deml: a hwy a lânwyd 
o fraw a synnedigaeth am y peth a 
ddigwyddasai iddo, 

11 Acfel yroedd y cloff a iachasid 
yn attal Pedr ac Ioan, yr holl bobl 
yu frawychus a gyd-redodd attynt 
i'r porth a elwir Porth Solomon. 

12 4] A phan welodd Pedr, efe a 
attebodd i'r bobl, Hawŷr Israelidid, 


beth a wnewcli chwi yn rhyfeddu. 


am hyn? neu beth a wnewch chwi 
yn dal sulw arnom ni, fel pe trwy 
ein nerth ein hun neu ein duwioldeb 
y gwnaethem i hwn rodio? 
13 Duw Abraham, ac Isaac, a 
Iacob, Duw ein tadau ni, a ogonedd- 
dd ei Fab Iesu, yr hwn a draddod- 
asoch chwì, ac a'i gwadasoch ger 
- bron Pilat, pan farnodd eîe ef i'w 
_ ollwng yn myn . 
“ h 


i chwi wr llofruddiog ; 

15 A Thywysog y bywyd â 
laddasoch, yr hwn a gododd Duw 
o feirw; o'r hyn yr ydym ni yn 
dystion. 

16 A'i enw ef, trwy fîydd yn ei 
enw ef, a nerthodd y dyn yma, a 
welwch ac a adwaenoch chwi : a'r 
ffydd yr.hon sydd trwyddo ef, a 
roes iddo ef yr holl iechyd hwn yn 
eich gŵydd chwi oll. 

17 Ac yn awr, frodyr, mi a wn 
mai trwy anwybod y gwnaethoch, 
megis y gwnaeth eich pendefigion 
chwi hefyd. 

18 Eithr y pethau a rag-fynegodd 
Duw trwy enau ei holl brophwydi, 
y dïoddefai Crist, a gyflawnodd efe 
fel hyn. 

19 4J Edifarhêwch gan hynny, a 
dychwelwch, îel y dileer eich pech- 
odau, pan ddelo yr amseroedd i 
orphwys o olwg yr Arglwydd ; 

Z0 Ac yr anfono efe Iesu Grist, 
yr hwn a bregethwyd o'r blaen i 
chwi: 

91 Yr hwn sydd raid i'r nef ei 
dderbyn, hyd amseroedd adferiad 
pob peth, y rhai a ddywedodd Duw 
trwy enau ei holl sanctaidd bro- 
phwydi, eriôed. 

22 Canys Moses a ddywedodd 
wrth y tadau, Yr Arglwydd eich 
Duw a gyfyd i chwi Bropliwyd o'ch 
brodyr, megis myfi: arno ef y 
gwrandêwch ym mhob peth a ddy- 
wetto wrthych. 

23 A bydd, pob enaid niwrandawo 
ar y Prophwyd hwnnw, a lwyr- 
ddifethir o blith y bobl. 

24 A'r holl brophwydi hefyd o 
Samuel, ac o'r rhai wedi, cynnifer 
ag a lafarasant, a rag-fynegasant 
hefyd am y dyddiau hyn. 

95 Chwychwi ydych blant y 
prophwydi, a'r cyfammod yr hwn a 
wnaeth Duw â'n tadau ni, gan ddy- 
wedyd wrth Abraham, Ac yn dy 
had di y bendithir holl dylwythau y 
ddaear. 

26 Duw gwedi cyfodi ei Fab 
Iesu, a'i hanfonodd ef i chwi yn 
gyntaf, gan eich bendithio chwi, 


ACTAU YR APOSTOLION, IV. 
, trwy droi pob un o honoch ymaith | y mae hwn yn sefyll yn iach gêr 


oddi wrth eich drygioni, 


PEN. IV 
ì Llywodraethwfr yr Tuddewon ŷn anfoddlon 
i bregeth Pedr, 4 (er troì miloedd i'r 
.ffydd o'r bobl a glywsent y gair) ac yn ei 
garcharu ef, ac Ioan: 5 wedi hynny 
Pedr, wrth ei holi, yn dywedyd yn hyder - 
us, mai trwy enw yr Iesu yr iachasid y 
€loff, ac maì trwy Iesu yn unig y bydd 
raid i ninnau gael iachawdwriaeth dra- 
gywyddol: 13 hwythau yn gorchymyn 
îddo ef, aci Ioan, ma phregethent mwy- 
uch yn yr enw hwnnw; ac yn eu bygwth 
hwy : 925 yr eglwys ar hynny yn ymrôi i 
weddïo; 3ìa Duw, trwy gynlwrfu y 
lle yr oeddynt wedi ymgynnull ynddo, yn 
tystiolaethu glywed o hono ef eu gweddi 
hwynt : ac yn cadarnhâu yr eglwys, trwy 
roddi yr Yspryd Glân, a chariad per- 

Jfaith tu ag at eu gilydd. 


AS fel yr oeddynt yn llafaru 
wrth y bobl, yr offeiriaid, a 
blaenor y deml, a'r Saduceaid, a 
ddaethant arnynt hwy ; 

2 Yn flin ganddynt am eu bod 
hwy yn dysgu y bobl, ac yn pre- 
gethu trwy yr Iesu yr adgyfodiad o 
feirw. 

3 A hwy a osodasant ddwylaw 
arnynt hwy, ac a'u dodasant mewn 
dalïa hyd drannoeth: canys yr oedd 
hí yn awr yn hwyr. 

4 Eithr llawer o'r rhai a glywsant 
y gair, a gredasant; a rhiîedi y 
gwŷr a wnaed ynghŷlch pum mil, 

ô 4] A digwyddodd drannoeth, 
ddarfod i'w llywodraethwŷr hwy, 
a'r henuriaid, a'r ysgrifenyddion, 
ymgynnull i Ierusalem, 

6 Ac Amnas yr arch-offeiriad, a 
Chaiaphas, ac Ioan, ac Alexander, 
a chymmaint ag oedd o genedl yr 
arch-offeiriad, 

7 Ac wedi iddynt eu gosod hwy 
yn y canol, hwy a ofynasant, 'Trwy 
ba awdurdod, neu ym mha enw y 
gwnaethoch chwi hyn? 

8 Yna Pedr, yn gyflawn o'r Ys- 
pryd Glân, a ddywedodd wrthynt, 
Chwychwi bennaethiaid y bobl, a 
henuriaid Israel, 

9 Od ydys yn ein holi ni heddyw 
am y weithred dda i'r dyn claf, sef' 
pa wedd y iachawyd ef; 

10 Bydded hyspys i chwi oll, ac 
i bawb o bobl Israel, mai trwy enw 
Iesu Grist o Nazareth, yr hwn a 
groes-hoeliasoch chwi, yr hwn a 
gyfododd Duw o feirw, trwy hwnnw 

158 


eich bron chwi. 

11 Hwn yw y maen a lyswyd 
gennych chwi yr adeiladwyr, yr 
hwn a wnaed yn ben i'r gongl. 

12 Ac nid oes iachawdwriaeth 
yn neb arall: canys nîd oes enw 
arall dan y nef, wedi ei roddi ym 
mhlith dynion, trwy yr hwn y mae 
yn rhaid i ni fod yn gadwedig. 

13 4] A phan welsant hyfder Pedr 
ac Ioan, a deall mai gwŷr anllythyr- 
ennog ac amnysgedig oeddynt, hwy 
a ryfeddasant ; a hwy a'u hadwaen- 
ent, eu bod hwy gyd â'r Iesu. 

14. Ac wrth weled y dyn a iach- 
asid yn sefyll gyd â hwynt, nid oedd 
ganddynt ddim ì'w ddywedyd yn 
erbyn hynny. 

15. Eithr wedi gorchymyn iddynt 
fyned allan o'r gynghorfa, hwy a 
ymgynghorasant â'u gilydd, 

16 Gan ddywedyd, Beth a wnawn 
ni i'r dynion hyn? canys yn ddïau 
arwydd hynod a wnaed trwyddynt 
hwy, hyspys i bawb a'r sydd yn 
preswylio yn Ierusalem, ac ni's gall- 
wn ni ei wadu, 

17. Eithr feì na's taner ym mhel]- 
ach ym mhlith y bobl, gan fygwth 
bygythiwn hwy, na lafaront mwy- 
ach wrth un dyn yn yr enw hwn. 

18 A hwy a'u galwasant hwynt, 
aca Fred iddynt nad yng- 
anent ddim, ac na ddysgent yn 
enw yr Iesn 

19 Eithr Pedr ac Ioan a atteb- 
asant iddynt, ac a ddywedasant, Ai 
cyfiawn yw ger bron Duw, wran- 
daw arnoch chwi yn hytrach nag ar 
Dduw, bernwch chwi, 

20 Canys ni allwn ni na ddywed- 
om y pethau a welsom ac a glyw- 
som, | 

21 Eithr wedi eu bygwth ym 
mhellach, hwy a'u gollyngasant hwy 
yn rhyddion, heb gael dìm i'w cospi 
hwynt, oblegyd y bobl: canys yr 
oedd pawb yn gogoneddu Duw am 
yr hyn a wnaethid. 

22 Canys yr oedd y dyn uwch- 
law deugain oed, ar yr hwn yb 
gwnaethid yr arwydd hwn iechyd- 
wriaeth, Y 

23 4] A hwythau, wedi ew goll 


ACTAU YR APOSTOLION, V. 


wng ymaith, a ddaethant at yr ei- 
ddynt, ac a ddangosasant yr holl 
bethau a ddywedasai yr arch-offeir- 
iaid a'r henuriaid wrthynt. 

24 Hwythau pan glywsant, o un 
fryd a gyfodasant eu llef at Dduw, 
ac a ddywedasant, O Arglwydd, 
tydi yw y Duw yr hwn a wnaethost 
y nef a'r ddaear, a'r mor, ac oll 
sydd ynddynt; 

25 Yr hwn trwy yr Yspryd Glân, 
y'ngenau dy was Dafydd, a ddy- 
wedaist, Paham y terfysgodd y 
cenhedloedd, ac y bwriadodd y 
bobloedd. bethau ofer? 

26 Brenhinoedd y ddaear a saf- 
asanti fynu, a'r llywodraethwŷr a 
ymgasglasant ynghŷd, yn erbyn yr 
Arglwydd, ac yn erbyn ei Grist 
ef. 

27 Canys mewn gwirionedd, yn 
y ddinas hon yr ymgynhullodd yn 
erbyn dy Sanct Fab Iesu, yr hwn a 
enneiniaist ti, Herod a_ Phontius 
Pilat, gyd â'r cenhedloedd, a phobl 
Israel, 

28 I wneuthur pa bethau bynnag 
a ragluniodd dy law a'th gynghor di 
eu gwneuthur. 

29 Ac yn awr, Arglwydd, edrych 
âr eu bygythion hwy, a chaniattâ 
i'th weision draethu dy air di gyd â 
phob hyfder ; 

30 Trwy estyn o honot dy law i 
iachâu, ac fel y gwneler arwyddion 
a rhyfeddodau trwy enw dy sanct- 
aidd Fab Iesu. 

31 4] Ac wedi iddynt, weddïo, 
siglwyd y lle yr oeddynt wedi ym- 
gynnull ynddo ; a hwy a lânwyd oll 
o'r Yspryd Glân, a hwy a lafarasant 
air Duw yn hyderus. 

32 A llïaws y rhai a gredasent 
oedd o un galon, ac nn enaid; ac 
ni ddywedodd neb o honynt, fod 
dim a'r a feddai yn eiddo ei hunan, 
eithr yr oedd ganddynt bob peth yn 
gyffredin. 

83 A'r apostolion trwy nerth 
mawr a roddasant dystiolaeth o ad- 
gyfodiad yr Arglwydd Iesu: a gras 

mawr oedd arnynt hwy oll. 

_ s94 Canys nid oedd un anghenus 
yn eu plith hwy: oblegyd cynnifer 
ag oedd MW Feed neu daì, 


a'u gwerthasant, ac a ddygasant 
werth y pethau a werthasid, 

35 Ac a'u gosodasant wrth draed 
yr apostolion: a rhanwyd i bob un 
megis yr oedd yr angen arno. 

36 A Ioseph, yr hwn a gyfenwid 
Barnabas gan yr apostolion (yr hyn. 
o'i gyfieithu yw, Mab diddanwch) 
yn Lefiad, ac yn Cypriad o genedl, 

37 A thir ganddo, a'i gwerthodd, 
ac a ddug yr arian, ac a'i gosododd 
wrth draed yr apostolion. 

PEN. V. 

I Wedi i Ananïasa Sapphira ei wraig, am 

eu rhagrith, gwympo i lawr yn feirw 

wrth gerydd Pedr, 19 ac i'r apostolion 

eraill wneuthur llawer o wyrthiau, ì4 er 

cynnydd v'r ffydd, 17 y mae yr apostolion 

yn cael eu carcharu eilwaith; 19 ac er 
hynny yn cael eu gwaredu gan angel, yr 
hwn sydd yn erchi iddynt bregethu i thwb 
ar gyhoedd: 91 hwythau, wedi iddynt 
bregethu felly yn y deml, 99 a cher bron 
gynghor, 33 mewn perygl o gael eu 
ladd; eithr trwy gynghor Gamaliel, 
cynghorwr mawr ym mhlith yr Iuddewon, 
yn cael eu cadw yn fyw, 40 ac yn unmg 
eu curo: a hwythau yn gogoneddu Dum 

am hynny, ac heb beidio â phregethu. 
ITHR rhyw wr, a'i enw Ana- 
nïas, gyd a Sapphira ei wraig, 
a werthodd dir, 

2 Ac a ddarn-guddiodd beth o'r 
gwerth, a'i wraig hefyd o'r gyfrin- 
ach, ac a ddug ryw gyfran, ac a'i 
gosododd wrth draed yr apostolion. 

3 Eithr Pedr a ddywedodd, Ana- 
nìas, paham y llanwodd Satan dy 
galon di i ddywedyd celwydd wrth 
yr Yspryd Glân, ac i ddarn-guddio 
peth o werth y tir? 

4 'Tra yr ydoedd yn aros, onid i 
ti yr oedd yn aros? ac wedi ei 
werthu, onid oedd yn dy feddiant 
ti? paham y gosodaist y peth hwn 
yn dy galon? ni ddywedaist ti gel- 
wydd wrth ddynion, ond wrth 
Dduw. 

5 Ac Ananïas, pan glybu y geir- 
iau hyn, a syrthiodd i lawr, ac a 
drengodd. A daeth ofn mawr ar 
bawb a glybu y pethau hyn. 

6 A'r gwŷr ieuaingc a gyfodasant, 
ac a'i cymmerasant ef, ac a'i dyg- 
asant allan, ac a'i claddasant. 

7 A bu megis yspaid tair awr, a'i 
wraig ef, heb wybod y peth a 
wnaethid, a ddaeth i mewn, 

8 A Phedr a attebodd iddi, Dy- 


ACTAU YR APOSTOLION, V. 


wed di i mi, Ai er cymmaint y 
gwerthasoch chwi y tir? Hithau a 
ddywedodd, Iê, er cymmaint. 

9 A Phedr a ddywedodd wrthi, 
Paham y cyttunasoch i demtio Ys- 
pryd yr Arglwydd? wele draed y 
rhaia gladdasant dy wr di wrth y 

' urws, a hwy a'th ddygant dithau 
allan, 

10 Ac yn yman hi a syrthiodd 
wrth ei draed ef, ac a drengodd: 
a'r gwŷr ieuaingc wedi dyfod i 
mewn, a'i cawsant hi yn farw; ac 
wedi iddynt ei dwyn hi allan, hwy 
a'i claddasant Ji yn ymyl ei gwr. 

ll A bu ofn mawr ar yr holl 
eglwys, ac ar bawb oll a glybu y 
pethau hyn. 

12 4] A thrwy ddwylaw yr apost- 
olion y gwnaed arwyddion a rhy- 
feddodau lawer ym mhlith y bobl 
(ac yr oeddynt oll yn gyttîn ym 
mhorth Solomon. 

13 Eithr ni feiddiai neb o'r lleill 
ymgyssylltu â hwynt: ond y bobl 
oedd yn eu mawrhâu. 

14 A chwanegwyd attynt rai yn 

credu yn yr Arglwydd, llïaws o wŷr 
a gwragedd hefyd) 
. 15 Hyd oni ddygent y rhai cleif- 
lon allan ar hŷd yr heolydd, a'u 
gosod ar welyau a_glythau, fel o'r 
hyn lleiaf y cysgodai cysgod Pedr, 
pan ddelai heibio, rai o honynt. 

16 A llïaws a ddaeth hefyd yng- 
hŷd o'r dinasoedd o amgylch Ierusa- 
lem, gan ddwyn rhai cleifion, a rhai 
a drallodid gan ysprydion aflan; y 
rhai a iachawyd oll. 

17 6] A'r arch-offeiriad a gyfod- 
odd, a'r holl rai oedd gyd ag ef (yr 
hon yw heresi y Saduceaid) ac a 
lânwyd o gynfigen, 

18 Ac a ddodasant eu dwylaw ai 
yr apostolion, ac a'u rhoisant yn y 
carchar cyffredin. “ 

19 Eithr angel yr Arglwydd o 
hŷd nos a agorodd ddrysau y car- 
ehar, ac a'u dug hwynt allar, ac a 
ddywedodd, 

20 Ewch, sefwch a llafarwch yn 
y deml wrth y bobl holl eiriau y 
fuchedd hon. 

21 A phan glywsant, hwy a aeth- 
ant yn fore i'r deml, ac a athraw- 

160 


iaethasant. Eithr daeth yr arch- 
offeiriad, a'r rhai oedd gyd ag ef, 
ac a alwasant ynghŷd y cynghor, a 
holl henuriaid plant yr Israel, ac a 
ddanfonasant i'r carchar i'w dwyn 
hwy ger bron. 

22 A'r swyddogion, pan ddaeth- 
ant, ni chawsant hwynt yn y car- 
char; eithr hwy a ddychwelasant, 
ac a fynegasant, 

23 Gan ddywedyd, Yn wir ni a 
gawsom y carchar wedi ei gau o'r 
fath sicraf, a'r ceidwaid yn sefyll 
allan o flaen y drysau; eithr pan 
agorasom, ni chawsom neb i mewn, 

24 A phan glybu yr arch-offeiriad, 
a blaenor y deml, a'r arch-offeiriaid 
pennaf, yr ymadroddion hyn, am- 
meu a,wnaethant yn eu cylch hwy, 
beth a ddeuai o hyn. 

25 Yna y daeth un ac a fynegodd 
iddynt, gan ddywedyd, Wele, y 
mae y gwŷr a ddodasoch chwi yng- 
harchar, yn seîyll yn y deml, ac yn 
dysgu y bobl. 

26 Yna y blaenor, gyd â'r swydd- 
ogion, a aeth ac a'u dug hwy heb 
drais: (oblegyd yr oedd arnynt ofn y 
bobl, rhag eu llabyddio) 

297 Ac wedi eu dwyn, hwy a'u 
gosodasant o flaen y cynghor: a'r 
arch-offeiriad a ofynodd iddynt, 

28 Gan ddywedyd, Oni orchy- 
mynasom ni, gan orchymyn i chwi 
na athrawiaethech yn yr enw hwn? 
ae wele, chwi a_lanwasoch Ierusa- 
lem â'ch athrawiaeth, ac yr ydych 
yn ewyllysio dwyn arnom ni waed 
y dyn hwn. 

29 d] A Phedr a'r apostolion a 
attebasant ac a ddywedasant, Rhaid 
yw ufuddhâu i Dduw yn fwy nag i 
ddynion. 

30 Duw ein tadau ni a gyfododd 
i fynu Iesu, yr hwn a laddasoch 
chwi, ac a groes-hoeliasoch ar bren, 

31 Hwn a ddyrchaîodd Duw â'i 
ddeheu-law, yn Dywysog, ac yn 
Iachawdwr, i roddi edifeirwch i 
Israel, a maddeuant pechodau. 

32 A nyni ydym ei dystion ef o'r 
pethau hyn, a'r Yspryd Glân hefyd, 
yr hwn a roddes Dnw i'r-rhai sydd 
yn ufuddhâuiddo ef 


33 4] A phan glywsant hwy Aynny, 


ACTAU YR APOSTOLION, VI. 


hwy a ffrommasant, ac a ymgyng- 

horasant am eu lladd hwynt. 

34 Eithr rhyw Pharisead a'i enw 
Gamaliel, doctor o'r gyfraith, parch- 
edig gan yr holl bobl, a gyfododd 
i fynu yn y cynghor, ac a archodd 
yrru yr apostolion allan dros ennyd 
fechan ; 

35 Ac a ddywedodd wrthynt, Ha 
wŷr o Israel, edrychwch arnoch 
eich hunain, pa beth yr ydych ar 
fedr eì wneuthur am y dynion hyn. 

36 Canys o flaen y dyddiau hyn 
cyfododd 'Theudas i fynu, gan ddy- 
wedyd ei fod ef yn rhyw un; wrth 
yr hwn y glynodd rhifedi o wŷr, 
ynghŷlch pedwar cant: yr hwn a 
laddwyd, a chynnifer oll a ufudd- 
hasant iddo, a wasgarwyd, ac a 
wnaed yn ddiddym. 

37 Ar ol hwn y cyfododd Iudas 
y Galilead, yn nyddiau y dreth ; ac 
efe a drodd bobl lawer ar ei ol: ac 
yntau hefyd a ddarfu am dano, a 
chynnifer oll a uîuddhasant iddo a 
wasgarwyd. 

38 Ac yr awrhon, meddaf i chwi, 
Ciliwch oddi wrth y dynion hyn, a 
gadêwch iddynt: oblegyd os o ddyn- 
ion ymae y cynghor hwn, neu y 
weithred hon, fe a ddiddymmir; 

39 Eithr os o Dduw y niae, ni 
ellwch chwi ei ddiddymmu, rhag 
eich cael yn ymladd yn erbyn Duw. 

40 A chyttuno ag eî a wnaethant. 
Ac wedi iddynt alw yr apostolion 
attynt, a'u curo, hwy a orchymyn- 
asant iddynt na lafarent yn enw yr 
Iesu, ac a'u gollyngasant ymaith. 

- 41 6] A hwy a aethant allan o 

olwg y cynghor yn llawen, am eu 

cyfrif hwynt yn deilwng i ddïoddef 
ammharch o achos ei enw ef. 

-42 A beunydd yn y deml, ac o 
dŷi dŷ, ni pheidiasant â dysgu a 
phregethu Iesu Grist. 

PEN. VI. 

1 Yr apostolion yn chwennych nau esgeulusid 
y tlodion, o ran eu lluniaeth corphorol; 
ac yn ofalus hefyd eu hunain am gyfrannu 
gair Duw, lluniaeth yr enaid: 3 yn 
ordeinio swydd dïaconiaeth i saith o wŷr 
etholedig; 5 o'r rhai y mae Stephan, 

llawn o ffydd ac o'r Yspryd Glân, yn 
un: 19 ei ddal ef gan y rhai a warad- 
wyddodd efe wrth ymresymmu; _ 13 ac 

__ achwyn arno ar gam, am gablu yn erbyn 

“^g gyfroith a'r a 
p; i U 


AC yn y dyddiau hynny, a'r dîs- 

gyblion yn amlhâu, bu grwg- 
nach gan y Groegiaid yn erbyn yr 
Hebreaid, am ddirmygu eu gwrag- 
edd gweddwon hwy yn y weinidog- 
aeth feunyddiol. 

2 Yna y deuddeg a alwasant 
ynghŷd y llïaws disgyblion, ac a 
ddywedasant, Nid yw gymmesur i 
ni adael gair Duw, a gwasanaethu 
byrddau. 

3 Am hynny, frodyr, edrychwch 
yn eich plith am seithwŷr da eu 
gair, yn llawn o'r Yspryd Glân a 
doethineb, y rhai a osodom ar hyn 
o orchwyl. 

4 Eithr nyni a barhawn mewn 
gweddi a gweinidogaeth y gair. 

5 4] A boddlon fu yr ymadrodd 
gan yr holl lïaws: a hwy a ethol- 
asant Stephan, gwr llawn o ffydd 
ac o'r Yspryd Glân, a Philip, a 
Phrochorus, a Nicanor, a Thimon, a 
Pbarmenas, a Nicholas, proselyt o 
Antiochia : 

6 Y rhai a osodasant hwy ger 
bron yr apostolion ; ac wedi iddynt 
weddïo, hwy a ddodasant eu dwy- 
law arnynt hwy. 

7 A gair Duw a gynnyddodd ; a 
rhifedi y disgyblion yn Ierusalem a 
amlhaodd yn ddirfawr, a thyrfa 
fawr o'r offeiriaid a ufuddhasant i'r 
ffydd. 

8 Eithr Stephan, yn llawn ffydd 
a nerth, a wnaeth ryfeddodan ac 
arwyddion ym mhlith y bobl. 

9 4j Yna y cyfododd rhai o'r syn- 
agoga elwir eiddo y Libertiniaid, 
a'r Cyreniaid, a'r Alexandriaid, a'r 
rhai o Cilicia, ac o Asia, gan ym- 
ddadleu â Stephan. 

10 Ac mni allent wrthwynebu y 
doethineb a'r yspryd trwy yr hwu 
yr oedd efe yn llafaru. 

11, Yna y gosodasant wŷr i ddy- 
wedyd, Nyni a'i clywsom ef yn dy- 
wedyd geiriau cablaidd yn erbyn 
Moses, a Duw. 

12 A hwy a gynhyrfasant y bobl, 
a'r henuriaid, a'r ysgrifenyddion ; a 
chan ddyfod arno, a'i cipiasant ef, 
ac a'i dygasant i'r gynghorfa ; 

13 Ac a osodasant au dystion, y 
rhai a ddywedent, Nid yw y dyn 


ACTAU YR APOSTOLION, VII. 


hwn yn peidio â dywedyd cabl- 
eiriau yn erbyn y lle sanctaidd hwn, 
a'r gyfraith. 

14 Canys nyni a'i clywsom ef yn 
aywedyd, y distrywiai yr Iesu hwn 
o Nazareth y lle yma, ac y newidiai 
efe y defodau a draddododd Moses 
i ni. 

15 Ac fel yr oedd yr holl rai a 
eisteddent yn y cynghor yn dal sulw 
arno, hwy a welent ei wyneb ef fel 
wyneb angel. 

PEN. VII. 

t Stephan, wrth gael cennad i atteb drosto ei 
hun am y gabledd, _2 yn dangos ddarfod 
î Abraham addoli Duw yn iaun; apha 
Jodd y dewisodd Duw y tadau, 90 cyn 
geni Moses, a chyn adeiladu y babell a'r 
deml: 37 a thystiolaethu o Moses eì hun 
am Grist: 44 acnapharhâi y seremon- 
iau oddi allan, y rhai a ordeiniesid ar 
ddull y portreiad nefol, ond dros amser : 
oì gan eu ceryddu hwy, am eu gwaith 
yn gwrthwynebu ac yn lladd Crist y Cyf- 
iawn hwnnw, am yr hwn y rhag-ddywed- 
asai y prophwydi y deuai efe i'r byd: 54 
hwythau arhynny yn ei labyddio ef i far- 
wolaeth ac yntau yn gorchymyn ei enaid 

i'r Jesu, ac yn gweddïo drostynt hwy. 
NA ydywedodd yr arch-offeir- 
iad, A ydyw y pethau hyn 

felly ? 

2 Yntau a ddywedodd, Ha wŷr, 
frodyr, a thadau, gwrandêwch: 
Duw y gogoniant a ymddangosodd 
i'r tad Abraham, pan oedd efe ym 
Mesopotamia, cyn iddo drigo yn 
Carran ; 

3 Ac a ddywedodd wrtho, Dos 
allan o'th wlad, ac oddi wrth dy 
dylwyth, a dyred i'r tir a ddangos- 
wyf i ti. 

4 Yna y daeth efe allan o dir y 
Caldeaid, ac y preswyliodd yn Car- 
ran: ac oddi yno, wedi marw ei 
dad, efe a'i symmudodd ef i'r tir 
yma yn yr hwn yr ydych chwi yn 
preswylio yr awrhon. 

5 Ac ni roes iddo etifeddiaeth 
ynddo, na ddo led troed ; ac efe a 
addawodd ei roddi iddo i'w feddian- 
nu, ac i'w had ar ei ol, pryd nad 
oedd plentyn iddo. 

6 A Duw a lafarodd fel hyn; 
Dy had di a fydd ymdeithydd mewn 
gwlad ddïeithr, a hwy a'i caethiwant 
ef, ac a'i drygant bedwar can mlyn- 
edd. 

7 Eithr y genedl yr hon a wasan- 

162 


aethant hwy, a farnaf fi, medd Duw: 
ac wedi hynny y deuant allan, ae 
a'm gwasanaethant i yn y lle hwn. 

8 Ac efe a roddes iddo gyfam- 
mod yr enwaediad. Felly Abraham 
a genhedlodd Isaac, ac a enwaed- 
odd amo yr wythfed dydd: ac Isaac 
a genhedlodd Iacob ; a Iacob a gen- 
hedlodd y deuddeg patriarch. 

9 Â'r patrieirch, gan gynfigennu, 
a werthasant Ioseph i'r Aipht: ond 
yr oedd Duw gyd ag ef, 

10 Ac a'i hachubodd ef o'i holl 
orthrymderau, ac a roes iddo hawdd- 
garwch a doethineb y'ngolwg Pharao 
brenhin yr Aipht ; ac efe a'i gosod- 
odd eî yn llywodraethwr ar yr 
Aipht, ac ar ei holl dŷ, 

11 Ac fe ddaeth newyn dros holl 
dir yr Aipht a Chanaan, a gorthrym- 
der mawr; a'n tadau ni chawsant 
luniaeth. 

12 Ond pan glybu Iacob fod ŷd 
yn yr Aipht, efe a anfonodd ein 
tadau ni allan yn gyntaf. 

13 A'r ail waith yr adnabuwyd 
Ioseph gan ei frodyr; a chenedl 
Ioseph a aeth yn hyspys i Pharao. 

14 Yna yr anfonodd Ioseph, ac 
a gyrchodd ei dad Iacob, a'i hol 
genedl, pymtheg enaid a thrugain. 

15 Felly yr aeth Iacob i wared 
i'r Aipht, ac a fu farw, efe a'n tad- 
au hefyd. 

16 A hwy a symmudwyd i Sich- 
em, ac a ddodwyd yn y bedd a 
brynasai Abraham er arian, gan feib- 
ion Emmor tad Sichem. 

17 A phan nesaodd amser yr 
addewid, yr hwn a dyngasai Duw 
i Abraham, y bobl a gynnyddodd, 
ac a amlhaodd yn yr Aipht, 

18 Hyd oni chyfododd brenhin 

arall, yr hwn nid adwaenai mo Io- 
seph. ; 
19 Hwn a fu ddichellgar wrth ein 
cenedl ni, ac a ddrygodd ein tadau, 
gan beri iddynt îwrw allan eu plant, 
îel na eppilient. 

20 Ar yr liwn amser y ganwyd 
Moses ; ac eîe oedd dlws i Dduw, 
ac a fagwyd dri mis yn nhŷ ei dad. 

21 Ac wedi ei fwrw ef allan, 
merch Pharao a'i cyfododd ef ì f; 
ac a'i magodd ef yn fab ìd 


“a 


ACTAU YR APOSTOLION, VII. 


22 A Moses oedd ddysgedig yn 
hoil ddoethineb yr Aiphtiaid, ac 
oedd nerthol mewn geiriau ac mewn 
gweithredoedd. 

293 A phan oedd efe yn llawn 
ddeugein-mlwydd oed, daeth i'w 
galon ef ymweled â'i frodyr plant 
yr Israel. 

24 A phan welodd efe un yn cael 
cam, efe a'i hymddiffynodd ef, ac 
a ddïalodd gam yr hwn a orthrym- 
mid, gan daro yr Aiphtiwr : 

25 Ac efe a dybiodd fod ei frodyr 
yn deall, fod Duw yn rhoddi iach- 
awdwriaeth iddynt trwy ei law-ef ; 
eithr hwynt hwy ni ddeallasant. 

26 A'r dydd nesaf yr ymddangos- 
odd efe iddynt, a hwy yn ymrafael- 
io, ac a'u hannogodd hwynt i hedd- 
ychu, gan ddywedyd, Ha wŷr, brodyr 
ydych chwi; pabam y gwnewch 
gam â'ch gilydd? 

97 Ond yr hwn oedd yn gwneu- 
thur cam â'i gymmydog, a'i cilgwth- 
iodd' ef, gan ddywedyd, Pwy a'th 
osododd di yn llywodraethwr ac yn 
farnwr arnem ni? 

28 A leddi di fi, y modd y lledd- 
aist yr Aiphtiwr ddoe? 

.29 A Moses a ffodd ar y gair 
hwn, ac a fu ddïeithr yn nhir Mad- 
ian; lle y cenhedlodd efe ddau o 
feibion. 

30 Ac wedi cyflawni deugain 
mlynedd, yr ymddangosodd iddo yn 
anialwch mynydd Sina, angel yr 
Arglwydd mewn fflam dân mewn 
perth. 

31 A Moses pan welodd, a fu 
ryfedd ganddo y golwg: a phan 
nesaodd i ystyried, daeth llef yr 
Arglwydd atto, gan ddywedyd, 

32 Myfi yw Duw dy dadau, Duw 
Abraham, a Duw Isaac, a Duw Ia- 
cob. A Moses, wedi myned yn ddy- 
chrynedig, ni feiddiai ystyried. 

33 Yna y dywedodd yr Arglwydd 
witho, Dattod dy esgidiau oddi am 
dy draed: canys y lle yr wyt yn 
sefyll ynddo sydd dir sanctaidd. 

. 34 Gan weled y gwelais ddrygfyd 
îy mhobl y rhai sy yn yr Aipht, a 
mi a glywais eu griddfan, ac a ddis- 
ais i'w gwared hwy. Ac yn awr 
1, mi a'th a di i'r Aipht. 

AM J ; 


35 Y Moses yma yr hwn a wrth- 
odasant hwy, gan ddywedyd, Pwy 
a'th osododd di yn llywodraethwr 
ac yn farnwr? hwn a anïonodd Duw 
yn llywydd ac yn waredwr, trwy law 
yr angel, yr iwn a ymddangosodd 
iddo yn y berth. 

36 Hwn a'u harweiniodd hwynt 
allan, gan wneuthur rhyfeddodau ac 
arwyddion yn nhir yr Aipht, ac yn 
y môr coch, ac yn y diffeithwch, 
ddeugain mlynedd. 

37 4] Hwn yw y Moses a ddy- 
wedodd i feibion Israel, Prophwyd 
a gyfyd yr Arglwydd eich Duw i 


J chwi o'ch brodyr fel myfi: arno eî 


y gwrand€wch. 

38 Hwn yw efe a fu yn yr eglwys 
yn y diffeithwch, gyd â'r angel a 
ymddiddanodd ag eî ym mynydd 
Sina, ac â'n tadau ni; yr hwn a 
dderbyniodd ymadroddion bywiol 
i'w rhoddi i ni. 

39 Yr hwn ni fynnai ein tadau 
fod yn ufudd iddo, eithr cilzwthias- 
ant ef, a threisant yn eu calonnau i'r 
Aipht, 

40 Gan ddywedyd wrth Aaron, 
Gwna i ni dduwiau i'n blaenori: 
oblegyd y Moses yma, yr hwn a'n 
dug ni allan o dir yr Aipht, ni 
wyddom ni beth a ddigwyddodd 
iddo 

41 A hwy a wnaethant lo yn y 
dyddiau hynny, ac a offrymmasant 
aberth i'r eilun, ac a ymlawenhasant 
y'ngweithredoedd en dwylaw en 
hun. 

42 Yna y trodd Duw, ac a'u 
rhoddes hwy i fynu i wasanaethu 
llu y nef ; fel y mae yn ysgrifenedig 
yn llyfr y prophwydi, A offrymmas- 
och i mi laddedigion ac aberthau 
ddeugain mlynedd yn yr anialwch, 
chwi tŷ Israel? 

43 A chwi a gymmerasoch babell 
Moloch, a seren eich duw Remphan, 
lluniau y rhai a wnaethoch i'w hadd- 
oli: minnau a'ch symmudaf chwi 
tu hwnt i Babilon. 

44 'Tabernacl y dystiolaeth oedd 
ym mhlith ein tadau yn yr anialwch, 
fel y gorchymynasai yr hwn a ddy- 
wedai wrth Moses, am ei wneuthur 
eî yn ol y portreiad a welsai. 


ACTAU YR APOSTOLION, VIII. 


45 Yr hwn a ddarfu i'n tadau nì 
ei gymmeryd, a'i ddwyn i mewn gyd 
ag Iesu i berchennogaeth y Cenhedl- 
oedd, v rhai a yrrodd Duw allan o 
flaen ein tadau, hyd yn nyddiau 
Dafydd: 

46 Yr hwn a gafodd ffaír ger 
bron Duw, ac a ddymunodd gael 
tabernacl i Dduw Iacob. 

47 Eithr Solomon a adeiladodd dŷ 
iddo ef. 

48 Ond nid yw y Goruchaf yn 
trizo mewn temlau o waith dwylaw ; 
fel y mae y prophwyd yn dywedyd, 

49 Y neî yw fy ngorsedd-faingc, 
a'r daear ywtroed-faingc fy nhraed. 
Pa dŷ a adeiledwch i mi? medd yr 
Arglwydd; neu pa le sydd i'm 
gorphwysfa i ? 

50, Onid fy llaw i a wnaeth hyn 
oll? 

51 4] Chwi rai gwar-galed, a dien- 
waedediz o galon ac o glustiau, yr 
ydych chwi yn wasiad yn gwrth- 
wynebu yr Yspryd Glân : megis eich 
tadau, îelly chwithau. 

32 Pa un o'r prophwydi ni ddarfu 
i'ch tadau chwi ei erlid? a hwy a 
laddasant y rhai oedd yn rhag-tynegi 
dyfodiad y Cyfiawn, i'r hwn yr 
awrhon y buoch chwi fradwŷr a 
llofruddion: 

53 Y rhai a dderbyniasoch y 
gyîraith trwy drefnid angylion, ac 
ni's cadwasoch. 

54 9 A phan glywsant hwy y 
pelhau hyn, hwy a ffrommasant yn 
eu calonnau, ac a ysgyrnygasant 
ddannedd arno. 

55. Ac efe yn gyflawn o'r Yspryd 
Glân, a edrychodd yn ddyfal tu a'r 
ueî ; aca welodd ogoniant Duw, a'r 
Iesu yn sefyll ar ddeheu-law Duw. 

56 Ac efe a ddywedodd, Wele, 
mi a welaf y neîoedd yn agored, 
a Mab y dyn yn eistedd ar ddeheu- 
law Duw. 

57 Yna y gwaeddasant â llef 
uchel, ac a gauasant eu clustiau, ac 
a ruthrasant yn unfryd arno, 

58 Ac a'i bwriasant allan o'r 
ddinas, ac a'i llabyddiasant: a'r 
tystion a ddodasant eu dillad wrth 
«draed dyn ieuangc a elwid Saul. 

59 A hwy a labyddiasant Stephan, 

164 


ag efe yn galw ar Dduw, ac yn 
dywedyd, Arglwydd Iesu, derbyn 
fy yspryd. 

60 Ac efe a ostyngodd ar ei 
liniau, ac a lefodd â llef uchel, Ar- 
glwydd, na ddod y pechod hwn yn 
eu herbyn. Ac wedi iddo ddy- 
wedyd hyn, efe a hunodd. 


PEN. VIII. 


1 Yr eglwys, o achos yr erlid yn Ierusalem, 
wedi eì phlannu yn Samaria, 5 trwy waith 
Philip y dìacon; yr hwn a bregethodd, ac 
a wnaeth wyrthiau, ac a_ fedyddiodd 
lawer ; ym mhlith eraill Simon y swynwr, 
hudol mawr ym mysg y bobl. 4 Pedr ac 
Toan yn dyfod i gadavnhâu ac i chwanegu 
yr eglwys, gan roddi yr Yspryd Glân trwy 
weddi ac arddodiad dwylaw: 18 a Simon 
yn ceisio prynu y cyffelyb awdurdod 
ganthynt; 90a Phedr yn eì geryddu ef 
yn dost am eì ragrith a'ì gybydd-dod, ac 
yn eì annog ef i edifarhâu; 95 ac yn 
dychwelyd i Ierusalem, dan bregethu gaìr 
yr Arglwydd, efeac Ioun: 96 ac angel 
yn GO Philip î ddysgu ac i fedyddio yr 
efnuch o Ethiopia. 

SAUL oedd yn cyttuno i'w 

ladd ef. A bu yn y dyddiau 

hynny erlid mawr ar yr eglwys oedd 

yn Ierusalem ; a phawba wasgarwyd 

ar hŷd gwledydd Iudea a Samaria, 
ond yr apostolion. 

2.A gwŷr bucheddol a ddygasant 
Stephan i'w gladdu, ac a wnaethant 
alar mawr am dano ef. 

3 Eithr Saul oedd yn anrheithio 
yr eglwys, gan fyned i mewn i bob 
tŷ, a llusgo allan wŷr a gwragedd, 
efe a'u rhoddes y'ngharchar. 

4 Â'r rhai a wasgarasid a dram- 
wyasant gan bregethu y gair, 

5 Yna Philip a aeth i wared i 
ddinas Samaria, ac a bregethodd 
Grist iddynt. 

6 Â'r bobl yn gyttân a ddaliodd 
ar y pethau a ddywedid gan Philip, 
wrth glywed o honynt, a gweled yr 
arwyddion yr oedd efe yn eu gwneu- 
thur. 

7 Canys ysprydion aflan, gan. 
lefain â llef uchel, a aethant allan o 
lawer a berchennogid ganddynt ; a 
llawer yn gleifion o'r parlys, ac yn 
gloffion, a iachawyd. 

8 Ac yr oedd llawenydd mawr 
yn y ddinas honno. | 

9 Eithr rhyw wr a'i enw Simon, 
oedd o'r blaen yn y ddinas yn swyno - 

AY | 


ACTAU YR APOSTOLION, VIHI. 


ac yn hudo pobl Samaria, gan ddy- 
wedyd ei fod ef ei hun yn rhyw un 
mawr. 

10 Ar yr hwn yr oedd pawb, o'r” 
lleiaf hyd y mwyaf, yn gwrandaw, 
gan ddywedyd, Mawr allu Duw yw 
hwn. 

11 Ac yr oeddynt â'u coel arno, 
o herwydd iddo dalm o amser eu 
hudo hwy â swynion. 

12 Eithr pan gredasant i Philip, 
yn pregethu y pethau a berthynent 
i deyrnas Duw, ac i enw Iesu Grist, 
hwy a fedyddiwyd, yn wŷr ac yn 
wragedd. 

13 A Simon yntau hefyd a gred- 
odd: ac wedi ei fedyddio, a lynodd 
wrth Philip; a synnodd arno wrth 
weled yr arwyddion a'r nerthoedd 
mawrion a wneid. 

14 €j A phan glybu yr apostolion 
yn Ierusalem, dderbyn o Samaria 
air Duw, hwy a anfonasant attynt 
Pedr ac Ioan. 

15 Y rhai wedi eu dyfod i wared, 
a weddïasant drostynt, ar iddynt 
dderbyn yr Yspryd Glân. 

16 (Canys etto nid oedd efe wedi 
syrthio ar neb o honynt: ond yr 
oeddynt yn unig wedi eu bedyddio 
yn enw yr Arglwydd Iesu) 

17 Yna hwy a ddodasant eu dwy- 
law arnynt, a hwy a dderbyniasant 
yr Yspryd Glân. 

18 A phan welodd Simon mai 
trwy osodiad dwylaw yr apostolion 
y rhoddid yr Yspryd Glân, efe a 
gynnygiodd iddynt arian, 

19 Gan ddywedyd, Rhoddwch i 
minnau hefyd yr awdurdod hon, 
fel ar bwy bynnag y gosodwyf fy 
nwylaw, y derbynio efe yr Yspryd 
Glân. 

90 Eithr Pedr a ddywedodd 
wrtho, Bydded dy arian gyd â thi i 
ddistryw, am i ti dybied y medd- 
iennir dawn Duw trwy arian. 

21 Nid oes i ti na rhan na chyfran 
yn y gorchwyl hwn: canys nid yw 
dy galon di yn uniawn ger bron 
Duw. 

92 Edifarhâ gan hynny am dy 
ddrygioni hwn, a gweddïa Dduw, a 

'faddeuir i ti feddyl-fryd dy galon, 
23 Canys mi a'th welaf mewn 
, 16 


bustl chwerwder, ac mewn rhwym- 
edigaeth anwiredd, 

24 A Simon a attebodd ac a ddy- 
wedodd, Gweddïwch chwi drosof fi 
at yr Arglwydd, fel na ddêl dim 
arnaf o'r pethau a ddywedasoch. 

25 Ac wedi iddynt dystiolaethu 
a llafaru gair yr Arglwydd, hwy a 
ddychwelasant i Ierusalem, ac a 
bregethasant yr efengyl yn llawer o 
bentrefi y Samariaid. 

26 €] Ac angel yr Arglwydd a 
lafarodd wrth Philip, gan ddy- 
wedyd, Cyfod, a dos tu a'r dehau, 
i'r ffordd sydd yn myned i wared 
o Ierusalem i Gaza, yr hon sydd 
anghyfannedd. 

27 Ac efe a gyfododd, ac a aeth. 
Ac wele gwr o Ethiopia, efnuch 
galluog dan Candace brenhines yr 
Ethiopiaid, yr hwn oedd ar ei holl 
drysor hi, yr hwn a ddaethai i Ieru- 
salem i addoli ; 

28 Ac oedd yn dychwelyd, ac yn 
eistedd yn ei gerbyd, ac yn darllen 
y prophwyd Esaias. 

29 A dywedodd yr Yspryd wrth 
Philip, Dos yn nes, a glŷn wrth y 
cerbyd yma. 

30 A Philip a redodd atto, ac a'i 
clybu eî yn darllen y prophwyd 
Esaias ; ac a ddywedodd, A wyt tj 
yn deall y pethau yr wyt yn eu 
darllen ? 

31 Ac efe a ddywedodd, Pê fodd 
y gallaf, oddi eithr i ryw un fy 
nghyfarwyddo i? Ac efea ddym- 
unodd ar Philip ddyfod ìi fynu, ac 
eistedd gyd ag ef. 

32 A'rlle o'r ysgrythyr yr oedd 
efe yn ei ddarllen, oedd hwn, Fel 
dafad i'r lladdfa yr arweiniwyd ef ; 
ac fel oen ger bron ei gmeifiwr yn 
fud, felly nid agorodd efe ei enau: 

33 Yn ei ostyngiad, ei farn ef a 
dynnwyd ymaith; eithr pwy a 
draetha ei genhedlaeth eî? oblegyd 
dygir ei fywyd ef oddi ar y ddaear. 

34 A'r efnuch a attebodd Philip, 
ac a ddywedodd, Attolwg i ti, am 
bwy y mae y prophwyd yn dywed- 
yd hyn? am dano ei hun, aì am ryw 
un arall? 

35 A Philip a agorodd ei enau. 
ac a ddechreuodd ar yr ysgrythyr 


G 


ACTAU YR APOSTOLION, IX. 
honno, ac a bregethodd iddo yr wyt ti yn ei erlid: caled yw i ti 


Iesu. 

36 Ac fel yr oeddynt yn myned 
ar hŷd y ffordd, hwy a ddaethant at 
ryw ddwfr. A'r efnuch a ddywed- 
odd, Wele ddwfr; beth sydd yn 
lluddias fy medyddio ? 

37 A Philip a ddywedodd, Os 
wyt ti yn credu â'th holl galon, fe a 
ellir. Ac efe a attebodd ac a ddy- 
wedodd, Yr wyf yn credu fod Iesu 
Grist yn Fab Duw. 

38 Ac efe a orchymynodd sefyll 
o'r cerbyd: a hwy a aethant i 
wared il! dau i'r dwfr, Philip a'r 
efnuch ; ac efe a'i bedyddiodd ef. 

39 A phan ddaethant i fynu o'r 
dwr, Vspryd yr Arglwydd a gipiodd 
Philip ymaith, ac ni welodd yr 
eînuch eî mwyach. Ac efe a aeth 
ar hŷd ei ffordd ei hun yn llawen, 

40 Eithr Philip a gaed yn Azotus:: 
a chan dramwy, eîe a efangylodd 
ym mhob dinas hyd oni ddaeth ef i 
Cesarea. 

PEN..EX; 

1 Saul yn myned i Ddamascus; a'i daraw ef 
î lawr i'r ddaear; 10 a'i alwi fod yn 
apostol; 8 a'i fedyddio gan Anamïas: 
20 yntau yn pregethu Crist yn cr 
23. Yr Juddewon yn cynllwyn i'w ladd ef, 
20 a'r Groegwŷr hefyd; yntau yn dïange 
rhag y ddwy blaid. 31 Yr eglwysi yn 
eaei llonyddwch. 39 Pedr yn iachâu 
Aeneus o'r purlys, 36 ac yn codi Tabitha 
o farw ì fyw, 

SAUL etto yn chwŷthu byg- 

: ythiau a chelanedd yn erbyn 

disgyblion yr Arglwydd, a aeth at 

yr arch-offeiriad, 

2 Ac a ddeisyfiodd ganddo lythyr- 
au i Ddamascus, at y synagogau, 
fel os cai efe neb o'r ffordd hon, 


' na gwŷr ma gwragedd, y gallai 


eîe eu dwyn hwy yn rhwym i 
Ierusalem. 

3 Ac fel yr oedd eîe yn ymdaith, 
bu iddo ddyîod yn acos i Ddamas- 
cus: ac yn ddisymmwth llewyrchodd 
o'i amgylch oleuni o'r nef. 

4 Ac efe a syrthiodd ar y ddaear, 
ac a glybu lais yn dywedyd wrtho, 
Saul, Saul, paham yr wyt yn fy 
erlid i? î 

5 Yntau a ddywedodd, Pwy wyt 
ti, Arglwydd? A'r Arglwydd a ddy- 
wedodd, Myfi VT D, yr hwn yr 

i) 


wingo yn erbyn y symbylau. 

6 Yntau gan grynu, ac â braw 
arno, a ddywedodd, Arglwydd, beth 
a fynni di ì mi ei wneuthur? A'r 
Arglwydd a ddywedodd wrtho, Cy- 
fod, a dos i'r ddinas, ac fe a ddy- 
wedir i ti pa beth sy raid i ti ei 
wneuthur. h 

7 A'r gwŷr oedd yn cyd-deithio 
ag ef a safasant yn fud, gan glywed 
y llais, ac heb weled neb. 

8 A Saul a gyfododd oddi ar y 
ddaear; a phan agorwyd ei lygaid, 
ni welai efe neb: eithr hwy a'i 
tywysasant ef erbyn ei law, ac a'i 
dygasant ef'i mewn i Ddamascus. 

9 Ac efe a fu dridiau heb weled, 
ac ni wnaeth na bwytta nac yfed. 

10 8] Ac yr oedd rhyw ddisgybl 
yn Damascus, a'i enw Ananïas: 
a'r Arglwydd a ddywedodd wrtho 
ef mewn gweledigaeth, Ananïas. 
Yntau a ddywedodd, Wele fi, Ar- 
glwydd. 

11 A'r Arglwydd addywedodd 
wrtho, Cyfod, a dos i'r heol a elwir 
Uniawn, a chais yn nhŷ Iudas un a'i 
enw Saul, o 'Tarsus: canys wele y 
!mae yn gweddïo, 

12 Ac efe a welodd mewn gwel- 
edigaeth wr a'i enw Ananïas, yn 
dyfod i mewn, ac yn dodi ei law 
arno, fel y gwelai eilwaith. 

13 Yna yr attebodd Ananïas, O 
Arglwydd, mi a glywais gan lawer 
am y gwr hwn, faint o ddrygau a 
wnaeth efe i'th saint di yn Ierusa- 
lem ; 

14 Ac yma y mae ganddo aw- 
durdod oddi wrth yr arch-offeiriaîd, 
i rwymo pawb sy yn galw ar dy enw 
di 


15 A dywedodd yr Arglwydd 
wrtho, Dos ymaith: canys y mae 
hwn yn llestr etholedig i mi, ì ddwyn 
fy enw ger bron y Cenhedloedd, a 
brenhinoedd, a phlant Israel. 

16 Canys myfi a ddangosaf iddo 
pa bethau eu maint sydd raid iddo 
ef eu dioddef er mwyn îy enwì, 

17 Ac Amanïas a acth yn ae 
aaethimewni'r tŷ; ac. 
ei ddwylaw arno, efe 
V brawd Saul, yr 4 


^ 
F «Fr 4 


ACTAU YR APOSTOLION, IX 


hanfonodd i (Iesu yr hwn a ym- 
ddangosodd i ti ar y îfordd y daeth- 
ost) fel y gwelych drachefn, ac y'th 
lanwer a'r Yspryd Glân. 
18 Ac yn ebrwydd y syrthiodd 
oddi wrth ei lygaid ef megis cen: 
ac efe a gafodd ei olwg yn y man; 
ac efe a gyfododd, ac a fedyddiwyd. 
19 Ac wedi iddo gymmeryd 
bwyd, efe a gryfhaodd. A bu Saul 
gyd â'r disgyblion oedd yn Damas- 
cus dalm o ddyddiau. 
20. Ac yn ebrwydd yn y synagog- 
au efe a bregethodd Grist, mai efe 
yw Mab Duw. | 
21 A phawb a'r a'i clybu ef, a 
synnasant, ac a ddywedasant, Onid 
hwn yw yr un oedd yn difetha yn 
Terusalem y rhai a alwent ar yr enw 
hwn, ac a ddaeth yma er mwyn hyn, 
fel y dygai hwynt yn rhwym at yr 
arch-offeiriaid ? 
22 Eithr Saul a gynnyddodd fwy- 
Îwy o nerth, ac a orchfygodd yr 
Iuddewon oedd yn preswylio yn 
Damascus, gan gadarnhâu mai hwn 
yw Crist. 
93 4] Ac wedi cyflawni llawer o 
ddyddiau, cyd-ymgynghorodd yr 
Tnddewon i'w ladd ef. 
94 Eithr eu cyd-fwriad hwy a 
wybuwyd gan Saul: a hwy a_ddis- 
gwyliasant y pyrth ddydd a nos, 
i'w ladd ef. 
25 Yma y disgyblion a'i cymmer- 
asant eî o hŷd nos, ac a'i gollyng- 
asant i wared dros y mur mewn 
basged. 
76 A Saul, wedi ei ddyfod i 
Terusalenn, a geisiodd ymwasgu â'r 
disgyblion: ac yr oeddynt oll yn ei 
ofni ef, heb gredu ei fod ef yn 
ddisgy bl. 
97 Eithr Barnabas a'i cymmerodd 
ef, ac a'i dug at yr apostolion, ac a 
fynegodd iddynt pa fodd y gwelsai 
eîe yr Arglwydd ar y ffordd, ac 
ymddiddan o hono ag ef, ac mor hŷ 
a fuasai eîe yn Damascus yn enw yr 
Iesu. 
_* 98 Ac yr oedd efe gyd â hwynt, 
_ yn myned i mewn ac yn myned 
an, yn Terusalem.. 

A chan fod. yn hŷ yn enw yr 
wydd Teau, efe a lafarodd ac a 


“ ymddadleuodd yn erbyn y Groeg: 


iaid ; a hwy a geisìasant ei ladd ef. 

30 A'r brodyr, pan wybuant, a'i 
dygasant ef ì wared i Cesarea, ac a'i 
hanfonasant ef ymaith i 'Tarsus. 

31 Yna yr eglwysi trwy holl Fudea, 
a Galilea, a Samaria, a gawsant! 
heddwch, ac a adeiladwyd; a chan 
rodio yn ofn yr Arglwydd, ac yn 
niddanwch yr Yspryd Glân, hwy a 
amlhawyd. 

32 6] A-bu, a Phedr yn tramwy 
trwy yr holl wledydd, iddo ddyfod ì 
wared at y saint hefyd y rhai oedd 
yn trizo yn Lyda. 

33 Ac efe a gafodd yno ryw ddyn 
a'i enw Aeneas, er ys wyth mlynedd 
yn gorwedd ar wely, yr hwn oedd 
glaf o'r parlys. 

34 A Phedr a ddywedodd wrtho, 
Aeneas, y mae Iesu Grist yn dy 
iachâu di: cyfod, a chyweiria dy 
wely, Ac efe a 'gyfododd yn eb- 
rwydd. 

35 A phawb a'r oedd yn pres 
wylio yn Lyŷda a Saron a'i gwelsant 
eî, ac a ymchwelasant at yr Arg- 
lwydd. 

36 4] Ac yn Ioppa yr oedd rhyw 
ddisgybles a'i henw fTabitha (yr 
hon, os cyfieithir, a elwir Dorcas) 
hon oedd yn llawn o weithredoedd 
da, ac elusenau y rhai a wnaethai hi. 

37 A digwyddodd yn y dyddiau 
liynny iddi fod yn glaf, a marw: ac 
wedi iddynt ei golchi, hwy a'i 
dodasant Ai mewn llofît. 

38 Ac o herwydd bod Lŷda yn 
agosi Ioppa, y disgyblion a glywsant 
fod Pedr yno ; ac a anfonasant ddau 
wr atto ef, gan ddeisyf nad oedai 


ddyfod hyd attynt hwy. 
39 A_ Phedr a gyfododd. ac a 
aeth gyd â hwynt. Ac wedi ei 


ddyfod, hwy a'i dygasant eî i fynu 
i'r off: a'r holl wragzdd gwedd- 
won a safasant yn ei ymyl ef yn 
wylo, ac yn dangos y peisiau a'r 
gwisgoedd a wnaethai Dorcas tra yr 
ydoedd hi gyd a liwynt. 

40 Eithr Pedr, wedi eu bwrw 
hwy i gyd allan, a dodi ei liniau «r 
lawr, a weddïodd ; a chan droi at y 
corph,add ywedodd, 'Tabitha, cyfod. 
A hì a agorodd ei llygaid, a phau 

G2 


ACTAU YR APOSTOLION, X. 


welodd hi Pedr, hi a gododd yn ei 

heistedd. y 

41 Ac efe a roddodd ei law iddi, 

ac a'i cyfododd hi i fynu. Ac wedi 

galw y saint a'r gwragedd gwedd- 

won, efea'i gosododd hi ger bron 
yn fyw. 

42 A hyspys fu trwy holl Ioppa : 

a llawera gredasant yn yr Arglwydd. 

43 A_bu iddo aros yn Ioppa 

lawer o ddyddiau gyd ag un Simon, 
barcer. 

PEN. X. 

1 Cornelius, gwr defosiynol, 5 wrth orchy. 

myn angel, yn danfon â gyrchu Pedr: 

ll yntau, trwy weledigaeth, 15, 90 a 

ddysgir na ddïystyrai mo 'r Cenhedloedd. 

34 Ac efe yn pregethu Crist i Cornelius, 

a'r rhai oedd gyd ag ef, 44 yr Yspryd 

Glân yn disgynarnynt; 48 a'u bedyddio 
hwy. 


” R oedd rhyw wr yn Casarea, 
a'i enw Cornelius, canwriad 
o'r fyddin a elwid yr Italaidd ; 

2 Gwr defosiynol, ac yn ofni 
Duw, ynghŷd â'i holl dŷ, ac yn 
gwneuthur llawer o elusenau i'r 
bobl, ac yn gweddïo Duw yn was- 
tadol. 

3 Efe a welodd mewn gweledig- 
aeth yn eglur, ynghŷlch y nawfed 
awr o'r dydd, angel Duw yn dyfod 
i mewn atto, ac yn dywedyd wrtho, 
Cornelius. 

4 Ac wedi iddo graffu arno, a 
myned yn ofnus, efe a ddywedodd, 
Beth sydd, Arglwydd? Ac efe a 
ddywedodd wrtho, Dy weddïau di 
a'th elusenau a ddyrchafasant yn 
goffadwriaeth ger bron Duw. 

5 Ac yn awr anfon wŷr i Ioppa, 
a gyr am Simon, yr hwn a gyfenwir 
Pedr : 

6 Y mae efe yn llettya gyd ag un 
Simon, barcer, tŷ yr hwn sydd wrth 
y môr : efe a ddywed i ti pa beth 
sydd raid i ti ei wneuthur. 

7 A phan ymadawodd yr angel 
oedd yn ymddiddan â Chornelius, 
efe a alwodd ar ddau o dylwyth ei 
dŷ, a milwr defosiynol o'r rhai oedd 
yn aros gyd ag eî: 

8 Ac wedi iddo fynegi iddynt y 
y cwbl, efe a'n hanfonodd hwynt i 
Ioppa. 

9 A thrannoeth, fel yr oeddynt 
hwy yn ymdeithio, ac yn nesâu at y 

168 


ddinas, Pedr a aeth ifynu ar y tŷ 
i weddïo, ynghŷlch y chweched awr. 

10 Ac fe ddaeth amo newyn 
mawr, ac efe a chwennychai gael 
bwyd. Ac ahwyntyn parottôi iddo, 
fe syrthiodd arno lewyg :. 

11 Ac efea welai y nef yn agored, 
a rhyw lestr yn disgyn arno, fel 
llen-lliain fawr, wedi rhwymo ei 
phedair congl, a'i gollwng i wared 
hyd y ddaear : 

12 Yn yr hon yr oedd pob rhyw 
bedwar-carnolion y ddaear, a gwŷllt- 
fob ac ymlusgiaid, ac ehediaid y 
nef. 

13 A daeth llef atto, Cyfod, Pedr, 
lladd, a bwytta. 5 

14 A Phedr a ddywedodd, Nid 
felly, Arglwydd : canys ni fwytteais 
i eriôed ddim cyffredin neu aflan. 

15 A'r llef dracheîn a ddywedodd 
wrtho yr ail waith, Y pethau a lan- 
haodd Duw, na alw di yn gyffredin. 

16 A hyn a wnaed dair gwaith : 
a'r llestr a dderbyniwyd drachefn i 
fynu i'r nef. 

17 Ac fel yr oedd Pedr yn am- 
meu ynddo ei hun beth oedd y 
weledigaeth a welsai ; wele, y gwŷr 
a anfonasid oddi wrth Cornelius, 
wedi ymofyn am dŷ Simon, oeddynt 
yn sefyll wrth y porth. 

18 Ac wedi iddynt alw, hwy a 
a ofynasant a oedd Simon, yr hwn 
a gyfenwid Pedr, yn llettya yno. 

19 4] Ac fel yr oedd Pedr yn 
meddwl am y weledigaeth, dvwed- 
odd yr Yspryd wrtho, Wele dri wŷr 
yn dy geisio di. 

20 Am hynny cyfod, disgyn, a 
dos gyd â hwynt, heb ammen dim: 
o herwydd myfi a'u hanfonais hwynt. 

21 A Phedr, wedi disgyn at y 
gwŷr a anfonasid oddi wrth Corne- 
lius atto, a ddywedodd, Wele, myfi 
yw yr hwn yr ydych chwi yn ei 
geisio : beth ywyyr achos y daethoch 
o'i herwydd ? 

29 Hwythau a ddywedasant, Cor- 
nelius y canwriad, gwr cyfiawn, ac 
yn ofni Duw, ac â gair da iddo gan 
holl genedl yr Iuddewon, a rybudd- 
iwyd gan angel sanctaidd, i ddanfon 
am danat ti i'w dŷ, ac i wrandaw 
geiriau gennyt. 


ACTAU YR APOSTOLION, X. 


23 Am hynny eîe a'u galwodd 
hwynt ìi mewn, ac a'u llettyodd hwy. 
A thrannoeth yr aeth Pedr ymaith 
gyd â hwy, a rhai o'r brodyr o Ioppa 
a aeth gyd ag eî. 

24 A thrannoeth yr aethant i 
mewn i Cesarea. Ac yr oedd Cor- 
nelius yn disgwyl am danynt, ac efe 
a alwasai eì geraint a'i anwyl gyf- 
eillion ynghŷd. 

25 Ac fel yroedd Pedr yn dyfod 
i mewn, Cornelius a gyfarfu ag ef, 
ac a syrthiodd wrth ei draed, ac a'i 
haddolodd ef. 

26 Eithr Pedr a'i cyfododd ef i 
fynu, gan ddywedyd, Cyfod; dyn 
wyf finnau hefyd. 

27 A than ymddiddan ag ef, efe 
a ddaeth i mewn, ac a gafodd lawer 
wedi ymgynnull ynghŷd. 

28 Ac efe a ddywedodd wrthynt, 
Chwi a wyddoch mai anghyfreith- 
lawn yw iwro Iuddew ymwasgu 
neu ddyfod at alltud : eithr Duw a 
ddangosodd ìi mi na alwn neb yn 
gyffredin neu yn aflan. 

29 O ba herwydd, re, yn ddinâg, 
y daethum, pan anfonwyd am danaf: 
y! wyl gan hynny yn gofyn am ba 
achos y danfonasoch am danaf. 

30 A Chornelius a ddywedodd, 
Er ys pedwar diwrnod i'r awr hon 
o'r dydd yr oeddwn yn ymprydio, ac 
ar y nawfed awr yn gweddïo yn fy 
nhŷ: ac wele, safodd gwr ger fy 
mron mewn gwisg ddisglair, 

31 Ac a ddywedodd, Cornelius, 
gwrandawyd dy weddi di, a'th elus- 
enau a ddaethant mewn coffa ger 
bron Duw. 

32 Am hynny anfon i Ioppa, a 
galw am Simon; yr hwn a gytenwir 
Pedr: y mae efe yn llettya yn nhŷ 
Simon, barcer, y'nglân y môr; yr 
hwn, pan ddelo attat, a lafara wrthyt. 

33 Am hynny yn ddïoed myfi a 
anfonais attat ;: a thi a wnaethost yn 
dda ddyfod. Yr awrlion, gan hynny, 
yr ŷm ni oll yn bresennol ger bron 
Duw, i wrandaw yr holl bethau a 
orchymynwyd i ti gan Dduw. 

34 4] Yna yr agorodd Pedr ei 
enau, ac a ddywedodd, Yr wyf yn 
deall mewn gwirionedd, nad ydyw 
Duw <a wyneb : 

65 


35 Ond ym mhob cenedl, y neb 
sydd yn ei ofni ef, ac yn gweithredu 
cyfiawnder, sydd gymmeradwy gan- 
ddo ef. 

36 Y gair yr hwn a anfonodd 
Duw i blant Israel, gan bregethu 
tangnefedd trwy Iesu Gvist (efe yw 
Arglwydd pawb oll) 

37 Chwychwi a wyddoch y gair 
afu yn holl Iudea, gan ddechreu 
o Galilea, wedi y bedydd a bregeth- 
odd Ioan: 

38 Y modd yr enneiniodd Duw 
Iesu o Nazareth a'r Yspryd Glân, ac 
â nerth ; yr hwn a gerddodd o am- 
gylch gan wneuthur daioni, ac iach- 
âu pawb a'r oedd wedi eu gorthrym- 
mu gan ddiafol: oblegyd yr oedd 
Duw gyd ag ef. 

39 A ninnau ydym dystion o'r 
pethau oll a wnaeth efe y'ngwlâd yr 
Iuddewon, ac yn Ierusalem; yr 
hwn a laddasant, ac a groes-hoelias- 
ant ar bren : 

40 Hwn a gyfododd Duw y tryd- 
ydd dydd, ac a'i rhoddes ef i'w 
wneuthur yn amlwg ; 

41 Nid i'r bobl oll, eithr i'r 
tystion etholedig o'r blaen gan 
Dduw, sefi ni, y rhai a fwyttasom 
ac a yfasom gyd ag eî wedi ei ad- 
gyfodi ef o feirw. 

42 Ac efe a orchymynodd i ni 
bregethu i'r bobl, a thystiolaethu 
mai efe yw yr hwn a ordeiniwyd gan 
Dduw yn Farnwr byw a meirw. 

43 Í liwn y mae yr holl bro- 
phwydi yn dwyn tystiolaeth, y der- 
byn pawb a gredo ynddo ef fadd- 
euant pechodau, trwy ei enw ef. 

44 4] A Phedr etto yn llafaru y 
geiriau hyn, syrthiodd yr Yspryd 
Glân ar bawb a oedd yn clywed y 
gair. 

45 Â'r rhai o'r enwaediad a oedd- 
ynt yn credu, cynnifer ag a ddaeth- 


'ent gyd â Phedr, a_ synnasant, am 


dywallt dawn yr Yspryd Glân âr y 
Cenhedloedd hefyd. 

46 Canys yr oeddynt yn eu clyw- 
ed hwy yn llafaru â thafodau, ac 
yn mawrygu Duw. Yna yr atteb- 
odd Pedr, 

47 A all neb luddias dwfr, fel na 
fedyddier y rhâi hyn, y rhai a dder- 

G3 


ACTAU YR APOSTOLION, XI. 


byniasant yr Yspryd Glân, fel nin- 
nau? 

48 Ac eîe a orchymynodd eu 
bedyddio hwynt yn enw yr Arg- 
lwydd. Yna y deisyfiasant arno 
aros dros ennyd o ddyddiau. 


PÊN. XI. 


| Pedr, wedi achwyn arno am. fyned. i mewn 
at y Cenhedloedd, yn gwneuthur ei amddi- 
fn; 18 ac yn cael eì dderbyn. 19 Wedi 
cyrhaeddyd o'r efengyl hyd Phenice, a 
Cyprus, ac Antiochia, yr ydys yn danfon 
Barnabas i'w cadarnhâu hwynt. 96 Y 
disgyblion yno yn cael yn gyntaf rhaì eu 
galw yn Gristianogion; 97 ac yn anfon 
ymwared i'r brodyr yn Iudea, yn amser 
newyn. 


AR apostolion a'r brodyr oedd 
yn Iudea, a glywsant ddarfod 
i'r Cenhedloedd heîyd dderbyn gair 
Dnw. 

2 A phan ddaeth Pedr i fynu i 
Ierusalem, y rhai o'r enwaediad a 
ymrysonasant yn ei erbyn ef, 

3 Gan ddywedyd, Ti a aethost i 
mewn at wŷr dïenwaededig, ac a 
îwytteaist gyd â hwynt. 

4 Eithr Pedr a ddechreuodd, ac 
a eglurodd y peth iddynt mewn trefn, 
gan ddywedyd, 

5 Yr oeddwn i yn ninas Ioppa 
yn gweddïo; ac mewn llewyg y 
gwelais weledigaeth, Rhyw lestr 
megis llen-llïain fawr yn disgyn, 
wedi ei gollwng o'r nef erbyn ei 
phedair congl; a hi a ddaeth hyd 
attaf fi. 

6 Ar yr hon pan edrychais, yr 
ystyriais ; ac mi a welais bedwar- 
carnolion y ddaear, a_gwŷllt-filod, 
ac ymlusgiaid, ac ehediaid y nef. 

7 Ac mi a glywais lef yn dywed- 
yd wrthyf, Cyfod, Pedr; lladd, a 
bwytta. 

8 Ac mi a ddywedais, Nid felly, 
Arglwydd : canys dim cyffredin neu 
aflan nid aeth un amser i'm genau. 

9 Eithr y llais a'm hattebodd i 
eilwaith o'r nef, Y pethau a lanha- 
odd Duw, na alw di yn gyffredin. 

10 A hyn a wnaed dair, gwaith : 
a'r holl bethau a dynnwyd i fynu i'r 
nef dracheîn. 

11 Ac wele, yn y man yr oedd 
tri wŷr yn sefyll wrth y tŷ yr oedd- 
wn ynddo, wedi eu hanfon o Casar- 
cn atrai fi. 

170 


MAN 


12 A'r Yspryd a archodd i mi 
fyned gyd â hwynt, heb ammeu 
dim, A'r chwe brodyr hyn a ddaeth- 
ant gyd â mi; a nyni a ddaethom i 
mewn i dŷ y gwr. 

1> Ac efe a fynegodd i ni pa 
îodd y gwelsai efe angel yn ei dy, 
yn sefyll ac yn dywedyd wrtho, 
Anfon wŷr ìi Ioppa, a gyram Simon, 
a gyfenwir Pedr ; 

14 Yr hwv a lafara eiriau wrthyt, 
a y rhai y th iacheir di a'th holl 


15 Ac a myfi yn dechreu llafarn, 
syrthiodd yr Yspryd Glân arnynt, 
megis arnom ninnau yn y dechreuad. 

16 Yna y cofiais air yr Arglwydd, 
y modd y dywedasai efe, [oan yn 
wir a fedyddiodd â dwîr;; eithr chwi 
a fedyddir â'r Yspryd Glân. 

17 Osrhoddes Duw gan hynny 
iddynt hwy gyffelyb rodd ag i nin- 
nau, y rhaì a gredasom yn yr Arg- 
lwydd Iesu Grist, pwy oeddwn i, i 
allu lluddias Duw? 

18 A phan glywsant y pethau 
hyn, distawu a wnaethant, a gozon- 
eddu Duw, gan ddywedyd, Fe 
roddes Duw gan hynny i'r Cenhedl- 
oedd hefyd ediîeirwch i fywyd. 

19 8] A'r rhai a wasgarasid o 
herwydd y blinder a godasai yng- 
hŷlch Stephau, a _ dramwyasant 
hyd yn Phenice, a Cyprus, ac An- 
tiochia, heb lafaru y gair wrth neb 
ond wrth yr Iuddewon yn unig. 

20 A rhai o honynt oedd wŷr o 
Cyprus ac o Cyrene, y rhaì wedi 
dyfod i Antiochia, a lafarasant wrth 
y Groegiaid, gan bregethu yr Arg- 
lwydd Iesu. 

91 A llaw yr Arglwydd oedd gyd 
â hwynt: a nifer mawr a gredodd, 
ac a drodd at yr Arglwydd. 

99 8] A'r gair a ddaeth ìi glustiau 
yr eglwys oedd yn Ierusalem am y 
pethau hyn: a hwy a anfonasant 
Barnabas i fyned hyd Antiochia. 

23 Yr hwn pan ddaeth, a gweled 
gras Duw, a fu lawen ganddo, ac a 
gynghorodd bawb oìl, trwy lwyr- 
fryd calon, i lynu wrth yr Arg- 
lwydd. 

94 Oblegyd yr oedd efe yn wr 
da, ac yn llawn o'r Yspryd Glân, ac 


ACTAU YR APOSTOLION, XII. 
o ffydd : a llawer o bobl a chwanes- | wyn; a'r ceidwaid o flaen y drws 


wyd i'r Arglwydd. va 

25 Yna yr aeth Barnabas i'Tarsus, 
i geisio Saul. Ac wedi iddo ei gael, 
efe a'i dug i Antiochia. 

26 A bu iddynt flwyddyn gyfan 
ymgynnull yn yr eglwŷs, a dysgu 
pobl lawer; a bod galw y dis- 
gyblion yn Gristianogion yn gyntaf 
yn Antiochia. 

27 4] Ac yn y dyddiau hynny 
daeth prophwydi o Ierusalem i 
wared i Antiochia. 

48 Ac un o honynt, a'i enw 
Asgabus, a gyfododd, ac a arwydd- 
ocaodd trwy yr yspryd, y byddai 
newyn mawr dros yr holl fyd; yr 
hwn Aefyd afu dan Claudius Caesar. 

29 Yna y disgyblion, bob un yn 
ol ei allu, a fwriadasant anfon 
cymmorth i'r brodyr oedd yn pres- 
wylio yn Íudea. 

30 Yr hyn beth hefyd a wnaeth- 
ant; gan ddanfon at. yr henuriaid 
trwy law Barnabas a Saul. 


PEN. XII. 
ì Herod ynerlid y Cristianogion: yn lladd 
' Íago; ac yn carcharu Pedr: a'r angel 
yn ei waredu ef, wrth weddïau yr eglwys. 
20 Herod, trwy falchder, yn cymmeryd 
iddo eì hun y gogoniant oedd ddyledus i 
Dduw; ac yn cael eì daro gan yr angel, 
ac yn marw yn resynol : 94 a'r eglwys yn 
llwyddo ar ol eì farwolaeth ef. 
AS ynghŷlch y pryd hynny yr 
estynodd Herod frenhin ei 
ddwylaw i ddrygu rhai o'r eglwys. 

2 Ac efe a laddodd Iago brawd 
Ioan â'r cleddyf. 

3 A phan welodd fod yn dda 
gan yr Iuddewon hynny, efe a 
chwanegodd ddala Pedr hefyd: (A 
dyddiau y bara croyw ydoedd hi.) 

4 Yr hwn, wedi ei ddal, a roddes 
efe y'ngharchar, ac a'i traddododd 
at bedwar pedwariaid o filwŷr i'w 
gadw; gan ewyllysio, ar ol y Pasg, 
ei ddwyn ef allan at y bobl. 

5 Felly Pedr a gadwyd yn y 
carchar: eithr gweddi ddyfal a 
wnaethpwyd gan yr eglwys at Dduw 
drosto ef, 

6 A phan oedd Herod â'i fryd ar 
ei ddwyn eî allan, y nos honno yr 
oedd Pedr yn cysgu rhwng dau 
filwr, wedi eì rwymo â dwy gad- 

71 


oeddynt yn cadw y carchar. 

7 Ac wele, angel yr Arglwydd a 
safodd ger llaw, a goleuni a ddìs- 
gleiriodd yn y carchur: ac efe a 
darawodd ystlys Pedr, ac a'i cyîod- 
odd ef, gan ddywedyd, Cyfod yn 
fuan. A'i gadwyni ef a syrthiasant 
oddi wrth ei ddwylaw. 

8 A dywedodd yr angel wrtho, 
Ymwregysa, a rhwym dy sandalau. 
Ac felly y gwnaeth efe. Yna y 
dywedodd, Bwrw dy wisg am danat, 
a chanlyn fi. 

9 Ac efe a acth allan, ac a'i can- 


lynodd ef: ac ni's gwybu mai gwir 


oedd y peth a wnaethid gau yr 
angel; eithr yr oedd yn tybied mai 
gweled gweledigaeth yr oedd. 

10 Ac wedi myned o honynt heb 
law y gyntaf a'r ail wyliadwriaeth, 
hwy a ddaethant i'r porth haiarn yr 
hwn sydd yn arwain i'r ddinas, yr 
hwn a ymagorodd iddynt o'i waith ei 
hun: ac wedi eu myned allan, hwy 
a aethant ar hŷd un heol; ac yn 
ebrwydd yr angel a aeth vmaith oddi 
wrtho. 

11 A Phedr, wedi dyfod atto ei 
hun, a ddywedodd, Yn awr y gwn 
yn wir anfon o'r Arglwydd ei angel, 
a'm gwared i allan o law Herod, ac 
oddì wrth holl ddisgwyliad pobl yr 
Iuddewon. 

12 Ac wedi iddo gymmeryd 
pwyll, efe a ddaeth i dŷ Mair mam 
oan, yr hwn oedd a'i gyfenw Marc, 
lle yr oedd llawer wedi ymgasglu, 
ac yn gweddïo. 

13 Ac fel yr oedd Pedr yn curo 
drws y porth, morwyn a ddaeth i 
ymwrandaw, a'i henw Rhode. 

i4 A phan adnabu hi lais Pedr, 
nid agorodd hi y porth gan lawen- 
ydd; eithr hi a redodd i mewn, ac 
aîynegodd fod Pedr yn sefyll o flaen 
y porth. 

15. Hwythau a ddywedasant 
wrthi, Yr wyt ti yn ynfydu. Hithau a 
daerodd mai felly yr oedd. Eithrhwy 
a ddywedasant, Ei augel eî ydyw. 

16 A Phedr a barhaodd yn cnro: 
ac wedi iddynt agori, hwy a'i gwel- 
sant ef, ac a synnasant. 

17 Ac efe a amneidiodd arnynt â 

G4 


ACTAU YR APOSTOLION, XIH. 


llaw i dewi, ac a adroddodd iddynt 
pa wedd y dygasai yr Arglwydd ef 
allan o'r carchar : ac efe a ddywed- 
odd, Mynegwch y pethau hyn ì 
Iago, ac i'r brodyr. Ac efe a ym- 
adawodd, ac a aeth i le arall. 

18 Ac wedi ei myned hi yn ddydd, 
yr oedd trallod nid bychan ym 
mhlith y milwŷr, pa beth a ddaethai 
o Pedr. 

19 Eithr Herod, pan ei ceisiodd 
ef, ac heb ei gael, a holodd y 
ceidwaid, ac a orchymynodd eu 
cymmeryd hwy ymaith. Yntau a 
aeth i wared o Iudea i Casarea, ac 
a arhosodd yno. 

20 dj Eithr Herod oedd yn llidiog 
iawn yn erbyn gwŷr Tyrus a Sidon : 
a hwy a ddaethant yn gyttân atto ; 
ac wedi ynnill Blastus, yr hwn oedd 
ystafellydd y brenhin, hwy a ddeis- 
yfiasant dangnefedd; am fod eu 
gwlâdshwynt yn cael ei chynhaliaeth 
o wlâd y brenhin. 

21 Ac ar ddydd nodedig, Herod, 
gwedi gwisgo dillad brenhinol, a 
eisteddodd ar orsedd-faingc, ac a 
areithiodd wrthynt. 

29 A'r bobl a roes floedd, Llefer- 
ydd Duw, ac nid dyn ydyw. 

93 Ac allan o law y tarawodd 
angel yr Arglwydd ef, am na roisai 
y gogonianti Dduw : a chan bryfed 
yn ei ysu, efe a drengodd. 

94. 4] A gair Duw a gynnyddodd 
ac a amlhaodd. 

95 A Barnabas a Saul, wedi 
cyflawni. eu gweinidogaeth, a ddy- 
chwelasant-o Ierusalem, gan gym- 
meryd gyd â hwynt Ioan hefyd, yr 
hwn a gyfenwid Marc. 

PEN XIII. 
1. Dewis Paul a Barnabas i fynd at y Cen- 
hedloedd, 7 Sergius Paulus, ac Elymas 
y swynwr, 4 Paul yn pregethu yn An- 
tiochia mai Iesu yw Crist, 42 Y Cenhedl- 
oedd ym credu; 45 yr luddewon yn 
wrthwynebu, ac yn cablu: 46 Paula 
Barnabas, ar hynny, yn troi at y Cenhedl- 
pd 48 Y rhai a drefnesid i fywyd, yn 
credu. 
Y R oedd hefyd yn yr eglwys 
ydoedd yn Antiochia, rai 
prophwydi ac athrawon: Barnabas, 
a Simeon, y» hwn a elwid Niger, a 
Iucius o Cyrene, a Manaên brawd- 
maeth Herod y tetrarch, a Saul. 


172 


2 Ac fel yr oeddynt hwy yn 
gwasanaethu yr Arglwydd, ac yn 
ymprydio, dywedodd yr Yspryd 
Glân, Neillduwch i mi Barnabas a 
Saul, i'r gwaith y gelwais hwynt 
iddo. 

3 Yna wedi iddynt ymprydio, a 
gweddïo, a dodi eu dwylaw arnynt, 
hwy a'u gollyngasant ymaith, 

4 8] A hwythau, wedi eu danfon 
ymaith gan yr Yspryd Glân, a 
ddaethant i Seleucia ; ac oddi yno a 
fordwyasant i Cyprus. 

5 A phan oeddynt yn Salamis, 
hwy a bregethasant air Duw yn 
synagogau yr Iuddewon: ac yr 
oedd hefyd ganddynt Ioan yn 
weinidog. 

6 Ac wedi iddynt dramwy trwy 
yr ynys hyd Paphus, hwy a gawsant 
ryw swynwr, gau-brophwyd o Iudd- 
ew, a'i enw Bariesu ; 

7 Yr hwn oedd gyd â'r rhaglaw, 
Sergius Paulus, gwr call: hwn, wedi 
galw atto Barnabas a Saul, a ddeis- 
yfiodd gael clywed gair Duw. 

8 Eithr Elymas y swynwr (canys 
felly y cyfieithir ei enw ef) a'u 
gwrthwynebodd hwynt, gan geisio 
gwyrdrôi y rhaglaw oddi wrth y 
ffydd. 

9. Yna Saul (yr hwn hefyd a elwir 
Paul) yn llawn o'r Yspryd Glân, a 
edrychodd yn grafî amo ef, 

10 Ac a ddywedodd, O gyflawn 
o bob twyll a phob ysgelerder, tydi 
mab diafol, a gelyn pob cyfiawnder, 
oni pheidi di â gwyro uniawn ffyrdd 
yr Arglwydd? 

11 Ac yn awr wele, y mae llaw 
yr Arglwydd arnat ti, a thi a fyddi 
ddall heb weled yr haul dros amser. 
Ac yn ddïattreg y syrthiodd arno 
niwlen a thywyllwch ; ac eîe a aeth 
oddi amgylch gan geisio rhai i'w 
arwain erbyn ei law. 

12 Yna y rhaglaw, pan welodd yr 
hyn a wnaethid, a gredodd, gan 
ryfeddu wrth ddysgeidiaeth yr Ar- 
glwydd. 

13 A Phaul a'r rhai oedd gyd ag 
ef a aethant ymaith o Paphus, ac a 
ddaethanti Perga gm Ptghylia 
eithr Ioan a ymadawodd oddi wrth- 
ynt, ac a ddychwelodd i Ierusalem. 


ACTAU YR APOSTOLION, XIII. 


14 $] Eithr hwynt-hwy, wedi 
ymado o Perga, a ddaethant i An- 
tìochia yn Pisidia, ac a aethant i 
mewni'r synagog ar y dydd sabbath, 
ac a eisteddasant. 

15 Ac ar ol darllen y gyfraith a'r 
prophwydi, llywodraethwŷr y syna- 
gog a anfonasant attynt, gan ddy- 
wedyd, Ha wŷr frodyr, od oes 
gennych air o gynghor i'r bobl, 
traethwch. 

16 Yna y cyfododd Paul i fynu, 
a chan amneidio â'i law am osteg, a 

' ddywedodd, O wŷr o Israel, a'r rhai 
ydych yn ofni Duw, gwrandêwch. 

17 Duw y bobl hyn Israel a ethol- 
odd ein tadau ni, ac a ddyrchafodd 
y bobl pan oeddynt yn ymdeithio 
y'ngwlâd yr Aipht, ac â braich uchel 
y dug efe hwynt oddi yno allan. 

18 Ac ynghŷlch deugain mlynedd 
o amser y goddefodd efe eu harferion 
hwynt yn yr anialwch. 

19 Ac wedi iddo ddinystrio saith 
genedl yn nhir Canaan, â choelbren 
y parthodd efe dir 


iddynt hwy. 


26 Ha wŷr frodyr, plant o genedl 
Abraham, a'r rhai yn eich plith sydd 
yn ofni Duw, i chwi y danfonwyd 
gair yr iachawdwriaeth hon. 

297 Canys y rhai oedd yn pres- 
wylio yn Ierusalem, a'u tywysogion, 
heb adnabod hwn, a lleferydd y 
prophwydi y rhai a ddarllenid bob 
sabbath, gan ei farnu ef, a'u cyflawn- 
asant. 

28 Ac er na chawsam ynddo ddim 
achos angau, hwy a ddymunasant 
ar Pilat ei ladd ef. 

99 Ac wedi iddynt gwblhâu pob 
peth a'r a ysgrifenasid am dano ef, 
hwya'i disgynasant ef oddi ar y pren, 
ac a'i dodasant mewn bedd. 

30 Eithr Duw a'i cyfododd eî oddi 
wrth y meirw. 

31 Yr hwn a welwyd dros ddydd- 
iau lawer gv írhai a ddaethant 


ì fynu gyd ' Galilea i Ierusa- 
lem, v—- | lystion ìddo wrth 
y ho Xx, 


«ym ni yn efangylu 


y rhai hyny ant RooÍâcwid a wnaed i'r tadau, 


. 1 Dduw gyflawni hwn i ni eu 


20 Ac wedi y pethau hyn,|N STREE'mwy, ganiddo,adgyfodi'rlesu: 


yspaid ynghŷlch pedwar cantat - 
mlynedd a deugain, efe a ro& 


8:33 Meris ag yr ysgrifenwyd yn 


ot ',! psalm, Fy Mab i ydwyt ti; 


îarnwŷr iddynt, hyd Samuel y gam o ldyw a'th genhedlais. 
phwyd. “- 96 cm iddo ei gyfodi ef o'r 
21 Ac ar ol hynny y dymunasant meirw, “i ddychwelyd mwy í 


gael brenhin: ac fe a roddes Duw 
iddynt Saul fab Cis, gwr o lwyth 
Beniamin, ddeugain mlynedd. 

29 Ac wedi ei ddiswyddo ef, y 
cyfododd efe Ddafydd yn frenhin 
iddynt; am yr hwn y tystiolaethodd, 
ac y dywedodd, Cefais Ddafydd fab 
Iesse, gwr yn ol fy nghalon, yr hwn 
a gyflawna fy holl ewyllys. 

23 O had hwn, Duw, yn ol ei 
addewid, a gyfododd i Israel yr 
Iachawdwr Iesu ; 

24 Gwedi i Ioan rag-bregethu o 
flaen ei ddyfodiad ef imewn, fedydd 
edifeirwch i holl bobl Israel. 

25 Ac fel yr oedd Ioan yn 
cyflawni ei redfa, efe a ddywedodd, 
Pwy yr ydych chwi yn tybied fy 
modi? Nid myfi yw efe: eithr 
wele, y mae yn dyfod ar fy ol i, yr 
hwn nid wyf yn deilwng ì ddattod 
esgidiau ei draed. 

173 


lygredigaeth, y dywedodd fel hyn ; 
Rhoddaf i chwi sicr drugareddau 
Dafydd. 

35 Ac am hynny y mae yn dy- 
wedyd mewn psalm arall, Ni-aaewi 
i'th Sanct weled llygredigaeth, 

36 Canys Dafydd, wedi iddo 
wasanaethu ei genhedlaeth ei hun 
trwy ewyllys Duw, a hunodd, ac a 
ddodwyd at ei dadau, ac a welodd 
lygredigaeth : 

37 Eithr yr hwn a gyfododd 
Duw, ni welodd lygredigaeth. 

38 6] Am hynny bydded hyspys 
i chwi, ha wŷr frodyr, mai trwy 
hwn yr ydys yn pregethu i chwi 
faddeuant pechodau: 

39 A thrwy hwn y cyfiawnhêir 
pob un sydd yn credu, oddi wrth yr 
holl bethau, y rhai ni allech trwy 
gyfraith Moses gael eich cyfiawnhau 
oddi myn ] 


ACTAU YR APOSTOLION, XIV. 


40 Gwyliwch gan hynny na ddêl 
amoch y peth a ddywedwyd yn y 
prophwydi ; 

41 Edrychwch, O ddirmygwŷr, a 
rhyîeddwch, a diflennwch: canys 
yr wyf yn gwneuthur gweithred yn 
eich dyddiau, gwaith nì chredwch 
ddim, er i neb ei ddangos i chwi. 

42 A phan aeth yr Iuddewon 
allan o'r synagog, y Cenhedloedd a 
attolygasant gael pregethu y geiriau 
hyn iddynt y sabbaih nesaf. 

43 Ac wedi gollwng y gynnull- 
eidfa, llawer o'r Iuddewon ac o'r 
proselytiaid crefyddol a ganlynasant 
Panl a Barnabas ; y rhai can lafaru 
wrthynt, a gynghorasant iddynt aros 
y'ngrâs Duw. 

44 6] A'r sabbath nesaf yr holl 
ddinas agos a ddaeth ynghŷd i 
wrandaw gair Duw. 

45 Eithr yr Iuddewon, pan wel- 
sant y torîeydd, a lânwyd o gynfig- 
en, aca ddywedasant yn erbyn y 
pethau a ddywedid gan Paul, gan 
wrth-ddywedyd a chablu, 

46 Yna Pauì a Barnabas a aethant 
yn hŷ, ac a ddywedasaut, Rhaid 
oedd llafaru gair Duw wrthych chwi 
yn gyntaf: eithr o herwydd eich 
bod yn ei wrthod, ac yn eich barnu 
eich hunain yn annheilwng o fywyd 
1ragywyddol, wele, yr ydym yn troi 
at y Cenhedloedd. 

47 Canys felly y gorchymynodd 


y: Arglwydd i ni, gan ddywedyd, Mi | 


a'th osodais di yn oleuni i'r Cenhedl- 
oedd, i fod o honot yn iachawdwr- 
iaeth hyd eithaî y ddaear. 

48 Â'r Cenhedloedd pan glyw- 
sant, a fu lawen ganddynt, ac a 
ogoneddasant air yr Arglwydd: a 
chynnifer ag oedd wedi eu hor- 
deinio ìi fywyd tragywyddol, a gred- 
asant. 

49 A gair yr Arglwydd a danwyd 
trwy yr holl wlad. 

50 A'r Iuddewon a annogasant y 
gwragedd crefyddol ac anrhydedd- 
us, a phennaethiaid y ddinas, ac 
a godasant erlid yn erbyn Paul a 
Barnabas, ac a'u bwriasant hwy 
allan o'u terfynau. 

31 Eithr hwy a ysgydwasant y 
llwch oddi wrth eu traed yn eu 

i74 


herbyn hwynt, ac a ddaethant i 

Iconium. 

52 A'r disgyblion a gyflawnwyd 
o lawenydd, ac o'r Yspryd Glan. 

PEN. XIV. 

1 Eriid Paul u Barnabas allan o fconium., & 
Paul yn iachâu y cloff efrydd yn Lystra : 
ac ar ywi y bobl yn tybied mai duwiau 
oeddynt hwy. 19 Llabyddio Paul. 9; 
Hwynthwy yn myned trwy in yd o eg- 
lwysi, gan gadarnhâu y disygblion yn y 
Jfydd, ac mewn dïoddefgarwch: 96 ac 
wedi dychwelyd i Antiochia, yn mynegi 
yno beth a wnaethai Duw trwyddynt hwy. 

*$. DIGWYDDODD yn Iconium 

iddynt fyned ynghŷd i syna- 
gog yr Iuddewon, a-llafaru felly, 
fel y credodd llïaws mawr o'r Iudd- 
ewon ac o'r Groegwŷr hefyd. | 

2 Ond yr Iuddewon anghredadwy 
a gyffroisant feddyliau y Cenhedl- 
oedd, ac a'u gwnaethant yn ddrwg 
yn erbyn y brodyr. 

3 Am hynny hwy a arhosasant 
yno amser mawr, gan îod yn hŷ yn 
yr Arglwydd, yr hwn oedd yn dwyn 
tystiolaeth i air ei ras, ac yn cen- 
hadu gwneuthur arwyddion a rhy- 
feddodau trwy eu dwylaw hwynt. 

4 Eithr llïaws y ddinas a rann- 
wyd: a rhai oedd gyd â'r Iuddew- 
on, a rhai gyd â'r apostolion. 

5 A phan wnaethpwyd rhuthr 
gan y Cenhedloedd a'r Iuddewon, 
ynghŷd â'u llywodraethwŷr, i'w 
hamherchi hwy, ac i'w llabyddio, 

6 Hwythau a ddeallasant hyn, ac 
a ffoisant i Lystra a Derbe, dinas- 
oedd o Lycaonia, ac i'r wlâd oddi 
amgylch : 

? Ac yno y buant yn eîangylu. 

8 6] Ac yr oedd gwr yn eistedd 
yn Lystra yn ddiîfrwyth ei draed, 
yr hwn bvdd gloff o groth eì am, 
ac ni rodiasai eriôed. 

9 Hwn a glybu Paul yn llafaru ; 
yr hwn wrth edrych yn graîf arno, 
a gweled fod ganddo ffydd i gael 
iechyd, 

10 A ddywedodd â llef uchel, 
Saf ar dy draed yn uniawn. Ac efe 
a neidiodd i fynu ac a rodiodd. 

It A phan welodd y bobloedd 
y peth a wnaethai Paul, hwy a god- 
asant eu llef, gan ddywedyd yn 
iaith Lycaonia, Y duwiau yn rhith 
dynion a ddisgynasant attom. 


ACTAU YR APOSTOLION, XV. 


12 A hwy a alwasant Barnabas, 
yn Iupiter ; a Phaul, yn Mercurius, 
oblegyd efe oedd yr ymadroddwr 
pennaf. 

13 Yna offeiriad Iupiter, yr hwn 
oedd o flaen eu dinas, a ddug deirw 
a garlantau i'r pyrth, ac a tfynnasai 
gyd â'r bobl aberthu. 

14 Â'r apostolion Barnabas a 
Phaul, pan glywsant hynny, a rwyg- 
asant eu dillad, ac a neidiasant ym 
mhlith y bobl, gan lefain, 

15 A dywedyd, Ha wŷr, paham 
y gwnewch chwi y pethau hyn? 


dynion hefyd ydym ninnau yn gor-. 


fod goddef fel chwithau, ac yn 
pregethu i chwi, ar i chwi droi oddi 
wrth y pethau gweigion yma at 
Dduw byw, yr hwn a wnaeth nef a 
daear, a'r môr, a'r holl bethau sydd 
ynddynt : 

i6 Yr hwn yn yr oesoedd gynt a 
oddeîodd i'r holl genhedloedd fyn- 
ed yn eu ffyrdd eu hunain. 

17 Er hynny ni adawodd efe mo 
hono ei hun yn ddidyst, gan wneu- 
thur daioni, a rhoddi gwlaw o'r 

; nefoedd i ni, a thymhorau ffrwyth- 
lon, a llenwi ein calonnau ni â 
lluniaeth ac â llawenydd. 

18 Ac er dywedyd y pethau hyn, 
braidd yr attaliasant y bobl rhag 
aberthu iddynt. 

19 6] A daeth yno Iuddewon o 
Antiochia ac Iconium, a hwy a ber- 
swadiasant y bobl ; ac wedillabyddio 
Paul, a'i llusgasant ef allan o'r 
ddinas, gan dybied ei fod eî wedi 
marw. 

20 Ac fel yr oedd y disgyblion 
yn sefyll o'i amgylch, efe a gyf- 
ododd, ac a aeth i'r ddinas: a 
thrannoeth efe a aeth allan, efe a 
Barnabas, i Dderbe. 

21 Ac wedi iddynt bregethu yr 
efengyl i'r ddinas honno, ac ynnill 
llawer o ddisgyblion, hwy a ddy- 
chwelasant i Lystra, ac Iconium, ac 
Antiochia, 

22 Gan gadarnhâu eneidiau y 
disgyblion, a'u cynghori i aros yn y 
ffydd, ac mai trwy lawer o orthrym- 
derau y mae yn rhaid ìi ni fyned i 
deyrnas Duw. € 

23 Ae wedi ordeinio iddynt 

- 15 


henuriaid ymmhob eglwys, a gwedd- 

To gyd ag ymprydiau, hwy a'u 

gorchymynasant hwynt i'r Arg- 

lwydd, yr hwn y credasent ynddo. 

24. Ac wedi iddynt dramwy trwy 
Pisidia, hwy a ddaethant i Pam- 
phylia. 

25 Ac wedi pregethu y gair yn 
Perga, hwy a ddaethant i wared 
Attalia: 

96 Ac oddi yno a fordwyasant 1 
Antiochia, o'rlle yr oeddyntwedi eu 
gorchymyn i ras Duw i 'r gorchwyl 
a gyflawnasant. 

97 Ac wedi iddynt ddyfod a 
chynnull yr eglwys ynghŷd, adrodd 
a wnaethant faint o bethau a wnae- 
thai Duw gyd â hwy, ac iddo ef 
agoryd i'r Cenhedloedd ddrws y 
fîydd. 

28 Ac yno yr arhosasant iwy dros 
hir o amser gyd â'r disgyblion. 

PEN. XV. 

1 Ymryson mawr yn cyfodi ynghŷlch yr €u- 
waediad : 6 yr apostolion yn ymgynghori 
ynghjlch hynny; 99 ac yn anfon eu 
meddwl trwy lythyrau at yr eglwysi. 
36 Paul a Barnabas, wedi bwriadu myned 
i ymweled â'r brodyr, yn ymrufaelio, ac 
yn ymadael â'u gilydd. 

AFU wedi dyfod i wared -o 

Iudea, a ddysgasant y brodyr> 
gun ddywedyd, Onid enwaedir chwi 
yn ol defod Moses, ni ellwch fod yn 
gadwedig. | 

2 A phan ydoedd ymryson a 
dadleu nid bychan gan Paul a Bar- 
nabas yn eu herbyn, hwy a ordein- 
iasant fyned o Paul a Barnabas, a 
rhai eraill o honynt, i fynu i Ieru- 
salem, at yr apostolion a'r henuriaid, 
ynghŷlch y cwestiwn yma. 

3 Ac wedi eu hebrwng gan yr 
eglwys, hwy a dramwyasant trwy 
Phenice a Samaria, gan fynegi 
troad y Cenhedloedd. A hwy a 
barasant lawenydd mawr i 'r brodyr 
oll. 

4 Ac wedi eu dyfod hwy i Ieru- 
salem, hwy a dderbyniwyd gan yr 
eglwys, a chan yr apostolion, a chan 
yr henuriaid ; a hwy a fynegasant 
yr holl bethau a wnaethai Duw gyd 
â hwynt. 

5 Eithr cyfododd rhai o sect y 
Phariseaid, y rhai oedd yn credu, 

G6 


ACTAU YR APOSTOLION, XV. 


gan ddywedyd, Mai rhaid iddynt eu 
henwaedu, a gorchymyn cadw deddf 
Moses, 

6 4] A'r apostolion a'r henuriaid 
a ddaethant ynghŷd i edrych am y 
matter yma. 

7 Ac wedi bod ymddadleu mawr, 
cyfododd Pedr ac a ddywedodd 
wrthynt, Ha wŷr frodyr, chwi a 
wyddoch ddarfod i Dduw er ys talm 
0 amser yn ein plith ni fy ethol i, 
i gael o'r Cenhedloedd trwy fy 
ngenau i glywed gair yr efengyl, a 
chredu. 

8. A Duw, adnabyddwr calonnau, 
a ddug dystiolaeth iddynt, gan roddi 
iddynt yr Yspryd Glân, megis ag i 
ninnau : 

9 Ac ni wnaeth efe ddim gwahan- 
iaeth rhyngom ni a hwynt, gan buro 
eu calonnau hwy trwy ffydd. 

10 Yn awr gan hynny paham yr 
ydych chwi yn temtio Duw, i ddodi 
iau ar warrau y disgyblion, yr hon 
nid allai ein tadau ni na ninnau eu 
dwyn? Ŷ 

11 Eithr trwy ras yr Arglwydd 
Iesu Grist, yr ydym ni yn credu ein 
bod yn gadwedig, yr un modd a 
hwythau. 

12 47 A'r holl lïaws a ddistawodd, 
ac a wrandawodd ar Barnabas a 
Plaul, yn mynegi pa arwyddion a 
rhyfeddodau eu mainf a wnaethai 
Duw ym mhlith y Cenhedloedd 
trwyddynt hwy. 

13 €] Ac wedi iddynt ddistewi, 
attebodd Iazo, gan ddywedyd, Ha 
wŷr frodyr, gwrandêwch arnaf fi. 

, 14 Simeon a fynegodd pa wedd 
yr ymwelodd Duw ar y cyntaf i 
gymmeryd o'r Cenhedloedd bobl 
i'w enw. 

15 Acâ hyn y cyltuna geiriau y 
prophwydi ; megis y mae yn ysgrif- 
enedig, 

16 Ar ol hyn y dychwelaf, ac yr 
adeiladaf drachefn debernacl Da- 
fydd, yr hwn sydd wedi syrthio: a'i 
fylchau ef a adeiladaf drachefn, ac 
a'i cyfodaf eilchwyl ; 

' 17 Fel y byddo i hyn a weddiller 
o ddynion geisio yr Arglwydd, ac i'r 
holl Genhedloedd, y rhai y gelwir fy 
enw i arnynt, meÌd yr Arglwydd. 

176 


yr hwn sydd yn gwneuthur yr holì 
bethau hyn. 

18 Hyspys i Dduw yw ei weith- 
redoedd oll eriôed. 

19 O herwydd paham fy marn i 
yw; na flinom y rhai o'r Cenhedloedd 
a droisant at Dduw : 

20 Eithr ysgrifenu o honom ni 
attynt, ar ymgadw o honynt oddi 
wrth halogrwydd delwau, a godineb, 
ac oddi wrth y peth a dagwyd, ac 
oddi wrth waed. 

21 Canys y mae ìi Moses ym mhob 
dinas, er yr hen amseroedd, rai a'i 
pregetliant ef, gan fod yn ei ddarllen 
yn y synagogau bob sabbath. 

42 Yna y gwelwyd yn dda gan 
yr apostolion a'r henuriaid, ynghŷd 
â'r holl eglwys, anfon gwŷr etholedig 
o honynt eu hunain, i Antiochia, gyd 
â Phaul a Barnabas; sef Iudas a 
gyfenwir Barsabas, a Silas, gwŷr 
rhagorol ym mhlith y brodyr ; 

23 A hwy a ysgrifenasant gyd â 
hwynt fel hyn; Yr apostolion, a'r 
henuriaid, a'r brodyr, at y brodyr y 
rhai sy o'r Cenhedloedd yn Anti- 
ochia, a Syria, a Cilicia, yn anfon 
annerch. 

24 Yn gymmaint a chlywed o 
honom ni, i rai a aethant allan oddi 
wrthym ni eich trallodi chwi â 
geiriau, gan ddymchwelyd eich 
eneidiau chwi, a dywedyd fod yn 
rhaid enwaedu arnoch, a chadw y 
ddeddî ; i'r rhai ni roìsem ni gyfryw 
orchymyn : 

95 Ni a welsom yn dda, wedi i ni 
ymgynnull yn gyttîn, anfon gwŷr 
etholedig attoch, gyd â'n hanwylyd 
Barnabas a Phaul ; 

26 Gwŷr a roisant eu heneidiau 
dros enw ein Harglwydd nì Iesu 


| Grist. 


27 Ni a anfonasom gan hynny 
Iudas a Silas; a hwythau ar air a 
fynegant i chwi yr un pethau. 

98 Canys gwelwyd yn dda gan yr 
Yspryd Glân, a chennym ninnau, na 
ddodid arnoch faich ychwaneg nâ'r 
pethau angenrheidiol hyn : 

29 Bod i chwi ymgadw oddi 
wrth yr hyn a aberthwyd i enlynod, 
a gwaed, ac oddi wrth y peth a 
dagwyd, ac oddi wrth odineb : oddi 


ACTAU YR APOSTOLION, XVI. 


wrth yr hyn bethau os ymgedwch, 

da y gwnewch. Byddwch iach. 

30 Felly wedi eu gollwng hwynt 
ymaith, hwya ddaethanti Antiochia: 
ac wedi cynnull y llïaws ynghŷd, 
hwy a roisant y llythyr. 

31 Ac wedi iddynt ei ddarllen, 
llawenychu a wnaethant am y di- 
ddanwch. 

32 Iudas hefyd a Silas, a hwythau 
yn brophwydi, trwy lawer o ymad- 
rodd a dditldanasant y brodyr, ac a'u 
cadarnhasant. 

33 Ac wedi iddynt aros yno dros 
amser, hwy a ollyngwyd ymaith 
mewn heddwch, gan y brodyr, at yr 
apostolion. 

34 Eithr gwelodd Silas yn dda 
aros yno. 

35 A Phaul a Barnabas a_ arhos- 
asant yn Antiochia, gan ddysgu ac 
eîangylu gair yr Arglwydd, gyd â 
llawer eraill hefyd. 

36 Ac wedi rhai dyddiau, 
dywedodd Paul wrth Barnabas, 
Dychwelwn ac ymwelwn â'n brod- 
yr, ym mhob dinas y pregethasom 
air yr Arglwydd ynddynt, î weled pa 
' fodd y maent hwy. 

37 A Barnabas a gynghorodd 
gymmeryd gyd â hwynt Ioan, yr 
hwn a gyfenwid Marc. 

38 Ond ni welai Paul yn addas 
gymmeryd hwnnw gyd â hwynt, yr 
hwn a dynnasai oddi wrthynt o 
Pamphylia, ac nid aethai gyd â 
hwynt i'r gwaith. 

39 A bu gymmaint cynnwrf 
rhyngddynt, îel yr ymadawsant oddi 
wrth eu gilydd; ac y cymmerth 
Barnabas Marc gyd ag ef, ac y 
mordwyodd i Cyprus: 

40 Eithr Paul a ddewisodd Silas, 
ac a aeth ymaith, wedi ei orchymyn 
i ras Duw gan y brodyr. 

41 Ac efea dramwyodd trwy Syria 
a Cilicia, gan gadarnhau yr eglwys). 

| PEN. XVI. 

1 Paul, wedi enwaedu ar Timothêus, 7 ac 
wedi eì alw gan yr Yspryd, 14 yn troi 
Lydia: 16 yn bwrw allan yspryd dew- 
amaeth; 19 ac am hynny Silas ac yntau 
yn cael eu fflangellu, a'u carcharu: 26 
egoryd drysau y carchar : 31 troi ceidwad 
y carchar, 37 a'u gwaredu hwythau. 

MW y daeth eïe i Dderbe ac i 
. Lystra. Ac wele, yr oedd 

77 


yno ryw ddisgybl, a'i enw Timothêus, 
mab i ryw wraig yr hon oedd 
ITuddewes, ac yn credu ; a'i dad oedd 
Roegwr: 

2 Yr hwn oedd yn cael gair da 
gan y brodyr oedd yn Lystra, ac 
yn Iconium. 

3 Paul a fynnai i hwn fyned 
allan gyd ag eî ; ac efe a'i cymmerth 
ac a'i henwaedodd ef, o achos yr 
Iuddewon oedd yn y lleoedd hynny : 
canys hwy-a wyddent bawb mai 
Groegwr oedd ei dad ef. 

4 Ac fel yr oeddynt yn ymdaith 
trwy y dinasoedd, hwy a roisant 
arnynt gadw y gorchymynion a 
ordeiniesid gan yr apostolion a'r 
henuriaid y rhai oedd yn Ierusalem. 

5 Ac felly yr eglwysi a gadarnha- 
wyd yn y ffydd, ac a gynnyddasant 
mewn rhifedi beunydd. 

6 Ac wedi iddynt dramwy trwy 
Phrygia, a gwlâd Galatia, a gwar- 
afun iddynt gan yr Yspryd Glân 
bregethu y gair yn Asia ; 

7 Pan ddaethant i Mysia, hwy a 
geisiasant fyned i Bithynia: ac ni 
oddefodd Yspryd yr Iesu iddynt. 

8 Ac wedi myned heibio i Mysia, 
hwy a aethant ìi wared i 'Troas. 

9 A gweledigaeth a ymddangos- 
odd i Paul liw nos: Rhyw wr o 
Macedonia a safai, ac a ddeisyfiai 
arno, aca ddywedai, Dyred drosodd 
i Macedonia, a chymmorth ni. 

10 A phan welodd efe y weledig- 
aeth, yn ebrwydd ni a geisiasom 
fyned i Macedonia ; gan gwbl-gredu 
alw o'r Arglwydd nyni i efangylu 
iddynt hwy. 

11 Am hynny, wedi myned 
ymaith o 'Troas, ni a gyrchasom yn 
uniawn i Samothracia ; a thrannoeth 
i Neapolis : 

19 Ac oddi yno i Philippi, yr 
hon sydd brif-ddinas o barth o 
Macedonia, dinas rŷdd: ac ni a 
Ïuom yn aros yn y ddinas honno 
ddyddiau rai. 

13 Ac ar y dydd sabbath ni a 
aethom allan o'r ddinas i lan afon, 
lle y byddid arferol o weddïo ; ac 
ni a eisteddasom, ac a lafarasom 
wrth y gwragedd a ddaethant yng- 
bŷd. 

G 


ACTAU YR APOSTOLION, XVI. 


14 $j A rhyw wraig a'i henw 
Lydia, un yn gwerthu porphor, o 
ddinas y 'Thyatiriaid, yr hon oedd 
yn addoli Duw, a wrandawodd ; yr 
hon yr agorodd yr Arglwydd ei 
chalon, i ddal ar y pethau a lafarid 
gan-Paul. 

15 Ac wedi ei bedyddio hi a'i 
theulu, hi a ddymunodd arnom, gan 
ddywedyd, Os barnasoch fy mod i 
yn ffyddlawn i'r Arglwydd, deuwch 
i mewn i'm tŷ, ac arhoswch yno. A 
hi a'n cymhellodd ni. 

16 8] A digwyddodd, a ni yn 
inyned i weddïo, i ryw langces, yr 
hon oedd ganddi yspryd dewiniaeth, 
gyfarîod â ni; yr hon oedd yn peri 
llawer o elw i'w meistraid, wrth 
ddywedyd dewiniaeth. 

17 Hon a ddilynodd Paul a 
ninnau, ac a lefodd, gan ddywedyd, 
Y dynion hyn ydynt weision y Duw 
goruchaf, y rhai sydd yn mynegi i 
chwi ffordd iachawdwriaeth. 

18 A hyn a wnaeth hi dros ddydd- 
iau lawer. Eithr Paul yn flin 
ganddo, a drodd, ac a ddywedodd 
wrth yr yspryd, Yr ydwyf yn gor- 
ehymyn i ti, yn enw Iesu Grist, 
îyned allan o honi. Ac efe a aeth 
allan yr awr honno. 

19 $j A phan welodd ei meistraid 
hi fyned gobaith eu helw hwynt 
ymaith, hwy a ddaliasant Paul a 
Silas, ac a'u llusgasant hwy i'r farch- 
nadfa, at y llywodraethwŷr ; 

90 Ac a'u dygasant hwy at y 
swyddogion, ac a ddywedasant, Y 
mae y dynion hyn, y rhai ydynt 
Iuddewon, yn llwyr-gythryblio ein 
dinas ni, 

91 Ac yn dysgu defodau y rhai 
nid ydyw rŷdd i ni eu derbyn, na'u 
gwneuthur, yrhai ydym Rufeinwŷr. 

92 A'r dyrfa a safodd i fynu 
ynghŷd yn eu herbyn hwy; a'r 
swyddogion, gan rwygo eu dillad, 
a orchymynasant eu.curo hwy â 
gwìail. 

23 Ac wedi rhoddi gwïalennodiau 
lawer iddynt, hwy a'u taflasant i 
garchar; gan orchymyn i geidwad 
y carchar eu cadw hwy yn ddïogel. 

24 Yr hwn, wedi derbyn y cyfryw 
orchymyn, a'u bwriodd hwy i'r car- 

178 


char nesaf i mewn, ac a wnaeth eu 
traed hwy yn sicr yn y cyffion. 

25 $] Ac ar hanner nos Paul a 
Silas oedd yn gweddïo, ac yn canu 
mawl i Dduw: a'r carcharorion a'u 
clywsant hwy. 

26 Ac yn ddisymmwth y bu daear- 
gryn mawr, hyd oni siglwyd seiliau 
y carchar: ac yn ebrwydd yr holl 
ddrysau a agorwyd, a_ rhwymau 
pawb a aethant yn rhyddion. 

27 A phan ddeîfrôdd ceidwad y 
carchar, a chanfod drysau y carchar 
yn agored, eîe a dynnodd ei gleddyf, 
ac a amcanodd ei ladd ei hun ; gan 
dybied ffoi o'r carcharorion ymaith. 

28 Eithr Paul a lefodd â llef 
uchel, gan ddywedyd, Na wna i ti 
dy hun ddim niwed; canys yr 
ydym ni yma oll. 

29 Ac wedi galw am oleu, efe a 
ruthrodd i mewn, ac yn ddychryn- 
edig efe a syrthiodd i lawr ger bron 
Paul a Silas, 

30 Ac a'u dug hwynt allan, ac a 
ddywedodd, O feistraid, beth sydd 
raid i mi ei wneuthur, fel y byddwyf 
gadwedig? 

31 A hwy a ddywedasant, Cred 
yn yr Arglwydd Iesu Grist, a chad- 
wedig fyddi, ti a'th deulu. 

32 A hwy a draethasant iddo air 
yr Arglwydd, ac i bawb oedd yn ei 
dŷ ef. 

33 Ac efe a'u cymmerth hwy yr 
awr honno o'r nos, ac a olchodd eu 
briwiau; ac efe a fedyddiwyd, a'r 
eiddo oll, yn y man. 

34. Ac wedi iddo eu dwyn hwynt 
i'w dŷ, efe a osododd fwyd ger eu 
bron hwy, ac a fu lawen, gan gredu 
i Dduw, efe a'i holl deulu. 

35 A phan aeth hi yn ddydd, y 
swyddogion a anfonasant y ceisiaid, 
gan ddywedyd, Gollwng ymaith y 
dynion hynny. h 

36 A cheidwad y carchar a fyneg- 
odd y geiriau hyn wrth Paul, Y 
swyddogion a anfonasant i'ch goll- 
wng chwi ymaith : yn awr gan hynny 
cerddwch ymaith; ewch mewn 
heddwch. ' u - 

37 Eithr Paul a ddywedodd 
wrthynt, Wedi iddynt ein curo yn 
gyhoedd heb ein u, a ninnau 


ACTAU YR APOSTOLION, XVII. 


yn Rliufeinwŷr, hwy a'n bwriasant 
ni i garchar; ac yn awr a ydynt 
hwy yn ein bwrw ni allan yn ddir- 
gel? nid felly; ond deuant hwy eu 
hunain, a dygant ni allan. 

38 A'r ceisiaid a fynegasant y 
geiriau hyn i'r swyddogion.' A hwy 
a ofnasant, pan glywsant mai Rhuf- 
einiaid oeddynt. 

39 A hwy a ddaethant ac a attol- 
ygasant arnynt, ac a'u dygasant 
allan, ac a ddeisyfiasant arnynt fyn- 
ed allan o'r ddinas. 

40 Ac wedi myned allan o'r 
carchar, hwy a aethant i mewn at 
Lydia: ac wedi gweled y brodyr, 
hwy a'u cysurasant, ac a ymadaw- 
sant. 

PEN. XVII. 


1 Paul yn pregethu yn Thessalonica: 4 lley 
mae rhaì yn credu, ac eraill yn ei erlid ed 
10 Ei anfon ef ì Berea, ac yntau yn 
pregethu yno; 13 ac wedi ei erlid yn 
Thessalonica, 15 yn dyfod i Athen; ac yno 
yn ymresymmu, ac yn pregethu iddynt 
hwy y Duw byw, yr hwn nîd adwaenent : 
$4 ac wrth hynny bagad yn troi at Grist. 


Gwi! iddynt dramwy trwy 
Amphipolis ac  Apôlonia, 
hwy a ddaethant i 'Thessalonica, lle 
yr oedd synagog i'r Iuddewon. 

2 A Phaul, yn ol ei arfer, a aeth 
i mewn attynt, a thros dri sabbath a 
ymresymmodd â hwynt, allan o'r 
ysgrythyrau, 

3 Gan egluro a dodi ger eu 
bronnau, mai rhaid oedd i Grist 
ddïoddef, a chyfodi oddi wrth y 
meirw: ac mai hwn yw y Crist 
Iesu, yr hwn yr wyf fi yn ei bre- 
gethu i chwi. 

4 A rhai o honynta gredasant, ac 
a ymwasgasant â Phaul a Silas, ac 
o'r Groegwŷr creîyddol lïaws mawr, 
ac o'r gwragedd pennaf nid ychyd- 
ig. 

5 Eithr y Iuddewon y rhai oedd 
heb gredu, gan gynfigennu, a gym- 
merasant attynt ryw ddynion drwg 
o grwydriaid ; ac wedi casglu tyrîa, 
hwy a wnaethant gyffro yn y ddinas, 
ac a osodasant ar dŷ Iason, ac a 
zeisiasant eu dwyn hwynt allan aty 
bobl. 

6 A phan na chawsant hwynt, 
'hwy a Ìusgasant Iason, a rhai o'r 
brodyr, at bennaethiaid y ddinas, 

179 


gan lefain, Y rhai sydd yn aflonyddu 
y byd, y rhai hynny a ddaethant 
yma hefyd ; 

7 Y rhai a dderbyniodd Iason: 
ac y mae y rhai hyn oll yn gwneu- 
thur yn erbyn ordeiniadau Caesar, 
gan ddywedyd fod brenhin arall, 
sef Iesu. 

8 A hwy, a gyfîroisant y dyrîa, a 
llywodraethwŷr y ddinas hefyd, 
wrth glywed y pethau hyn. 

9 Ac wedi iddynt gael sicrwydd 
gan Iason a'r lleill, hwy a'u gollyng- 
asant hwynt ymaith. 

10 8] Â'r brodyr yn ebrwydd o 
hŷd nos a anfonasant Paul a Silas i 
Berea: y rhai wedi eu dyfod yn0,.a 
aethant i synagog yr Iuddewon. 

11 Y rhai hyn oedd foneddigeidd- 
iach nâ'r rhai oedd yn 'Thessalo- 
nica, y rhai a dderbyniasant y gair 
gyd â phob parodrwydd meddwl, 
gan chwilio beunydd yr ysgrythyrau, 
a oedd y pethau hyn felly. 

12 Felly llawer o honynt a gred- 
asant, ac o'r Groegesau parchedig, 
ac o wŷr nid ychydig. 

13 A phan wybu yr Iuddewon o 
'Thessalonica fod gair Duw yn ei 
bregethu gan Paul yn Berea hetyd. 
hwy a ddaethant yno hefyd, gan 
gyffrôi y dyrfa. 

í4 Ac yna yn ebrwydd y brodyr 
a anfonasant Paul ymaith, i fyned 
megis i'r môr : ond Silas a 'Thimo- 
thêus 2 arhosasânt yno. 

15 A chyfarwyddwŷr Paul a'i 
dygasantef hyd Athen: ac wedi der- 
byn gorchymyn at Silas a Thimo- 
thêus, ar iddynt ddyfod atto ar 
ffrwst, hwy a aethant ymaith. 

16 4] A thra yr ydoedd Paul yn 
aros am danynt yn Athen, ei yspryd 
a gynhyrfwyd ynddo, wrth weled y 
ddinas wedi ymroi i eulynod. 

17 O herwydd hynny yr ymres- 
ymmodd efe yn y synagog â'r Iudd- 
ewon, ac â'r rhai crefyddol, ac 
yn y farchnad beunydd â'r rhai a 
gyfarfyddent ag ef. 

18 Â rhai o'r philosophyddion, o'r 
Epicuriaid, ac o'r Stoiciaid, a ym- 
ddadleuasant ag eî: a rhai a ddy- 
wedasant, Beth a fynnai y siaradwr 
hwn ei ddywedyd? a rhai, Tebyg 

Gu 


ACTAU YR APOSTOLION, XVIII. 


yw eì fod ef yn mynegi duwiau 
dïeithr: am ei fod yn pregethu yr 
Iesu, a'r adgyfodiad, iddynt. 

19 A hwy aii daliasant ef, ac a'i 
dygasant i Areopagus, gan ddywed- 
yd, A allwn ni gael gwybod beth 
yw y ddysg newydd hon, a draethir 
gennyt? 

20 Oblegyd yr wyt ti yn dwyn 
rhyw bethau dieithr i'n clustiau ni : 
am hynny ni a fynnem wybod beth 
a allai y pethau hyn fod. 

91 (A'r holl Atheniaid, a'r dï- 
eithriaid, y rhaì oedd yn ymdeithio 
yno, nid oeddynt yn cymmeryd 
hamdden i ddim arall, ond i ddy- 
wedyd neu i glywed rhyw newydd.) 

29 4] Yna y safodd Paul y'nghan- 
ol Areopagus, ac a ddywedodd, Ha 
wŷr Atheniaid, mi a'ch gwelaf chwi 
ym mhob peth yn dra choel-gref- 
yddol. 

23 Canys wrth ddyfod heibio, ac 
edrych ar eich defosiynau, mi a 
gefais allor yn yr hon yr ysgrifen- 
asid, I'R DUW NID ADWAEN- 
IR. Yr hwn, gan hynny, yr ydych 
chwi heb ei adnabod, yn ei addoli, 
hwnnw yr wyf fi yn ei fynegi i chwi. 

24 Y Duw a wnaeth y byd, a 
phob peth sydd ynddo, gan ei fod 
yn Arglwydd nef a daear, nid yw 
yn trigo mewn temlau o waith dwy- 
law: 

25 Ac nid â dwylaw dynion y 
gwasanaethir ef, fel pe bai arno 
eisiau dim ; gan ei fod yn rhoddi i 
bawb fywyd, ac anadl, a phob peth 
oll. 

26 Ac efe a wnaeth o un gwaed 
bob cenedl o ddynion, i breswylio 
ar holl wyneb y ddaear, ac a ben- 
nodd yr amseroedd rhag-osodedig, 
a therfynau eu preswylîod hwynt ; 

27 Fel y ceisient yr Arglwydd, os 
gallent ymbalfalu am dano ef, a'i 
gael, er nad yw efe yn ddïau nep- 
pell oddi wrth bob un o honom : 

98 Oblegyd ynddo ef yr ydym ni 
vn byw, yn symmud, ac yn bod; 
megis y dywedodd rhai o'ch poêtau 
chwi eich hunain. Canys ei hiliog- 
aeth ef hefyd ydym ni. 

29 Gan ein bod ni gan hynny yn 
hiliogaeth Duw, ni ddylem ni dyb- 

10 


ied fod y Duwdod yn debyg i 
aur, neu arian, neu faen, o gerfiad 
celfyddyd, a dychymmyg dyn. 

30 A Duw, wedi esgeuluso am- 
seroedd yr anwybodaeth hon, sydd 
yr awrhon yn gorchymyni bob dyn 
ym mhob man edifarhâu : 

31 O herwydd iddo osod diwrnod 
yn yr hwn y barna efe y byd mewn 
cyfiawnder, trwy y a ordein- 
iodd efe; gan roddi ffydd i bawb, 
o herwydd darfod iddo ei gyfodi ef 
oddi wrth y meirw. 

32 $fj| A phan glywsant son am 
adgyfodiad y meirw, rhai a watwar- 
asant; a rhai a ddywedasant, Ni 
a'th wrandâwn drachefn am y peth 
hwn. 

33 Ac felly Paul a aeth allan o'u 
plith hwynt. 

34 Eithr rhaì gwŷr a lynasant 
wrtho, ac a gredasant: ym mhlith 
y rhai yr oedd Dionysius yr Areo- 
pagiad, a gwraig a'i henw Damaris, 
ac eraill gyd â hwynt. 

PEN. XVI. 

9 P gethu yn Corinth ir Cenhedloedd Yr 
Arglwydd yn ei gysuro ef irwy pori 
aeth. 19 Achwyn arno ef ger bron Galio 
y rhaglaw: yntau yn cael ei ollwng ym- 
aith; 18 ac wedi hynny yn tramwy o 
ddinas i ddinas, ac yn nerthu y disgybl- 
ion. 7 Apolos, wedi eì ddysgu yn jan- 
ylach gan Acwila a_Phriscila, 98 yn 
pregethu Crist gyd â nerth mawr. 

AO ol y pethau hyn, Paul a 

ymadawodd ag Athen, ac a 
ddaeth i Corinth. 

2 Ac wedì iddo gael rhyw Iudd- 
ew a'i enw Acwila, un o Pontus 
o genedl, wedi dyfod yn hwyr o'r 
Ital, a'i wraig Priscìla (am orchy- 
myn o Claudius i'r Iuddewon oll 
fyned allan o Rufain) efe a ddaeth 
attynt. 

3 Ac, o herwydd ei fod o'r un 
gelfyddyd, efe a arhoes gyd â hwynt, 
ac a weithiodd ; (canys gwneuthur- 
wŷr pebyll oeddynt wrth eu cêl- 
fyddyd.) 

4 Ac efe a ymresymmodd yn y 
synagog bob sabbath, ac a gynghor- 
odd yr Iuddewon, a'r Groegiaid, 

5 A phan ddaeth Silas a Thimo- 
thêus o Macedonia, bu gyfyng ar 
Paul yn yr yspryd, ac efe a dyst- 


ACTAU YR APOSTOLION, XVIII. 


iolaethodd i'r Iuddewon, mai Iesu 
oedd Crist. 

6 A hwythau gwedi ymosod yn 
ei erbyn, a chablu, efe a ysgydwodd 
ei ddillad, ac a ddywedodd wrth- 
ynt, Bydded eich gwaed chwi ar 
eich pennau eich hunain ; glân yd- 
wyf fi: o hyn allan mi a af at y 
Cenhedloedd. 

7 4] Ac wedi myned oddi yno, 
efe a ddaeth i dŷ un a'i enw Iustus, 
un oedd yn addoli Duw, tŷ yr hwn 
oedd yn cyffwrdd â'r synagog. 

8 A Chrispus yr arch-synagogydd 
a gredodd yn yr Arglwydd, a'i holl 
dŷ: a llawer o'r Corinthiaid, wrth 
wrandaw, a gredasant, ac a_fed- 
yddiwyd. 

9 A'r Arglwydd a ddywedodd 
wrth Paul trwy weledigaeth liw nos, 
Nac ofna ; eithr llafara, acnathaw: 

10 Canys yr wyf fi gyd â thi, ac 
ni esyd neb arnat, i wneuthur niw- 
ed i ti: o herwydd y mae i mi 
bobl lawer yn y ddinas hon. 

11 Ac efe a arhoes yno flwyddyn 
a chwe mis, yr dysgu gair Duw yn 
eu plith hwynt. 

12 4] A phan oedd Gâlio yn rhag- 
law yn Achaia, cyfododd yr Iudd- 
ewon yn unfryd yn erbyn Paul, ac 
a'i dygasant ef i'r frawdle, 

13 Gan ddywedyd, Y mae hwn 
yn annog dynion i addoli Duw yn 
erbyn y ddeddf. 

14 Ac fel yr oedd Paul yn am- 
canu agoryd ei enau, dywedodd 
Gâlio wrth yr Iuddewon, Pe buasai 
gam, neu ddrwg weithred, O Iudd- 
ewon, wrth reswm myfi a gyd-ddyg- 
aswn â chwi: 

15 Eithr os y cwestiwn sydd am 
ymadrodd, ac enwau, a'r ddeddf 
sydd yn eich plith chwi, edrychwch 
eich hunain; canys ni fyddaf fi 
farnwr am y pethau hyn. 

16 Ac efe a'u gyrrodd hwyn 
oddi wrth y frawdle. . 

17 A'r holl Roegwŷr a gymmer- 
asant Sosthenes yr arch-synagogydd, 
ac a'i curasant o flaen y frawdle. Ac 
nid oedd Gâlio yn gofalu am ddim 
o'r petliau hynny. 

18 4] Eithr Paul, wedi aros etto 
ddyddiau lawer, gamodd yn iach 

18 


i'r brodyr, ac a fordwyodd ymaith 
i Syria, a chyd ag ef Priscìla ac 
Acwila ; gwedi iddo gneifio ei ben 
yn Cenchrêa: canys yr oedd arno 
adduned. 

19 Ac efe a ddaeth i Ephesus, ac 
a'u gadawodd hwynt yno; eithr 
efe a aeth i'r synagog, ac a ymres- 
ymmodd â'r Iuddewon. 

20 A phan ddymunasant arno 
aros gyd â hwynt dros amser, hŵy, 
ni chaniattaodd efe ; 

91 Eithr efe a ganodd yn iach 
iddynt, gan ddywedyd, Y mae yn 
anghenrhaid mi gadw yr wyl sy yn 
dyfod yn Ierusalem; ond os myn 
Duw, mi a ddeuaf yn fy ol attoch 
chwi drachefn. Ac efe a aeth ym- 
aith o Ephesus. 

24 Ac wedi iddo ddyfod i wared 
i Cesarea, efe a aeth i fynu ac a 
gyfarchodd yr eglwys, ac a ddaeth 
i wared i Antiochia 

43 Ac wedi iddo dreulio talm o 
amser, efe a aeth ymaith, gan 
dramwy trwy wlâd Galatia, a Phryg- 
ia, mewn trefn, a chadarnhâu yr 
holl ddisgyblion. 

94. 4] Eithr rhyw Inddew, a'i enw 
Apôlos, Alexandriad o genedl, gwr 
ymadroddus, cadarn yn yr ysgry- 
thyrau, a ddaeth i Ephesus. 

25 Hwn oedd wedi dechreu dysgu 
iddo ffordd yr Arglwydd : ac efe yn 
wresog yn yr yspryd, a lafarodd, ac 
a athrawiaethodd yn ddiwyd y peth- 
au a berthynent i'r Arglwydd, heb 
ddeall ond bedydd Ioan yn unig. 

26 A hwn a ddechreuodd lafaru 
yn hŷ yn y synagog : a phan glybu 
Acwila a Phriscìla, hwy a'i cym- 
merasant ef attynt, ac a agorasant 
iddo ffordd Duw yn fanylach. 

27 A phan oedd efe yn ewyllysio ; 
myned i Achaia, y brodyr, gan an- 
nog, a ysgrifenasant at y disgyblion 
i'w dderbyn ef. Yr hwn, wedi ei 
ddyîod, a gynnorthwyodd lawer ar 
y rhai a gredasent trwy ras. 

98 Canys efe a orchfygodd yr 
Iuddewon yn egnïol, ar gyhoedd 
gan ddangos trwy ysgrythyrau, mai 
Iesu yw Crist. 

PEN. XTX. 


6 Rhoddi yr Yspryd Glân trwyddwylaw Paul. 
9 Yr Iuddewon yn cablu ei athrawiaeth 


ACTAU YR APOSTOLION, XIX. 


ef, yr hon a gadarnheir trwy wyrthiau. 
ì8$ Y coisurwŷr Iuddewaidd, 16 yn cael 
eu curo gan y cythraul. 19 Llosgi y 
llyfrau consurio. 94 Demetrius, o chwant 
elw, yn codi terfysg mawr yn erbyn Paul: 
35 ac ysgrifenedydd y ddinas yn llonyddu 


y derfysg. 

DIGWYDDODD, tra bu Ap- 
A ôlos yn Corinth, wedi i Paul 
dramwy trwy y parthau uchaf, ddy- 
îod o hono ef i Ephesus: ac wedi 
iddo gael rhyw ddisgyblion, 

9 Efe a ddywedodd wrthynt, A 
dderbyniasoch chwi yr Yspryd Glân 
er pan gredasoch? A hwy a ddy- 
wedasant wrtho, Ni chawsom ni 
gymmaint a chlywed a oes Yspryd 
Glân. 

3 Ac efe a ddywedodd wrthynt, 
I ba beth gan hynny y bedyddiwyd 
chwi? Hwythau a ddywedasant, I 
fedydd Ioan. 

4 A dywedodd Paul, Ioan yn 
ddïau a fedyddiodd â bedydd edif- 
eirwch, gan ddywedyd wrth y bobl 
am gredu yn yr hwn oedd yn dyfod 
ar ei ol ef, sef yng Nghrist Iesu. 

5A phan glywsant hwy hyn, hwy 
a fedyddiwyd yn enw yr Arglwydd 
Iesu. 

6 Ac wedi i Paul ddodi eì ddwy- 
law arnynt, yr Yspryd Glân a ddaeth 
arnynt; a hwy a draethasant â thaf- 
odau, ac a brophwydasant. 

7 Â'r gwŷr oll oeddynt ynghŷlch 
deuddeg. 
. 8 Acefeaaethi mewn i'r syn- 

agog, ac a lafarodd yn hŷ dros dri 
mis, gan ymresymmu a chynghori 
y pethau a berthynent i deyrnas 
Dnw. 

9 Eithr pan oedd rhai wedi ca- 
Jedu, ac heb gredu, gan ddywedyd 
yn ddrwg am y ffordd honno ger 
bron llïaws, efe a dynnodd ymaith 
.eddi wrthynt, ac a neillduodd y 
disgyblion; gan ymresymmu beu- 
nydd yn ysgol un 'Tyrannus. 

10 A hryn a fu dros yspaid dwy 
llynedd, hyd oni ddarfu i bawb a 
oedd yn trigo yn Asia, yn Iuddewon 
a Groegiaid, glywed gair yr Arg- 
lwydd Iesu. 

11 A gwyrthiau rhagorol a wnaeth 
Duw trwy ddwylaw Paul : 

12 Hyd oni ddygid at y cleifion, 
noddi wrth ei gorph ef, napcynau 

182 


neu foledau ; a'r clefydau a ymad- 
awai â hwynt, a'r ysprydion drwg a 
aent allan o honynt. 

13 $] Yna rhai o'r Iuddewon 
crwydraidd, y rhai oedd gonsurwŷr, 
a gymmerasant arnynt enwi uwch 
ben y rhai oedd ag ysprydion drwg 
ynddynt, enw yr Arglwydd Iesu, 
gan ddywedyd, Yr ydym ni yn eich 
tynghedu chwi trwy yr Iesu, yr hwn 
y mae Paul yn ei bregethu. 

14. Ac yr oedd rhyw saith o feib- 
ioni Scefa, Iuddew, ac arch-offeir- 
iad, y rhai oedd yn gwneuthur hyn. 

15 A'r yspryd drwg a attebodd 
aca ddywedodd, Vr Iesu yr wyf 
yn ei adnabod, a Phau! a adwaen ; 
eithr pwy ydych chwi? 

16 A'r dyn yr hwn yr oedd yr 
yspryd drwg ynddo, a ruthrodd 
amynt, ac a'u gorchfygodd, ac a 
Îu drwm yn eu herbyn; hyd oni 
ffoisant hwy alian o'r tŷ hwnnw, yn 
noethion ac yn archolledig. 

17 A hyn a fu hyspys gan yr holl 
Iuddewon a'r Groegiaid hefyd, y 
rhai oedd yn preswylio yn Ephesus; 
ac ofn a syrthiodd arnynt oll, ac enw 
yr Arglwydd Iesu a fawrygwyd. 

18 A llawer o'r rhai a_ gredasent 
a ddaethant, ac a gyffesasant, ac a 
fynegasant eu gweithredoedd. 

19 Llawer hefyd o'r rhai a fuasai 
yn gwneuthur rhodreswaith, a ddyg- 
asant eu llyfrau ynghŷd, ac a'u 
llosgasant y'ngŵydd pawb: a hwy 
a fwriasant eu gwerth hwy, ac a'i 
cawsant yn ddengmil a deugain o 
ddarnau arian. 

20 Mor gadarn y cynnyddodd 
gair yr Arglwydd, ac y cryfhaodd. 

21 4] A phan gyflawnwyd y 
pethau hyn, arfaethodd Paul yn yr 
yspryd, gwedi iddo dramwy trwy 
Macedonia ac Achaia, îyned i Ieru- 
salem ; gan ddywedyd, Gwedi ì mi 
fod yno, rhaid i mi weled. Rhufain 
hefyd. 

22 Ac wedi anfon i Macedonia 
ddau o'r rhai oedd yn gweini iddo, 
sef Timotheus ac Erastus, efe ei hun 
a arhosodd dros amser yn Asia. 

23 4] A bu ar yr amser hwnnw 
drallod nid bychan ynghŷlch y 
ffordd houno. | 


ACTAU YR APOSTOLION, XX. 


24 Canys rhyw un a'i enw De- 
metrius, gôf arian, yn gwneuthur 
temlau arian i Ddïana, oedd yn 
peri elw nid bychan i'r crefftwŷr ; 

25 Y rhai a alwodd efe, ynghŷd 
a gweithwŷr y cyfryw bethau hefyd, 
ac a ddywedodd, Ha wŷr, chwi a 
wyddoch mai oddi wrth yr elw hwn 
y mae ein golud ni: 

26 Chwi a welwch hefyd ac a 
glywch, nid yn unig yn Ephesus, 
eithr agos dros Asia oll, ddarfod i'r 
Paul yma berswadio a throi llawer 
o bobi ymaith, wrth ddywedyd nad 
ydyw dduwiau y rhai a wnair â 
dwylaw. 

47 Ac nid yw yn unig yn enbyd 
i nmi, ddyfod y rhan hon i ddirmyg , 
eithr hefyd bod cyfrif teml y dduw- 
ies fawr Dïana yn ddiddym, a bod 
hefyd ddistrywio ei mawrhydi hi, 
yr hon y mae Asia oll a'r byd yn 
ei haddoli. 

28 A phan glywsant, hwy a lân- 
wyd o ddigofaint; ac a lefasant, 
gan ddywedyd, Mawr yw Dïana yr 
Ephesiaid. 

29 A llânwyd yr holl ddinas o 
gythrwfl: a hwy a ruthrasant yn 
unfryd i'r orsedd, gwedi cipio Gaius 
_ac Aristarchus o Macedonia, cyd- 
ymdeithion Paul. 

30 A phan-oedd Panl yn ewyllys- 
io myned i mewn i blith y bobl, ni 
adawodd y disgyblion iddo. 

31 Rhai hefyd o bennaethiaid 
Asia, y rhai oedd gyfeillion iddo, a 
yrrasant atto, i ddeisyt «no, nad 
ymrodldai efei fyned i'r orsedd. 

32 A rhai a_lefasant un peth, ac 
eraill beth arall: canys y gynnull- 
eidfa oedd yn gymmysg ; a'r rhan 
Îwyaf ni wyddent o herwydd pa 
beth y daethent ynghŷd. 

33 A hwy a dynnasant Alexander 
allan o'r dyrfa, a'r Iuddewon yn ei 
yrru ef ym mlaeu. Ac Alexander 
a amneidiodd â'i law am osteg, ac 
a fynnasai ei amddiffyn ei hun wrth 
y bobl. 

34 Eithr pan wybuant mai Iuddew 
oedd efe, pawb ag un llef a lefasant 
megis dros' ddwy awr, Mawr yw 
Dïana yr Ephesiaid. 

35 Ac wedi mr y ddinas 


lonyddu y bobl, efe a ddywedodd, 
Ha wŷr Ephesiaid, pa ddyn sydd 
ni's gwyr fod dinas yr Ephesiaid yn 
addoli y dduwies fawr Dïana, a'r 
ddelw a ddisgynodd oddi wrth Iu- 
piter ? 

36 A chan fod y pethau hyn heb 
allu dywedyd i'w herbyn, rhaid i 
chwi fod yn llonydd, ac na wneloch 
ddim mewn byrbwyll. 

37 Canys dygasoch yma y gwŷr 
hyn, y rhai nid ydynt nac yn yspeil- 
wŷr temlau, nac yn cablu'eich duw- 
ies chwi. 

38 Od oes gan hynny gan Dde- 
metrius, a'r crefftwŷr sydd gyd ag 
ef, un hawl yn erbyn neb, y mae 


| cyfraith i'w chael, ac y mae rhag- 


lawiaid: rhodded pawb yn erbyn 

eu gilydd. 

39 Acos gofynwchddim am beth- 
au eraill, mewn cynnulleidfa gyf- 
reithlawn y terfynir hynny. 

40 O herwydd enbyd yw rhag 
achwyn arnom am y derfysg hedd- 
yw; gan nad oes un achos trwy 
yr hwn y gallom roddi rheswm o'r 
ymgyrch hwn. 

41 Ac wedi iddo ddywedyd hyn, 
efe a ollyngodd y gynnulleidfa ym- 
aith. 

PEN. XX. 

1 Paul yn myned i Macedonia; yn gwasan- 
aethu swpper yr Arglwydd, ac yn pre- 
gethu. 9 Eutychus, wedi cwympo i lawr 
yn farw, yn cael eì godi îi fynu yn fyw. 
17. Paul, ym Miletus, yn galw yr henur- 
iaid ynghŷd; ac yn mynegi iddynt beth 
a ddigwyddai iddo: 98 yn gorchymyn 
praìdd TN iddynt: 99 yn eu rhybuddio 
hwynt am y gau athrawon : 86 yn gwedaâ- 
ïo gyd â hwynt; ac yn myned ymaith. 

AS ar ol gostegu y cythrwîl, 

Paul, wedi galw y disgyblion 

atto, a'u cofleidio, a ymadawodd i 

fyned i Macedonia. 

2 Acwediiddofyned drosy parth- 
au hynny, a'u cynghori hwynt â 
llawer o ymadrodd, efe a ddaeth i 
dir Groêg. 

3 Ac wedi aros drimis, a_gwn- 
euthur o'r Iuddewon gynllwyn 
iddo, fel yr oedd ar fedr morio ì 
Syria, efe a arfaethodd ddychwelyd 
trwy Macedonia. 

4 A chyd-ymdeithiodd ag ef hyd 
yn Asia, Sopater o jerea; ac o'r 


ACTAU YR APOSTOLION, XX. 


'Thessaloniaid, Aristarchus, a Secun- 
dus, a Gaius o Dderbe, a 'Thimo- 
thêus; ac o'r Asiaid, Tychieus, a 
'Throphimus. 

5 Y rhai hyn a aethant o'r blaen, 
«c a arhosasant am danom yn 'Troas. 

6 A ninnau a fordwyasom ymaith 
oddi wrth Philippi, ar ol dyddiau 
y bara croyw ; ac a ddaethom at- 
tynt hwy i Troas mewn pum niwrn- 
od ; lle yr arhosasom saith niwrnod, 


? Ac ar y dydd cyntaf o'r wyth- | 


nos, wedi i'r disgyblion ddyfod 
ynghŷd ìi dorri bara, Paul a ym- 
resymmodd â hwynt, ar fedr myned 
ymaith drannoeth; ac efe a bar- 
haodd yn ymadrodd hyd hanner nos. 

8 Ac yr oedd llawer o lampau 
yn y llofft lle yr oeddynt wedi ym- 
gasglu. 

9 A rhyw wr ieuangc, a'i enw 
Eutychus, a eisteddai mewn ffenestr: 
ac efe a syrthiodd mewn trymgwsg, 
tra yr oedd Paul yn ymresyminu yn 
hir, wedi ei orchfygu gan gwsg, ac 
a gwympodd i lawr o'r drydedd 
lofft; ac a gyfodwyd i fynu yn farw, 

10 A Phaul a aeth i wared, ac a 
syrthiodd arno ef, a chan ei gofleid- 
io, a ddywedodd, Na chyffroed 
amoch: canys y mae ei enaid yn- 
ddo ef. 

11 Ac wedi iddo ddyfod i fynu, 
a thorri bara, a bwytta, ac ymddi- 
' ddan llawer hyd dorriad y dydd ; 
felly efe a aeth ymaith. 

12 A hwy a ddygasant y llange 
yn fyw, ac a gysurwyd yn ddirfawr. 

13 14] Ond nyni a aethom o'r blaen 
i'r llong, ac a hwyliasom i Assos; 
ar fedr oddi yno dderbyn Panl: 
canys felly yr oedd efe wedi or- 
«leinio, ar fedr myned ei hun ar ei 
draed. 

14 A phan gyfarfu efe â ni yn 
Assos, nyni a'i derbyniasom ef i 
mewn, ac a ddaethom i Mytilene. 

15 A morio a wnaethom oddi 
yno, a dyfod drannoeth gyferbyn â 
Chïos; a thradwy y tiriasom yn 
Samos, ac a arhosasom yn 'Trogìl- 
lum ; a'r ail dydd y daethom i Mi- 
Ietus. 

16 Oblegyd Paul a roddasai ei 
fryd ar hwylio heibio i Ephesus, fel 

184 


na byddai iddo dreulio amser yn 
Asia. Canys brysio yr oedd, os bai 
bosibl iddo, i fod yn Ierusalem er- 
byn dydd y Sulgwyn. 

17 4] Ac o Miletus efe a anfon- 
odd i Ephesus, ac a alwodd atto 
henuriaid yr eglwys. 

18 A phan ddaethant atto, efe a 
ddywedodd wrthynt, Chwi a wydd- 
och, er y dydd cyntaf y daethum i 
Asia, pa fodd y bím i gyd â chwi 
dros yr holl amser, 

19 Yn gwasanaethu yr Arglwydd 
gyd â phob gostyngeiddrwydd, a 
llawer o ddagrau, a phrofedigaethau, 
y rhai a ddigwyddodd i mi trwy 
gynllwynion yr Iuddewon : 

20 Y modd nad atteliais ddim o'r 
pethau buddiol heb eu mynegi i 
chwi, a'ch dysgu ar gyhoedd, ac o 
dŷidŷ; 

21 Gan dystiolaethu i'r Ïuddew- 
on, ac i'r Groegiaid hefyd, yr edif- 
eirweh sydd tu ag at Dduw, a'r 
ffydd sydd tu ag at ein Harglwydd 
Iesu Grist. 

22 Ac yn awr, wele fi yn rhwym 
yn yr yspryd yn myned i Ierusalem, 
heb wybod y pethau a ddigwydd i 
mi yno: 

93 Eithr bod yr Yspryd Glân ti 
tystio i mi ym mhob dinas, gan ddy- 
wedyd, fod rhwymau a_ blinderau 
yn fy aros. 

24. Ond nid wyf fi yn gwneuthur 
cyfrif o ddim, ac nid gwerthfawr 
genny? fy einioes fy hun, os gallaf 
orphen fy ngyrîa trwy lawenydd, 
a'r weinidogaeth a dderbyniais gan 
yr Arglwydd esu, i dystiolaethu 
eîengyl gras Duw, 

25 Ac yr awrhon, wele, mi a wn 
na chewch chwi oll (ym mysg y 
rhai y bîìmn i yn tramwy yn pre- 
gethu teyrnas Duw) weled fy wyn- 
eb i mwyach. 

26 O herwydd paham yr ydwyf 
yn tystio i chwi y dydd heddyw, fî 
mod i yn lân oddi wrth waed pawb 
oll. j 

27 Canys nid ymatteliais rhag 
mynegi ì chwi holl gynghor Duw. 

28 4] Edrychwch gan hynny ar- 
noch eich hunain, ac ar yr holl 
braidd ar yr hwn y gosododd yr Ys- 


ACTAU YR APOSTOLION, XXI. 


pryd Glân chwi yn olygwŷr, i îu- 
geilio eglwys Duw, yr hon a bwr- 
casodd efe â'i brïod waed. 

29 Canys myfi a wn hyn, y daw, 
ar ol fy ymadawiad i, fleiddiau 
blinion i'ch plith, heb arbed y 
praidd. 

30 Ac o honoch chwi eich hunain 
y cyfyd gwŷr yn llafaru pethau 
gwŷr-draws, i dynnu disgyblion ar 
eu hol. 

31 Am hynny gwyliwch, a chof- 
iwch, dros dair blynedd na pheidiais 
i nos a dydd â rhybuddio pob un o 
honoch â dagrau. 

32 Ac yr awrhon, frodyr, yr yd- 
wyf yn eich gorchymyn i Dduw, ac 
i air ei ras ef, yr hwn a all adeiladu 
ychwaneg, a rhoddi i chwi etifedd- 
iaeth ym mhlith yr holl rai a sanct- 
eiddiwyd. 

33 Arian, neu aur, neu wisg neb, 
ni chwennychais. 

34 Iê, chwi a wyddoch eich hun- 
ain, ddarfod i'r dwylaw hyn was- 
anaethu i'm cyfreidiau i, ac i'r rhai 
oedd gyd â mi. 

35 Mia ddangosais i chwi bob 
peth, mai wrth lafurio felly, y mae 
yn rhaid cynnorthwyo y gweiniaid; 
a chofio geiriau yr Arglwydd Iesu, 
ddywedyd o hono ef, mai ded- 
wydd yw rhoddi, yn hytrach nâ 
derbyn. 

36 4] Ac wedi iddo ddywedyd y 
pethau hyn, efe a roddodd ei liniau 
ì lawr, ac a weddïodd gyd â hwynt 
oll. 

37 Ac wylo yn dost a wnaeth 
pawb: a hwy a syrthiasant ar wddf 
Paul, ac a'i cusanasant ef ; 

38 Gan ofidio yn bennaf am y 
gair a ddywedasai efe, na chaent 
weled ei wyneb ef mwy. A hwy 
a'i hebryngasant ef i'r llong. 

PEN. XXI. 
yn hwydesau. 15 Paul yn dyfod i 
[erusalem: 97 lley daliwyd ef, ac y bu 
mewn mawr berygl: 31 a'r pen-capten 
y ei achub ef, ac yn rhoi cennad iddo î 

afaru wrth y bobl. 
DIGWYDDODD, wedi i ni 
osod allan, ac ymadael â 
hwynt, ddyfod o honom ag uniawn- 
185 


gyrch i Coos, a thrannoeth i Rhodes; 
ac oddi yno i Patara. 

2 A phan gawsom long yn hwyl- 
io trosodd i Phenice, nì a ddring- 
asom iddi, ac a aethom ymaith, 

3 Ac wedi ymddangos o Cyprus 
ini, ni a'i gadawsom hi ar y llaw 
aswy, ac a hwyliasom i Syria, ac a 
diriasom yn Tyrus: canys yno yr 
oedd y llong yn dadlwytho'r llwyth. 

4 Ac wedi i ni gael disgyblion, 
nyni a arhosasom yno saith niwrn- 
od: yrhai a ddywedasant i Paul, 
trwy yr Yspryd, nad elai i fynu i 
Ierusalem. 

5 A phan ddarfu i.ni orphen y 
dyddiau, ni a ymadawsom, ac a 
gychwynasom: a phawb, ynghŷd 
â'r gwragedd a'r plant, a'n hebryng- 
asant mi hyd allan o'r ddinas: ac 
wedi i ni ostwng ar ein gliniau ar y 
traeth, ni a weddïasom. 

6 Ac wedi i ni ymgyfarch â'n gil- 
ydd, ni a ddringasom i'r llong; a 
hwythau a ddychwelasant i'w car- 
tref. 

7 Ac wedi ìi m orphen hwylio o 
'Tyrus, ni a ddaethom i Ptolemais : 
ac wedi i ni gyfarch y brodyr, ni a 
drigasom un diwrnod gyd â hwynt. 

8 A thrannoeth y rhai oedd yng- 
hŷlch Paul a ymadawsant, ac a 
ddaethanti Cesarea. Ac wedi i ni 
fyned i mewn i dŷ Philip yr efeng- 
ylwr (yr hwn oedd un o'r saith) ni 
a arhosasom gyd ag ef. 

9 Aci hwn yr oedd pedair merch- 
ed o forwynion, yn prophwydo. 

10 Ac fel yr oeddem yn aros yno 
ddyddiau lawer, daeth i wared o 
Iudea brophwyd a'i enw Agabus, 

11 Ac wedi dyfod attom, a 
chymmeryd gwregys Paul, a 
rhwymo ei ddwylaw ef a'i draed, efe 
a adywedodd, Hyn a ddywed yr Ys- 
pryd Glân; Y gwr bïau y gwregys 
hwn a rwym yr Iuddewon fel hyn 
yn Ierusalem, ac a'i traddodant i 
ddwylaw y Cenhedloedd, 

12 A phan glywsom y pethau 
hyn, nyni, a'r rhai oedd o'r fan 
honno hefyd, a ddeisyfiasom nad 
elai efe i fynu i Ierusalem. 

13 Eithr Paul a attebodd, Beth 
a wnewch chwi yn wylo, ac yn torri 


ACTAU YR APOSTOLION, XXI. 


íy nghalon i? canys parod wyl fi 
nid i'm rhwymo yn unig, ond i farw 
hefyd yn Ierusalem, er mwyn enw 
yr Arglwydd Iesu. 

14 A chan na ellid eì berswadio, 
ni a beidiasom, gan ddywedyd, 
Ewyllys yr Aìglwydd a wneler. 

15 Hefyd, ar ol y dyddiau hynny, 
ni a gymmerasom ein beichiau, ac 
a aethom i fynu ìi Ierusalem. 

16 A rhai o'r disgyblion o Casarea 
a ddaeth gyd â ni, gan ddwyn un 
Mnason o Cyprus, hen ddisgybl, 
“yd â'r hwn y llettyem. 

17 Ac wedi ein dyfod i Ierusalem, 
y brodyr a'n derbyniasant yn llawen. 

18 A'r dydd nesaf yr aeth Paul 
gyd â ni i mewn at Iago; a'r holl 
henuriaid a ddaethant yno. 

19 Ac wedi iddo gyfarch gwell 
iddynt, efe a fynegodd iddynt, bob 
yn un ac un, bob peth a wnaethai 
Duw ym mhlith y Cenhedloedd 
trwy ei weinidogaeth ef. 

20 A phan glywsant, liwy a ogon- 
eddasant yr Arglwydd, ac a ddy- 
wedasant wrtho, 'Tì a weli, frawd, 
pa sawl myrddiwn sydd o'r Iudd- 
ewon y rhai a gredasant; ac y 
maent oll yn dwyn zel i'r ddeddf. 

21 A hwy a glywsant am danat 
ti, dy îod di yn dysgu yr Iuddewon 
oll, y rhai sydd ym mysg y Cenhedl- 
oedd, ì ymwrthod â Moses; ac yn 
dywedyd, na ddylent hwy enwaedu 
ar eu plant, na rhodio yn ol y def- 
odau. 

22 Pa beth gan hynny? nid oes 
îodd na ddêl y llïaws ynghŷd : can- 
ys hwy a gânt glywed dy ddyfod di. 

293 Gwna gan hynny yr hyn a 
ddywedwn wrthyt; Y mae gennym 
ni bedwar gwŷr a chanddynt add- 
uned arnynt: 

94 Cymmer y rhai hyn, a glan- 
haer di gyd â hwynt; a gwna draul 
arnynt, fel yr eilliont eu pennau, ac 
y gwypo pawb am y pethau a glyw- 
sant am danat ti, nad ydynt ddim, 
ond dy fod di dy hun ey yn rhod- 
io, ac yn cadw y ddeddf. 

25 Eithr am y Cenhedloedd, y 
rhai a gredasant, ni a ysgrifenasom, 
ac a farnasom, na bo iddynt gadw 
dim o'r cyfryw beth; eithr iddynt 

186 


ymgadw oddi wrth y pethau a 
aberthwyd i eulynod, a gwaed, a 
rhag peth tagedig, a rhag putteindra. 

26 Yna Paul a gymmerth y gwŷr; 
a thrannoeth, gwedi iddo ymlanhâu 
gyd â hwynt, efe a aeth i mewn i'r 
deml; gan hyspysu cyflawni dydd- 
iau y glanhâd, hyd oni oîîrymmid 
offrwm dros hob un o honynt. 

27 A phan oedd y saith niwrnod 
ar ddarfod, yr Iuddewon oeddent o 
Asia, pan welsant ef yn y deml, a 
derfysgasant yr holl bobl, ac a ddod- 
asant ddwylaw arno, 

28 Gan lefain, Ha wŷr Israel- 
iaid, cynnorthwywch. Dyma 'r dyn 
sydd yn dysgu pawb ym mhob man 
yn erbyn y bobl, a'r gyfraith, a'r lle 
yma: ac ym mhellach, y Groegiaid 
hefyd a ddug efei mewn i'r deml, 
ac a halogodd y lle sanctaidd hwn. 

29 Canys hwy a welsent o'r blaen 
Trophimus yr Ephesiad yn y ddinas 
gyd ag ef, yr hwn yr oeddynt hwy 
yn tybied ddarfod i Paul ei ddwyn 
1 mewn i'r deml. 

30 A chynhyrfwyd y ddinas oll, 
a'r bobl a redodd ynghŷd: ac wedi 
ymaelyd yn Paul, hwy a'i tynnas- 
ant ef allan o'r deml. Ac yn eb- 
rwydd cauwyd y drysau. 

31 Ac fel yr oeddynt hwy yn 
ceisio ei ladd ef, daeth y gair at 
ben-capten y fyddin, fod Ierusalem 
oll mewn terfysg. 

32 Yr hwn allan o law a gym- 
merodd filwŷr, a chanwriaid, ac a 
redodd i wared attynt: hwythau, 
pan welsant y pen-capten a'r milwŷr, 
a beidiasant â churo Paul. 

33 Yna y daeth y pen-capten yn 
nes, ac a'i daliodd ef, ac a archodd 
ei rwymo ef â dwy gadwyn ; ac a 
ymofynodd pwy oedd efe, a_ pha 
beth a wnaethai. , 

34. Ac amryw rai a lefent amryw 
beth yn y dyrfa : ac am na's gallai 
wybod hyspysrwydd o herwydd y 
cythrwfl, efe a orchymynodd ei 
ddwyn ef i'r castell, 

35 A phan oedd efe ar y grisiau, 
fe a ddigwyddodd gorfod ei ddwyn 
ef gan y milwŷr, o achos trais y 
dyrfa. 


36 Canys yr oedd llïaws j y bobl 


ACTAU YR APOSTOLION, XXII. 


yn canlyn, gan lefain, Ymaith ag 

ef. ; 

37 A phan oedd Paul ar eì ddwyn 
i mewn i'r castell, efea ddywedodd 
wrth y pen-capten, Ai rhydd i mi 
ddywedyd peth wrthyt? Ac efe a 
ddywedodd, A fedri di Roeg? 

38 Onid tydi yw yr Aiphtwr, yr 
hwn o flaen y dyddiau hyn a gyfod- 
aist derfysg, ac a arweiniaist i'r 
anialwch bedair mil o wŷr llofrudd- 
iog? 

39 A Phaul a ddywedodd, Gwr 
ydwyf fi yn wir o Iuddew, un o 
Tarsus, dinesydd o ddinas nid an- 
enwog, o Cilicia; ac yr wyf yn 
deisyf arnat ti, dyro gennad i mi i 
laiaru wrth y bobl. 

40 Ac wedi iddo roi cennad iddo, 
Paul a safodd ar y grisiau, ac a am- 
neidiodd â llaw ar y bobl. Ac wedi 
gwneuthur distawrwydd mawr, efe 
a lafarodd wrthynt yn Hebraeg, gan 
ddywedyd, 

PEN. XXII. 

MEM” or fydd, y inae galoend y'i fad 
yn apostol. 99 Y bobl, wrth glywed 
crybwyll am y Cenhedloedd, yn llefain yn 
eierbynef: 94 uc yntau yn debyg i gael 
ei fflangellu; 95 ac etto yn dïangc, 
trwy ymhonni o ddinas-fraint Rhufain, 

A wŷr, frodyr, a_ thadau, 
gwrandêwch fy amddiffyn 
wrthych yr awrhon. 

2 (A phan glywsant mai yn Heb- 
raeg yr oedd efe yn llafaru wrth- 
ynt, hwy a roisant iddo osteg gwell. 
Ac efe a ddywedodd) 

3 Gwr wyt fi yn wir o Iuddew, 
yr hwn a aned yn Tarsus yn Cilicia, 
ac wedi fy meithrin yn y ddinas hon 
wrth draed Gamaliel, ac wedi fy 
athrawiaethu yn ol manylaf gytf- 
raith y tadau, yn dwyn zel ìi Dduw, 
tel yr ydych chwithau oll heddyw. 

4 Ami a erlidiais y ífordd hon 
hyd angau, gan rwymo a dodi y' 
ngharchar wŷr a gwragedd hefyd. 

5 Megis ag y mae yr arch-offeir- 
iad yn dyst i mi, a'r holl henadur- 
iaeth; gan y rhai hefyd y derbyn- 
iais lythyrau at y brodyr, ac yr 
aethum i Ddamascus, ar fedr dwyn 
y rhai oedd yno hefyd, yn rhwym i 
Ierusalem, i'w cospi. 

6.Eithr digwyddodd, a myfi yn 


UU 


myned, ac yn nesâu al Ddamascus, 
ynghŷlch hanner dydd, yn ddisym- 
mwth i fawr oleuni o'r nef ddisgleir- 
io o'm hamgylch. 

7 A mia syrthiais ar y ddaear, 
ac a glywais lais yn dywedyd wrth- 
yf, Saul, Saul, paham yr wyt yn fy 
erlid? 

8 A minnau a attebais, Pwy wyt 
ti, O Arglwydd? Yntau a ddywed- 
odd wrthyî, Myfi yw Iesu o Nazar- 
eth, yr hwn yr wyt ti yn ei erlid. 

9 Hefyd y rhai oedd gyd â myfi 
a welsant y goleuni yn ddïau, ac a 
ofnasant; ond ni chlywsant hwy 
lais yr hwn oedd yn llafaru wrthyf. 

10 Ac myfi a ddywedais, Beth a 
wnaf, O Arglwydd? A'r Arglwydd 
a ddywedodd wrthyf, Cyfod, a dos 
i Ddamascus; ac yno y dywedir i 
ti bob peth a'r a ordeiniwyd i ti eu 
gwneuthur. 

11 A phryd nad oeddwn yn gwel- 
ed gan ogoniant y goleuni hwnnw, 
a'r rhai oedd gyd â mi yn fy nhyw- 
ys erbyn fy llaw, myfi a ddaethum 
i Ddamascus. 

12 Ac un Ananïas, gwr defosiyn- 
ol yn o! y ddeddf, ac iddo air da 
gan yr Iuddewon oll a'r oeddynt yn 
preswylio yno, 

13 A ddaeth attaf, ac a safodd 
ger llaw, ac a ddywedodd wrthyf, 
Y brawd Saul, cymmer dy olwg. 
Ac mi a edrychais arno yn yr awr 
honno. 

14 Ac efe a ddywedodd, Duw 
ein tadau ni a'th rag-ordeiniodd di i 
wybod ei ewyllys eî, ac ìi weled y 
Cyfiawn hwnnw, ac i glywed llefer- 
ydd ei enau ef. 

15 Canys ti a fyddi dyst iddo 
wrth bob dyn, o'r pethau a_ welaist 
ac a glywaist. 

16 Ac yr awrhon, beth yr wyt ti 
yn ei aros? cyfod, bedyddier di, a 
golch ymaith dy bechodau, gan alw 
ar enw yr Arglwydd. 

17 A darfu, wedi i mi ddyfod yn 
îy ol i Ierusalem, fel yr oeddwn yn 
gweddïo yn y deml, i mi syrthio 
mewn llewyg ; 

18 A'i weled eî yn dywedyd 
wrthyf, Brysia, a dos ar frys allan 
o Ierusalem: o herwydd ni dder- 


ACTAU YR APOSTOLION, XXIII. 


byniant dy dystiolaeth am danaf fi. 

19 A minnau a ddywedais, O 
Arglwydd, hwy a wyddant fy mod 
i yn carcharu, ac yn baeddu ym 
mhob synagog, y rhai a gredent 
ynot ti. 

20 A phan dywalltwyd gwaed 
Stephan dy ferthyr di, yr oeddwn 
i hefyd yn sefyll ger llaw, ac yn 
cyd-synio i'w ladd ef, ac yn cadw 
dillad y rhai a'i lladdent ef. 

21 Ac efea ddywedodd wrthyf, 
Dos ymaith: canys mi a'th anfonaf 
ym mhell at y Cenhedloedd. 

22 A hwy a'i gwrandawsant ef 
hyd y gair hwn. Â hwy a godasant 
eu llef, ac a ddywedasant, Ymaith 
â'r cyfryw un oddi ar y ddaear: 
canys nid cymmwys ei fod ef ynfyw. 

23 Ac fel yr oeddynt yn llefain, 
ac yn bwrw eu dillad, ac yn taflu 
llwch i'r awyr, 

24 Y pen-caplen a orchymynodd 
ei ddwyn ef i'r castell, gan beri ei 
holi ef trwy fflangellau fel y gallai 
wybod am ba achos yr oeddynt yn 
llefain arno felly. 

25 Ac fel yr oeddynt yn ei rwymo 
et â charreiau, dywedodd Paul wrth 
y canwriad yr hwn oedd yn sefyll 
ger llaw, Ai rhŷdd i chwi fflang- 
ellu gwr o Rufeiniad, ac heb ei 
gondemnio hefyd ? 

26 A phan glybu y canwriad, efe 
a aeth ac a fynegodd i'r pen-capten, 
gan ddywedyd, Edrych beth yr wyt 
yn ei wneuthur: canys Rhufeiniad 
yw y dyn hwn. 

97 Â'r pen-capten a ddaeth, ac a 
ddywedodd wrtho, Dywed i mi, ai 
Rhufeiniad wyt ti? Ac efe a ddy- 
wedodd, Ie. 

28 A'r pen-capten a attebodd, A 
$wm mawr y cefais i y ddinas-fraint 
hon. Eithr Panl a ddywedodd, A 
minnau a anwyd yn freiniol. 

299 Yn ebrwydd gan hynny yr 
ymadawodd oddi wrtho y rhai oedd 
ar fedr ei holi ef. A'r pen-capten 
hefyd a ofnodd, pan wybu ei fod 
eî yn Rhufeiniad, ac oblegyd darfod 
iddo eì rwymo ef. 

30 A thrannoeth, ac efe yn ewyll- 
ysio gwybod hyspysrwydd am ba 
beth y cynedd oL gan yr Iuddew- 


on, efe a'i gollyngodd ef o'r rhwyni- 

au, ac a archodd i'r arch-offeiriaid 

a'u cynghor oll ddyîod yno ; ac efe 

a ddus Paul i wared, ac a'i gosod- 

odd ger eu bron hwy. 

PEN. XXIII. 

1 Paul yn atteb drosto ei hun. 9 Ananïas yn 
gorchymyn eì daro ef. 7 Ymryson ym 
mysg ei gyhuddwŷr ef. ì1 Duw yn & 
gysuro ef. 14 Yr Iuddewon yn cynllwyn 
iddo; 90 a dangos hynny i'r pen-caplen . 
MD ei anfon ef at Efeliz y rhag- 

A PHAUL yn edrych yn graîl 

ar y cynghor, a ddywedodd, 

Ha wŷr frodyr, mi a wasanaetliais 

Dduw mewn pob cydwybod dda, 

hyd y dydd heddyw. 

2 A'r arch-offeiriad Ananïas a 
archodd i'r rhai oedd yn sefyll yn ei 
ymyl, ei daro ef ar ei enau. 

3 Ynay dywedodd Paul wrtho, 
Duw a'th dery di, bared wedi ei 
wyn-galchu: canys a ydwyt ti yn 
eistedd i'm barnu i yn ol y ddeddf, 
a chan droseddu y ddeddf yn peri 
fy nharoi? 

4 A'r sefyllwŷr a ddywedasant 
wrtho, A ddifenwi di arch-offeiriad 
Duw? 

5 A dywedodd Paul, Ni wyddwn 
i, frodyr, mai yr arch-offeiriad oedd 
efe: canys ysgrifenedig yw, Na 
ddywed yn ddrwg am bennaeth dy 
bobl. 

6 A phan wybu Paul fod y naill 
ran o'r Saduceaid, a'r llall o'r Pha- 
riseaid, efe a lefodd yn y cynghor, 
Ha wŷr frodyr, Pharisead wyf fi, 
mab i Pharisead: am obaith ac 
adgyfodiad y meirw yr ydys yn fy 
marnu i. 

7 Ac wedi iddo ddywedyd hyn, 
bu ymryson rhwng y Phariseaid a'r 
Saduceaid : a rhannwyd y llïaws. 

8 Canys y Saduceaid yn wir a 
ddywedant nad oes nac adgyfodiad, 
nac angel, nac yspryd : eithr y Pha- 
riseaid sydd yn addef pob un o'r 
ddau. 

9 A bu llefain mawr, a'r ysgrif- 
enyddion o ran y Phariseaid a_ god- 
asant i fynu, ac a ymrysonasant, 
gan ddywedyd, Nid ydym ni yn 
cael dim drwg yn y dyn hwn : eithr 
os yspryd a lafarodd wrtho, nen 
angel, nac ymrysonwn â Duw. 


ACTAU YR APOSTOLION, XXIII. 


10 Ac wedi cyfodi terfysg mawr, 
y pen-capten, yn ofni rhag tynnu 
Panl yn ddrylliau ganddynt, a arch- 
odd i'r milwŷr fyned i wared, a'i 
gipio ef o'u plith hwynt, a'i ddwyn 
i'r castell. 

11 Yr ail nos yr Arglwydd a saf- 
odd ger llaw iddo, ac a ddywed- 
odd, Pâul, cymmer gysur: canys 
megis y tystiolaethaist am danaf fi 
yn Ierusalem, felly y mae yn rhaid 
i ti dystiolaethu yn Rhufain hefyd. 

12 A phan aeth hi yn ddydd, rhaì 
o'r Iuddewon, wedi llunio cyfarfod, 
a'u rhwymasant eu hunain â dïo- 
fryd, gan ddywedyd, na fwyttaent, 
ac nad yfent, nes iddynt ladd Paul. 

13 Ac yr oedd mwy nâ deugain 
o'r rhai a wnaethant y cyngrair 
hwn. 

14 A hwy a ddaethant at yr arch- 
offeiriaid a'r henuriaid, ac a ddy- 
wedasant, Ni a'n rhwymasom ein 
bunain â dïofryd, na archwaethem 
ddim hyd oni laddem Paul. 

15 Yn awr gan hynny hyspyswch 
gyd â'r cynghor, i'r pen-capten, fel 
y dlygo ere ef i wared y foru attoch 
chwi, fel pe byddech ar fedr cael 
gwybod yn fanylach ei hanes ef: 
a ninnau, cyn y delo efe yn agos, 
ydym barod i'w ladd ef. 

16 Eithr pan glybu mab chwaer 
Paul y cynllwyn yma, efe a aeth i 
mewn i'r castell, ac a fynegodd i 
Paul. 

17 A Phaul a alwodd un o'r 
canwriaid atto, ac a ddywedodd, 
Dwg y gwr ieuangc hwn at y pen- 
capten: canys y mae ganddo beth 
i'w fynegi iddo. 

18 Ac efe a'i cymmerth ef, ac a'i 
dug at y pen-capten ; ac a ddywed- 
odd, Paul y carcharor a'm galwodd 
i atto, ac a ddymunodd arnaf 
ddwyn y gwr ieuangc yma attat ti, 
yr hwn sydd ganddo beth i'w ddy- 
wedyd wrthyt. 

19 A'r pen-capten a'i cymmerodd 
eí erbyn ei law, ac a aeth ag ef o'r 
neilldu, ac a ofynodd, Beth yw yr 
tyn sydd gennyt i'w fynegi i mi? 

20 Ac eîe a ddywedodd, Yr 
fuddewon a gyd-fwriadasant ddeis- 
yf arnat di i wared y 

9 


foru i'r cynghor, fel pe baent ar íedr 
ymofyn yn fanylach yn ei gylch ef. 

21 Ond na chyttuna di â hwynt. 
Canys y mae yn cynllwyn iddo mwy 
nâ deugeinwr o honynt, y rhai a 
roisant ddïofryd, na bwyita nac 
yfed nes ei ladd ef: ac yn awr y 
maent hwy yn barod, yn disgwyl am 
addewid gennyt ti. 

92 Y pen-capten gan.hynny 2 
ollyngodd y gwr ieuangc ymaith, 
wedi gorchymyn iddo na ddywedai 
i neb, ddangos o hono y pethau hyn 
iddo ef. 

93 Ac wedi galw atto ryw ddau . 
ganwriad, efe a ddywedodd, Par- 
ottôwch ddau cant o filwŷr, i fyned 
hyd yn Cesarea, a deg a thrugain 
o wŷr meirch, a deucant o ffyn- 
wewŷr, ar y drydedd awr o'r nos. 

94 A pharottôwch ysgrubliaid 
iddynt i csod Paul arnynt, i'w ddwyn 
ef yn ddïogel at Ffelix y rhaglaw. 

95 Ac efe a ysgrifenodd lythyr yn 
cynnwys yr ystyriaeth yma : 

26 Claudius Lysias, at yr ar- 
dderchoccaf raglaw Ffelix yn anfon 
annerch. 

97 Y gwr hwn a ddaliwyd gan 
yr Iuddewon, ac a fu agos a'i ladd 
ganddynt; ac a achubais i; gan 
ddyfod â llu arnynt, gwedi deall mai 
Rhufeiniad oedd. 

28 A chan ewyllysio gwybod yi 
achos yr oeddynt yn achwyn arno, 
mi a'i dygais eî i wared i'w cynghor 
hwynt : 

29 Yr hwn y cefais fod yn achwyn 
arno am arholion o'u cyfraith hwy, 
heb fod un cwyn arno yn haeddu 
angau, neu rwymau. 

30 A phan fynegwyd i mi fod yr 
Iuddewon ar fedr cynllwyn i'r gwr, 
myfi a'i hanfonais eî allan o law 
attat ti; ac a rybuddiais y cyhudd- 
wŷr i ddywedyd y pethau oedd yn 
ei erbyn ef ger dy fron di. Bydd 
iach. 

31 Yna y milwŷr, megìs y gor- 
chymynasid iddynt, a gymmerasant 
Paul, ac a'i dygasant o hŷd nos i 
Antipatris. 

32 A thrannoeth, gan adael i'r 
gwŷr meirch fyned gyd ag ef, hwy 
a ddychwelasant i'r castell. 


ACTAU YR APOSTOLION, XXIV. 


33 Y rhai, gwedi dyfod i Casarea, 
arhoddi y llythyr at y rhaglaw, a 
osodasant Paul hefyd ger ei fron ef. 

34 Ac wedi i'r rhaglaw ddarllen 
y Uythyr, ac ymofyn o ba dalaith 
yr oedd efe: a gwybod mai o Cili- 
cia yr ydoedd ; 

35 Mi a'th wrandawaf, eb efe, 
pan ddelo dy gyhuddwŷr hefyd. Ac 
efe a orchymynodd ei gadw ef yn 
nadlendy Herod. 


PEN. XXIV. 


| Paul, wedi ei gyhuddo gan Tertulus yr 
areithiwr, 10 yn atteb dros eì fuchedd 
a'i athrawiaeth: 94 yn pregethu Crist 
i'r rhaglaw a'i vraig. 96 Y rhaglaw yn 
gobeithio cael brib; eithr yn ofer : 97 ac 
o'r diwedd, wrth fyned allân o'i swydd, 
yn gadael Paul y'ngharchar. 


yn 8 ar ol pîm niwrnod, y daeth 

Amanïas yr arch-offeiriad i 
wared, a'r henuriaid, ac un Tertîìlus 
areithiwr ; y rhai a ymddangosasant 
ger bron y rhaglaw yn erbyn Paul, 

2 Ac wedi ei alw eî ger bron, 
'Tertŵlus a ddechreuodd eì gyhuddo 
ef; gan ddywedyd, 

3 Gan ein bod ni yn cael trwot 
ti heddwch mawr, a bod pethau 
llwyddiannus i'r gened' hon trwy dy 
ragwelediad di, yr ydym ni yn 
gwbl,»ac ym mhob man, yn eu cyd- 
nabod, O ardderchoccaf Ffelix, 
gyd â phob dïolch. 

4 Eithr, fel na rwystrwyf di ym 
mhellach, yr ydwyf yn deisyf arnat, 
o'th hynawsedd, wrandaw arnom ar 
fyr eiriau. 

5 Oblegyd ni a gawsom y gwr 
liwn yn bla, ac yn cyfodi terfysg 
ym mysg yr holl Iuddewon trwy'r 
byd, ac ym ben ar sect y Nazar- 
eniaid : 

6 Yr hwn a amcanodd halogi y 
deml: yr hwn hefyd a ddaliasom 
ni, ac a fynnasem ei farnu yn ol ein 
cyfraith ni. 

7 Eithr Lysias y pen-capten a 
ddaeth, a thrwy orthrech mawr a'i 
dug ef allan o'n dwylaw ni : 

8 Ac â archodd i'w gyhuddwŷr 
ddyfod ger dy fron di: gan yr hwn, 
wrth ei holi, y gelli dy hun gael 
gwybodaeth o'r holl bethau am y 
thai yr ydym ni yn achwyn arno. 

9 Â'r Tuddewon a gyd-syniasant 

19U 


hefyd, gan ddywedyd, fod y pethau 
hyn felly. 

10 A Phaul a attebodd, wedi i'r 
rhaglaw amneidio arno i ddywedyd, 
Gan i mi wybod dy fod di yn farnwr 
i'r genedl hon er ys llawer o flynydd- 
oedd, yr ydwyf yn fwy cysurus yn 
atteb trosof fy hun. 

í1 Canys ti a elli wybod nad oes 
dros ddeuddeg diwrnod er pan 
ddaethum i fynu i addoli yn Ierusa- 
lem. 

12 Ac ni chawsant fi yn y deml 
yn ymddadleu â neb, nac yn gwneu- 
thur terfysg i'r bobl, nac yn y syna- 
gogau, nac yn y ddinas : 

13 Ac ni allant brofi y pethau y 
maent yn awr yn achwyn arnaf o'n 
plegyd. 

14 Ond hyn yr ydwyf yn ei gy- 
ffesu ì ti, mai yn ol y ffordd y maent 
hwy yn ei galw yn heresi, felly yr 
wyf fi yn addoli Duw fy nhadau; 
gan gredu yr holl bethau sydd 
ysgrifenedig yn y ddeddf a'r pro- 
phwydi : 

15 A chennyf obaith ar Dduw, 
yr hon y mae y rhai hyn eu hunain 
yn ei disgwyl, y bydd adgyfodiad y 
meirw, i'r cyfiawnion ac i'r anghyf- 
iawnion. 

16 Ac yn hyn yr ydwyf fi îy hun 
yn ymarfer, i gael cydwybod ddi- 
rwystr tu ag at Dduw a dynion, yn 
wastadol. 

17 Ac ar ol llawer o flynyddoedd, 
y daethum i wneuthur elusenau i'm 
cenedl, ac offrymmau, 

18, Ar hynny rhai o'r Iuddewon 
o Asia a'm cawsant i wedi fy nglan- 
hâu yn y. deml, nid gyd â thorf na 
therfysg. 

19 Y rhai a ddylasent fod ger dy 
fron di, ac achwyn, os oedd gandd- 
ynt ddim i'm herbyn. 

20 Neu ddyweded y rhai hyn 
eu hunaìn, os cawsant ddim cam- 
wedd ynof, tra bum i yn sefyll o 
flaen y cynghor. 

21 Oddi eithr yr un llef hon a 
lefais pan oeddwn yn sefyll yn eu 
plith ; Am adgyfodiad y meirw y'i 
bernir heddyw gennych. 

22 Pan glybu Ffelix y pethau 
hyn, efe a'u hoedodd hwynt, zan 


ACTAU YR APOSTOLION, XXV. 


wybod yn hyspysach y pethau a 
berthynent i'r ffordd honno; ac a 
ddywedodd, Pan ddêl Lysias y pen- 
capten i wared, mi a gaf wybod 
eich matterìon chwi yn gwbl. 

23 Ac efea archodd i'r canwriad 
gadw Paul, a chael o hono esmwyth- 
dra; ac na lesteiriai neb o'r eiddo 
ef i'w wasanaethu, nac i ddyfod 
atto. 

24 Ac ar ol talm o ddyddiau, y 
daeth Ffelix, gyd â'i wraig Drusìla, 
yrhon ydoedd Iuddewes, aca yrrodd 
am Paul, ac a'i gwrandawodd ef 
ynghŷlch y fîydd yng Nghrist. 

25 Ac fel yr oedd efe yn ymres- 
ymmu am gyfiawnder, a dirwest, a'r 
farn a fydd, Ffelix.a ddychrynodd, 
ac a attebodd, Dos ymaith ar hyn o 
amser; a phan gafîwyf fi amser 
cyfaddas, mi a alwaf am danat. 

26 A chan obeithio hefyd y 
rhoddid arian iddo gan Paul, er ei 
ollwng ef yn rhŷdd: o herwydd 
paham efe a anfonodd am dano yn 
îynychach, ac a chwedleuodd ag ef. 

27 Ac wedi cyflawni dwy flynedd, 
y daeth Portius Ffestus yn lle Ffe- 
iix. A Ffelix yn ewyllysio gwneu- 
thur cymmwynas i'r Iuddewon, a 

adawodd Paul yn rhwym. 


PEN. XXV. 


2 Yr Iuddewon yn achwyn ar Paul ger bron 
Ffestus: 8 ac yntau yn atteb trosto ei 
hun, llacynappêlioat Cesar: l4ac 
wedi hynny Ffestus yn hyspysu ei achos ef 
i frenhin Agrippa, 93 a*i ddwyn ef ger 
bron. 95 Ffestus ynei ddiheuro ef, na 
wnaethai efe ddim a haeddai farwolaeth. 


| ng irw gan hynny, wedi 

dyfod i'r dalaith, ar ol tri 
diwrnod a aeth i fynu ì Ierusalem 
o Casarea. 

2 Yna yr ymddangosodd yr arch- 
offeiriad a phennaethiaid yr Iudd- 
ewon, ger ei fron eî, yn erbyn Paul, 
ac a ymbiliasant ag ef, 

3 Gan geisio ffafr yn ei erbyn ef, 
fel y cyrchai efe ef i Ierusalem, gan 
wneuthur cynllwyn i'w ladd ef ar y 
fordd. 

> A Ffestus a aitebodd, y cedwid 
Paul yn Casarea, ac yr ai efe ei 
hun yno ar fyrder. 

ô Y rhaì gan hynny a allant yn 
eich mysg, eb efe, deuant i wared 

191 


gyd â mi, ac od oes dim drwg yn y 
gwr hwn, cyhuddant ef. 

6 A phryd na thrigasai efe gyd â 
hwy dros ddeng niwmod, efe a aeth 
i wared i Cassarea ; a thrannoeth efe 
a eisteddodd yn yr orsedd, ac a 
archodd ddwyn Paul atto. 

7 Ac wedi.eìi ddyîod, yr Iudd- 
ewon a ddaethent o Ierusalem 
wared, a safasant o'i amgylch, ac a 
ddygasant lawer o achwynion trym- 
ion yn erbyn Paul, y rhai ni's gallent 
eu profi. 

8 Ac yntau yn ei amddiffyn ei 
hun, Ni phechais i ddim, nac yn 
erbyn cyfraith yr Iuddewon, nac yn 
erbyn y deml, nac yn erbyn Caesar, 

9 Eithr Ffestus, yn chwennych 
dangos ffafr i'r Iuddewon, a atieb- 
odd Paul, ac a ddywedodd, A fynni 
di fyned i fynu i Ierusalem, i'th 
farnu yno ger îy mron i am y petliau 
hyn? | 

10 A Phaul a ddywedodd, O 
flaen gorsedd-fainge Caesar yr wyf 
fi yn sefyll, lle y mae yn rhaid îy 
mamu; ni wnaethum i ddim cam 
â'r Iuddewon, megis y gwyddost ti 
yn dda. 

11 Canys os ydwyf yn gwneuthur 
cam, ac us gwneuthum 'ddim yn 
haeddu angau, nid wyf yn gwrthod 
marw : eithr onid oes dim o'r pethau 
y mae y rhai hyn yn fy nghyhuddo, 
ni ddichon neb fy rhoddi iddynt. 
Appêlio yr wyf at Casar. 

12 Yna Ffestus, wedi ymddiddan 
â'r cynghor, a attebodd, A appêliaist 
ti at Cesar? at Caesar y cai di fyned. 

13 Ac wedi talm o ddyddiau, 
Agrippa y brenhin a Bernice, a 
ddaethant i Caesarea i gyfarch Ffes- 
tus, 

14 Ac wedi iddynt aros yno 
lawer o ddyddiau, Ffestus a fyneg- 
odd i'r brenhin hanes Paul, gan 
ddywedyd, Y mae yma ryw wr wedi 
ei adael gan Ffelix y'ngharchar: 

15 Ynghŷlch yr hwn, pan oeddwn 
yn Ierusalem, yr ymddangosodd 
arch-ofíeiriaid a henuriaid yr Iudd- 
ewon ger bron, gan ddeisyf cael 
barn yn ei erbyn ef. 

16 Tr rhai yr attebais, nad oedd 
arfer y Rhufeinwŷr roddi neb rhyw 


ACTAU YR APOSTOLION, XXVI. 


ddyn i'w ddifetha, nes cael o'r cy- 
huddol ei gyhuddwŷr yn ei wyneb, 
a chael lle i'w amddiffyn ei hun 
rhag y cwyn. 

17 Wedi eu dyfod hwy yma gan 
hynny, heb wneuthur dim oed, 
trannoeth mi a eisteddais ar yr 
orsedd-faingc, ac a_ orchymynais 
ddwyn y gwr ger bron. 

18 Am yr hwn ni ddug y cyhudd- 
wŷr i fynu ddim achwyn o'r pethau 
yr oeddwn i yn tybied : 

19 Ond yr oedd ganddynt yn ei 
erbyn eî ryw ymofynion ynghŷlch 
eu coel-grefydd eu hunain, ac yng- 
hŷlch un Iesu a fuasai farw, yr hwn 
a daerai Paul ei fod yn fyw. 

20 A myfi, yn anhyspys i ymofyn 
am hyn, a ddywedais, a fynnai efe 
fyned i Ierusalem, a'i farnu yno am 
y pethau hyn. 

21 Eithr gwedi i Paul appelio i'w 
gadw i wybyddiaeth Augustus, mi a 
erchais ei gadw ef hyd oni allwn ei 
anfon ef at Casar. 

22 Yna Agrippa a ddywedodd 
wrth Ffestus, Minnau a ewyllysiwn 
glywed y dyn. Yntau a ddywedodd, 
Ti a gai ei glywed ef y foru. 

25 Trannoeth gan hynny, wedi 
dyfod Agrippa a Bernice, â rhwysg 
fawr, a myned i mewn i'r orsedd, 
a'r pen-capteniaid, a phendefigion y 
ddinas, wrth orchymyn Ffestus fe a 
ddygwyd Paul ger bron. 

24 Â Ffestus a ddywedodd, O 
frenhin, Agrippa, a chwi wŷr oll 
sydd gyd â ni yn bresennol, chwi a 
welwch y dyn hwn, oblegyd pa un 
y galwodd holl lïaws yr Iuddewon 
arnaf fi, yn Ierusalem ac yma, gan 
lefain, na ddylai efe fyw yn hŵy. 

25 Eithr pan ddeallais na wnaeth- 
ai efe ddim yn haeddu angau, ac 
yntau eihun wedi appêlio at August- 
us, mi a fernais ei ddanfon ef. 

26 Am yr hwn nid'oes gennyf 
ddim sicrwydd i'w ysgrifenu at fy 
arglwydd. O herwydd paham mi 
a'i dygais ef ger eich bron chwi, ac 
yn enwedig ger dy fron di, O fren- 
hin Agrippa ; fel, wedi ei holi ef, y 
caffwyf ryw beth i'w ysgrifenu. 

27 Canys allan o reswm y gwelaf 
fi anfon carcharor, heb hyspysu 

92 


hefyd yr achwynion a fyddo yn ei 
erbyn ef. 
,PEN. XXVI. 
ME ey 
troisid ac y galwesid ef i fod yn apostol. 
94 Ffestus yn taeru ei fod ef wedi ynfydu : 
yntau ar hynny yn atteb yn llariaidd. 9 
Agrippa ymron myned yn Gristion. 31 Yr 
holl gynnulleidfa yn eì farnu cf yn ddïeuog. 
A CAmnppa a ddywedodd wrth 
Paul, Y mae cennad i ti i 
ddywedyd drosot dy hunan. Yna 
Paul a estynodd eì law, ac a'i ham- 
ddiffynodd ei hun. 

2 Yr ydwyf yn fy nhybied fy hun 
yn. ddedwydd, O frenhin Agrippa, 
gan fy mod yn cael fy amddiffyn fy 
hun ger dy fron di heddyw, am yr 
holl bethau yr achwynir arnaf gan 
yr Iuddewon : 

3 Yn bendifaddeu, gan wybod 
dy fod di yn gydnabyddus âr holl 
ddefodau a'r holion sydd ym mhlith 
yr Iuddewon. O herwydd paham yr 
ydwyf yn deisyf arnatfyngwrandaw 
i yn ddïoddefgar. 

4 Fy muchedd i o'm mebyd, yr 
hon oedd o'r dechreuad ym mhlith 
fy nghenedl yn Ierusalem, a ŵyr yr 
Iuddewon oll, 

5 Y rhai a'm hadwaenent i o'r 
dechreu (os mynnant dystiolaethu) 
mai yn ol y sect fanylaf o'n crefydd 
ni, y bâm i fyw, yn Pharisead. 

6 Ac yn awr, am obaith yr add- 
ewid a wnaed i'n tadau gan Dduw, 
yr wyf yn sefyll i'm barnu : 

7 P'r hwn addewid y mae ein 
deuddeg llwyth ni, heb dor yn 
gwasanaethu Duw nos a dydd, yn 
gobeithio dyfod. Am yr hon obaith 
yr achwynir arnaf, O frenhin Ag- 
rippa, gan yr Iuddewon. 

8 Pa beth? ai anghredadwy y 
bernir gennych chwi, y cyfyd Duw 
y meirw ? 

9 Minnau yn wir a dybiais ynof 
fy hun, fod yn rhaid â mi wneuthur 
llawer o bethau yn erbyn enw Iesn 
o Nazareth. 

10 Yr hyn hefyd a wneuthum yn 
Ierusalem: a llawer o'r saint a 
geuais i mewn carcharau, wedi 
derbyn awdurdod gan yr arch- 
offeiriaid ; ac wrth eu difetha, mi a 
roddais farn yn eu herbyn. 


ACTAU YR APOSTOLION, XXVII. 


11 Ac ym mhob synagog yn 
fynych mi a'u cospais hwy, ac a'u 
cymhellais i gablu ; a chan ynfydu 
yn fwy yn eu herbyn, mi a'u herlid- 
iais hyd ddinasoedd dïeithr hefyd. 

12 Ac yn hyn, a myfi yn myned 
i Ddamascus, ag awdurdod a chen- 
nad oddi wrth yr arch-offeiriaid, 

13 Ar hanner dydd, O frenhin, 
ar y ffordd, y gwelais oleuni o'r nef, 
mwy nâ disgleirdeb yr haul, yn 
disgleirio o'm hamgylch, a'r rhai 
oedd yn ymdaith gyd â mi. 

14 Ac wedi ini oll syrthio ar y 
ddaear, mi a glywais leferydd yn 
llafaru wrthyf, ac yn dywedyd yn 
Hebraeg, Saul, Saul, paham yr 
ydwyt yn fy erlid i? Caled yw 
ì ti wingo yn erbyn y symbylau. | 

15 Ac mi a ddywedais, Pwy wyt 
ti, Arglwydd? Ac efe a ddywed- 
odd, Myfi yw Iesu, yr hwn yr wyt 
ti yn ei erlid. 

16 Eithr cyfod, a saf ar dy draed : 
“anys i hyn yr ymddangosais i ti, 
i'th osod ti yn weinidog ac yn dyst 
o'r pethau a welaist, ac o'r pethau 
yr ymddangosaf i ti ynddynt ; 

17 Gan dy wared ti oddi wrth y 
bobl, a'r Cenhedloedd, at y rhai yr 
ydwyf yn dy anfon di yr awrhon, 

', 18 I agoryd eu llygaid, ac i'w troi 
9 dywyllwch i oleuni, ac o feddiant 
Satan at Dduw ; fel y derbyniont 
faddeuant pechodau, a chyfran ym 
mysg y rhai a sancteiddiwyd trwy 
y ffydd sydd ynof fi. 

19 Am ba achos, O frenhin Ag- 
rippa, ni bâm anufudd i'r weledig- 
aeth nefol : 

20 Eithr mi a bregethais i'r rhai 
yn Damascus yn gyntaf, ac yn Ieru- 
salem, a thros holl wlâd Iudea, ac 
i'r Cenhedloedd ; ar iddynt edifar- 
hâu, a dychwelyd at Dduw, a 
gwneuthur gweithredoedd addas i 
edifeirwch. 

21 O achos y pethau hyn yr Iudd- 
ewon a'm daliasant i yn y deml, ac 
a geisiasant fy lladd i â'u dwylaw eu 
hun. 

22 Am hynny, wedi i mi gael 
help gan Dduw, yr wyf îi yn aros 
hyd y dydd hwn, gan dystiolaethu i 
fychan a mawr, ac heb ddywedyd 

195 


dim amgen nag a ddywedasai y 
prophwydi a Moses, y delent i ben ; 

23 Y dïoddefai Crist, ac y byddai 
efe yn gyntaf o adgyfodiad y meirw, 
ac y dangosai oleuni i'r bobl, ac i'r 
Cenhedloedd. 

24 Ac fel yr oedd efe yn dy- 
wedyd y pethau hyn trosto, Ffestus 
a ddywedodd â llef uchel, Paul, yr 
wyt ti yn ynfydu; llawer o ddysg 
sydd yn dy yrru di yn ynfyd. 

25 Ac efe a ddywedodd, Nid 
wyf fi yn ynfydu, O ardderchoccaf 
Ffestus ; eithr geiriau gwirionedd a 
sobrwydd yr wyf fi yn eu hadrodd. 

26 Canys y brenhin a ŵyr oddi 
wrth y pethau hyn, wrth yr hwn yr 
wyf fi yn llafaru yn hŷ. O herwydd 
nid wyf yn tybied fod dim o'r pethau 
hyn yn guddiedig rhagddo ; oblegyd 
nid mewn congl y gwnaed hyn. 

27 Oh frenhin Agrippa, A wyt tì 
yn credu i'r prophwydi? mia wn dy 
fod yn credn, 

28 Ac Agrippa a ddywedodd 
wrth Paul, Yr wyt ti o fewn ychydig 
i'm hynnill i fod yn Gristion. 

29 A Phaul a ddywedodd, Mi a 
ddymunwn gan Dduw,o fewn ychyd- 
ig, ac yn gwbl oll, fod nid tydi yn 
unig, ond pawb hefyd a'r sydd yn 
fy ngwrandaw heddyw, yn gyfryw 
ag wyf fi, ond y rhwymau hyn. 

30 Ac wedi iddo ddywedyd hyn, 
cyfododd y brenhin, a'r rhaglaw, a 
Bernice, a'r rhai oedd yn eistedd 
gyd â hwynt. 

31 Ac wedi iddynt fyned o'r 
neilldu, hwy a lafarasant wrth eu 


' gilydd, gan ddywedyd, Nid yw y 


dyn hwn yn gwneuthur dim yn 

haeddu angau, neu rwymau. 

39 Yna y dywedodd Agrippa wrth 
Ffestus, Fe allasid gollwng y dyn 
yma ymaith, oni buasai iddo appêlio 
at Caesar. 

PEN. XX VII. 

1 Paul, wrth forio tu a Rhufain, 10 yn rhag- 
adywedyd perygl y daith ; A1 ac heb gael 
ei goelio: 14. hwythau yn cael eu taflu 
draw ac yma gan y dymmestl: 41 y llong 
yn torri arnynt; 99, 34, 44 ac er hynny 
yn dyfod i gyd ì dir, yn ddiangol. 

PHAN gyttunwyd forio o hon- 
om ymaith i'r Ital, hwy a 
roisant Paul, a rhyw garcharorion 


ACTAU YR APOSTOLION, XXVII. 


eraill, at ganwriad a'i enw Iulius, o 
fyddin Augustus. 

2 Ac wedi dringo i long o Adra- 
myttium ar fedr hwylioi dueddau 
Asia, ni a aethom allan o'r porth- 
ladd, a chyd â ni yroedd Aristarchus, 
Macedoniad o 'Thessalonica, 

3 A thrannoeth ni a ddygwyd i 
wared i Sidon. A Iulius a ymddôg 
yn garedigol tu ag at Paul, ac a 
roddes iddo gennad i fyned at ei 
gyfeillioni gael ymgeledd. 

4 Ac wedi myned oddi yno, ni a 
hwyliasom dan Cyprus, am fod y 
gwyntoedd yn wrthwynebus. 

5 Ac wedi hwylio o honom dros 
y môr sydd ger llaw Cilicia a Pam- 
phylia, ni a ddaethom i Myra, dinas 
yn Lycia. 

“ 6 Ac yno y canwriad wedi cael 
llong o Alexandria yn hwylio i' 
Jtal, a'n gosododd ni ynddi. 

7 Ac wedi i ni hwylio yn anniben 
lawer o ddyddiau, a dyfod yn brin 
ar gyfer Cnidus, am na adawai y 
gwyntini; ni a hwyliasom is law 
Creta, ar gyfer Salmone. 

8 Ac wedi î ni yn brinfynedheib- 
io iddi, ni a ddaethom i ryw le a 
elwir Y porthladdoedd prydferth, 
yr hwn yr oedd dinas Lasea yn agos 
iddo. 

9 Ac wedi i dalm o amser fyned 
heibio, a bod morio weithian yn 
enbyd, o herwydd hefyd ddarfod 
yr ympryd weithian, Paul a gyng- 
horodd, 

10 Gan ddywedyd wrthynt, Ha 
wŷr, yr wyf yn gweled y bydd yr 
hynt hon ynghŷd â sarhâd a cholled 
fawr, nid yn unig am y llwyth a'r 
llong, eithr am ein heinioes ni hefyd, 

11 Eithr y canwriad a gredodd i 
lywydd ac i berchen y llong, yn 
Îwy nag i'r pethau a ddywedid gan 
Paul. 

12 A chan fod y porthladd yn 
anghyfleus ì auafu, y rhan fwyaf a 
roisant gynghor i ymado oddi yno 
hefyd, os gallent ryw fodd gyrhaedd- 
yd hyd, Phenice, ì auafu yno; yr 
hwn sydd borthladd yn Creta, ar 
gyfer y deau-orllewin, a'r gogledd- 
orllewin. 

13 A phan chwŷthodd y deheu- 

194 


wŷnt yn araf, hwynt-hwy yn tybied 
cael eu meddwl, gan godi hwyliau, 
a foriasant heibio yn agos i Creta. 

14. Ond cyn nemmawr cyfododd 
yn ei herbyn hi wynt tymhestlog, yr 
hwn a elwir Euroclydon. 

15 A phan gipiwyd y llong, ac 
heb allu gwrthwynebu y gwynt, ni 
a ymroisom, ac a ddygwyd gyd â'r 
gwynt. 

16 Ac wedi i ni redeg goris ynys 
fechan a elwir Clauda, braidd y 
gallasom gael y bâd: 

17 Yr hwn a godasant i fynu, ac 
a wnaethant gynnorthwyon, gan 
wregysu y llong oddi dani; a hwy 
yn ofni rhag syrthio ar sugn-draeth, 
wedi gostwng yr hwyl, a ddygwyd 
felly. 

18 A ni yn flin iawn arnom gan 
y dymmestl, drannoeth hwy a ys- 
gafnhasant y llong. 

19 A'r trydydd dydd bwriasom 
â'n dwylaw ein hunain daclau y 
llong allan. 

20 A phan nad oedd na haul na 
ser yn ymddangos dros lawer o 
ddyddiau, a thymmestl nid bychan 
yn pwyso drom, pob gobaith y 
byddem cadwedig a ddygwyd oddi 
arnom o hynny allan. 

21 Ac wedi bod hir ddirwest, yna 
y safodd. Paul yn eu canol hwy, ac 
a ddywedodd, Ha wŷr, chwi addyl- 
asech wrandaw arnaf fi, a bod heb 
ymadaw o Creta, ac ynnill y sarhâd 
yma a'r golled. 

22 Ac yr awrhon yr wyf yn eich 
cynghori chwi i fod yn gysurus: 
canys ni bydd colled am einioes un 
o honoch, ond am y llong yn unig. 

23 Canys safodd yn fy ymyl y 
nos hon angel Duw, yr hwn a'm 
pïau, a'r hwn yr wyf yn ei addoli, 

24 Gan ddywedyd, Nac ofna, 
Paul; rhaid i ti sefyll ger bron Ca- 
sar: ac wele, rhoddes Duw i ti y 
rhai oll sydd yn morio gyd â thi. 

25 Am hynny, ha wŷr, cymmer- 
wch gysur: cartys yr wyf îi yn credu 
i Dduw, mai felly y bydd yn ol y 
modd y dywedwyd i mi. 

26 Ond mae yn rhaid ein bwrw 
ni i ryw ynys. 


ys. nr 
27 Ac wedi dyfod y bedwaredd 


ACTAU YR APOSTOLION, XXVIII. 


nos ar ddeg, fe a ddigwyddodd, a 
ni yn morio yn Adria, ynghŷlch 
hanner nos, dybied o'r morwŷr eu 
bod yn nesâu i ryw wlâd. 

28 Ac wedi iddynt blymio, hwy 

.a'i cawsant yn ugain gwrhyd: ac 
wedi myned ychydig pellach, a 
phlymio drachefn, hwy a'i cawsant 
yn bymtheg gwrhyd. 

29 Ac a hwy yn ofni rhag i ni 
syrlhio ar leoedd geirwon, wedi 
iddynt îwrw pedair angor allan o'r 
llyw, hwy a ddeisyfiasant ei myned 
hi yn ddydd. 

30 Ac fel yr oedd y llongwŷr yn 
ceisio fîoi allan o'r llong, ac wedi 
gollwng y bâd i wared i'r môr, yn 
rhith bod ar fedr bwrw angorau o'r 
pen blaen i'r llong, 

31 Dywedodd Paul wrth y can- 
wriad a'r milwŷr, Onid erys y rhai 
hyn yn y llong, ni ellwch chwi fod 
yn gadwedig. 

32 Yna y torrodd y milwŷr raffau 
y bâd, ac a adawsant iddo syrthio 
ymaith, 

33 A thra yr ydoedd hi yn dydd- 
hâu, Paul a eiriolodd ar bawb gym- 

,meryd lluniaeth, gan ddywedyd, 
Heddyw yw y pedwerydd dydd. ar 
ddeg yr ydych chwi yn disgwyl, ac 
yn aros ar eich cythlwng, heb gym- 
meryd dim. 

34 O herwydd paham yr ydwyf 
yn dymuno arnoch gymmeryd llun- 
iaeth ; oblegyd hyn sydd er iechyd 
i chwi: canys blewyn i'r un o hon- 
och ni syrth oddi ar ei ben. 

35 Ac wedi iddo ddywedyd hyn, 
efe a zymmerodd fara, ac a ddiolch- 
odd ì Dduw yn eu gŵydd hwynt 
oll, ac a'i torrodd, ac a ddechreu- 
odd fwytta. 

36 Ac yr oeddynt bawb wedi 
myned yn gysurol; ahwya gym- 
merasant luniaeth hefyd. 

37 Ac yr oeddem yn y llong i 
gyd, yn ddau cant ac un ar bym- 
theg a thrugain o eneidiau. 

38 Ac wedi eu digoni o luniaeth, 
hwy a ysgafînhasant y llong, gan 
îwrw y gwenith allan i'r môr. 

39 A phan aeth hi yn ddydd, nid 
oeddynt yn adnabod y tir : ond hwy 
a ganfîuant ryw gilfach a glan iddi ; 

| 195 


i'r hon y cynghorasant, os gallent, 

wthio y llong iddi. 

40 Ac wedi iddynt godi yr angor- 
au, hwy a ymollyngasant i'r môr, 
ac a ollyngasant hefyd yn rhŷdd 
rwymau y llyw, ac a godasant yr 
hwyl i'r gwynt, ac a geisiasant y 
lan. s 

41 Ac wedi i ni syrthio ar le deu- 
for-gyfarfod, hwy a wthiasant y 
llong: a'r pen blaen iddi a lynodd, 
ac a safodd yn ddïysgog, eithr y 
pen ol a ymddattododd gan nerth y 
tonnau. 

42 A chynghor y milwŷr oedd, 
ladd y carcharorion, rhag i neb o 
honynt nofio allan, a dïangc ymaith. 

43 Ond y canwriad, yn ewyllysio 
cadw Paul, a rwystrodd iddynt en 
hamcan ; ac a archodd i bawb a'r a 
fedrai nofio, ymfwrw yn gyntaf i'r 
môr, a myned allan i'r tir: 

44 Ac i'r lleill, rhai ar ystyllod, 
ac eraill ar ryw ddrylliau o'r llong. 
Ac felly y digwyddodd dyfod o 
bawb i dir yn ddïangol. 

PEN. XXVIII. 

1 Paul, wedi torri y llong arno, yn cael eì 
dderbyn yn rhywiogaidd gan y barbur- 
iaid. 5 Y wiber ar ei law ef, heb wneu- 
thur iddo niwed: _ 8 ac yntau yn iachâu 
llawer o glefydau yn yr ynys. 11 Hwynt- 
hwy yn myned ymaith tua Rhufain. 17 
Yntau yn mynegi i'r Tuddewon achos ei 
ddyfodiad. 94 Wedi iddo bregethu, rha 
yn credu, a rhaì heb gredu: 30 ac yntau 
er hynny yn pregethu yno ddwy jlynedd. 

Â C wedi ìddynt ddïangc, yna y 

A gwybuant mai Melita y gei- 
wid yr ynys. 

2 A'r barbariaid a ddangosasant 
i ni fwyneidd-dra nid bychan: 
oblegyd liwy a gynneuasant dân, ac 
a'n derbyniasant ni oll o herwydd y 
gawod gynnrychiol, ac o herwydd 
yr oerfel. 

3 Ac wedi i Paul gynnull ynghŷd 
lawer o friw-wŷdd, a'u dodi ar y 
tân, gwiber a ddaeth allan o'r gwres, 
ac a lynodd wrth ei law ef. 

4 A phan welodd y barbariaid y 
bwystfil y'nghrôg wrth ei law ef, 
hwy a ddywedasant wrth eu gilydd, 
Yn sicr llawruddiog yw y dyn hwn, 
yr hwn, er ei ddïangc o'r môr, ni 
adawodd dïaledd iddo fyw. 

5 Ac eîe a ysgydwodd y bwystfil 
i'rtân, ac ni oddefodd ddim niwed. 


ACTAU YR APOSTOLION, XXVIII. 


6 Ond yr oeddynt hwy yn dis- 
gwyl iddo ef chwyddo, neu syrthio 
yn ddisymmwth yn farw. Eithr 
wedi iddynt hir-ddisgwyl, a gweled 
nad oedd dim niwed yn digwydd 
iddo, hwy a newidiasant eu medd- 
wl, ac a ddywedasant mai duw oedd 
efe. 

7 Ynghŷlch y man hwnnw yr 
oedd tiroedd i bennaeth yr ynys, a'i 
enw Publius, yr hwn a'n derbyn- 
iodd ni, ac a'n llettyodd dridiau yn 
garedig. 

8 A digwyddodd, fod tad Pab- 
lius yn gorwedd yn glaf o gryd a 
gwaedlif: at yr hwn wedi i Paul 
fyned i mewn, a gweddïo, eîe a 
ddododd ei ddwylaw arno ef, ac a'i 
hiachaodd. 

9 Felly wedi gwneuthur hyn, y 
lleill hefyd y rhai oedd â heintiau 
arnynt yn yr ynys, a ddaetliant atto, 
ac a iachawyd: 

10 Y rhai hefyd a'n parchasant 
ni â llawer o urddas ; a phan oedd- 
ym yn ymadael, hwy a'n llwyth- 
asant ni â phethau angenrheidiol. 

11 Ac wedi tri mis, yr aethom 
ymaith mewn llong o Alexandria, yr 
hon a auafasai yn yr ynys; a'i har- 
wydd hi oedd Castor a Phôlux. 

12 Ac wedi ein dyfod i Syracusa, 
ni a drìgasom yno dridiau. 

13 Ac oddi yno wedi myned oddi 
amgylch, ni a ddaethom i Rhegium. 
Ac ar ol un diwrnod y deheu-wynt 
a chwŷthodd, ac ni a ddaethom yr 
ail dydd i Puteoli : 

14 Lle y cawsom frodyr, ac y 
dymunwyd arnom aros gyd â hwynt 
.saith niwrnod : ac felly ni a ddaeth- 
om i Rufain. 

15 Ac oddi yno, pan glybu y 
brodyr am danom, hwy a ddaethant 
i'n cyfarfod ni hyd Appii-fforum, a'r 
“Tair tafarn: y rhaì pan welodd 
Paul, eie a ddiolchodd i Dduw, ac 
a gymmerodd gysur. 

16 Eithr pan ddaethom ìi Rufain, 
y canwriad a roddes y carcharorion 
at ben-capten y llu:. eithr cenhad- 
wydi Paul aros wrtho eì hun, gyd 
â miiwr oedd yn ei gadw ef. 

i7 A digwyddodd, ar ol tridiau, 
alw o Paul ynghŷd y rhai oedd ben- 

196 


naf o'r Juddewon. Ac wedi iddynt 
ddyfod ynghŷd, efe a ddywedodd 
wrthynt, Ha wŷr frodyr, er na 
wnaethum i ddim yn erbyn y bobl, 
na defodau y tadau, etto mi a rodd- 
wyd yn garcharor o Ierusalem i 
ddwylaw y Rhufeinwŷr. 

18 Y rhai, wedi darfod fy holi, 
a fynnasant fy ngollwng ymaith, am 
nad oedd dim achos angau ynof. 

19 Eithr am fod yr Iuddewon yn 
dywedyd yn erbyn hyn, mi a yrrwyd 
iappêlio at Caesar; nid fel pettai 
gYnn beth i achwyn ar fy nghen- 
edl. 

20 Am yr achos hwn gan hynny 
y gelwais am danoch chwi, i'ch 
gweled, ac i ymddiddan â chwi: 
canys o achos gobaith Israel y'm 
rhwymwyd i â'r gadwyn hon. 

21 A hwythau a ddywedasant 
wrtho, Ni dderbyniasom nì lythyr- 
au o Iudea yn dy gylch di, ac ni 
fynegodd ac ni lafarodd neb o'r 
brodyr a ddaeth oddi yno ddim 
drwg am danat ti. 

24 Ond yr ydym mi yn deisyf 
cael clywed gennyt ti beth yr ydwyt 
yn ei synied: oblegyd am y sect 
hon, y mae yn hyspysini fod ym 
mhobman yndywedydynei herbyn. 

23 Ac wedi iddynt nodi diwrnod 
iddo, llawer a ddaeth atto eî i'w 
letty ; i'r rhai y tystiolaethodd ac yr 
eglurodd eîe deyrnas Duw, gan 
gynghori iddynt y pethau am yr 
Iesu, allan o gyfraith Moses, a'r 
prophwydi, o'r bore hyd yr hwyr. 

24 A rhai a gredasant i'r pethau 
a ddywedasid, a rhai ni chredasant. 

95 Ac a hwy yn anghyttínm â'u 
gilydd, hwy a ymadawsant, wedi i , 
Paul ddywedyd un gair, maì da y 
llafarodd yr Yspryd Glân trwy 
Esaias y. prophwyd, wrth ein tadau 


ni, 

26 Gan ddywedyd, Dos at y 
bobl yma, a dywed, Yn clywed y 
clywch, ac ni ddeallwch; ac yn 
gweled y gwelwch, ac ni chanfydd- 
wch, 

7 Canys brasawyd calon y bobl 
hyn, a thrwm y clywsant â'u clust- 
iau, a'n llygaid a gauasaut; rhag 
iddynt weled â'u llygaid, a chlywed 


RHUFEINIAID, I. 


a'u clustiau, a deall â'r galon, a dy- 
chwelyd, ac i mi eu hiachâu hwynt. 

28 Bydded hyspys i chwi gan 
hynny, anfon iachawdwriaeth Duw 
aty Cenhedloedd ; a hwy a_wran- 
dawant. 

29 Ac wedi iddo ddywedyd hyn, 
ymadawodd yr Iuddewon, a chan- 
ddynt ddadl mawr yn eu plith. 


' 30 A Phaul a arhoes ddwy flyn- 
edd gyfan yn ei dŷ ardrethol ei 
hun, ac a dderbyniodd bawb a'r 
oedd yn dyfod i mewn atto, 

31 Gan bregethu teyrnas Duw, 
ac athrawiaethu y pethau am yr 
Arglwydd Iesu Grist, gyd â phob 
hyfder, yn ddïwahardd. 


Mw 


“—— — — —— “Tnmm— _ 


Epistol PAUL yr Apostol, at y RHUFEINIAID. 


PEN. I. 
1. Paul yn dangos ei alwedigaeth i'r Rhufein- 
iaid, 9 a'i chwant i ddyfod attynt hwy. 
16 Beth yw ei efengyl ef, a'r cyfiawnder 
y mae hi yn ei ddangos. 18 Bod Duw yn 
ddigllon wrth bob math a'r bechod. 91 
Pa beth oedd pechodau y Cenhedloedd. 

AUL gwasanaethwr Iesu Grist, 
wedi ei alw i fod yn apostol, 

ac wedi ei neillduo i efengyl Duw, 

2 (Yr hon a rag-addawsai efe 
trwy ei brophwydi yn yr ysgrythyr- 
au sanctaidd) 

3 Am ei Fab ef Iesu Grist ein 
Harglwydd ni, yr hwn a wnaed o 
had Dafydd o ran y cnawd, 

4 Ac a eglurwyd yn Fab Duw 
mewn gallu, yn ol yspryd sancteidd- 
iad, trwy yr adgyfodiadod di wrth y 
meirw : 

5 'Trwy yr hwn y derbyniasom 
ras ac apostoliaeth i ufudd-dod ffydd 
ym mhlith yr holl genhedloedd, er 
mwyn ei enw eî: 

6 Ym mysg y rhai yr ydych 
chwithau yn alwedigion Iesu Grist. 

7 At bawb sydd yn Rhufain, yn 
anwyl gan Dduw, wedi eu galw i 
Jfod yn saint; Gras i chwi a thang- 
nefedd oddi wrth Dduw ein Tad ni, 
a'r Arglwydd Iesu Grist. 

8 Yn gyntaf, yr wyf yn dïolch 
i'm Duw t lesu Grist drosoch 
chwi oll, oblegyd bod eich ffydd 
chwi yn gyhoeddus yn yr holl fyd. 

9 Canys tyst i mi yw Duw, yr 
hwn yr ydwyf yn ei wasanaethu yn 
îy yspryd yn eîengyl ei Fab ef, fy 
mod i yn ddibaid yn gwneuthur 

197 


coffa o honoch bob amser yn fy 
ngweddïau, 

10 Gan ddeisyf a gawn ryw fodd, 
ryw amser bellach, rwydd-hynt gyd 
ac ewyllys Duw, i ddyfod attoch 
chwi. 

11 Canys yr wyf yn hiraethu am 
eich gweled, fel y gallwyf gyfrannu 
i chwi ryw ddawn ysprydol, fel y'ch 
cadarnhâer : 

12 4 hynny sydd i'm cyd-ym- 
gysuro ynoch chwi, trwy ffydd ein 
gilydd, yr eiddoch chwi a'r eiddof 
finnau. 

13 Eithr ni fynnwn i chwi fod 
heb wybod, frodyr, i mi yn fynych 
arfaethu dyfod attoch (ond fo 'm 
lluddiwyd i hyd yn hyn) fel y cawn 
ryw ffrwyth ynoch chwi hefyd, meg- 
is ag yn y Cenhedloedd eraill. 

14. Dyledwr ydwyf i'r Groegiaid 
ac i'r barbariaid hefyd, i'r doethion 
ac i'r annoethion hefyd. 

15 Felly, hyd y mae ynf fi, par- 
od ydwyf i bregethu yr efengyl i 
chwithau hefyd y rhai ydych yn 
Rhufain. 

16 Canys nid oes arnaf gywilydd 
o efengyl Crist: oblegyd gallu Duw, 
yw hi er iachawdwriaeth, i bob un 
a'r sydd yn credu; i'r luddew yn 
gyntaf, a hefyd i'r Groegwr. 

17 Canys ynddi hi y datguddir 
cyfiawnder Duw o ffydd i ifydd; 
megis y mae yn ysgrifenedig, Y cyf- 
iawn a fydd byw trwy ffydd. 

18 Canys digofaint Duw a ddat- 
guddiwyd o'r nef yn erbyn pob an- 

H 


RHUFEINIAID, H. 


nuwioldeb ac anghyfiawnder dyn- 
ion, y rhai sydd yn attal y gwirion- 
edd mewn anghyfiawnder, 

19 O herwydd yr hyn a ellir ei 
wybod am Dduw, sydd eglur yn- 
ddynt hwy: canys Duw a'i heglur- 
cdd iddynt. 

20 Canys ei anweledig bethau ef 
er creadigaeth y byd, wrth ei hys- 
tyried yn y pethau a wnaed, a welir 
yn amlwg ; sef ei dragywyddol allu 
ef a'i Dduwdod ; hyd onid ydynt yn 
ddïesgus : 

91 Oblegyd a hwy yn adnabod 
Duw, ni's gogoneddasant ef megis 
Duw, ac na buont ddïolchgar iddo; 
eithr ofer fuont yn eu rhesymmau, 
a'u calon anneallus hwy a dywyll- 
wyd. 

29 Pan dybient eu bod yn ddoeth- 
ion, hwy a aethant yn ffyliaid ; 

93 Ac.a newidiasant ogoniant yr 
anllygredig Dduw, i gyffelybiaeth 
llun dyn llygredig, ac ehediaid, ac 
anifeiliaid. pedwar-carnol, ac ym- 
lusgiaid. 

24 O ba herwydd Duw hefyd a'u 
rhoddes hwy i fynu, yn nhra- 
chwantan eu calonnau, i aflendid, i 
ammherchi eu cyrph eu hun yn eu 
plith eu hunain : 

95 Y rhaì a newidiasant wirion- 
edd Duw yn gelwydd, ac a addol- 
asant ac a wasanaethasant y creadur 
yn fwy nâ'r Creawdr, yr hwn sydd 
fendigedig yn dragywyddol. Amen. 

26 Oblegyd hyn y rhoddes Duw 
hwynti fynui wŷniau gwarthus: can- 
ys eu gwragedd hwn a_newidiasant 
yr arfer anianol i'r hon sydd yn er- 
4)yn anian : u 

97 Ac yn gyfîelyb y gwŷr hefyd, 
gan adael yr arfer naturiol o'r wraig, 
a ymlosgent yn eu hawŷdd i'w gil- 
ydd: y gwyr ynghŷd â gwŷr yn 
gwnenthur brynti, ac yn derbyn yn- 
ddynt eu hunain y cyfryw dâl am 
eu cyfeiliorni ag ydoedd raid. 

98 Ac megis nad oedd gymmer- 
adwy ganddynt gadw Duw 'yn eu 
gwybodaeth, Duw : a'u rhoddes 
hwynt i fynu i feddwl anghymmer- 
adwy, i wneuthur y pethau nid oedd 
weddaidd : 

99 Wedi eu llenwi â phob anghyf- 

198 


iawnder, godineb, anwiredd, cy- 
bydd-dod, drygioni; yn llawn cyn- 
figen, llofruddiaeth, eynnen, twyll, 
drwg-anwydau : 

30 Yn hustyngwŷr, yn athrod- 
wŷr, yn gas ganddynt Dduw, yn 
drahaus, yn feilchïon, yn ffrostwyr, 
yn ddychymygwŷr drygioni, yn 
anufudd i rïeni, 

31 Yn anneallus, yn dorrwŷr 
ammod, yn angharedig, yn anghym- 
modlon, yn annhrugarogion : 

3? Y rhai yn gwybod cyfiawnder 
Duw (fod y rhai sy yn gwneuthur y 
cyfryw bethau yn haeddu marwol- 
aeth) ydynf nid yn unig yn gwn- 
euthur y pethau hyn, eithr hefyd yn 
cyd-ymfoddloni â'r rhaì sy yn eu 
gwneuthur hwynt. 

PEN. II. 


1 Naallyrhai sydd yn pechu, er eu bod yn 
condemnio pechod mewn eraill, mo'u hes- 
gusodì eu hunain; 6 ac mai anhaws o 
lawer iddynt ddïangc rhag barn Duw, 9 
pa un bynnag font aì Iuddewon ai Cen- 
hedloedd. 4 Na's gall y Cenhedloedd 
ddiïangc, 7 ma'r fuddewon chwaith; 
95 ac na wna eu henwaediad lesâd ìddynt, 
oni chadwant y ddeddf. 


( ) HERWYDD paham dïesgus 
.F wytti, O ddyn, pwy bynnag 
wyt yn barnu ; canys yn yr hyn yr 
wyt yn barnu arall, yr wyt yn dy 
gondemnio dy hun : canys ti yr hwn 
wyt yn barnu, wyt yn gwneuthur 
yr un pethau. 

2 Eithr ni a wyddom fod barn 
Duw yn ol gwirionedd, yn erbyn y 
rhai a wnant gyfryw bethau. 

3 Ac a wyt tî yn tybied hyn, O 
ddyn, yr hwn wyt yn barnu y rhai 
sy yn gwneuthur y cyfryw bethau, 
â thithau yn gwneuthur yr un peth- 
au, y dïengi di rhag barn Duw? 

4 Neu a wyt ti yn dïystyru golud 
ei ddaioni ef, a'i ddïoddefgarwch, 
a'i ymaros, heb wybod fod daioni 
Duw yn dy dywys di ì edifeirwch 7 

5_ Eithr yn ol dy galedrwydd, a'th 
galon ddïedifeiriol, wyt yn trysori i 
ti dy hun ddigofaint erbyn dydd y 
digofaint, a datguddiad cyfiawn 
Duw, yf UN 

6 Yr hwn a dâl ìi bob un yn ol ei 
weithredoedd : se 

7 Sef i'r rhai trwy barhân yn 
gwneuthur da, a geisiant ogoniant, 


Fe ) (lw 


(c bi z 
n FWD. 


RHUFEINIAID, III. 


ac anrhydedd, ac anllygredigaeth ; 
pywyd tragywyddol : 

8 Eithr i'r rhai sy gynhennus, ac 
anufudd i'r gwirionedd, eithr yn 
ufudd i anghyfiawnder ; y bydd llid, 
a digofaint : 

9 Trallod ac ing ar bob enaid 
dyn sydd yn gwneuthur drwg; yr 
Iuddew yn gyntaf, a'r Groegwr 
hefyd : 

10 Eithr gogoniant, ac anrhydedd, 
a thangnefedd, i bob un sydd yn 
gwneuthur daioni; i'r Iuddew yn 
gyntaf, ac i'r Groegwr hefyd. 

11 Canys nid oes derbyn wyneb 
ger bron Duw. u 

12 Oblegyd cynnifer ag a bech- 
asant yn ddiddeddf, a gyfrgollir 
befyd yn ddiddeddf; a chynnifer 
ag a bechasant yn y ddeddf, a fernir 
wrth y ddeddf, 

13 (Canys nid gwrandawŷr y 
ddeddf sydd gyfiawn ger bron Duw, 
ond gwneuthurwŷr y ddeddf a gyf- 
iawnherr. 

14 Canys pan yw y Cenhedloedd 
y rhai nid yw y ddeddf ganddynt, 
wrth maturiaeth yn gwneuthur y 
pethau sydd yn y ddeddf, y rhai 
hyn heb fod y ddeddf ganddynt, 
ydynt ddeddf iddynt eu hunain : 

15 Y rhai sydd yn dangos gweith- 
red y ddeddf yn ysgrifenedig yn 
eu calonnau, a'u cydwybod yn 
cyd-dystiolaethu, a'u meddyliau yn 
cyhuddo eu gilydd, neu yn es- 
gusodi) 

16 Yn y dydd y barno Duw 
ddirgeloedd dynion, yn ol fy efengyl 
i, trwy Iesu Grist. 

17 Wele, Iuddew y'th elwir di, 
ac yr wyt yn gorphwys yn y ddeddf, 
ac yn gorfoleddu yn Nuw ; 

18 Ac yn gwybod ei ewyllys ef, 
ac yn darbod pethau rhagorol, gan 
îod wedi dy addysgu o'r ddeddf ; 

19 Ac yr wyt yn coelio dy fod 
yn dywysog i'r deillion, yn llewyrch 
i'r rhai sydd mewn tywyllwch : 

20 Yn athrawi'r anghall, yn ddys- 
gawdr i'r rhaî bach, a chennyt ffurf 
y gwybodaeth, a'r gwirionedd yn y 
ddeddf. 

21 Tydi, gan hynny, yr hwn wyt 
yn addysgu arall, oni'th ddysgi dy 
199 


Ce 


hun? yr hwn wyt yn pregethu, Na 
ladratter, a ladretti di? 

29 Yr hwn wyt yn dywedyd, Nu 
odineber, a odinebi di? yr hwn 
wyt yn ffieiddio delwau, a gyssegr- 
yspeili di? 

25. Yr hwn wyt yn gorfoleddu yn 
y ddeddî, trwy dorri y ddeddf a 
ddïanrhydeddi di Dduw ? 

24. Canys enw Duw, o'ch plegyd 
chwi, a geblir ym mhlith y Cenltedl- 
oedd ; megis y mae yn ysgrifenedig. 

25 Canys enwaediad yn wir a 
wna les, os cedwi y ddeddî:: eithr 
os troseddwr y ddeddf ydwyt, aeth 
dy enwaediad yn ddienwaediad. 

26 Os y dïenwaediad gan hynny 
a geidw gyfiawnderau y ddeddf, 
oni chyfrifir ei ddïenwaediad eî yn 
enwaediad? 

97 Ac oni bydd i'r dïenwaediad 
yr hwn sydd o naturiaeth (os ceidw 
y ddeddf) dy farnu di, yr hwn wrth 
y llythyren a'r enwaediad wyt yn 
troseddu y ddeddî? 

28 Canys nid yr hwn sydd yn yr 
amlwg sydd Iuddew; ac nid en- 
waediad yw yr hyn sydd yn yr 
amlwg yn y cnawd : 

29 Eithr yr hwn sydd yn y dirgel 
sydd Iuddew ; ac enwaediad y galon 
sydd yn yr yspryd, nid yn y lly- 
thyren ; yr hwn y mae ei glod nid o 
ddynion, ond o Dduw. 


PEN. HI. 


1 Rhagor-fraint yr Iuddewon; 3 yr hwn ni 
chollasant: 9 er hynny y mae y ddeddf 

mn eu barnu hwythau hefyd yn euog o 
chod: 90 gan hynny ni chyfiawnheir 

un cnawd trwy y ddeddf; 8 eithr 
pawb, heb wahaniaeth, trwy ffydd yn 

unig: ô9l ac etto ni ddiddymmwyd y 

ddeddf. 
p^ ragoriaeth gan hynny sydd 

. _ i'r Iaddew? neu pa fudd sydd 
o'r enwaediad? i 

2 Llawer ym mhob rhyw fedd; 
yn gyntaf, o herwydd darfod ym- 
ddir;ed iddynt nwy am ymadroddion 
Duw. 

3 Oblegyd beth os an£hredodd 
rhai? a wna eu hanghrediniaeth 
hwy fîydd Duw yn ofer? 

4 Na atto Duw: eithr bydded 
Duw yn eirwir, a phob dyn yu 
gelwyddog ; megis yr ysgrifenwyd, 

Hŷ? 


RHUFEINIAID, IV. 


Fel y'th gyfiawnhaer yn dy eiriau, 
ac y gorfyddech pan y'th farncr. 

5 Eithr os yw ein hanghyfiawnder 
nì yn canmol cyfiawnder Duw, pa 
beth a ddywedwn? Ai anghyfiawn 
yw Duw, yr hwn sydd yn dwyn 
arnom ddigofaint? (yn ol dyn yr 
wyf yn dywedyd) 

6 Na atto Duw: canys wrth 
hynny pa fodd y barna Duw y byd? 

7 Canys os bn gwirionedd Duw 
trwy fy nghelwydd i yn helaethach 
i'w ogoniant ef, paham y'm bernir 
innau etto megis pechadur ? 

8 Ac nid (megis y'n ceblir, ac 
megis y dywed rhai ein bod yn dy- 
wedyd) Gwnawn ddrwg, fel y dêl 
daioni? y rhai y mae eu damnedig- 
aeth yn gyfiawn. 

9 Beth gan hynny? a ydym ni 
Îwy rhagorol? Nac ydym ddim: 
canys ni a brofasom o'r blaen fod 
pawb, yr Iuddewon a'r Groegwŷr, 
dan bechod ; 

10 Megis y mae yn ysgrifenedig, 
Nid oes neb cyfiawn, nac oes un : 

11 Nid oes neb yn deall; nid oes 
neb yn ceisio Duw. 

12 Gŵyrasant oll, aethanti gyd yn 
anfuddiol; nid oes un yn gwneuth- 
ur daioni, nac oes un : . 

13 Bedd agored yw eu ceg; â'u 
tafodau y gwnaetliant ddichell; 
gwenwyn aspiaid sydd dan eu gwef- 
usau ; 

14 Y rhai y mae eu genau yn 
llawn melldith a chwerwedd. 

15 Buan yw eu traed i dywallt 
gwaed. 

16 Distryw ac aflwydd sydd yn 
eu ffyrdd : 

i7 A ffordd tangnefedd nid ad- 
nabuant. ; 

18 Nid oes ofn Duw ger bron eu 
llygaid. 

19 Ni a wyddom hefyd am ba 
bethau bynnag y mae y ddeddf. yn 
ei ddywedyd, mai wrth y rhai sy 
dan y ddeddf y mae hi yn ei ddy- 
wedyd: fel y cauer pob genau, ac 
y byddo yr holl fyd dan farn Duw. 

20 Am hynny trwy weithredoedd 
y ddeddf ni chyfiawnheir un cnawd 
yn ei olwg ef ; canys trwy y ddeddf 
y mae adnabod pechod. 

200 


21 Ac yr awrhon yr eglurwyd 
cyfiawnder Duw heb y ddeddf, 
wrth gael tystiolaeth gan y ddeddî 
a'r prophwydi ; 

22 Seî cyfiawnder Duw, yr hon 
sydd trwy ffydd Iesu Grist i bawb, 
ac ar bawb a gredant: canys nid 
oes gwahaniaeth. 

23 Oblegyd pawb a bechasant, 
ac ydynt yn ol am ogoniant Duw ; 

24 A hwy wedi eu cyfiawnhâu 
yn rhad trwy ei ras ef, trwy y pryn- 
edigaeth sydd yng Nghrist Iesu : 

25 Yr hwn a osododd Duw yn 
iawn, trwy ffydd yn eì waed ef, i 
ddangos ei gyfiawnder ef, trw 
faddeuant y pechodau a wnaethid 
o'r blaen, trwy ddïoddefgarwch 
Duw; 

26 I ddangos ei gyfiawnder ef y 
pryd hwn; fel y byddai efe yn 
gyfiawn, ac yn cyfiawnhâu y neb 
sydd o ffydd Iesu. 

27 Pa le gan hymny y mae y 
gorfoledd? Efe a gauwyd allan. 
'Trwy ba ddeddf? ai deddf gweith- 
redoedd? Nag ê; eithr trwy ddeddf 
ífydd. 

28 Yr ydym ni gan hynny yn 
cyfrif mai trwy ffydd y cyfiawnheir 
dyn, heb weithredoedd y ddeddf. 

99 Aii' Iuddewon y mae efe yn 
Dduw ynunig? onid yw i'r Cenhedl- 
oedd hefyd? Yn wir y mae efe i'r 
Cenhedloedd hefyd : 

30 Gan mai un Duw sydd, yr 
hwn a gyfiawnhâ yr enwaediad 
wrth ffydd, a'r dïenwaediad trwy 
ffydd, 

31 Wrth hynny, a ydym ni yn 
gwneuthur y ddeddf yn ddirym trwy 
fîydd? Na atto Duw: eithr yr ydym 
yn cadarnhâu y ddeddf. 


PEN. IV. 


1 Ffydd Abraham a gyfrifwyd iddo yn A UN 
iawnder, 10 derbyniad d efe a ô'F 
dd yn uni, erbyniodd efe a'i T 
ddan. 18 Ffbraham tad pawb a'r 
sydd yn credu. 94 Eim ffydd minnau 
hefyd a gyfrifir î ni yn gyfiawnder. 
p^ beth gan hynny a ddywedwn 
ni ddarfod i Abraham ein 
tad ni ei gael, yn ol y cnawd?— 
2 Canys os Abraham a gyfiawn- 
hawyd trwy weithredoedd, y mae 


RHUFEINIAID, V. 
rddo orfoledd ; eithr nid ger bron | y byddai yn ol gras: fel y byddai yr 


Duw. 

3 Canys pa beth a ddywed yr 
ysgrythyr? Credodd Abraham i 
Dduw ; a chyfrifwyd iddo yn gyf- 
iawnder. 

4 Eithr i'r neb sydd yn gweithio, 
ni chyfrifir y gwobr o ras, ond o 
ddyled. 

5. Eithr i'r neb nid yw yn gweith- 
io, ond yn credu yn yr hwn sydd 
yn cyfiawnhâu yr annuwiol, ei ffydd 
ef a gyfrifir yn gyfiawnder. 

6 Megis y mae Dafydd hefyd yn 
datgan dedwyddwch y dyn -y mae 
Duw yn cyfrif cyfiawnder iddo heb 
weithredoedd, gan ddywedyd, 

7 Dedwydd yw y rhai y maddeu- 
wyd eu hanwireddau, a'r rhai y 
euddiwyd eu pechodau. 

8 Dedwydd y y gwr nid yw yr 
Arglwydd yn cyfrif pechod iddo. 

9 A ddaeth y dedwyddwch hwn 
gan hynny ar yr enwaediad yn unig, 
ynte ar y dïenwaediad hefyd? Canys 
yr ydym yn dywedyd ddarfod cyfrif 
ffydd i Abraham yn gyfiawnder. 

10 Pa fodd gan hynny y cyfrif- 
wydhi? ai pan oedd yn yr enwaed- 
iad, ynte yn y dïenwaediad? Nid 
yn yr enwaediad, ond y dïenwaed- 
iad. 

i1 Ac efe a gymmerth arwydd 
yr enwaediad, yn insel cyfiawnder 
y ffydd yr hon oedd ganddo yn y 
dïenwaediad: fel y byddai efe yn 
dad pawb a gredent yn y dïenwaed- 
ìad ; fel y cyfrifid cyfiawnder idd- 
ynt hwythau hefyd: 

12 Ac yn dad yr enwaediad, nid 
i'r rhai o'r enwaediad yn unig, ond 
i'r sawl hefyd a gerddant lwybrau 
íîydd Abraham ein tad ni, yr hon 
oedd ganddo yn y dïenwaediad. 

13 Canys nid trwy y ddeddf y 
daeth yr addewid i Abraham, neu 
i'w had, y byddai efe yn etifedd y 
byd ; eithr trwy gyfiawnder ffydd. 

14 Canys os y rhai sydd o'r ddeddf 
yw yr etifeddion, gwnaed ífydd yn 
oîer, a'r addewid yn ddirym. 

15 Oblegyd y mae y ddeddf yn 
peri digofaint; canys lle nid oes 
deddf, nid oes gamwedd, 

16 Âm hynny o ffydd y mae, fel 

201 


addewid yn sicr i'r holl had ; nid yr 

unig i'r hwn sydd o'r ddeddf, ond 

hefyd i'r hwn sydd o ffydd Abra- 

ham, yr hwn yw ein tad ni oll, 

17 (Megis y mae yn ysgrifenedig, 
Mi a'th wnaethum yn dad llawer o 
genhedloedd) ger bron y neb y 
credodd efe iddo, sef Duw, yr hwn 
sydd yn bywhâu y meirw, ac sydd 
yn galw y pethau nid ydynt, fel pe 
byddent: 

18 Yr hwn yn erbyn gobaith a 
gredodd dan obaith, fel y byddai 
efe yn dad cenhedloedd lawer; yn 
ol yr hyn a ddywedasid, Felly y 
bydd dy had di. 

19 Ac efe yn ddïegwan o ffydd, 
nid ystyriodd ei gorph ei hun, yr 
hwn oedd yr awrhon wedi marw- 
eiddio, ac efe ynghŷlch can mlwydd 
9ed, na marweidd-dra bru Sara. 

20 Ac nid amheuodd efe addew- 
id Duw irwy anghrediniaeth; 
eithr efe a nerthwyd yn y ffydd, 
gan roddi gogoniant i Dduw : 

291 Ac yn gwbl sicr ganddo, am 
yr hyn a addawsai efe, ei fod ef yn 
abl i'w wneuthur hefyd. 

22 Ac am hynny y cyfrifwyd 
iddo yn gyfiawnder. 

23 Eithr nid ysgrifenwyd hynny 
er ei wyn ef yn unig, ddarfod ei 
gyfrif iddo ; 

24 Ond er ein mwyn ninnau 
hefyd, i'r rhai y cyfrifir, y rhai 
ydym yn credu yn yr hwn a gyfod- 
odd Iesu ein Harglwyddni o feirw: 

25 Yr hwn a draddodwyd dros 
ein pechodau ni, ac a gyfodwyd i'n 
cyfiawnhâu ni. 

PEN. V. 

1 JVedi ein cyfiawnhâu trwy ffydd, y mae i ni 
dangnefedd rhyngom a Duw, 9 a llawen- 
ydd yn eìn gobaith: 8 gan ein cymmodi 
trwy ei waed ef, a nyni yn elynion iddo, 
10 y cawn yn hytrach fod yn gadwedig 
wedi ein cymmodi. 12 Meris y daeth 
pechod a marwolaeth trwy Adda, y7 felly 
yn hytrach y duw cyfiawnder a bywyd 
trwy Tesw Grist. 90 Lle yr amlhaodd 
pechod, y rhagor-amlhaodd gras. 


A'M hynny, gan ein bod wedi 
ein cyfiawnhâu trwy ffydd, 
y mae gennym heddwch tu ag at 
Dduw, trwy ein Harglwydd Iesu 
Grist, 
H3 


RHUFEINIAID, VI. 


2 'Trwy yr hwn hefyd y cawsom 
ddyfodîa trwy ffydd i'r gras hwn yn 
yr hwn yr ydym yn sefyll, ac yn 
gorïoleddu dan obaith gogoniant 
Duw. 

3 Ac nid felly yn unig, eithr yr 
ydym yn gorfoleddu mewn gor- 
thrymderau; gan wybod fod gor- 
thrymder yn peri dïoddefgarwch ; 

4 A dïoddefgarwch, brofiad; a 
phrofiad, obaith : 

5 A gobaith ni chywilyddia, am 
fod cariad Duw wedi ei dywallt yn 
ein calonnau ni, trwy yr Yspryd 
Glân yr hwn a roddwyd i ni. 

6 Canys Crist, pan oeddym ni 
etto yn weiniaid, mewn pryd a fu 
farw dros yr annuwiol. 

7 Oblegyd braidd y bydd neb 
farw dros un cyfiawn : oblegyd dros 
y da ysgatfydd fe feiddiai un farw 
hefyd. 

8 Eithr y mae Duw yn canmol 
ei gariad tu ag attom ; oblegyd a 
nyni etto yn bechaduriaid, i Grist 
îarw trosom ni. 

9 Mwy ynte o lawer, a nyni yn 
awr wedi ein cyfiawnhâu trwy ei 
waed ef, y'n hachubir rhag digofaint 
trwyddo ef. 

10 Canys os pan oeddym yn 
elynion, y'n heddychwyd â Duw 
trwy farwolaeth ei Fab ef; mwy o 
lawer wedi ein heddychu, y'n hach- 
ubir trwy ei fywyd ef. 

11 Ac nid hynny yn unig, eithr 

gorîoleddu yr ydym heîyd yn Nuw 
trwy ein Harglwydd Iesu Grist, 
trwy yr hwn yr awrhon y derbyn- 
iasom y cymmod. 
12 Am hynny, megis trwy un dyn 
y daeth pechod i'r byd, a marwol- 
aeth trwy bechod ; ac felly yr aeth 
marwolaeth ar bob dyn, yn gym- 
maint a phechu o bawb. ; 

13 Canys hyd y ddeddî yr oedd 
pechod yn y byd : eithr ni chyfrifir 
pechod pryd nad oes ddeddf. 

14. Eithr teyrnasodd marwolaeth 
o Adda hyd Moses, ïe, arnynt hwy 
y rhai ni phechasant-yn ol cyffel- 
ybiaeth camwedd Adda, yr hwn yw 
ffurf yr un oedd ar ddyfod. 

15 Eithr nid megis y camwedd, 
felly y mae y dawn heîyd. Canys 

202 


os trwy gamwedd un y bu feirw 

llawer; mwy o lawer yr amlhaodd 

gras Duw, a'r dawn trwy ras yr un 
dyn Iesu Grist, i laweroedd. 

16 Ac nid megis y bu trwy uu a 
bechodd, y mae y dawn: canys y 
farn a ddaeth o un camwedd i gon- 
demniad ; eithr y dawn sydd o gam- 
weddau lawer i gyfiawnhâd. 

17 Canys os trwy gamwedd un y 
teyrnasodd marwolaeth trwy un, 
mwy o lawer y caiff y rhai sydd yn 
derbyn llïosogrwydd o ras, ac o 
ddawn cyfiawnder, deyrnasu mewn 
bywyd trwy un, Iesu Grist. 

18 Felly gan hynny, megis trwy 
gamwedd un y daeth barn ar bob 
dyn i gondemniad ; felly hefyd trwy 
gyfiawnder un y daeth y dawn ar 
bob dyn i gyfiawnhâd bywyd. 

19 Oblegyd megis trwy anufudd- 
dod un dyn y gwnaethpwyd llawer 
yn bechaduriaid ; felly trwy uîudd- 
dod un y gwneir llawer yn gyfiawn. 

20 Eithr y ddeddf a ddaeth i 
mewn fel yr amlhaai y camwedd : 
eithr lle yr amlhaodd y pechod, y 
rhagor-amlhaodd gras : 

91 Fel megis y teyrnasodd pechod 
i farwolaeth, felly hefyd y teyrnasai 
gras trwy gyfiawnder i fywyd tra- 
gywyddol, trwy Icsu Grist êin Har- 
glwydd. 

PEN. VI. 

1. Na ddylem nì fyw mewn pechod, 2 a min- 
nau wedi marw iddo; 3 megis y mae ein 
bedydd ni yn dangos. 2 Na theyrnased 
pechod mwyach, 18 gan ddarfod i ni 
ymrôi i wasanaeth wnder; 93 ac o. 
herwydd mai cyflog pechod yw marwol- 


aeth. 

Bw wrth hynny a ddywedwn 
ni? a drigwn ni yn wastad 

mewn pechod, fel yr amlhao gras? 

2 Na atto Duw. A ninnau wedi 
meirw i bechod, pa wedd y byddwn 
fyw etto ynddo eí? 

3 Oniwyddoch chwi, am gynnifer 
o honom ag a fedyddiwyd i Grist 
Iesu, ein bedyddio ni i'w farwolaeth 
eî? 

4. Claddwyd ni gan hynny gyd ag 
ef trwy fedydd ìi farwolaeth ; fe 
megis ag y cyfodwyd Crist o feirw 
trwy ogoniant y Tad, felly-y rhod- 
iom ninnau hefyd mewn newydd- 
deb buchedd. 


RHUFEINIAID, VII. 
5 Canys os gwnaed ni yn gyd- j wrth bechod, fe a'ch gwnaethpwyd 


blanhigion i gyffelybiaeth ei farw- 
olaeth ef, felly y byddwn îi gyffel- 
ybiaeth ei adgyfodiad ef : 

6 Gan wybod hyn, ddarfod croes- 
hoelìo ein hen ddyn ni gyd ag ef, er 
mwyn dirymmu corph pechod, fel 
rhag llaw na wasanaethom bechod. 

7 Canys y mae yr liwn a fu farw, 
wedi ei ryddhau oddi wrth bechod. 

8 Ac os buom feirw gyd â Christ, 
yr ydym ni yn credu y byddwn îyw 
heíyd gyd ag ef : 

9 Gan wybod nad yw Crist, yr 
hwn a gyfodwyd oddi wrth y meirw, 
yn marw mwyach ; nad arglwydd- 
iaetha marwolaeth arno mwyach, 

10 Canys fel y bu efe farw, efe a 
îu farw unwaith i bechod: ac fel y 
mae yn byw, byw y maei Dduw, 

11 Felly chwithau hefyd, cyfrif- 
wch eich hunain yn feirw i bechod ; 
eithr yn fyw i Dduw, yng Nghrist 
Iesu ein Harglwydd. 

12 Na theyrnased pechod gan 
hynny yn eich corph marwol, i 
ufuddhâu o honoch iddo yn ei 
chwantau. 

13 Ac na roddwch eich aelodau 
yn arfau anghyfiawnder i bechod : 
eithr rhoddwch eich hunain i Dduw, 
megis rhai o feirw yn fyw ; a'ch 
aelodau yn arfau cyfiawnder 
Dduw. 

14 Canys nid arglwyddiaetha 
pechod arnoch chwi: oblegyd nid 
ydych chwi dan y ddeddf, eithr dan 
ras. 

15 Beth wrth hynny? a becliwn 
ni o herwydd nad ydym dan y 
ddeddf, eithr dan ras? Na atto 
Duw. 

16 Oni wyddoch chwi, mai i bwy 
bynnag yr ydych yn eich rhoddi eich 
hunain yn weision i ufuddhau iddo, 
eich bod yn weision i'r hwn yr 
ydych yn ufuddhâu iddo; pa un 
bynnag ai i bechod i farwolaeth, 
ynte i ufudd-dod i gyfiawnder? 

17 Ondi Dduw y bo 'r dïolch, 
eich bod chwi gyn£ yn weision i 
bechod ; eithr ufuddhau o honoch 
o'r galon i'r ffurf o athrawiaeth a 
draddodwyd 1 chwi. 

18 Ac wedi eich rhyddhâu oddi 

' 203 


yn weision i gyfiawnder. 

19 Yn ol dull dynol yr ydwyf yn 
dywedyd, oblegyd gwendid eich 
cnawd chwi. Canys megis ag y 
rhoddasoch eich aelodau yn weision 
i aflendid ac anwiredd, i anwiredd ; 
felly yr awrhon rhoddwch eich 
aelodau yn weision i gyfiawnder, i 
sancteiddrwydd. 

20 Canys pan oeddych yn weision 
pechod, rhyddion oeddych oddi 
wrth gyfiawnder. 

21 Pa ffrwyth gan hynny oedd i 
chwi y pryd hynny o'r pethau y 
mae arnoch yr awr hon gywilydd 
o'u plegyd? canys diwedd y pethau 
hynny yw marwolaeth. 

42 Ac yr awrhon, wedi eich 
rhyddhâu oddi wrth bechod, a'ch 
gwneuthur yn weision i Dduw, y 
mae ì chwi eich ffrwyth yn sanct- 
eiddrwydd, a'r diwedd yn fywyd 
tragywyddol. 

23 Canys cyflog pechod yw mar- 
wolaeth: eithr dawn Duw yw byw- 
yd tragywyddol, trwy Iesu Grist 
ein Harglwydd. 

PEN. VII. 
1 Nad oes un ddeddf yn arglwyddiaethu ar 


ddyn, ond tra byddo byw: 4 ond ein bod 


mi wedi meirw i'r ddeddf. 7 Etto nad 


yw'r ddeddf bechod; 19 eithr sanctaidd, 
a chyfiuwn, a da; _ 16 fel yr ydwyf fi yn 
cywnabod, ac yn ddrwg gennyf na's gall- 
af ei chadw. 

( NI wyddoch chwi, frodyr, 

; (canys wrth y rhai sy yn 
gwybod y ddeddf yr wyî yn dy- 
wedyd) fod y ddeddf yn arglwydd- 
iaethu ar ddyn, tra byddo efe byw? 

2 Canys y wraig y mae iddi wr, 
sydd yn rhwym wrth y ddeddf i'r 
gwr, tra byddo efe byw : ond o bydd 
marw y gwr, hi a ryddhawyd oddi 
wrth ddeddf y gwr. ; 

3 Ac felly, os a'r gwr yn fyw, y 
bydd hi yn eiddo gwr arall, hi a 
elwir yn odinebus: eithr os marw 
fydd ei gwr hi, y mae hi yn rhŷdd 
oddi wrth y ddeddf; fel nad yw hi 
odinebus, er bod yn eiddo gwr 
arall. 

4 Ac felly chwithau, fy mrodyr, 
ydych wedi meirw i'r ddeddî trwy 
gorph Crist; fel y byddech eiddo un 

H4 


RHUFEINIAID, VII. 


arall, sef eiddo yr hwn a gyfodwyd 
o feirw, fel y dygem îfrwyth i 
Dduw. 

5 Canys pan oeddym yn y enawd, 
gwŷniau pechodau, y rhai oedd 
trwy y ddeddf, oedd yn gweithio 
yn ein haelodau ni, i ddwyn ffrwyth 
í farwolaeth. 

6 Eithr yn awr y rhyddhawyd ni 
oddi wrth y ddeddf, wedi ein meirw 
i'r peth y'n hattelid ; fel y gwasan- 
aethem mewn newydd-deb yspryd, 
ac nid y» hender y llythyren. 

7 Beth wrth hynny a ddywedwn 
ni? Ai pechod yw y ddeddf? Na 
atto Duw. Eithr nid adnabâm i 
bechod, ond with y ddeddî:: canys 
nid adnabuaswn i drachwant, oni 
bai ddywedyd o'r ddeddf, Na thra- 
chwanta. 

8 Eithr pechod, wedi cymmeryd 
achlysur trwy y gorchymyn, a weith- 
iodd ynof fi bob trachwant. 

9 Canys heb y ddeddî marw oedd 
pechod. Eithr yr oeddwn i gynt 
yn fyw heb y ddeddf: ond pan 
ddaeth y gorchymyn, yr adfywiodd 
pechod, a minnau a îum farw. 

10 A'r gorchymyn yr hwn ydoedd 
i fywyd, hwnnw a gaed i mi i farw- 
olaeth. 

11 Canys pechod, wedi cymmer- 
yd achlysur trwy y gorchymyn, a'm 
twyllodd i; a thrwy hwnnw a'm 
lladdodd. 

12 Felly yn wir y mae y ddeddî 

yn sanctaidd; a'r gorchymyn yn 
sanctaidd, ac yn gyfiawn, ac yn 
dda. 
, 13 Gan hynny a wnaethpwyd y 
peth oedd dda_yn farwolaeth i mi? 
Na atto Duw. Eithr pechod, fel yr 
ymddangosai yn bechod, gan weith- 
io marwolaeth ynof fi trwy yr hyn 
sydd dda; fel y byddai pechod 
trwy y gorchymyn yn dra phech- 
adurus. 

14 Canys ni a wyddon fod y 
ddeddî yn ysprydol: eithr myfi 
sydd gnawdol, wedi fy ngwerthu 
dan bechod. 

15 Canys yr hyn yr wyÎ yn ei 
wneuthur, nid yw foddlon gennyf : 
canys nid y peth yr wyf yn ei ewyll- 
ysio, hynny yr wyÎ yn ei wneu- 

204 


thur ; eithr y peth sydd gas gennyf, 
hyn yr ydwyf yn ei wneuthur. 

16 Ac os y peth nid wyf yn ei 
ewyllysio, hynny yr wyf yn ei wn- 
euthur, yr wyf fi yn cyd-synio â'r 
ddeddî mai da ydyw 

17 Felly yr awrhon nid myfi sydd 
mwy yn gwneuthur hynny, eithr y 
pechod yr hwn sydd yn trigo ynof fi. 

18 Canys mi a wn nad oes ynof 
îi (hynny yw, yn fy nghnawd i) 
ddim da yn trigo : oblegyd yr ewyll- 
ysio sydd barod gennyf; eith 
cwblhâu yr hyn sydd dda, nid wyî 
yn medru arno. 

19 Canys nid wyf yn gwneuthur 
y peth da_yr wyf yn ei ewyllysio ; 
ond y drwg yr hwn nid wyî yn ei 
ewyllysio, hynny yr wyf yn eì wneu 
thur. 

20 Ac os ydwyf fì yn gwneuthur 
y peth nid wyf yn ei ewyllysio, nid 
myfi mwyach sydd yn ei wneuthur, 
ond y pechod sydd yn trigo ynof fi. 

91 Yr ydwyf fi gan bynny yn 
cael deddf, a mi yn ewyllysio 
gwneuthur da, fod drwg yn bresen- 
nol gyd â mi. 

22 Canys ymhyfrydu yr wyf 
y'nghyfraith Duw, yn ol y dyn 
oddi mewn : 

23. Eithr yr wyf yn gweled deddî 
arall yn fy aelodau, yn gwrthryfela 
yn erbyn deddf îy meddwl, ac yn 
fy nghaethiwoi ddeddf pechod. yr 
hon sydd yn fy aelodau. 

24 Ys truan o ddyn wyf fi! pwy 
a'm gwared i oddi wrth gorph y 
farwolaeth hon ! 

25 Yr wyf îi yn dïolch ìi Dduw, 
trwy Iesu Grist ein Harglwydd. 
Felly gan hynny, yr wyî fi fy hun 
â'r meddwl yn gwasanaethu cyfraith 
Duw; ond âr cnawd, cyfraith 


pechod. 

PEN. VIII. 

1 Bod y rhai sydd yng Nghrist, ac yn byw yn 
ol yr Yspryd, yn rhyddion oddi wrth 
ddamnedigaeth. 5, 13 Pa niwed sydd 
yn digwydd oddi wrth y cnawd; 6,ì4 a 
pha les oddi wrth yr Yspryd, 17 ac o fod 
yn blentyn i Dduw: 19 yr hwn y mae 
pob peth yn hiraethu am ei, ogoneddus 
ymwared: 99 yr hwn a rag-ordeiniwyd 
gan Dduw, 98 Na all dim ein gwahanu 
ni oddi wrth ei gariad ef. 


N ID) oes gan hynny yn awr ddim 
1 damnedigaeth i'r rhai sy yn« 


RHUFEINIAID, VIII. 


Nghrist Iesu, y rhai sydd yn rhodio 
nid yn ol y cnawd, eithr yn ol yr 
Yspryd. ' 

2 Canys deddf Yspryd y bywyd 
yng Nghrist Iesu a'm rhyddhaodd i 
oddi wrth ddeddf pechod a marw- 
olaeth. 

3. Canys yr hyn ni allai y ddeddf, 
o herwydd ei bod yn wan trwy'r 
cnawd, Duw a ddanfonodd ei Fab 
ei hun, y'nghyffelybiaeth cnawd 
pechadurus; ac am bechod a gon- 
demniodd bechod yn y cnawd : 

4 Fel y cyflawnid cyfiawnder y 
ddeddf ynom ni, y rhai ydym yn 
rhodio, nid yn ol y cnawd, eithr yn 
ol yr Yspryd. 

5 Canys y rhai sydd yn ol y 
cnawd, am bethau'r cnawd y maent 
yn syniaw : eithr y rhai sy yn ol yr 
Yspryd, am bethau yr Yspryd : 

6 Canys syniad y cnawd, marw- 
olaeth yw ; a syniad yr yspryd, byw- 
yd a thangnefedd yw : 

7 Oblegyd syniad y cnawd sydd 
elyniaeth yn erbyn Duw: canys 
nid yw ddarostyngedig i ddeddf 
Duw ; oblegyd ni's gall chwaith. 

8 A'rrhai sydd yn y cnawd, ni 
allant ryngu bodd Duw. 

9 Eithr chwychwi nid ydych yn 
y enawd, ond yn yr yspryd, od yw 
Yspryd Duw yn trigo ynoch. Ac 
od oes neb heb Yspryd Crist gan- 
ddo, nid yw hwnnw yn eiddo ef. 

10 Ac os yw Crist ynoch, y mae 
y corph yn farw, o herwydd pech- 
od; eithr yr Yspryd yn fywyd, o 
herwydd cyfiawnder. 

11 Ac os Yspryd yr hwn a gyf- 
ododd Iesu o feirw, sydd yn trigo 
ynoch ; yr hwn a gyîododd Grist o 
feirw, a fywioccâ hefyd eich cyrph 
marwol chwi, trwy ei Yspryd yr 
hwn sydd yn trigo ynoch. 

19 Am hynny, frodyr, dyledwŷr 
ydym, nid i'r cnawd, i fyw yn ol y 
cnawd. 

13 Canys os byw yr ydych yn ol 
y cnawd, meirw fyddwch ; eithr os 
ydych yn marweiddio gweithred- 
oedd y corph trwy yr Yspryd, byw 
fyddwch. 

14 Canys y sawl a arweinir gan 

205 


Yspryd Duw, y rhai hyn sydd blan 
iDduw. 

15 Canys ni dderbyniasoch ys- 
pryd caethiwed drachefn i beri ofn ; 
eithr derbyniasoch Yspryd  mab- 
wysiad, trwy yr hwn yr ydym yn 
llefain, Abba, Dad. 

16 Ymae yr Yspryd hwn yn cyd- 
dystiolaethu a'n hyspryd ni, ein bod 
ni yn blant i Dduw. 

17 Ac os plant, etifeddion hefyd ; 
sef etifeddion i Dduw, a chyd-etif- 
eddion â Christ; os ydym yn cyd. 
ddioddef gyd ar ef, fel y'n cyd- 
ogonedder hefyd. 

18 Oblegyd yr ydwyf yn cyfrif, 
nad yw dioddefiadau yr amser pre- 
sennol hwn yn haeddu eu cyffelybu 
i'r gogoniant a ddatguddir i ni. 

19 Canys awŷdd-fryd y creadur 
sydd yn disgwyl am ddatguddiad 
meibion Duw. 

20 Canys y creadur sydd wedi ei 
ddarostwny i oferedd ; nid o'i fodd, 
GNns oblegyd yr hwn a'i darostyng- 
odd: 

91 Dan obaith y rhyddheir y 
creadur yntau hefyd, o gaethiwed 
llygredigaeth, i ryddid gogoniant 
plant Duw. 

29 Canys ni a wyddom fod pob 
creadur yn cyd-ocheneidio, ac yn 
cyd-ofidio hyd y pryd hwn. 

93 Ac nid yn unig y creadur, ond 
ninnau hefyd y rhai sydd gennym 
flaen-ffrwyth yr Yspryd, yr ydym 
ninnau ein hunain hefyd yn ochen- 
eidio ynom ein hunain, gan ddis- 
gwyl y mabwysiad, sef prynedig- 
aeth ein corph. 

24 Canys trwy obaith y'n hiach- 
awyd. Eithr y gobaith a welir, nid 
yw obaith: oblegyd y peth y mae 
un yn ei weled, I ba beth y mae 
etto yn ei obeithio? 

25. Ond os ydym ni yn gobeithio 
yr hyn nid ŷm yn ei weled, yr yd- 
ym trwy amynedd yn disgwyl am 
dano. 

26 A'r un ffunud y mae yr Ys- 
pryd heíyd yn cynnorthwyo ein 
gwendid ni. Canys ni wyddom ni 
beth a weddïom, megis y dylem: 
eithr y mae yr Yspryd ei hun yn er- 

H5 


1 CORINTHIAID, XII. 


oedd oeddych, yn eich arwain ym- 
aith at yr eulynod mudion, fel y'ch 
tywysid. 

3 Am hynny yr wyf yn hyspysu 
i chwi, nad oes neb yn llafaru trwy 
Yspryd Duw, yn galw yr Iesu yn 
ysgymmunbeth : ac ni all neb ddy- 
wedyd yr Arglwydd lesu, eithr trwy 
yr Yspryd Glân. 

4 Ac ymae amryw ddoniau, eithr 
ŷr un Yspryd. 

5 Ac y mae amryw weinidog- 
aethau, eithr yr un Arglwydd. 

6 Ac y mae amryw weithrediad- 
au, ond yr un yw Duw, yr hwn 


sydd yn gweithredu pob peth ym | 


mhawb. 

7 Eithr eglurhâd yr Yspryd a 
roddir i bob un er llesâd. 

8 Canysi un, trwy yr Yspryd, y 
rhoddir ymadrodd doethineb; ac i 
arall, ymadrodd gwybodaeth, trwy 
yr un Yspryd; 

9 Ac i arall ffydd, trwy yr un Ys- 
pryd; ac i arall ddawn i iachâu, 
trwy yr un Yspryd; 

10 Aci arall, wneuthur gwŷrth- 
iau; ac i arall, brophwydoliaeth ; 
ac i arall, wahaniaeth ysprydoedd; 
ac i arall, amryw dafodau; ac i 
avall, gyfieithiad tafodau. 

1! A'r holl bethau hyn y mae vr 
un a'r unrhyw Yspryd yn eu gweith- 
redu, gan rannui bob un o'r neilldu, 
megis ymae yn ewyllysio. 

12 Canys fel y mae y corph yn 

un, ac iddo aelodau lawer, a holl 
aelodau yr un corph, cyd byddont 
lawer, ydynt un corph ; felly y mae 
Crist hefyd. 
, 13 O herwydd trwy nn Yspryd y 
bedyddiwyd ni oll yn un corph, pa 
un bynnag ai Íaddewon ai Groeg- 
wŷr, ai caethion ai rhyddion; ac nî 
a ddïodwyd oll i un Yspryd. 

14 Canys y corph nid yw un 
aelod, eithr llawer. 

15 Os dywed y troed, Am nad 
wyf law, nid wyf o'r corph; ai am 
hynny nid yw efe o'r corph? 

16 Ac os dywed y glust, Am nad 
wyf lygad, nid wyf o'r corph; ai 
am hynny nid yw hi o'r corph? 

17 Pe yrhol! gorph fyddai lygad, 
pa le y byddai y clywed? pe y cwbl 

226 


fyddai glywed, pa le 
arogliad? 

18 Eithr yr awrhon Duw a osod- 
odd yr aelodau, bob un o honynt 
yn y corph, fel yr ewyllysiodd 
efe. 

19 Canys pe baent oll un aelod, 
pa le y byddai y corph? 

20 Ond yr awrhon llawer yw yr 
aelodau, eithr un corph. 

21 Ac ni all y llygad ddywedyd 
wrth yllaw, Nid rhaid i mi wrthyt; 
na'r pen chwaith wrth y traed, Nid 
rhaid i mi wrthych, 

22 Eithr yn hytrach o lawer, yr 
aelodau o'r corph y rhai a dybir eu 
yd yn wannaf, ydynt angenrheid- 
iol. 

23 A'r rhai a dybiwn ni eu bod 
yn ammbarchediccafo'r corph, yng- 
hŷlch yrhai hynny y gosodwn y- 
chwaneg o barch; ac ymae eìn hael- 
odau anhardd yn cael ychwaneg o 
harddwch. 

24 Oblegyd ein haelodau hardd 
ni nid rhaid iddynt wrtho: eithr 
Dnw a gyd-dymherodd ycorph, gan 
roddi parch ychwaneg i'r hyn oedd 
ddiffygiol: 

25 Fel na byddai anghydfod yn 
ycorph; eithr bod i'r aelodau ofalu 
yr un peth dros eu gilydd. 

26 A pha un bynnag ai dïoddef 
a wna un aelod, y mae yr holl ael- 
odau yn cyd-ddïoddef; ai anrhyd- 
edunu a wneir un aelod, y mae yr 
holl aelodau yn cyd-lawenhâu. 

27 Eithr chwychwi ydych gorph 
Crist, ac aelodau o ran. 

28 A rhai yn wir a osododd Duw 
yn yr eglwys; yn gyntaf apostolion, 
yn ail prophwydi, yn drydydd 
athrawon, yna gwyrthiau, wedi 
hynny doniau i iachâu, cynnorth- 
wyau, llywodraethau, rhywiogaeth- 
au tafodau. 

29 Ai apostolion pawb? ai pro- 
phwydi pawb? ai athrawon pawb? 
ai gwneuthurwŷr gwŷrthìau pawb? 

30 A oes gan bawb ddoniau i 
iachâu? a yw pawb yn llafaru â 
thafodau? a yw pawb yn cyfieithn ? 

31 Eithr deisyfiwch y doniau gor- 
eu. Ac etto yr wyf yn dangos ì 
chwi ffordd dra rhagorol. 


y byddai yr 


RHUFEINIAID, X. 


12 Y dywedwyd wrthi, Yr hynaî 
a wasanaetha yr ieuangaf. 

13 Megis yr ysgrifenwyd, Iacob 
a gerais, eithr Esau a gaseais. 

14. Beih gan hynny a ddywedwn 
hi? A oes anghyfiawnder gyd â 
Duw? Na atto Duw. 

15 Canys y mae yn dywedyd wrth 
Moses, Mi a drugarhâf wrth yr hwn 
y trugarhawyf, ac a dosturiaf wrth 
yr hwn y tosturiwyf. 

16 Felly gan hynny nid o'r hwn 
sydd yn ewyllysio y mae, nac o'r 
hwn sydd yn rhedeg chwaith ; ond 
o Dduw, yr hwn sydd yn trugarhâu. 

17 Canys y mae yr ysgrythyr yn 
dywedyd wrth Pharao, I hyn yma 
y'th gyfodais di, fel y dangoswn fy 
ngallu ynot ti, ac fel y datgenid fy 
enw trwy yr holl ddaear. 

18 Felly gan hynny y neb y 
mynno y mae efe yn trugarhâu 
wrtho, a'r neb y mynno y mae efe 
yn ei galedu. 

19 'Ti a ddywedi gan hynny wrth- 
yî, Paham y mae efe etto yn beio? 
canys pwy a wrthwynebodd ei ewyll- 
ys eí? 

20 Yn hytrach, O ddyn, pwy 
wyt ti yr hwn a ddadleui yn erbyn 
Duw? a ddywed y peth ftfurfiedig 
wrth yr hwn a'i ífurfiodd, Paham 
y'm gwnaethost fel hyn? 

21 Onid oes awdurdod i'r croch- 
enydd ar y priddgist, i wneuthur 
o'r un telpyn pridd un llestr i barch, 
ac arall i ammharch ? 

29 Beth os Duw, yn ewyllysio 
dangos ei ddigofaint, a pheri adna- 
bod ei allu, a oddefodd trwy hir- 
ymaros lestri digofaint wedi eu cy- 
mhwyso i golledigaeth : 

23 Ac i beri gwybod golud ei 
ogo niant ar lestri trugaredd, y rhai 
arag-barottôdd efe i ogoniant ? 

24 Sef nyni y rhai a alwodd efe, 
nid o'r Iuddewon yn unig, eithr hef- 
yd o'r Cenhedloedd. 

25 Megis hefyd y mae efe yn dy- 
wedyd yn Hosea, Mi a alwaf yr 
hwn nid yw bobl i mi, yn bobl i 
mi; a'r hon nid yw anwyl, yn an- 
wyl. 

26 A bydd yn y fangre lle y dy- 
wedwyd wrthynt, Nid fy mhobl i 


y 


ydych chwi; yno y gelwir hwy yn 

Feibion i'r Duw byw. 

27 Hefyd y mae Esaias yn llefain 
am yr Israel, Cyd byddai nifer 
meibion Israel fel tywod y môr, 
gweddill a achubir. 

28 Canys efe a orphen ac a_ gwt- 
toga y gwaith mewn cyfiawnder: 
oblegyd byr waith a wna yr Arg- 
lwydd ar y ddaear. 

29 Ac megis y dywedodd Esaias 
yn y blaen, Oni buasai i Arglwydd 
y sabbath adael i nì had, megis So- 
doma y buasem, a gwnaethid ni yn 
gylîelyb i Gomorra. 

30 Beth gan hynny a ddywedwn 
ni? Bod y Cenhedloedd, y rhai nid 
oeddynt yn dilyn cyfiawnder, wedi 
derbyn cyfiawnder, sef y cyfiawn- 
der sydd o ffydd : 

31 Ac Israel, yr hwn oedd yn 
dilyn deddf cyfiawnder, ni chyr- 
haeddodd ddeddf cyfiawnder. 

32 Paham? Am nad oeddynt yn 
eì cheisio trwy ffydd, ond megis 
trwy weithredoedd y ddeddf : canys 
hwy a dramgwyddasant wrth y 
maen tramgwydd ; 

33 Megis y mae yn ysgrifenedig, 
Wele fi yn gosod yn Sïon faen 
tramgwydd, a chraig rhwystr: a 
pliob un a gredo ynddo, ni chywil- 
yddir. 

PEN. X. 

5. Bod yr ysgrythyr lân yn dangos y rhagor 
sy rhwng cyfiawnder y gyfraith a'r hwn 
syddo ffydd; 1 ac na chywilyddir neb 
a gredo, pa un bynnag ai Iuddew aì Cen- 
hedlddyn fyddo; 18 ac y derbyn y. Cen- 
hedloedd y gair, ac y credant. 19 Nad 
oedd y pethau hyn anhyspysi'r Iuddewon. 


o" îrodyr, gwir ewyllys fy 
nghalon, a'm gweddi ar Dduw 
dros yr Israel, sydd er iachawd- 
wriaeth. 

2 Canys yr wyf fi yn dystiddynt, 
fod ganddynt zel Duw, eithr nid ar 
ol gwybodaeth. 

3 Canys hwynt-hwy, heb wybod 
cyfiawnder Duw, ac yn ceisio gosod 
eu cyfiawnder eu hunain, nid ym- 
ostyngasant i gyfiawnder Duw, 

4 Canys Crist yw diwedd y 
ddeddf, er cyfiawnder i bob nn a'r 
y sy yn credu. 

5 Canys y mae Moses yn ysvrifenn 
am y cytiawnder sydd o'r ddeddf, 

H6 


RHUFEINIAID, XT. 


Mai'r dyn a wnel. y pethau hynny 
a fydd byw trwyddynt. 

6 Eithr y mae y cyfiawnder sydd 
o ffydd yn dywedyd fel hyn; Na 
ddywed yn dy galon, Pwy a esgyn 
i'r nef? (hynny yw, dwyn Ciist i 
wared oddi uchod) 

7 Neu, Pwy a ddisgyn i'r dyfn- 
der? (hynny yw, dwyn Crist dra- 
chefn i fynu oddi wrth y meirw) 

8. Eithr pa beth y mae efe yn ei 
ddywedyd? Mae y gair yn agos 
attat, yn dy enau, ac yn dy galon: 
hwn yw gair y ffydd, yr hwn yr 
ydym ni yn ei bregethu ; 

9 Mai os cyîfesi â'th enau yr 
Arglwydd Iesu, a chredu yn dy 
galon i Dduw ei gyfodi ef o feirw, 
cadwedig fyddi. 

10. Canys â'r galon y credir ì gyf- 
iawnder, ac â'r genau y cyffesir i 
iachawdwriaeth. 

i1 Obiesyd y mae yr ysgrythyr 
yn dywedyd, Pwy bynnag sydd yn 
eredu ynddo ef, ni ehywilyddir. 

12 Canys nid oes gwahaniaeth 
rhwng Iuddew a Groegwr : oblegyd 
yr un Arglwydd ar bawb, sydd 
oludog i bawb a'r sydd yn galw arno. 

13 Canys pwy bymnag a alwo ar 
enw yr Arglwydd, cadwedig fydd. 

14 Pa fodd gan hynny y galwant 
ar yr hwn ni chredasant ynddo? a 
pha fodd y credant yn yr hwn ni 
chlywsaut am dano? a pha fodd y 
elywant, heb bregethwr? 

15 A pha fodd y pregethant, eni's 
danfonir hwynt ? megis y mae yn 
ysgrifenedig, Mor brydîerth yw 
traed y rhai sy yn efangylu tangnef- 
edd, y rhai sydd yn efangylu peth- 
an daionus ! 

16 Eithr nid ufuddhasant hwy oll 
i'r efengyl: canys y mae Esaias yn 
dywedyd, O Arglwydd, pwy a 
sredodd i'n hymadrodd ni? 

17 Am hynny fîydd sydd trwy 
glywed, a ehlywed trwy air Duw. 

18 Eithr meddaf, Oni chlywsant 
hwy? Yn ddïau i'r holl ddaear yr 
aeth eu swn hwy, a'u geiriau hyd 
derfynau y byd. 

19 Eithr meddaf, Oni wybu Is- 
rael? Yn gyntaf, y mae Moses yn 
dywedyd, Mi a baraf i chwi wyn- 

208 


fydu trwy r«: md yw genedl; trwy 
genedl anneallus y'ch digiaf chwi. 

20 Eithr y mae Esaias yn ym- 
hyfhâu, ac yn dywedyd, Cafwyd fi 
gan y rhainnid oeddynt yn îy ngheis- 
io: a gwnaed fi yn eglur i'r rhaì 
nid oeddynt yn ymofyn am danaf. 

41 Ac wrth yr Israel y mae yn 
dywedyd, Ar hŷd dydd yr estyn- 
ais fy nwylaw at bobl anufudd ac 
yn gwrth-ddywedyd. 


PEN. XI. 

1 Nu fwriodd Duw ymaith holl Israel; 7 
ond rhai a ddewiswyd : er darfod. caledu 
y lleill, 16 y mae gobaith y troir hwynt. 
18 Na ddylai y 'enhedloedd orfoleddu 
yn eu herbyn ; 96 oblegyd y mae 
addewid o'u hiachawdwriaeth hwythau. 
33 Bod barnedigaethau Duw yn anchwiì- 
iadwy. 

M hynny meddaf, A_ wrthod- - 
A ciM' Duw ei bobl? Na atto 
Duw. Canys yr wyfî finnau hefyd 
yn Hsraeliad, o had Abraham, e 
lwyth Beniamin, 

2 Ni wrthododd Duw ei bobl, yr 
hwn a adnabu efe o'r blaen. Oni 
wyddoch chwi pa beth y mae yr 
ysgrythyr yn ei ddywedyd am Elïas? 
pa fodd y mae efe yn erîynar Dduw 
yn erbyn Israel, gan ddywedyd, 

3_Oh Arglwydd, hwy a laddasant 
dy brophwydi, ac a gloddiasant dy 
allorau i lawr; ac myfi a adawyd 
yn unig, ac y maent yn ceisio îy 
einioes innau. 

4 Eithr pa beth y mae atteb Duw 
yn ei ddywedyd wrtho? Mi a adew- 
ais i mi fy hun saith mil o wŷr, y 
rhai ni phlygasant eu gliniau i Baal. 

5 Felly gan hynny y pryd hwn 
hefyd y mae gweddill yn ol ethel- 
edigaeth gras. 

6 Ac os oras, nid o weithredoedd 
mwyach; os amgen, nid yw gras 
yn ras mwyach. Ac os o weithred- 
oedd, nid yw o ras mwyach: os 
amgen, nid yw gweithred yn weith- 
red mwyach. 

7 Beth gan hynny? Ni chafodd 
Israel yr hyn an yn ei geisio: 
eithr yr etholedigaeth a'i cafodd, a'r 
lleill a galedwyd ; dya 

8 Megis y mae yn ysgrifenedig, 
Rhoddes Duw iddynt yspryd trym- 
gwsg, llygaid fel nawelent, a chlust- 


RHUFEINIAID, XI. 


ìau fel na chlywent, hyd y dydd 
heddyw. 

9 A y mae Dafydd yn dywedyd, 
Bydded eu bord hwy yn rhwyd, ac 
yn fagl, ac yn dramgwydd, ac yn 
daledigaeth iddynt. 

10 Tywyller en llygaid hwy, fel 
na welant, a chyd-grymma di eu 
cefnau hwy bob amser. 

11 Gan hynny meddaf, A dram- 
gwyddasant hwy fel y cwympent? 
Na atto Duw: eithr trwy eu 
cwymp hwy y daeth iachawdwriaeth 
i'r Cenhedloedd, i yrru eiddigedd 
arnynt. 

12 O herwydd paham os ydyw 
eu cwymp hwy yn olud i'r byd, a'u 
lleihâd hwy yn olud i'r Cenhedl- 
oedd ; pa faint mwy y bydd eu cyf- 
lawnder hwy ? 

13 Canys wrthych chwi y Cen- 
hedloedd yr wyf yn dywedyd, yn 
gymmaint a'm bod yn apostol y 
Cenhedloedd, yr wyf yn mawrhâu 
fy swydd ; 

14 Os gallaf ryw fodd yrru 
eiddigedd ar îy nghig a'm gwaed fy 
hun, at achub rhai o honynt. 

15 Canys os yw eu gwrthodiad 
hwy yn gymmod i'r byd, beth fydd 
eu derbyniad Awy ond bywyd o 
feirw? 

16 Canys os sanctaidd y blaen- 
frwyth, y mae y clamp toes hefyd 
yn sanctaidd: ac os sanctaidd y 
gwreiddyn, y mae y canghennau 
hefyd felly. 

17 Ac os rhai o'r canghennau a 
dorrwyd ymaith, a thydi yn ol- 
ewŷdden wŷllta impiwyd imewn yn 
eu plith hwy, ac a'th wnaethpwyd 
yn gyfrannog o'r gwreiddyn, ac o 
frasder yr olewŷdd ; 

18 Na orfoledda yn erbyn y 
eanghennau. Ac os gorîoleddi, nid 
tydi sydd yn dwyn y gwreiddyn, 
eithr y gwreiddyn dydi. 

19 Ti a ddywedi gan hynny, 
Torrwyd y canghennau ymaith, fel 
yr impid fi i mewn. 

20 Da; trwy anghrediniaeth y 
torrwyd hwynt ymaith, a thithau 
sydd yn sefyll trwy ffydd. Na fydd 
ucheì-fryd, eithr ofna. 

. 21 Canys onid arbedodd Duw y 
209 


canghennau naturiol, gwylia rhag 
nad arbedo dithau chwaith. 

99 Gwel am hynny ddaionï a 
thoster Duw: sef i'r rhai a gwymp- 
asant, toster ; eithr daioni i ti, os 
arhosi yn ei ddaioni ef. Os amgen, 
torrir dithau hefyd ymaith. 

93 A hwythau, onid arhosant yn 
anghrediniaeth, a impir i mewn. 
Canys fe all Duw eu himpio hwy i 
mewn drachefn. 

94 Canys os tydi a dorrwyd 
ymaith o'r olewŷdden yr hon oedd 
wŷllt wrth naturiaeth, a'th Bmpio yn 
erbyn naturiaeth mewn gwir ol- 
ewŷdden pa faint mwy y caiff y 
rhai hyn sydd wrth naturiaeth, eu 
himpio i mewn yn eu holewŷdden 
eu hun ? 

25 Canys ni ewyllysiwn, frodyr, 
eich bod heb wybod y dirgelwch 
hwn (fel na byddoch ddoethion yn 
eich golwg eich hun) ddyfod dallin- 
eb o ran i Israel, hyd oni ddêl cyf- 
lawnder y Cenhedloedd i mewn. 

96 Ac felly holl Israel a fydd 
cadwedig; fel y mae yn ysgrifen- 
edig, Y Gwaredwr a ddaw allan o 
Sïon, ac a dry ymaith annuwioldeb 
oddi wrth Iacob. 

97 A hyn ywyr ammod sydd 
iddynt gennyf fi, pan gymmerwyf 
ymaith eu pechodau hwynt. 

28 Felly o ran yr efengyl, gel- 
ynion ydynt o'ch plegyd chwi: eithr 
o ran yr ethoiedigaeth, caredigion 
ydynt oblegyd y tadau. 

99 Canys dïedifarus yw doniau a 
galwedigaeth Duw. 

30 Canys megis y buoch chwithau 
gynt yn anufudd i Dduw, eithr yr 
awrhon a gawsoch drugaredd, trwy 
anufudd-dod y rhai hyn ; 

31 Felly hwythau hefyd yr awr 
hon a anufuddhasant, fel y caent 
hwythau drugaredd trwy eich tru- 
garedd chwi. 

32 Canys Duw a'u cauodd hwynt 
oll mewn anufudd-dod, fel y trugar- 
haai wrth bawb. 

33 Oh ddyfnder golud doethineb 
a gwybodaeth Duw! mor anchwil- 
iadwy yw ei farnau eî! a'u ffyrdd 
mor anolrheinadwy gnr U 

34 Canys pwy a wybu feddwl yr 

H7 


RHUFEINIAID XII. 


Arglwydd ? neu pwy a fu gynghorwr 
iddo eî? 

35 Neu pwy a roddes iddo ef 
yn gyntaf, ac fe a delir iddo 
drachefn ? 

36 Canys o hono ef, a thrwyddo 
ef, ac iddo eî, y mae pob peth. 
Iddo ef y byddo sogoniant yn dra- 
gywydd. Amen. 


PEN. XII. 


1 Y dylai Y Duw ein cynhyrfu nî 
i ryngu ei fodd ef. 9. Na ddylai neb feddwl 
yn rhydda o hono eì hun; 6 eithr bod yn 
ddiwyd yn yr alwedigaeth y gosodwyd ef 
ynddi. 9 Camad, a llawer eraill o rin- 
weddau, a ufynir gennym ni: 19 adìal 
yn bendifaddeu a wurafunir i nì. 


AH hynny yr wyf yn attolwg i 

i chwi, frodyr, er trugareddau 
Duw, roddi o honoch eich cyrph 
yn aberth byw, sanctaidd, cym- 
meradwy gan Dduw; yr hyn yw 
eich rhesymmol wasanaeth chwi, 

2 Ac na chyd-ymffurfiwch â'r 
byd hwn: eithr 'ymnewidiwch trwy 
adnewyddiad eich meddwl; fel y 
profoch beth y» daionus, a chym- 
meradwy, a_ pherffaith ewyllys 
Duw. 

3 Canys yr wyîÎ yn dywedyd, 
trwy y gras a roddwyd i mi, wrth 
bob un a'r sydd yn eich plith, na 
byddo i neb uchel-synied yn amgen 
nag y dylid synied ; eithr synied i 
sobrwydd, fel y rhannodd Duw i 
bob un fesur ffydd. 

4 Canys megis y mae gennym 
aelodau lawer mewn un corph, ac 
nad oes gan yr holl aelodau yr un 
swydd ; 

a” Felly ninnau, a mi yn llawer, 
ydym un corph. yng Nghrist, a phob 
un yn aelodau i'w gilydd. 

6 A chan fod i nì amryw ddoniau 
yn ol y gras a roddwyd i ni, pa un 
bynnag ai prophwydoliaeth, pro- 
phwydwn yn ol cyssondeb y ffydd ; 

7 Ai gweinidogaeth, byddwn ddy- 
fal yn y weinidogaeth ; neu yr hwn 
sydd yn athrawiaethu, yn yr athraw- 
iaeth ; 

8 Nen yr hwn sydd yn cynghori, 
yn y cynghor: yr hwn sydd yn 
cyfrannu, gwnaed mewn _ syml- 
rwydd; yr hwn sydd yn llywodr- 
aethu, mewn diwydrwydd ; yr hwn 

210 


sydd yn trugarhâu, mewn llawen- 
ydd. 

9 Bydded cariad yn ddiragritl. 
Casêwch y drwg, a glynwch wrth y 
da. 

10 Mewn cariad brawdol bydd- 
wch garedig i'ch gilydd; yn rhoddi 
parch, yn blaenori eich gilydd : 

11 Nid yn ddïog mewn diwyd- 
rwydd; yn wresog yn yr yspryd; 
yn gwasanaethu yr Arglwydd : 

12 Yn llawen mewn gobaith ; yn 
ddïoddefgar mewn cystudd; yn 
dyfal-barhâu mewn gweddi : 

15 Yn cyfrannu i gyfreidiau y 
saint ; ac yn dilyd llettygarwch. 

14 Bendithiwch y rhai sydd yn 
eich ymlid: bendithiwch, ac na 
felldithiwch, 

15 Byddwch lawen gyd â'r rhai 
sydd lawen, ac wylwch gyd â'r rhai 
sy yn wylo. 

16 Byddwch yn unfryd â'ch gil- 
ydd: heb roi eich meddwl ar uchel- 
bethau ; eithr yn gyd-ostyngedig â'r 
rhai isel-radd. Na fyddwch ddoeth- 
ion yn eich tyb eich hunain. 

17 Na thelwch ineb ddrwg am 
ddrwg. Darperwch bethau onest 
y'ngolwg pob dyn. 

18 Os yw bosibl, hyd y mae 
ynoch yet, byddwch heddychlawn 
â phob dyn. 

19 Nac ymddïelwch, rai anwyl, 
ond rhoddwch le i ddigofaint: canys 
y mae yn ysgrifenedig, I mi y mae 
dïal; myfi a dalaf, medd" yr Ar- 
glwy 'dd. 

£0 Am hynny os dy elyn a new- 
yna, portha ef; os sycheda, dyroiddo 
ddïod: canys wrth wneuthur hyn ti 
a bentyrri farwor tanllyd ar ei ben 
ef. 

21 Na orchfyger di gan ddryg- 
ioni, eithr gorchfyga di ddrygioni 
trwy ddaioni. 


PEN. XIII. 

1 Ymddarostwng, a llawer o bethau eraill, 
sydd ddyledus i'r ll, day!” 8 Mai 
cariad yw cyflawnder y ddeddf. 1 Boi 
glythineb, a meddwdod, a gweithredoedd 
y tywyllwch, yn annhymhoraidd ŵydd 
» efengy 

” MDDAROSTYNGED pob 
enaid i'r awdnrdodau gor- 


uchel: canys nid oes awdurdod cad 


RHUFEINIAID, XIV. 


oddi wrth Dduw ; a'r awdurdodau 
y sydd, gan Dduw y maent wedi eu 
hordeinio. 

2 Am hynny pwy bynnag sydd 
yn ymosod yn erbyn yr awdurdod, 
sydd yn gwrthwynebu ordinhâd 
Duw: a'r rhai a wrthwynebant, a 
dderbyniant farnedigaeth iddynt eu 
hnnain, 

3 Canys tywysogion nid ydynt 
ofn i weithredoedd da, eithr i'r rAai 
drwg. A fynni di nad ofnech yr 
awdurdod? gwna yr hyn sydd dda, 
a thi a gai glod ganddo. 

4 Canys gweinidog Duw ydyw 
efeìti er daioni. Eithr os gwnei 
ddrwg, ofna; canys nid yw eîe yn 
dwyn y cleddyf yn ofer: oblegyd 
gweinidog Duw yw efe, dïalydd 
llid i'r hwn sydd yn gwneuthur 
drwg. 

5 Herwydd paham anghenrhaid 
yw ymddarostwng, nid yn unig o 
herwydd llid, eithr o herwydd cyd- 
wybod hefyd. 

6 Canys am hyn yr ydych yn talu 
teyrn-ged heîyd: oblegyd gwasan- 
aethwŷr Duw ydynt hwy, yn gwyl- 
ied ar hyn yma. 

7 Telwch gan hynny i bawb eu 
dyledion: teyrn-ged, i'r hwn y mae 
teyrn-ged yn ddyledus ; toll, i'r hwn 
y mae toll; ofn, i'r hwn y mae ofn ; 
parch, i'r hwn y mae parch yn ddyl- 
edus. 

8 Na fyddwch yn nyled neb o 
ddim, ond o garu bawb eich gilydd: 
canys yr hwn sydd yn caru arall, a 
gyflawnodd y gyfraith. 

9 Canys hyn, Na odineba, Na 
ladd, Na ladratta, Na ddwg gam 
dystiolaeth, Na thrachwanta ; ac od 
oes un gorchymyn arall, y mae wedi 
ei gynnwys yn gryno yn yr ym- 
adrodd hwn, Câr dy gymmydog fel 
ti dy hun. 

10 Cariad ni wna ddrwg i'w 
gymmydog: am hynny cyflawnder 
y gyfraith yc cariad. 

11 A hyn, gan wybod yr amser, 
ei bod hi weithian yn bryd ìi ni i 
ddeffrôi o gysgu: canys yr awrhon 
y mae ein hiachawdwriaeth ni yn 
nes nâ phan gredasom. 

12 Y nos a gerddodd ym mhell 

au 


a'r dydd a nesaodd: am hynny 

bwriwn oddi wrthym weithredoedd 

y tywyllwch, a gwisgwn arfau y 

goleuni. 

13 Rhodiwn yn weddus, megis 
wrth liw dydd; nid mewn cyfedd- 
ach a meddwdod, nid mewn cyd- 
orwedd ac anlladrwydd, nid mewn 
cynnen a chynfigen. 

14. Eithr gwisuwch am danoch yr 
Arglwydd Iesu Grist, ac na wnewch 
ragddarbod dros y enawd, er mwyn 
cyfluwni eì chwantau cf. 

PEN. X1V. 

3 Na ddylai dynion na dirmygwna chondemnîo 
eu wilydd, am bethau nid ydynt na da na 
drwg o honynt eu hunain ; 13 eithr go- 
chelyd rhoddi achos tramgwydd ynddynt z 
15 oblegyd hynny y mae yr apostol yr “t 


brofi eì fod yn anghyfreithlawn, trwy 
lawer o resymmau. 


Y R hwn sydd wan yn y ffydd, 

derbyniwch attoch, nid i 
ymrafaelion rhesymmau. 

2 Canys y mae un yn credu y 
gall fwytta pob peth; ac y mae 
arall, yr hwn sydd wan, yn bwytta 
dail. 

3 Yr hwn sydd yn bwytta, na 
ddirmyged yr hwn nid yw yn 
bwytta ; a'r hwn nid yw yn bwylta, 
na famed ar yr hwn sydd yn 
bwytia: canys Duw a'i derbyniodd 
ef. 
4 Pwy wyt ti yr hwn wyt yn 
barnu gwas un arall? I'w arglwydd 
ei hun y mae efe yn sefyll, neu yn 
syrthio: ac eîe a gynhelir ; canys îe 
a all Duw ei gymal ef. 

5 Y mae un yn barnu diwrnod 
uwch law diwrnod; ac arall yn 
barnu pob diwrnod yn ogyfuwch. 
Bydded pob un yn sicr yn ei ïeddwl 
ei hun. 

6 Yr hwn sydd yn ystyried diwr- 
nod, i'r Arglwydd y mae yn ei 
ystyried ; a'r hwn sydd heb ystyried 
diwrnod, i'r Arglwydd y mae heb 
ei ystyried. Yr hwn sydd yn 
bwytta, i'r Arglwydd y mae yn 
bwytta; canys y mae yn dïolch i 
Dduw: a'r hwn sy heb fwytta, i'r 
Arglwydd y mae heb fwytta; ac y 
mae yn dïolch i Dduw. 

7 Canys nid oes yr un o honom 
yn bywiddo eì bun, ac nid yw yr 
un yn marw iddo ei hun. j 

HS 


RHUFEINIAID, XV. 


8 Canys pa un bynnag yr ydym 
ai byw, i'r Arglwydd yr ydym yn 
byw, ai marw, i'r Arglwydd yr 
ydym yn marw: am hynny, pa un 
bynnag yr ydym ai byw ai marw, 
eiddo yr Arglwydd ydym. 

9 Oblegyd er mwyn hyn y bu 
farw Crist, ac yradgyfododd, ac y bu 
fyw drachefn hefyd, fel yr arglwydd- 
iaethai ar y meirw a'r byw hefyd. 

10 Eithr paham yr wyt ti yn 
barnu dy frawd? neu paham yr wyt 
yn dirmygu dy frawd ? canys gosodir 
ni oll ger bron gorsedd-faingc Crist: 

11 Canys ymae yn ysgrifenedig, 
Byw wyf fi, medd yr Arglwydd ; 
pob glin a blyga i mi, a phob tafod 
a gyffesa i Dduw. 

12 Felly gan hynny pob un o 
honom drosto ei hun a rydd gyfrif 
i Dduw. 

13 Am hynny na famwn ein 
gilydd mwyach : ond bernwch hyn 
yn hytrach, na bo i neb roddi tram- 
gwydd i'w frawd, neu rwystr. 

14 Mi a wn, ac y mae yn sicr 
gennyf trwy yr Arglwydd Iesu, nad 
oes dim yn aflan o hono ei hun : ond 
i'r hwn sydd yn tybied fod peth yn 
aflan, i hwnnw y »mae yn aflan. 

15 Eithr os o achos bwyd y tristeir 
dy frawd, nid wyt ti mwyach yn 
rhodio yn ol cariad... Na ddistrywia 
eî â'th îwyd, dros yr hwn y bu Crist 
farw. 

16 Na chabler gan hynny eich 
daioni chwi. ' 

17 Canys nid yw teyrnas Duw 
îwyd a dïod; ond cyfiawnder, a 
thangnefedd, a llawenydd yn yr 
Yspryd Glân. 

18 Canys yr hwn sydd yn gwas- 
anaethu Crist yn y pethau hyn, 
sydd hoff gan Dduw, a chym- 
meradwy gan ddynion. 

19 Felly gan hynny dilynwn y 
pethau a berthynant i heddwch, a'r 
pethau a berthynant i adeiladaeth 
ein gilydd. 

20 O achos bwyd na ddinystria 
waith Duw. _ Pob peth“yn wir sydd 
lân ; eithr drwg yw i'r dyn sydd yn 
bwytta trwy dramgwydd. 

21 Da ywna fwyttaer cig, ac uad 
yfer gwin, na dim trwy yr hyn y 


“212 


tramgwydder, neu y rhwystrer, n>u 

y gwanhaer dy frawd, 

22 A oes ffydd gennyt ti? 
bydded hi gyd â thi dy hun ger 
bron Duw. Gwyŷn ei fyd yr hwn 
nid yw yn ei farnu ei hun yn yr hyn 
y mae yn ei dybied yn dda, 

93 Eithr yr hwn sydd yn petruso, 
os bwytty, efe a gondemniwyd, am 
nad yw yn bwytta o ffydd: a pheth 
bynnag nid yw o ffydd, pechod yw. 

PEN. XV. 

1 Rhaid i'r cryf gyd-ddwyn â'r gwan. 9 Na 
ddylem ni ryngu ein bodd ein hunain, 3 
gan na wnaeth Crist hynny; 7ond derbyn 

ob un ein gilydd megis y derbyniodd 


Crist ninnau î gyd, 8 Iudderon, 9a 


Chenhedloedd. 15 Paul yn esgusodi ei 
sgrifen, 28 ac yn addaw ymweled â 
wynt, 30 ac yn deisyf eu gweddïau. 
A NYNI y rhai ydym gryfion, a 
ddylem gynnal gwendid y 
rhai gweiniaid, ac nid rhyngu ein 
bodd ein hunain. 

2 Boddhaed pob un o honom ei 
gymmydog yn-yr hyn sy dda iddo er 
adeiladaeth. 

3 Canys Crist ni's boddhaodd ef 
eihun; eithr megis y mae yn ys- 
grifenedig, Gwaradwyddiadau yrhai: 
a'th waradwyddent ti, a syrthiasant 
arnaf fi. 

4 Canys pa bethau bynnag a 
ysgrifenwyd o'r blaen, er addysg i 
ni yr ysgriîenwyd hwynt ; fel trwy 
amynedd a diddanwch yr ysgrythyr- 
au, y gallem gael gobaith. 

5. A Duw yr amynedd a'r diddan- 
wch aroddoi chwi synied yr un 
peth tu ag at eich gilydd yn ol Crist 
Iesu: 

6 Fel y galloch yn unfryd, o un 
genau, ogoneddu Duw, a 'Thad ein 
Harglwydd Iesu Grist. 

7 O herwydd paham derbyniwch 
eich gilydd, megis ag y derbyniodd 
Crist ninnau, i ogoniant Duw. 

8 Ac yr wyf yn dywedyd, wneu- 
thur Iesu Grist yn weinidog i'r 
enwaediad, er mwyn gwirionedd 
Duw, er mwyn cadarnhau yr addew- 
idion a wnaethpwyd i'r tadau : 

9 Ac fel y byddai i'r Cenhedloedd 
ogoneddu Duw am ei drugaredd, fel 
y mae yn ysgrifenedig, Am hyn y 
cyífesaf i ti ym mhlith y Cenhedl 
oedd, ac y canaf i'th enw, 


b. 


RHUFEINIAID, XVI. 


10 A thrachefn y mae yn dy- 
wedyd, Ymlawenhêwch, Genhedl- 
oedd, gyd â'i bobl ef. 

11 Â thrachefn, Molwch yr Arg- 
lwydd, yr holl Genhedloedd; a 
chlodforwch ef, yr holl bobloedd. 

12 A thrachefn y mae Esaias yn 
dywedyd, Fe fydd gwreiddyn Iesse, 
a'r hwn a gyfyd i lywodraethu y 
Cenhedloedd : ynddo ef y gobeithia 
y Cenhedloedd. 

13 A Duw y gobaith a'ch cyf- 
lawno o bob llawenydd a thangnef- 
edd gan gredu, fel y cynnyddoch 
mewn gobaith trwy nerth yr Yspryd 
Glân. 

14 Ac yr wyf fi fy hun, fy mrod- 
yr, yn credu am danoch chwi, eich 
bod chwithau yn llawn daioni, wedi 
eich cyflawni o bob gwybodaeth, 
ac yn abl i rybuddio eich gilydd 
hefyd. 

15 Eithr mi a ysgrifenais yn hyf- 
ach o beth attoch, O frodyr, fel un 
yn dwyn ar gof i chwi, trwy y gras 
a roddwyd i mi gan Dduw ; 

16 Fel y byddwn weinidog i lesu 
Grist at y Cenhedloedd, gan weini i 
efengyl Duw, fel y byddai offrym- 
iad y Cenhedloedd yn gymmer- 
adwy, wedi ei sancteiddio gan yr 
Yspryd Glân. 

17 Y mae i mi gan hynny orfol- 
edd yng Nghrist Iesu, o ran y 
pethau a berthyn i Dduw. 

18 Canys ni feiddiaf fi ddywedyd 
dim o'r pethau ni weithredodd Crist 
trwof fi, i wneuthur y Cenhedloedd 
yn ufudd ar air a gweithred, 

19 Trwy nerth arwyddion a rhyf- 
eddodau, gan nerth Yspryd Duw; 
hyd pan o Ierusalem, ac o amgylch 
hyd Ilyricum, y llenwais efengyl 
Crist. 

20 Ac felly gan ymorchestu i 
bregethu yr efengyl, nid lle yr enwid 
Crist; fel nad adeiladwn ar sail un 
arall: 

21 Eithr megis y mae yn ysgrifen- 
edig, I'r rhai ni fynegwyd am dano, 
hwynt hwy a'i gwelant /f'; a'r rhai 
ni chlywsant, a ddeallant. 

29 Am hynny hefyd y'm lludd- 
iwyd yn fynych i ddyfod attoch 

wi. 

213 


23 Eithr yr awrhon, gan nad oes 
gennyf le mwyach yn y gwledydd 
hyn, a hefyd bod arnaf hiraeth er ys 
llawer o flynyddoedd am ddyfod 
attoch chwi; 

24 Pan elwyf i'r Hispâen, myfi a 
ddeuaf attoch chwi. Canys yr wyf 
yn gobeithio, wrth fyned heibio, y 
caf eich gweled, a'm hebrwng 
gennych yno, os byddaf yn gyntaf 
o ran wedi fy llenwi o honoch. 

25 Ac yr awrhon yr wyf fi yn 
myned i Ierusalem, i weini i'r saint. 

26 Canys rhyngodd bodd i'r rhai 
o Macedonia ac Achaia wneuthur 
rhyw gymmorth i'r rhai tlodion o'r 
saint sydd yn Ierusalem. 

2? Canys rhyngodd bodd iddynt ; 
a'u dyledwŷr hwy ydynt. Oblegyd 
os cafodd y Cenhedloedd gyfran 
o'u pethau ysprydol hwynt, hwythau 
hefyd a ddylent weini iddynt hwy- 
thau mewn pethau cnawdol. 

28 Wedi i mi gan hynny orphen 
hyn, a selio iddynt y ffrwyth hwn, 
mi a ddeuaf heiboch.i'r Hispâen. 

29 Ac mi a wn, pan ddelwyf 
attoch, y deuaf â chyflawnder ben- 
dith efengyl Crist. 

30 Eithr yr wyf yn attolwg i 
chwi, frodyr, er mwyn ein Harg- 
lwydd Iesu Grist, ac er cariad yr 
Yspryd, ar gyd-ymdrech o honoch 
gyd â myfi mewn gweddïau drosof 
fi at Dduw ; 

31 Fel y'm gwareder oddi wrth 
y rhai anufudd yn Iudea ; ac ar fod 
îy ngweinidogaeth, yr hon sydd 
gennyf i Ierusalem, yn gymmeradwy 
gan y saint; 

32 Fel y delwyf attoch mewn 
llawenydd, trwy ewyllys Duw, ac 
y'm cydlonner gyd â chwi. 

33 A Duw yr heddwch fyddo gyd 
â chwi oll. Amen. 

PEN. XVI. 

3 Paul yn ewyllysio i'r brodyr annerch 
llawer; 7 ac yn eu cynghori hwy i 
ochelyd y rhai sydd yn got anghydfod a 
rhwystrau: 9) ac ar ol amryw anherch- 
ion, yn diweddu gyd â moliant a dïolch 
i Dduw. 


WA, wyf yn gorchymyn i chwi 
Phebe ein chwaer, yr hon 
sydd weinidoges i eglwys Cenchrea : 
2 Dderbyn o honoch hi yn yr 


RHUFEINIAID, XVI. 


Arglwydd, megis y mae yn addas i 
saint, a'i chynnorthwyo hi ym mha 
beth bynnag y byddo rhaid iddi 
wrthych: canys hithau hefyd a fu 
gymmorth i lawer, ac i minnau fy 
hun hefyd. 

3 Anherchwch Priscìla ac Acwila, 
fy nghyd-weithwŷr yng Nghrist 
Iesu: 

4 (Y rhai dros fy mywyd ia ddod- 
asant en gyddfau eu hunain i lawr; 
i'r rhai nid wyf fi yn unig yn dïolch, 
ond hefyd holl eglwysydd y Cen- 
hedloedd.) t 

5_dnherchwch hefyd yr eglwys 
sydd yn eu tŷ hwy. Anherchwch 
îy anwyl Epenetus, yr hwn yw 
blaen-ffrwyth Achaia yng Nghrist. 


6 Anherchwch Mair, yr hon a 


gymmerodd lawer o boen erom ni. 

7 Anherchwch Andronicus a Iun- 
ia, y ngheraint a'm cyd-garchar- 
orion, y rhai sy hynod ym mhlith 
yr apostolion, y rhai hefyd oeddynt 
yng Nghrist o'm blaen i. 

8 Anherchwch Amplïas, fy an- 
wylyd yn yr Arglwydd. 

9. Anherchwch Urbanus, ein cyd- 
weithiwr yng Nghrist, a Stachys fy 
anwylyd. 

10 Anherchwch Apêles, y prof- 
edig yng Nghrist. Anherchwch y 
rhai sy o dylwyth Aristobulus. 

11 Anherchwch Herodion, fy 
nghâr. Anherchwch y rhai sy o 
dylwyth Narcissus, y rhai sydd yn 
yr Arglwydd. 

12 Anherchwch Tryphena a'Thry- 
phosa, y rhai a gymmerasant boen 
yn yr Arglwydd... Anherchwch yr 
anwyl Persis, yr hon a gymmerodd 
lawer o boen yn yr Arglwydd. 

13 Anherchwch Ruíffus etholedig 
yn yr Arglwydd, a'i fam eî a min- 
nau. 

14 Anherchwch Asyncritus, Phleg- 
on, Hermas, Patrobas, Mercur- 
ius, a'r brodyr sy gyd â hwynt. 

15 Anherchwch Philologus, a Iul- 
ia, Nerêus, a'i chwaer, ac Olympas, 
a'r holl saint y rhai sydd gyd â 
hwynt. 

a8 berobfoch y naill y llall â 
chusan sanctaidd. Y mae eglwysi 
Crist yn eich Amer 


17 Ac yr wyf yn attolwg i chwi, 
frodyr, graffu ar y rhai sy yn peri 
anghydfod a rhwystrau, yn erbyn 
yr athrawiaeth a ddysgasoch chwi; 
a chiliwch oddi wrthynt. 

18 Canys y rhai sy gyfryw, nid 
ydynt yn gwasanaethu ein Harg- 
lwydd Iesu Grist, eithr eu bol eu 
hunain; a thrwy ymadrodd teg a 
gweniaith, yn twyllo calonnau y 
rhai diddrwg. 

19 Canys eich ufudd-dod chwi a 
ddaeth ar led at bawb. Yr wyf fi 
gan hynny yn llawen o'ch rhan 
chwi; eithr myfi a ewyllysiwn i 
chwi fod yn ddoethion tu ag aty 
peth sy dda, ac yn wirion tu ag at 
y peth sy ddrwg. 

20 A Duw y tangnefedd a sathr 
Satan dan eich traed chwi ar frys. 
Gras ein Harglwydd Iesu Grist 
fyddo gyd â chwi. Amen. 

21 Y mae Timotheus fy nghyd- 
weithiwr, a Lucius, a Iason, a So- 
sipater, îy ngheraint, yn eich an- 
nerch. 

99 Yr wyf fi Tertius, yr hwn a 
ysgrifenais yr epistol hwn, yn eich 
annerch yn yr Arglwydd. 

23 Y mae Gaius fy llettywr i, a'r 
holl eglwys, yn eich annerch. Y 
mae Erastus, goruchwyliwr y ddin- 
as, yn eich annerch, a'r brawd 
Cwartus. 

24 Gras ein Harglw$dd Iesu 
Grist a fyddo gyd â chwi oll. Amen. 

95 Ir hwna ddichon eich cad- 
arnhâu yn ol fy efengyl i, a phre- 
gethiad Iesu Grist (yn ol datguddiad 
y dirgelwch, yr hwn ni soniwyd am 
dano er dechreuad y byd; 

26 Ac yr awrhon a eglurwyd, a 
thrwy ysgrythyrau y prophwydi, yn 
ol gorchymyn y tragywyddol Dduw, 
a gyhoeddwyd ym mhlith yr holl 
genhedloedd, er mwyn uîudd-dod 
'ffydd) 

97 I Dduw yr unig ddoeth, v 
byddo gogoniant trwy Iesu Grist yn 
dragywydd. Amen. 

4] At y Rhufeiniaid yr ysgriîen- 
wyd o Corinthus, gyd â Phebe 
gweinidoges yr eglwys yn Cen 
chrea. 


Epistol cyntaf PAUL yr Apostol, at y CORINTHIAID. 


PEN. 1. 

1 Ar ol iddo gyfarch ddynt, a dlch arostynt, 
10 ymaeefe yn eu hannog i undeb; 19 
ac yn beio ar eu hanghyttundeb hwy. 18 
Bod Duw yn difetha doethineb y doethion, 
91 trwy ffolineb pregethu; 96 ac nad 
yw efe yn galw y doethion, na'r galluog, 
na'r boneddigion, ond 97,98 y ffol, a'r 
gwan, u'r distadl. 


p^ wedi ei alw i fod yn 
apostol Iesu Grist, trwy ewyll- 
ys Duw, a'r brawd Sosthenes, 

2 At eclwys Duw yr hon sydd 
yn Corinth, at y rhai a sancteidd- 
iwyd yng Nghrist Iesu, a alwyd yn 
saint, gyd a phawb ag sydd yn galw 
ar enw ein Harglwydd - Iesu Grist, 
ym mhob man, o'r eiddynt hwy a 
ninnau. 

3 Gras fyddo ìi chwi, a thangnef- 
edd oddi wrth Dduw ein Tad ni, 
a'r Arglwydd Iesu Grist. 

4 Yr ydwyf yn dïolch i'm Duw 
bob amser drosoch chwi, am y gras 
Duw a rodded i chwi yng” Nghrist 
esu: 

5 Am eich bod ym mhob peth 
wedi eich cyfoethogi ynddo ef, 
mewn pob ymadrodd, a phob gwy- 
bodaeth ; 

6 Megis y cadarnhawyd tystiol- 
aeth Crist ynoch. 

7 Fel nad ydych yn ol mewn un 
dawn, yn disgwyl am ddatguddiad 
ein Harglwydd Iesu Grist : 

8 Yr hwn hefyd a'ch cadarnhâ 
chwi hyd y diwedd, yn ddïargy- 
hoedd, yn nydd ein Harglwydd Iesu 
Grist. 

9 Ffyddlawn yw Duw, trwy yr 
_hwn y'ch galwyd i gymdeithas ei 
Fab ef Iesu Grist ein Harglwydd 
ni. 

10 Ac yr wyf yn attolwg i chwi, 
frodyr, trwy enw ein Harglwydd 
Iesu Grist, ddywedyd o bawb o 
honoch chwi yr un peth, ac na 
byddo ymbleidio yn eich plith; eithr 
bod o honoch wedi eich cyfan- 
gyssylltu yn yr un meddwl, ac yn 
yr un farn. 

11 Canys fe ddangoswyd i mi am 

91 


A'U 


danoch chwi, fy mrodyr, gan y rhai 
sy o dŷ Cloê, fod cynhennau yn eich 
plith chwi. 

12 A hyn yr' ydwyf yn ei ddy- 
wedyd, bod pob un o honoch yn 
dywedyd, Yr ydwyf fi yn eiddo 
Paul; minnau yn eiddo Apôlos; 
minnau yn eiddo Cephas; minnau 
yn eiddo Crist. 

13 A rannwyd Crist? ai Paul a 
groes-hoeliwyd drosoch? neu ai yn 
enw Paul y'ch bedyddiwyd chwi? 

14 Yr ydwyf yn dïolch ì Dduw, 
na fedyddiais i neb. o honoch, ond 
Crispus a Gaius; 

15 Fel na ddywedo neb fedydd- 
io o honof fi yn fy enw fy hun, 

16 Mi a fedyddiais hefyd dy- 
lwyth Stephanas: heb law hynny 
ni's gwn a fedyddiais i neb arall. 

17 Canys ni anfonodd Crist fi i 
fedyddio, ond i efangylu ; nid mewn 
doethineb ymadrodd, fel na wnelid 
croes Crist yn ofer. 

18 Canys yr ymadrodd am y 
groes, i'r rhai colledig, ynfydrwydd 
yw; eithri ni y rhai cadwedig, nerth 
Duw ydyw. 

19 Canys ysgrifenedig yw, Mi a 
ddifethaf ddoethineb y doethion, a 
deall y rhai deallus a ddileaf. 

20 Pa le y mae y doeth? pa le 
mae yr ysgrifenydd? pa ley mae 
ymholydd y byd hwn? oni wnaeth 
Dnw ddoethineb y byd hwn yn yn- 
fydrwydd? 

291 Canys o herwydd yn noeth- 
ineb Duw nad adnabu y byd trwy 
ddoethineb mo Dduw, fe welodd 
Duw yn dda trwy ffolineb pregethu 
gadw y rhai sy yn credu. 

92 Oblegyd y mae yr Iuddewon 
yn gofyn arwydd, a'r Groegwŷr yn 
ceisio doethineb : 

23 Eithr nyni ydym yn pregethu 
Crist wedi ei groes-hoelio, i'r Iudd- 
ewon yn dramgwydd, ac i'r Groeg- 
wŷr yn ffolineb ; 

94 Ond iddynt hwy y rhai a al- 
wyd, Iuddewon a Gvoegwŷr, yn 


t CORINTHIAID, IH. 


Grist gallu Duw, a doethineb Duw. 
25 Canysy mae ffolineb Duw yn 
ddoethach nâ dynion; a gwendid 

Duw yn gryfach nâ dynion. 

26 Canys yr ydych yn gweled 
eich galwedigaeth, frodyr, nad 
llawer o rai doethion yn ol y cnawd, 
nad llawer o rai galluog, nad llawer 
ev rai boneddigion, a alwyd. 

o7 Eithr Duw a etholodd ffol- 
bethau y byd, fel y gwaradwyddai 
y doethion ; a gwan-bethau y-byd a 
etholodd Duw, fel y gwaradwyddai 
y pethau cedyrn ; 

28 A phethau distadl y byd, a 
phethau dirmygus, a_ ddewisodd 
Duw, a'r pethau nid ydynt, fel y 
diddymai y pethau sydd; 

99 Fel na orfoleddai un cnawd 
ger ei fron ef. 

30 Eithr yr ydych chwi o hono 
ef yng Nghrist Iesu, yr hwn a 
wnaethpwyd i ni gan Dduw yn 
ddoethineb, ac yn gyfiawnder, ac 
yn sancteiddrwydd, ac yn bryned- 
igaeth : 

31 Fel, megis ag y mae yn ys- 
grifenedig, Yr hwn sydd yn ym- 
Ìrostio, ymffrostied yn yr Arg- 
lwydd. 

PEN. II. 

1. Mae efe yn dangos fod eì Vregeth ef, er nad 
ydoedd yn dwyn gyd â hì ôdidogrwydd 
ymadrodd, 4 neu ddoethineb dynol : etto 
yn sefyll mewn 4, 5 nerth Duw; ac yn 
rhagori cymmaint 6 ar ddoethineb y byd 
yma, 9 a synwyr dynol, ag na's 14 gall 
y dyn anianol mo'i deall. 

MYFI, pan ddaethum attoch, 
frodyr, a ddaethum nid yn 

ol godidogrwydd ymadrodd, neu 

, ddoethineb, gan fynegi i chwi dyst- 
iolaeth Duw. 

9 Canys ni fernais i mi wybod 
dim yn eich plith, ond Iesu Grist, 
a hwnnw wedi ei groes-hoelio. 

3 A mi a fum yn eich mysg mewn 
gwendid, ac ofn, a dychryn mawr. 

4 A'm hymadrodd, a'm pregeth i, 
ni bu mewn geiriau denu, o ddoeth- 
ineb ddynol, ond yn eglurhâd yr 
Ysprydanerth: — . 

5 Fel na byddai eich ffydd mewn 
doethineb dynion, ond mewn nerth 
Duw. 

6 A doethineb yr ydym ni yn ei 

216 


llafaru ym mysg rhai perffaith; 
eithr nid doethineb y byd hwn, na 
thywysogion y byd hwn, y rhaì sy 
yn diflannu. 

7 Eithr yr ydym ni yn llafaru 


'doethineb Duw mewn dirgelwch, 


sef' y ddoethineb guddiedig yr hon a 
rag-ordeiniodd Duw cyn yr oesoedd 
i'n gogoniant ni. 

8 Yr hon ni adnabu neb o dy- 
wysogion y byd hwn: o herwydd 
pes adwaenasent, ni chroes-hoelias - 
ent Arglwydd y gogoniant. 

9 Eithr fel y mae yn ysgrifen- 
edig, Ni welodd llygad, ac ni 
chlywodd clust, ac ni ddaeth i galon 
dyn, y pethau a ddarparodd Duw 
i'r rhai a'i carant ef. 

10 Eithr Dnw a'u heglurodd i ni 
trwy ei Yspryd: canys yr Yspryd 
sydd yn chwilio pob peth; iê, dyín- . 
ion bethau Duw hefyd. 

11 Canys pa ddyn a edwyn beth- 
au dyn, ond yspryd dyn yr hwn 
sydd ynddo eî? felly hefyd, pethau 
Duw nid edwyn neb, ond Yspryd 
Duw. 

12 A nyni a dderbyniasom, nìd 
yspryd y byd, ond yr Yspryd sydd 
o Dduw ; fel y gwypom y pethau a 
rad-roddwyd i ni gan Dduw. 

13 Y rhai yr ydym yn eu llaîaru 
hefyd, nid â'r geiriau a ddysgir gan 
ddoethineb ddynol, ond a ddysgir 
gan yr Yspryd Glân ; gan gyd-farnu 
pethau ysprydol â phethau ysprydol. 

14 Eithr dyn anianol nid yw yn 
derbyn y pethau sydd o Yspryd 
Duw : canys ffolineb ydynt ganddo 
ef; ac ni's gall eu gwybod, oblegyd. 
yn ysprydol y bernir hwynt. 

15 Ond yr hwn sydd ysprydol, 
sydd yn barnu pob peth; eithr efe 
ni's bernir gan neb. 

16 Canys pwy a wybu feddwl yr 
Arglwydd, yr hwn a'i cyfarwydda 
ef? Ond y mae gennym ni feddwl 


Crist. 
PEN. III. 


9. Bod llaeth yn gymmwys i blant; 3 cynnen 
ac ymbleidio yn arwyddion o feddwl byd- 
ob wn sydd yn UN 
nu'r hwn sydd yn dyfrhâu,-ddim, 9 Bod 
y gweinidogion yn gyd-weithwŷr i Dduw. 
11 Crist yw yr unig sylfaen. 16 Bod dyn- 
ion yn demlau Duw, y rhaî, A7 sydd 


1 CORINTHIAID, HI. IV. 


rahì en cadw yn sanctaidd. 19 Nad yw 
yie ybyd yma ond ffolineb gyd â 
UU. 


MYFI, frodyr, ni allwn lafaru 

wrthych megis wrth rai ys- 
prydol, ond megis rhai cnawdol, 
megis wrth rai bach yng Nghrist. 

2 Mia roddais i chwi laeth i'w 
yîed, ac nid bwyd: canys hyd yn 
hyn ni's gallech, ac ni's gellwch 
chwaith etto yr awrhon ei dderbyn. 

3 Canys cnawdol ydych chwi 
etto: canys tra byddo yn eich plith 
chwi gynfigen, a chynnen, ac ym- 
bleidio ; onid ydych yn gnawdol, ac 
yn rhodio yn ddynol ? 

4 Canys tra dywedo un, Myfi 
ydwyf eiddo Paul; ac arall, Myfi 
wyf eiddo Apôlos ; onid ydych chwi 
yn gnawdol ? 

5 Pwy gan hynny yw Paul, a 
phwy Apôlos, ond gweinidogion 
trwy y rhai y credasoch chwi, ac 
fel y rhoddes yr Arglwydd i bob 
un? 

6 Myfi a blennais, Apôlos a ddyfr- 
haodd: ond Duw a roddes y cyn- 
nydd. 

7 Felly nid yw yr hwn sydd yn 
plannu ddim, na'r hwn sydd yn 
dyírhâu ; ond Duw yr hwn sydd yn 
rhoi y cynnydd. 

8 Eithr yr hwn sydd yn plannu, 
a'r hwn sydd yn dyfrhâu, un ydynt: 
a phob un a dderbyn ei brïod wobr 
ei hun, yn ol ei lafur ei hun. 

9 Canys cyd-weithwŷr Duw ydym 
ni; llafur-waith Duw, adeiladaeth 
. Duw, ydych chwi. 

10 Yn ol y gras Duw a roddwyd 
i mi, megis pen-saer celfydd, myfi 
a osodais y sylfaen, ac y mae arall 
yn goruwch-adeiladu. Ond edryched 
pob un pa wedd y mae yn goruwch- 
adeiladu. 

11 Canys sylfaen arall ni's gall 
neb ei osod, heb law yr un a osod- 
wyd, yr hwn yw Iesu Grist. 

12 Eithr os goruwch-adeilada 
neb ar y sylfaen hwn, aur, arian, 
meini gwerthfawr, coed, gwair, 
sofl: 

13 Gwaith pob dyn a_ wneir yn 
amlwg: canys y dydd a'i dengys, 
oblegyd trwy dân y datguddir eî : 

2; 


a'r tân a brawf waith pawb, pa fath 

ydyw. 

14. Os gwaith neb a erys, yr hwn 
a oruwch-adeiladodd ef, eîe a dder- 
byn wobr. | 

15 Os gwaith neb a losgir, efe a 
gaiff golled : eithr efe ei hun a fydd 
cadwedig; etto felly, megis trwy 
dân. 

16 Oni wyddoch chwi mai teml 
Duw ydych, abod Yspryd Duw 
yn trigo ynoch? 

17 Os llygra neb deml Dnw, 
Duw a lygra hwnnw : canys sanct- 
aidd yw teml Duw, yrhon ydych 
chwi. 

18 Na thwylled neb ei hunan. 
Od oes neb yn eich mysg yn tybied 
ei fod eì hun yn ddoeth yn y byd 
hwn, bydded ffol, fel y byddo doeth. 

19 Canys doethineb y byd hwn 
sydd ffolineb gyd â Dduw: o her- 
wydd ysgrifenedig yw, Y mae efe 
yn dal y doethion yn eu cyfrwysdra. 

90 A thrachefn, Y mae yr Arg- 
lwydd yn gwybod meddyliau y 
doethion, mai oîer ydynt. 

21 Am hynny na orfoledded neb. 
mewn dynion : canys pob peth sydd 
eiddoch chwi : 

92 Pa un bynnagai Paul, ai Apol- 
os, ai Cephas, ai'r byd, ai bywyd, 
ai angau, ai pethau piesennol, ai 
pethau i ddyfod ; y mae pob peth 
yn eiddoch chwi; 

23 A chwithau yn eiddo Crist, a 
Christ yn eiddo Duw. 

PEN. IV. 

1 Pa gyfrif a (ldylid ei wneuthur o weinidog- 
ion. 7 Nad oes gennym nì ddim a'r na's 
derbyniasom. 9 Bod yr apostolion yn 
ddrychau ŵ'r byd, i'r angylion, ac ìi ddyn- 
ion; 13 yn ysgubion, ac yn sorod y byd : 
1b ac er hynny eu bod yn dadau i ni yng 
Nghrist, 16 ac y dylem nì eu dilyn hwy. 

jmo cyfrifed dyn nyni, megis 

gweinidogion i Grist, a goruch- 
wylwŷr ar ddirgeledigaethau Duw. 

2 Am ben hyn, yr ydys yn dis- 
gwyl mewn goruch-wylwŷv, gael un 
yn ffyddlon. 

3 Eithr gennyf fi bychan iawn yw 
fy marnu gennych chwi, neu gan 
farn dyn : ac nid wyî chwaith yn fy 
marnu fy hun. 

4 Canys niwn i ddim arnaf fy 
hun: ond yn hyn ni'm cyfiawm 


1 CORINTHIAID, V. 
hawyd: eithr yr Arglwydd yw yr | ond eich rhybuddio yr wyf fel ty 


hwn sydd yn fy marnu. 

5 Âm hynny na fernwch ddim 
cyn yr amser, hyd oni ddelo yr Arg- 
lwydd, yr hwn a oleua ddirgelion y 
tywyllwch, ac a eglura fwriadau y 
calonnau : ac yna y bydd y glod i 
bob un gan Dduw. 

6 A'r pethau hyn, frodyr, mewn 
cyffeiybiaeth a fwriais i attaf fy hun, 
ac af Apôlos, o'ch achos chwi : fel 
y gallech ddysgu ynom ni, na synier 
mwy nag sydd ysgrifenedig, fel na 
byddoch y naill dros y llall yn ym- 
chwyddo yn erbyn arall. 

7 Pwy sydd yn gwneuthur rhagor 
rhyngot ti ac arall? a pha beth sydd 
gennyt a'r na's derbyniaist? ac os 
derbyniaist, paham yr wyt ti yn 
gorfoleddu, megis pe bait heb dder- 
byn ? 

8. Yr ydych chwi yr awrhon wedi 
eich diwallu, yr ydych chwi yr 
awrhon wedi eich cyfoethogi, chwi 
a deyrnasasoch hebddom ni : ac och 
Dduw na baech yn teyrnasu, fel y 
caem ninnau deyrnasu gyd â 
chwi. 

9 Canys tybied yr wyf ddarfod i 

Dduw ein dangos ni, yr apostolion 
diweddaf, fel rhai wedi eu bwrw i 
angau: oblegyd nyni a wnaethpwyd 
yn ddrych i'r byd, ac i'r angylion, 
ac i ddynion. 
: 10 Yr ydym mi yn ffyliaid er 
mwyn Crist, a chwithau yn ddoeth- 
on yng Nghrist; nyni yn weiniaid, 
a chwithau yn gryfion; chwychwi 
yn anrhydeddus, a ninnau yn ddir- 
mygus. 

11 Hyd yr awrhon yr ydym ni 
yn dwyn newyn a syched, ac yr 
ydym ni yn noethion, ac yn cael 
cernodiau, ac yn grwydraidd ; 

19 Ac yr ydym yn llafurio, gan 
weithio â'n dwylaw ein hunain. Pan 
y'n difenwir, yr ydym yn bendithio; 
pan y'n herlidir, yr ydym yn ei 
ddïoddef ; 

13 Pan y'n ceblir, yr ydym yn 
gweddïo: fel ysgubion y byd y 
gwnaethpwyd ni, a sorod pob dim 
hyd yn hyn. 

14 Nid i'ch gwaradwyddo chwi 
yr ydwyf yn ysgrifenu y pethau hyn ; 

218 


mhlant anwyl. 

15 Canys pe byddai i chwi ddeng 
mil o athrawon yng Nghrist, er hyn- 
ny nid oes ì chwi nemmawr o dadau: 
canys myfi a'ch cenhedlaìs chwi yng 
Nghrist Iesu, trwy yr eîengyl, 

16 Am hynny yr wyf yn attolwg 
i chwi, byddwch ddilynwŷr i mi. 

17 Oblegyd hyn yr anfonais at- 
toch Timotheus, yr hwn yw fy 
anwyl fab, a ffyddlawn yn yr Arg- 
lwydd, yr hwn a ddwg ar gof i 
chwi fy ffyrdd ì yng Nghrist, megis 
yr wyf ym mhob man yn athraw- 
iaethu ym mhob eglwys. 

18 Ac y mae rhai wedi ym- 
chwyddo, fel pe bawn i heb fod ar 
fedr dyfod attoch chwi. 

19 Eithr mi a ddeuaf attoch ar 
fyrder, os yr Arglwydd a'i myn; ac 
a fynnaf wybod, nid ymadrodd y 
rhai sy wedi chwyddo, ond eu gallu. 

20 Canys nid mewn ymadrodd y 
mae teyrnas Duw; eithr mewn 
gallu, 

91 Beth a fynnwch chwi? ai dy- 
fod o honof fi attoch chwi â gwïalen, 
ynte mewn cariad, ac yspryd add- 
îwynder ? 

nu DN YS 
1 Bod y gwr godinebus 6 yn achos o gywil- 
ydd yn y yn hytrach mag o orfoledd, 
7 Rhaid yw ymlanhâu oddi wrth yr hen 
lefain. 10 Y dylid ciliooddi wrth anfad 
ddrwg-weìithredwŷr. 
M AE y gair yn hollol, fod yn 
AW eich plith chwi odineb, a 
chyfryw odineb ag na enwir mn- 
waith ym mysg y Cenhedloedd ; sef 
cael o un wraig ei dad. 

2 Ac yr ydych chwi wedi ym- 
chwyddo, ac ni alarasoch yn hytr- 
ach, fel y tynnid o'ch mysg chwi 
y neb a wnaeth y weithred hon. 

3 Canys myfi yn ddïau, fel ab- 
sennol yn y corph, etto yn bresen- 
nol yn yr yspryd, a fernais eisoes, 
fel pe bawn bresennol, am yr hwn 
a wnaeth y peth hwn felly : 

4 Yn enw ein Harglwydd Iesu 
Grist, pan ymgynhulloch ynghŷd, 
a'm hyspryd innau, gyd â gallu ein 
Harglwydd Iesu Grist, 

5 Draddodi y cyfryw un i Satan, 
i ddinystr y cnawd, fel y byddo yr 


1 CORINTHIAID, VI. 


yspryd yn gadwedig yn nydd yr 
Arglwydd Iesu. ' 

6 Nid da eich gorfoledd chwi. 
(Ou: wyddoch chwi fod ychydig 
letain yn lefeinio yr holl does? 

7 Am hynny certhwch allan yr 
hen lefain, fel y byddoch does new- 
ydd, mesis yr ydych ddilefeinllyd. 
Canys Crist ein pasg ni a aberthwyd 
drosom ni. 

8 Am hynny cadwn wyl, nid â 
hen lefain, nac â lefain malais a 
drygioni ; ond â bara croyw purdeb 
a gwirionedd, 

9 Mi a ysgrifenais attoch mewn 
llythyr, na chyd-ymgymmysgech â 
godinebwŷr. 

10 Ac nid yn hollol â godinebwŷr 
y byd hwn, neu â'r cybyddion, neu 
â'r cribddeilwŷr, neu ag eilun-add- 
olwŷr ; oblegyd felly rhaid fyddai i 
chwi fyned allan o'r byd. 

11 Ond yn awr mi a ysgrifenais 
attoch, na chyd-ymgymmysgech: os 
bydd neb a enwir yn frawd yn od- 
inebwr, neu yn gybydd, neu yn 
eilun-addolwr, neu yn ddifenwr, 
neu yn îeddw, neu yn gribddeiliwr; 
gyd â'r cyfryw ddyn na chyd-fwylta 
. chwaith. 

12 Canys beth sydd i mi a farn- 
wyf ar y rhai sy oddi allan? onid 
y rhai sy oddi mewn yr ydych chwi 
yn eu barnu ? 

13 Eithr y rhai sy oddi allan, 
Duw sy yn eu barnu. Bwriwch 
chwithau ymaith y dyn drigionus 
hwnnw o'ch plith chwi. 


PEN. VI, 

ì Naddylai y Corinthiaid flino eu brodyr, 
trwy fyned i'r gyfraith â hwynt; 6 yn 
enwedig ger bron y rhaì digred. 9 Na 
chaiff y fai anghyfiawn etifeddu teyrnas 
Duw. 15 Bod ein cyrph ni yn aelodau 
i Grist, 19 ac yn 4cmlau i'r Yspryd 
Glîn: 16, 17 ac am hynny na ddylid 
mo'u halogi. 

FEIDDIAI neb o honoch, a 

a'n chanddo fatter yn erbyn 

arall, ymgyfreithio o flaen y rhai 

anghyfiawn, ac nid o flaen y saint? 
2 Oni wyddoch chwi y barna y 

saint y byd? ac os trwoch chwi y 

bernir y byd, a ydych chwi yn an- 

addas i farnu y pethau lleiaf? 


3 Oni wyddoch chwi y barnwn | 


219 


ni angylion? pa faint mwy y pethau 
a berthyn i'r bywyd hwn? 

4 Gan hynny, od oes gennych 
farnedigaethau am bethau a berthyn 
i'r bywyd hwn, dodwch ar y faingc 
y rhai gwaelaf yn yr eglwys. 

5 Er cywilydd i chwi yr ydwyf 
yn dywedyd. Felly, onid oes yn 
eich plith cymmaint ag un doeth, yr 
hwn a fedro farnu rhwng ei frodyr 7 

6 Ond bod brawd yn ymgyfreith- 
io â brawd, a hynny ger bron y 
rhai digred. 

7 Yr awrhon gan hynny y mae 
yn hollol ddiîfyg yn eich plith, am 
eich bod yn ymgyfreithio â'ch 
gilydd. Paham nad ydych yn 
hytrach yn dïoddef cam? paham 
nad ydych yn hytrach mewn colled? 

8 Eithr chwychwi sydd yn gwn- 
euthur cam, a cholled, a hynny i'r 
brodyr. 

9 Oni wyddoch chwi na chaiff y 
rhai anghyfiawn etifeddu teyrnas 
Duw? Nathwyllerchwi: ni chaiff 
na godinebwŷr, nac eilun-addolwŷr, 
na thorwŷr prïodas, na maswedd- 
wŷr, na gwrryw-gydwŷr, 

10 Na lladron, na chybyddion, 
na meddwon, na difenwŷr, na chrib- 
ddeilwŷr, etifeddu teyrnas Duw. 

11 A hyn furai o honoch chwi: 
eithr chwi a olchwyd ; eithr chwi a 
sancteiddiwyd; eithr chwi a gyl- 
iawnhawyd, yn enw yr Arglwydd 
Iesu, a thrwy Yspryd ein Duw ni. 

12 Pob peth sydd gyfreithlon i 
mi, ond nid yw pob peth yn llesâu ; 
pob peth sydd gyfreithlon i mi, eithr 
ni'm dygir i dan awdurdod gan 
ddim. 

13 Y bwydydd i'r bol, a'r bol 
i'r bwydydd : eithr Duw a ddinystr- 
ia hwn a hwythau. A'r corph nid 
yw i odineb, ond i'r Arglwydd ; a'r 
Arglwydd i'r corph. 

14 Eithr Duw a gyfododd yr 
Arglwydd, ac a'n cyfyd ninuan 
trwy ei nerth eî. 

15 Oni wyddoch chwi fod eich 
cyrph yn aelodau i Gristf gan 
hynny a gymmeraf fi aelodau Crist, 
a'u gwneuthur yn aelodau puttain * 
Na atto Duw. 

16 Oni wyddoch chwi fod yr 


1 CORINTHIAID, VII. 


hwn sydd yn cydio â phuttam, yn 

un corph? canys y ddau (medd efe) 

fyddant un cnawd. 

17 Ond yr hwn a gyssylltir â'r 
Arglwydd, un yspryd yw. 

18 Gochelwch odineb. Pob pech- 
od a wnelo dyn, oddi allan i'w 
gorph y mae; ond yr hwn sydd yn 
godinebu, sydd yn pechu yn erbyn 
ei gorph ei hun. 

19 Oni wyddoch chwi fod eich 
corph yn deml i'r Yspryd Glân, sydd 
ynoch, yr hwn. yr ydych yn ei gael 
gan Dduw, ac nad ydych yn eiddoch 
eich hunain ? 

20 Canys er gwerth y prynwyd 
chwi: gan hynny gowoneddwch 
Dduw yn eich corph, ac yn eich 
yspryd, y rhai sydd eiddo Duw. 

PEN. VII. 

ì Y mae efe yn crybwyll am brïodas ; 4 ac yn 
dangos mai rhwymedi yw yn erbyn god- 
ineb: 10 ac na ddylid dattod y cwlwm 
hwnnw mewn ysgafnder. 18, 90 Rhaid i 
bob dyn fod yn foddlon i'w alwedigaeth. 
95. Paham y dylid mawrhâu gwŷryfdod : 
35 ac ar ba achosion y gallwn nì brïodi, 
neu beidi â phrïodi. 

C am y pethau yr ysgrifenasoch 
attaf: Da i ddyn na chyff- 
yrddai â gwraig. 

2 Ond rhag godineb, bydded i 
bop gwr ei wraig ei hun. a bydded 
i bob gwraig ei gwr ei hun. 

3 Rhodded y gwr i'r wraig ddyl- 
edus ewyllys da; a'r un wedd y 
wraig i'r gwr. 

4 Nid oes i'r wraig feddiant ar 
_ ei chorph ei hun, ond i'r gwr; ac yr 
un ffunud, nid oes i'r gwr feddiant 
ar ei gorph ei hun, ond i'r wraig. 

5 Na thwyllwch eich gilydd, 
oddi eithr o gyd-syniad dros amser, 
fel y galloch ymrôi i ympryd a 
gweddi: a deuwch drachefn yng- 
hŷd, rhag temtio o Satan chwi o her- 
wydd eich anlladrwydd. 

6 A hyn yr wyf yn ei ddywedyd 
o ganiattâd, nid o orchymyn. 

7 Canys mi a fynnwn fod pob dyn 
fel fi fyhun:: eithr y mae i bob un 
ei ddawn ei hun gan Dduw; i un 
fel hyn, ac i arall fel liyn. 

8 Dywedyd yr wyf wrth y rhai 
heb brïodi, ai gwragedd gwedd- 
won, Da yw iddynt os arhosant íel 
finnau 

220 


9 Eithr oni allant ymgadw, prïod- . 
ant: canys gwell yw prïodi, nag 
ymlosgì. 

10 Ac i'r rhai a brïodwyd yr 
ydwyf yn gorchymyn, nid myfi 
chwaith, ond yr Arglwydd, Nad 
ymadawo gwraig oddi wrth eì gwr : 

11 Ac os ymedy hi, arhoed heb 
brïodi, neu gymmoder hi â'i gwr: 
ac na ollynged y gwr ei wraig 
ymaith. 

12 Ac wrth y lleill, dywedyd yr 
wyf fi, nid yr Arglwydd, Os bydd i 
un brawd wraig ddigred, a hithau 
yn foddlou i drigo gyd ag ef, na 
ollynged hi ymaith. 

13 A'r wraig, yr hon y mae iddi 
wr digred, ac yntau yn foddlon i 
drigo gyd â hi, na wrthoded hi ef. 

14 Canys y gwr digred a sanct- 
eiddir trwy y wraig, â'r wraig 
ddigred a sancteiddir trwy y gwr. 
Pe amgen, aflan yn ddïau fyddai 
eich plant; eithr yn awr sanctaidd 
ydynt. 

15 Eithr os yr anghredadyn a 
ymedy, ymadawed. Nid yw y 
brawd neu y chwaer gaeth yn y 
cyfryw bethau: eithr Duw a'n galw- 
odd ni i heddwch. 

16 Canys beth a wyddost ti, 
wraig, a gedwi di dy wr? a pheth a 
wyddost tithau, wr, a gedwi di dy 
wraig ? 

17 Ond megis y darfu ìi Dduw 
rannu i bob un, megis y darfu i'r 
Arglwydd alw pob un, felly rhodied. 
Ac fel hyn yr wyî yn ordeinio yn 
yr eglwysi oll. 

18 A alwyd neb wedi ei enwaedu? 
nac adgeisied ddïenwaediad. A 
alwyd neb mewn dïenwaediad? nac 
enwaeder arno, 

19 Enwaediad nid yw ddim, a 
dïenwaediad nid yw ddim, ond 
cadw gorchymynion Duw. 

290 Pob un yn yr alwedigaeth y 
galwyd ef, yn honno arhosed. 

21 Ai yn was y'th alwyd? na 
fydded gwaeth gennyt ; etto os gelli 
gael bod yn rhŷdd, mwynhâ hynny 
yn hytrach. * 

29 Canys yr hwn, ac ef yu was, a 
alwyd yn yr Arglwydd, gwr rhŷdd 
i'r Arglwydd ydyw : a'r un ffunid 


1 CORINTHIAID, VIII. 


yr hwn, ac efe yn wr rhŷdd, a 
alwyd, gwas i Grist yw. ; 

23 Er gwerth y'ch prynwyd ; na 
fyddwch weision dynion. 

24 Yn yr hyn y galwyd pob un, 
frodyr, yn hynny arhosed gyd â 

uw. 

25 Eithr am wŷryfon, nid oes 
gennyÎ orchymyn yr Arglwydd: 
ond barn yr ydwyf yn ei roi, fel 
un a gafodd drugaredd gan yr Arg- 
lwydd i îod yn ffyddlon. 

26 Am hynny yr wyf yn tybied 
mai da yw hyn, o herwydd yr ang- 
henrhaid presennol, mai da, meddaf, 
i ddyn fod felly. 

297 A wyt ti yn rhwym i wraig? 
na chais dy ollwng yn rhŷdd. A wyt 
ti yn rhŷdd oddi wrth wraig? na 
chais wraig. 

98 Ac os prïodi hefyd, ni phech- 
aist : ac os prïoda gwŷryf, ni phech- 
odd: er hynny y cyfryw rai a gânt 
ílinder yn y cnawd: eithr yr wyf 
yn eich arbed chwi, 

29 A hyn yr ydwyf yn ei ddy- 
wedyd, frodyr, am fod yr amser yn 
fyr. Y mae yn ol, fod o'r rhai sy 
â gwragedd iddynt, megis pe bydd- 
ent hebddynt; 

30 A'r rhai a wylant, megis heb 
wylo; a'r rhai a lawenhânt, megis 
heb lawenhâu ; a'r rhai a brynant, 
megis heb feddu; 

31 A'rrhai aarferant y byd hwn, 
megis lieb ei gam-arfer. Canys, y 
mae dull y byd hwn yn myned 
heibio. 

32 Eithr mi a fynnwn i chwi fod 
yn ddïofal. Yr hwn sydd heb 
brïodi, sydd yn goîalu am bethau yr 
Arglwydd, pa wedd y boddlona yr 
Arglwydd : 

33 Ond y neba wreicaodd, sydd 
yn gofalu am bethau'r byd, pa wedd 
y boddlona ei wraig. 

34 Y mae gwahaniaeth hefyd 
rhwng gwraig a gwŷryf. Y mae 
yr hon sydd heb brïodi, yn gofalu 
am y pethau sydd yn perthyn i'r 
Arglwydd, fel y byddo hi sanctaidd 

'nghorph ac yspryd: ac y mae yr 
- sydd wedi prïodi, yn gofalu am 
bethau bydol, pa fodd y rhynga hi 
fodd i'w gwr. 

92] 


35 A hyn yr ydwyf yn ei ddy- 
wedyd er llesâd i chwi eich hunain ; 
nid i osod magl i chwi, eithr er 
mwyn gweddeidd-dra, a dyfal lynu 
wrth yr Arglwydd yn ddïwahan. 

36 Ond os yw neb yn tybied ei 
fod yn anweddaidd tu ag at ei 
wŷryf, od â hi dros flodau ei hoed- 
ran, a bod yn rhaid gwneuthur 
felly; gwnaed a fynno, nid yw yn 
pechu : prïodant. 

37 Ond yr hwn sydd yn sefyll yri 
sicr yn ei galon, ac yn afraid iddo, 
ac â meddiant ganddo ar ei ewyllys 
ei hun, ac a roddodd ei fryd ar 
hynny yn ei galon, ar gadw o hono 
ei wŷryf ; da y mae yn gwneuthur. 

38 Ac am hynny, yr hwn syâu yn 
ei rhoddi yn brïod, sydd yn gwneu- 
thur yn dda; ond yr liwn nid yw yn 
ei rhoddi yn brïod, sydd yn gwneu- 
thur yn well. 

39 Y mae gwraig yn rhwym wrth 
y gyfraith, tra byddo byw ei gwr: 
ond o bydd marw ei gwr, y mae hi 
yn rhŷdd i brïodi y neb a fynno; 
yn unig yn.yr Arglwydd. 

40 Eilhr dedwyddach yw hi os 
erys hi felly, yn fy marn i: ac yr 
ydwyf finnau yn tybied fod Yspryd 
Duw gennyf. 

PEN. VIII. 

1 Bod iddynt ymgadw oddi wrth y bwydydd 
a offrymmer i eulynod. 8, 9 Na yen nen 
nì gam-arferu ein rhyddid Cristianog- 
aidd, î rwystro ein brodyr: 11 eithr 
ffrwyno ein gwybodaeth â chariad pe- 
dMffaith. 

Fan am yr hyn a aberthwyd 

ìi eulynod, ni a wyddom fod 
gan bawb o honom wybodaeth. 

Gwybodaeth sydd yn chwyddo, 

eithr cariad sydd yn adeiladu. 

2» Eithr os yw neb yn tybied ei 
Îod yn gwybod dim, ni wyr efe etto 
ddim fel y dylai wybod. 

3 Ond od oes neb yn caru Duw, 
hwnnw a adwaenir ganddo ef. 

4 Am fwytta gan hynny o'r pethau 
a aberthir i eulynod, nì a wyddom 
nad yw eilun ddim yn y byd, ac nad 
oes un Duw arall ond un. 

5 Canys er bod rhai a elwir yn 
dduwiau, pa un bynnag ai yn y nef 
ai ar y ddaear (megis y mae duwiau 
lawer, ac arglwyddi lawer) 


1 CORINTHIAID, IX. 


6 Eithr i ni nid oes ond un Duw, 
y Tad, o'r hwn y mae pob peth, a 
ninnau ynddo ef; ac un Arglwydd 
Iesu Grist, trwy yr hwn y mae pob 
beth, a ninnau trwyddo ef. 

7 Ond nid yw yr wybodaeth hon 
gan bawb: canys rhai â chanddynt 
gydwybod o'r eilun, hyd y pryd 
hyn, sydd yn bwytta fel peth a 
aberthwyd i eulynod ; a'u cydwy- 
bod hwy, a hi yn wan, a halogir. 

8 Eithr nid yw bwyd yn ein 
gwnenthur ni yn gymmeradwy gan 
Dduw: canys nid ydym, os bwyt- 
tâwn, yn helaethach; nac oni's 
bwyttâwn, yn brinnach. 

9 Ond edrychwch rhag mewn un 
modd i'ch rhyddid hwn fod yn 
dramgwydd i'r rhai sy weiniaid. 

10 Canys os gwel neb dydi sydd 
â gwybodaeth gennyt, yn eistedd i 
fwytta yn nheml yr eulynod, oni 
chadarnheir ei gydwybod ef, ac 
yntau yn wan, i fwytta y pethau a 
aberthwyd i eulynod ; 

11 Ac a ddifethir y brawd gwan 
trwy dy wybodaeth di, dros yr hwn 
y bu Grist farw? 

12 A chan bechu felly yn erbyn 
y brodyr, a churo eu gwan gyd- 
wybod lwy, yr ydych chwi yn 
pechu yn erbyn Crist. 

13 O herwydd paham, os yw 
bwyd yn rhwystro fy mrawd, ni 
fwyttâf fi gig fyth, rhag i mi rwystro 
fy mrawd. 

PEN. IX. 
ì Y mae efe yn dangos ei ryddid; 7ac y 
dylai y gweinidog fyw wrth yr efengyl: 
15 etto ddarfod iddo ef o*i wirfodd 
ymgadw, 18 rhag nou gyrru hwy mewn 
traul, 99na bod yn achos o rwystr î neb, 
mewn pethaw cyffredin. 94 Bod ein 

bywyd ni yn debyg i yrfa. 
O ID wyf fi yn apostol? onid 
wyf fi ynrhŷdd? oni welais 
i Iesu Grist ein Harglwydd? onid 
fy ngwaith i ydych chwi yn yr Arg- 

lwydd? 

2 Onid wyf yn apostol i eraill, 
etto yr wyÎ i chwi: canys sel fy 
apostoliaeth i ydych chwi yn yr Arg- 
lwydd, 

9 Fy amddiffyn i, i'r rhai a'm 
holant, yw hyn ; 

4 Onid oesi ni awdurdod ì fwytta 
acì yfed? 

222 


5 Onid oes i ni awdurdod i arwain 
o amgylch wraig a fyddaì chwaer, 
megis ag y mae i'r apostolion eraill, 
aci frodyr yr Arglwydd, aci Ce- 
phas? 

6 Ai myfi yn unig a Barnabas, 
nid oes gennym awdurdod i fod 
heb weithio? 

7 Pwy sydd un amser yn rhyfela 
ar ei draul ei hun? pwy sydd yn 
plannu gwinllan, ac nid yw yn 
bwytta o'i ffrwyth hi ? neu pwy sydd 
yn porthi praidd, ac nid yw yn 
bwytta o laeth y praidd ? 

8 Ai yn ol dyn yr wyf fi yn dy- 
wedyd y pethau hyn? neu onid yw 
y ddeddf hefyd yn dywedyd hyn? 

9 Canys ysgrifenedig yw yn neddí 
Moses, Na chau safn yr ŷch sydu 
yn dyrnu. Ai dros ychain y mae 
Duw yn gofalu? 

10 Ynte er ein mwyn ni yn hollol 
y mae yn dywedyd? canys er ein 
mwyn ni yr ysgriîenwyd, maì mewn 
gobaith y dylai yr arddwr aredig, 
a'r dyrnwr mewn gobaith, i fod yn 
gyfrannog o'i obaith. 

11 Os nyni a hanuasom i chwi 
bethau ysprydol, aì mawr yw os 
nyni a fedwn eich pethau cnawdol 7 

19 Os yw eraill yn gyfrannogion 
o'r awdurdod hon arnoch; onid 
ydym ni yn hytrach? Eithr nid 
arferasom ni yr av.durdod hon : ond 
goddef yr ydym bob peth, fel na 
roddom ddim rhwystr i efengyl 
Crist. 

13 Oni wyddoch chwi fod y rhai 
sy yn gwneuthur pethau cyssegr- 
edig, yn bwytta o'r cyssegr? a'r rhai 
sy yn gwasanaethu yr allor, yn gyd- 
gyfrannogion o'r allor? - 

14 Felly hefyd yr ordeiniodd yr 
Arglwydd, i'r rhai sy yn pregethu 
yr efengyl, fyw wrth yr efengyl. 

'15 Eithr myfi nid arferais yrun 
o'r pethau hyn : ac nid ysgrifenais y 
pethau hyn, fel y gwnelid felly ï 
mi: canys gwell ywi mi farw, nâ 
gwneuthur o neb îy ngorfoledd yn 
ofer. 

16 Canys os pregethaf yr efengyl, 
nid oes orfoledd i mi: canys ang- 
henrhaid a osodwyd arnaf ; a gwae 
fydd i mi, oni phregethaf yr efengyl. 


1 CORINTHIAID, X. 


1? Canys os gwnaf hyn o'm bodd, 
y mae i mi wobr : ond os o'm han- 
fodd, ymddiriedwyd i mi am y 
gorchwyl. 

18 Pa wobr sydd i mi gan 
hynny? Bod i mi, pan efangylwyf, 
osod efengyl Crist yn rhad, fel na 
cham-arferwyt fy awdurdod yn yr 
efengyl. 

19 Canys er îy mod yn rhŷdd 
oddi wrth bawb, mi a'm gwneuthum 
fy hun yn was i bawb, fel yr 
ynnillwn fwy. 

20 Ac mi a ymwneuthum i' 
Iuddewon megis yn Iuddew, fel. yr 
ynnillwn yr Iuddewon ; i'r rhai dan 
y ddeddf, megis dan y ddeddf, fel 
yr ynnillwn y rhai sy dan y ddeddf; 

21 Pr rhai diddeddf, megis di- 
ddeddî (a minnau heb fod yn ddi- 
ddeddf i Dduw, ond dan y ddeddf 
i Grist) fel yr ynnillwn y rhai di- 
ddeddf. 

29 Ymwneuthum i'r rhai gwein- 
iaid megis yn wan, fel yr ynnillwn 
y gweiniaid : mia ymwneuthum yn 
bob peth i bawb, fel y gallwn yn 
hollol gadw rhai. 

23 A hyn yr wyf fi yn ei wneuthur 
er mwyn yr efengyl, fel y'm zwneler 
yn gyd-gyfrannog o honi. 

_ _ 94. Oni wyddoch chwi fod y rhai 
sy yn rhedeg mewn gyrfa, i gyd yn 
rhedeg, ond bod un yn derbyn y 
gamp? felly rhedwch, fel y caffoch 
afael. 

25 Ac y mae pob un a'r sydd yn 
“ymdrechu, yn ymgadw ym mhob 
peth: a hwynt-hwy yn wir, fel y 
derbyniont goron lygredig; eithr 
yyni, un anllygredig. 

96 cog fi gan hynny felly yn 
rhedeg, nid megis ar amcan ; felly 


yr wyf yn ymdrechu, nid fel un yn 


curo yr awyr. 
97 Ond yr wyf fi yn cospi fy 
nghorph, ac yn ei ddwyn yn gaeth ; 
rhag i mi mewn un modd, wedi 1 
mi bregethu i eraill, fod fy hun yn 
anghymmeradwy. 


PEN. X. 


1 Bod sacumentau yr Iuddewon 6 yn gys- 
godau inì, 7 a'u cospedigaethau hwy'11 yn 
siamplau i ni. 4 Rhaid i ni ochelyd 
gauddawiaeth. n Na ddylem ni wneu- 

1 


thur bwrdd yr Arglwydd yn fwrdd 
cythreuliaid: 94 ac y dylem, mewn 
pethau cyffredin, ystyried ein brodyr. 
fA ni fynnwn i chwi fod heb 
wybod, frodyr, fod ein tadau 
oll dan y cwmmwl, a'u myned oll 
trwy y môr ; 

2 Â'u bedyddio hwy oll ì Moses, 
yn y cwmmwl, ac yn y môr ; 

3 A bwytta o bawb o honynt yr 
un bwyd ysprydol ; 

4 Ac yfed o bawb o honynt yr un 
ddïod ysprydol (canys hwy a yfasant 
o'r Graig ysprydola oedd yn canlyn: 
a'r Graig oedd Crist.) 

5 Eithr ni bu Dduw foddlon 
i'r rhan fwyaf o honynt: canys 
cwympwyd hwynt yn y diffeithwch. 

6 A'r pethan hyn a wnaed yn 
siamplau i ni, fel na chwennychem 
ddrygioni, megis ag y chwennych- 
asant hwy. 

7 Ac na fyddwch eilun-addolwŷr, 
megis rhai o honynt hwy; fel y 
mae yn ysgrifenedig, Eisteddodd y 
bobl i fwytta ac i yfed, ac a gyfod- 
asanti chwareu. 

8 Ac na odmebwn, fel y godineb- 
odd rhai o honynt hwy, ac y syrth- 
iodd mewn un dydd dair milar 
hugain. 

9 Ac na themtiwn Grist, megis 
ag y temtiodd rhai y honynt hwy, 
ac a'u distrywiwyd gan seirph. 

10 Ac na rwgnechwch, megis y 
grwgnachodd rhai o honynt hwy, ac 
a'u distrywiwyd gan y dinystrydd. 

11 A'r pethau hyn oll a ddigwydd- 
asant yn siamplau iddynt hwy, ac a 
ysgrifenwyd yn rhybudd i ninnau, ar 
y rhai y daeth terfynau yr oesoedd, 

12 Am hynny, yr hwn sydd yn 
tybied eì fod yn sefyll, edryched na 
syrthio. 

13 Nid ymaflodd ynoch dem- 
tasiwn, ond un dynol: eithr ffyddlon 
yw Duw, yr hwn ni ad eich temtio 
uwch law yr hyn a alloch; eithr a 
wna ynghŷd â'r temtasiwn ddïangfa 
hefyd, fel y galloch' ei ddwyn. 

14 O herwydd paham, fy an- 
wylyd, ffowch oddì wrth eilun-add- 
oliaeth. 

15 Dywedyd yr wyf fel wrth rai 
synhwyrol: bermwch chwi beth yr 
wyf îi yn eì ddywedyd. 


1 CORINTHIAID, XI. 


16 Phïol y fendith yr hon a fen- 
digwn, onid cymmun gwaed Crist 
ydyw? y bara yr ydym yn ei dorri, 
onid cymmun corph Crist yw ? 

17 Oblegyd nyni yn llawer ydym 
un bara, ac un corph: canys yr 
ydym ni oll yn gyfrannogion o'r un 
bara. 

18 Edrychwch ar yr Israel yn ol 
y cnawd: onid yw y rhai sy yn 
bwytta yr ebyrth, yn gyfrannogion 
o'r allor ? 

19 Beth gan hynny yr ydwyf yn 
ei ddywedyd? bod yr eilun yn 
ddim, neu yr hyn a aberthwyd i eilun 
yn ddim? 

20 Ond y pethau y mae y Cen- 
hedloedd yn eu haberthau, i yy- 
threuliaid y maent yn eu haberthu, 
ac nid i Dduw. Ni fynnwn i chwi 
fod yn gyfrannogionâ'r cythreuliaid, 

21 Ni ellwch yfed o phïol yr 
Arglwydd, a phïol y cythreuliaid. 
Ni ellwch fod yn gyfrannogion o 
îwrdd yr Arglwydd, a bord y cy- 
threuliaid. 

29 Ai gyrru yr Arglwydd i eidd- 
igedd yr ydym? a ydym ni yn 
gryfach nag eí? 

93 Pob peth sydd gyfreithlon i 
mi, eithr nid yw pob peth yn llesâu : 
pob peth sydd gyfreithlon i mi, 
eithr nid yw pob peth yn adeiladu. 

94 Na cheisied neb yr eiddo ei 
hun; ond pob un yr eiddo arall. 

25 Beth bynnag a werthir yn y 
gigîa, bwyttêwch ; heb oîyn dim er 
mwyn cydwybod. 

96 Canys eiddo yr Arglwydd y 
ddaear, a'i chyflawnder. 

97 Os bydd i neb o'r rhai digred 
eich gwahodd, ac os mynnwch fyn- 
ed; bwyltêwch beth bynnag a 
rodder ger eich bron, heb ymofyn 
dim er mwyn cydwybod. 

28 Eithr os dywed neb wrthych, 
Peth wedi ei aberthu i eulynod 
yw hwn ; na fwyttêwch, er mwyn 
hwnnw, yr hwn â'i mynegodd, ac er 
mwyn cydwybod: canys eiddo yr 
Arglwydd y ddaear, a'i chyflawnder. 

29 Cydwybod, meddaf, nid yr 
eiddot ti, ond yreiddo arall: canys 


30 Ac os wyf fi trwy ras yn 
cymmeryd cyfran, paham y'm ceblir 
am y peth yr wyf yn rhoddi dïolch 
am dano? 

31 Pa un bynnag gan hynny ai 
bwytta, ai yfed, ai beth bynnag a 
wneloch, gwnewch bob peth er 
gogoniant i Dduw. 

32 Byddwch ddïachos tram- 
gwydd i'r Iuddewon ac i'r Cenhedl- 
oedd hefyd, ac i eglwys Duw : 

33 Megis yr ydwyf finnau yn 
rhyngu bodd i bawb ym mhob peth ; 
heb geisio fy llesâd fy hun, ond 
llesâd llaweroedd, fel y byddont 
hwy gadwedig. 

PEN. XI. 

1 Y mae efe yn eu ceryddu hwy, 4 am fod eu 
gwŷr yn y cynnulleidfaoedd sanctaidd yn 
gweddïo â pheth am eu pennau, 6 a'u 
gwragedd yn ben-noethion: 17 aC0 ran 
eu bod hwy i" gyffredinol yn cyfarfod, 
nid i'r gwell ond â'r gwaeth; 91 gan 
halogi swpper yr Arglwydd â'u gwledd- 
oedd eu hunuin. 93 Yn ddiweddoff y mae 
efe yn eu galw hwy ŷn eu hol, at ordinhâd 
cyntaf y swpper hwnnw. 


I YDDWCH ddilynwŷr i mi, 
megis yr wyf finnau i Grist. 

2 Yr ydwyl yn eich canmol, 
frodyr, eich bod yn fy nghofio i ym 
mhob peth, ac yn dal y traddod- 
iadau, fel y traddodais i chwi. 

3 Eithr mi a fynnwn i chwi wy- 
bod, mai pen pob ywr yw Crist; a 
phen y wraig yw y gwr; a phen 
Crist yw Duw. 

4 Pob gwr yn gweddïo, neu yn 
prophwydo, â pheth am ei ben, sydd 
yn cywilyddio ei ben. 

5 Eithr pob gwraig yn gweddïo, 
neu yn prophwydo, yn bennoeth, 
sydd yn cywilyddio ei phen: canys yr 
un yw a phe byddai wedi ei heillio. 

6 Canys os y wraig ni wisg am ei 
phen, cneifier hi hefyd: eithr os 
brwnt i wraig ei chneifio, neu ei 
heillio, gwisged. 

7 Canys gwr yn wir mi ddylai 
wisgo «m ei ben, am eì fod yn ddelw 
a gogoniant Duw: a'r wraig yw 
gogoniant y gwr. 

8 Canys nid yw y gwr o'r wraig ; 
ond y wraig o'r gwr. 

9 Ac ni chrewyd y gwr er mwyn 


paham y bernir fy rhyddid i gan | y wraig ; eithr y wraig er mwyn y 


gydwybod un arall? 
224 


gwr. ” 


* 


1 CORINTHIAID, XII. 


10 Am hynny y dylai y wraig fod 
ganddi awdurdod ar ei phen, o her- 
wydd yr angylion. 

11 Er hynny nid yw na'r gwr heb 
y wraig, na'r wraig heb y gwr, yn 
vr Arglwydd. 

12 Canys yr un wedd ag y mae y 
wraig o'r gwr, felly y mae y gwr 
trwy y wraig: a phob peth sydd o 

duw. 

13 Bernwch ynoch eich hunain, 
ai hardd yw i wraig weddïo Duw yn 
bennoeth ? 

14 Onid yw naturiaeth ei hun 
yn eich dysgu chwi, os gwallt-laês 
a fydd gwr, mai ammharch yw iddo? 

15 Eithr os gwraig a fydd gwallt- 
iaes, clod yw iddi : oblegyd ei llaes- 
wallt a ddodwyd yn orchudd iddi. 

16 Od oes neb a fyn fod yn ym- 
rysongar, nid oes gennym ni gyfryw 
ddefod, na chan eglwysi Duw. 

17 Eithr wrth ddywedyd hyn, 
nid ydwyf yn eich canmol, eich bod 
yn dyfod ynghŷd, nid er gwell, ond 
er gwaeth. 

18 Canys yn gyntaf, pan ddeloch 
ynghŷd yn yr eglwys, yr ydwyf yn 
clywed fod amrafaelion yn eich 
mysg chwi; ac o ran yr wyf fi yn 
credu. 

19 Canys rhaid yw bod hefyd 
heresiau yn eich mysg, fel y byddo 
y thai cymmeradwy yn eglur yn 
eich plith chwi. 

20 Pan fyddoch chwi gan hynny 
yn dyfod ynghyd i'r un lle, nid 
bwytta swpper yr Arglwydd ydyw 
hyn. 

Te Canys y mae pob un wrth 
fwytta, yn cymmeryd ei swpper ei 
hun o'r blaen ; ac un sydd â newyn 
arno, ac arall sydd yn feddw. 

22, Onid oes gennych dai i fwytta 
a€ i yfed ? ai dirmygu yr ydych chwì 
egiwys Duw, a gwaradwyddo y 
rhai nid oes ganddynt? Pa beth a 
ddywedaf wrthych? a ganmoiaf fi 
chwi yn hyn? Nid wyf yn eich can- 
mol. 

23 Canys myfi a dderbyniais gan 
yr Arglwydd yr hyn hefvd a dra- 
ddodais i chwi; Bod i'r Arglwydd 
Iesu, y nos y bradychwyd ef, gym- 
meryd bara ; 

225 


24 Ac wedi iddo ddïolch, efe a'i 
torrodd, ac a ddywedodd, Cymmer- 
wch, bwyttêwch; hwn yw fy 
nghorph, yr hwn a_ dorrir trosoch : 
gwnewch hyn er coffa am danaf. 

25 Yr un modd efe a gymmerodd 
y cwppan, wedi swpperu, gan ddy- 
wedyd, Y cwppan hwn yw y testa- 
ment newydd yn fy ngwaed: gwn- 
ewch hyn, cynnifer gwaith bynnag 
yr yfoch, er coffa am danaf. 

26 Canys cynnifer gwaith bynnag 
y bwyítaoch y bara hwn, ac yryyfoch 
y cwppan hwn, y dangoswch farw- 
olaeth yr Arglwydd oni ddelo. 

297 Am hynny, pwy bynnag a 
fwyttao y bara hwn, neu a yfo gwp- 
pan yr Arglwydd yn annheilwng, 
euog fydd o gorph a gwaed yr Arg- 
lwydd. 

28 Eithr holed dyn ef ei hun; ac 
felly bwyttaed o'r bara, ac yfed o'r 
cwppan. 

29 Canys yr hwn sydd yn bwytta 
ac yn yfed yn annheilwng, sydd yn 
bwytta ac yn yfed barnedigaeth . 
iddo ei hun, am nad yw yn iawn- 
farnu corph yr Arglwydd. 

30 Oblegyd hyn y mae llawer yn 
weiniaid ac yn llesg yn eich mysg, 
a llawer yn huno. 

31 Canys pe iawn-farnem ni ein 
hunain, ni'n bernid. 

32 Eithr pan y'n bernir, y'n cer- 
yddir gan yr Arglwydd, fel na'n 
damner gyd â'r byd. 

33 Am hynny, fy mrodyr, pan 
ddeloch ynghyd i fwytta, arhoswch 
eich gilydd. 

84. Eithr os bydd newyn ar neb, 
bwyttaed gartref; fel na ddeloch 
ynghŷd i farnedigaeth. Ond y peth- 
au eraill mi a'u trefnaf pan ddelwyf. 

PEN. XII. 

cello eiddi. 5478 Jen hynn NOU A 
gyfrennir mewn amryw foddion. y2 Megis 
y mae aelodau y corph naturiol. yn gwas 
anaethu bob un, 16 er harddwch i'w gil- 
ydd, 99 er gwasanaeth 26 a chymmorth 
ŵrun corph: 97 felly yr un modd U dyl- 
em mi wneuthur y mail er y llall, er 
mwyn gorphen dirgel gorph Crist, 
“ITHR am ysprydol ddoniau. 

frodyr, ni fynnwn i chwi fod 

heb wybod. 

9 Chwi a wyddoch mai Cenhedl- 


RHUFEINIAID, IX. 


tyn trosom ni ag ocheneidiau an- 
nhraethadwy. 

27 Â'r hwn sydd yn chwilio y 
calonnau, a wyr beth yw meddwl 
yr Yspryd ; canys y mae efe yn ol 
ewyllys Duw yn erfyn dros y saint. 

28 Ac ni a wyddom lod pob peth 
yn cyd-weithio er daioni ì'r rhai sy 
yn caru Duw ; sef i'r rhai sydd wedi 
eu galw yn ol ei arfaeth cf. 

29 Oblegyd y rhai a rag-wybu, a 
rag-luniodd efe hefyd i fod yn un 
ìfurf â delw ei Fab ef ; îel y byddai 
efe yn gyntaf-anedig ym mhlith brod- 
yr lawer. 

30 A'r rhai a ragluniodd efe, y 
rhai hynny hefyd a alwodd efe; a'r 
rhai a alwodd efe, y rhai hynny 
hefyd a gyfiawnhaodd efe ; a'r rhai 
a gyfiawnhaodd efe, y rhai hynny 
hefyd a ogoneddodd efe. 

31 Beth gan hynny a ddywedwn 
ni wrth y pethau hyn? Os yw Duw 
trosom, pwy a all fod i'n herbyn ? 

32 Yr hwn nid arbedodd ei brïod 
Fab, ond a'i traddododd ef trosom 
ai oll ; pa wedd gyd ag ef hefyd na 
ddyry efe i ni bob peth ? 

33 Pwy a rydd ddim yn erbyn 
etholedigion Duw? Duw yw yr hwn 
sydd yn cyfiawnhâu : 

34. Pwy yw yr hwn sydd yn dam- 
nio? Crist yw yr hwn a fu farw, Te, 
yn hytrach, yr hwn a gyfodwyd hef- 
yd; yr hwn hefyd sydd ar ddeheu- 
law Duw, yr hwn hefyd sydd yn 
erfyn trosom ni. 

35. Pwy a'n gwahana ni oddi wrth 
gariad Crist? aì gorthrymder, neu 
jng, neu ymlid, meu newyn, neu 

' noethni, neu enbydrwydd, neu 
gleddyf ? 

36 (Megis y mae yn ysgrifenedig, 
Er dy fwyn dì yr ydys yn ein lladd 
ni ar hŷd y dydd; cyfrifwyd ni fel 
defaid i'r lladdfa) 

37 Eithr yn y pethau hyn oll yr 
ydym ni yn îwy nâ chwncwerwŷr, 
trwy yr hwn a'n carodd ni. 

38 Canys y mae yn ddïogel gen- 
nyf, na all nac angau, nac einioes, 
nac angylion, na thywysogaethau, 
na meddiannau, na phethau presen- 
nol, na phethau i ddyfod, 

39 Nac uclder, na dyfnder, nac 

uo 


un creadur arall, ein gwahanu ni 

oddi wrth gariad Duw, yr hwn sydd 

yng Nghrist Iesu ein Harglwydd. 
PEN. IX... 


1. Paul yn ddrwg ganddo dros yr Iuddewon. 
7 Nadoedd holl had Abraham yn blant 
yr addewid. 18 Bod Duw yn trugarhau 
wrth ymneby mynno. 91 Y gall y croch- 
enydd wneuthur â'i bridd y petha fyn- 
mo. 95 Darfod rhag-fynegi galwedw- 
aeth y Cenhedloedd, a gwrthodiad yr [ud- 
ewon. 38 Yr achos paham y croes- 
awodd cyn lleied o'r Iuddewon gyfiawnuer 
Jfydd. 


Y GWIRIONEDD yr wyf fi yn 
. ei ddywedyd yng Nghrist, nid 
wyf yn dywedyd celwydd, a'm cyd- 
wybod heîyd yn cyd-dystiolaethu â 
mi yn yr Yspryd Glân, 

2 Fod i mi dristyd mawr, a gofid 
dibaid i'm calon. 

3 Canys mi a ddymunwn fy mod 
fy hun yn anathema oddi wrth: 
Grist, dros fy mrodyr, sef fy nghen- 
edl yn ol y cnawd: 

4 Y rhai sydd Israeliaid ; eiddo 
y rhai yw y mabwysiad, a'r gogon- 
iant, a'r cyfammodau, a dodiad y 
ddeddf, a'r gwasanaeth, a'r addew- 
idion : 

5 Eiddo y rhai yw y tadau; ac 
o'r rhai jr hanoedd Crist yn ol y 
cnawd, yr hwn sydd uwchlaw pawb, 
yn Ddnw bendigedig yn oes oes- 
oedd, Amen. 

6 Eithr nid posibl yw myned gair 
Duw yn ddirym: canys nid Israe! 
yw pawb a'r sydd o Israel. 

7 Ac nid ydynt, oblegyd eu bod 
yn had Abraliam, i gyd yn blant: 
eithr, Yn Isaac y gelwir i ti had. 

8 Hynny ydyw, Nid plant y 
cnawd, y rhai hynny sy blant i 
Dduw; eithr plant yr addewid a 
gyfrifir yn had. 

9 Canys gair yr addewid yw hwn : 
Ar yr amser hwn y deuaf, a bydd 
mab i Sara. 

10 Ac nid Ayn yn unig; eitbr 
Rebecca hefyd, wedi iddi feichiogi 
o un, sef o'n tad lsaac ; 

11 (Canys cyn geni y planf etto, 
na gwneuthur o honynt dda ne 
drwg, îel y byddai i'r arfaeth yn ol 
etholedigaeth Duw sefyll, nid o 
weithredoedd, eithr o'r hwn sydd 


yn galw) 


1 CORINTHIAID, XIH. XIV. 


PEN. XIII. 
ì Nud yw y doniau godidoccaf ddim heb 
gariad. 4 Canmoliaeth cariad perffaith, 
13. a'i ardderchogrwydd rhagor gobaith 
a.ffydd. 


E llafarwn â thafodau dynion 

ac angylion, ac heb fod gen- 

nyf gariad, yr wyf fel efydd yn sein- 
io, neu symbal yn tingcian. 

2A phe byddai gennyf bro- 
phwydoliaeth, a gwybod o honof y 
dirgelion oll, a phob gwybodaeth ; 
a phe bai gennyf yr holl ffydd, fel 
y gallwn symmudo mynyddoedd, 
ac heb gennyf gariad, nid wyf fi 
ddim. ; 

3 A phe porthwn y tlodion â'm 
holl ddâ, a phe rhoddwn fy nghorph 
m llosgi, ac heb gariad gennyf, 
nid yw ddim llesâd i mi. 

4 Y mae cariad yn hir-ymaros, 
yn gymmwynasgar ; cariad nid yw 
yn cynfigennu ; nid yw cariad yn 
ymffrostio, nid yw yn ymchwyddo, 

2 Nid yw yn gwneuthur yn an- 
weddaidd, nid yw yn ceisio yr eiddo 
ei hun, ni chythruddir, ni feddwl 
ddrwg, î 

6 Nid yw lawen am anghyfiawn- 
der, ond cyd-lawenhâu y mae â'r 
gwirionedd ; 

7 Y mae yn dïoddef pob dim, yn 
credu pob dim, yn gobeithio pob 
dim, yn ymaros â phob dim. 

8 Cariad byth ni chwymp ym- 
aith: eithr pa un bynnag ai pro- 
phwydoliaethau, hwy a ballant ; ai 
tafodau, hwy a_beidiant; ai gwy- 
bodaeth, hi a ddiflanna. 

9 Canys o ran y gwyddom, ac o 
ran yr ydym yn prophwydo. 

10 Eithr pan ddelo yr hyn sydd 
berffaith, yna yr hyn sydd o ran a 
ddileir. 

11 Pan oeddwn fachgen, fel bach- 
gen y llafarwn, fel bachgen y deall- 
wn, fel bachgen y meddyliwn : ond 
pan aethnm yn wr, mi a rois heibio 
bethau bachgennaidd. 

12 Canys gweled yr ydym yr 
awrhon trwy ddrych, mewn dam- 
meg; ond yna, wyneb yn wyneb: 
yn awr yr adwaen o ran ; ond yna 
yr adnabyddaf megis y'm hadwaen- 
dr, 

_ 13 Yr awrhon y mae yn aros 


227 


ffvdd, gobaith, cariad, y tri hyn; 
a'r mwyaf o'r rhai hyn yw cariad. 


PEN. XIV. 
1 Canmol prophwydoliaeth, 9, 3, 4 a'i osod 
o llafaru â thafodau, 6 trwy gy- 
»lybrwydd oddì wrth offer cerdd: 2 
rhad yw cyfeirio pob un o'r ddau tu ag 
at adeiladaeth, 929 megis tu ag at eu 
gwìr a'u prïodawl bennod: 96 iawn- 
arfer pob un o'r ddau, 29 a*u cam-arfer. 
34 Gwarafun gwragedd i lafaru yn y 
eglwys. 

ILYNWCH gariad, a_ deisyf- 
iwch ddoniau ysprydol; ond 

yn hytrach fel y prophwydoch. 

2 Canys yr hwn sydd yn llafaru â 
thafod dzeithr, nid wrth ddynion y 
mae yn llafaru, ond wrth Dduw; 
canys nid oes neb yn gwrandaw ; er 
hynny yn yr yspryd y mae eîc yn 
llafaru dirgeledigaethau. 

3 Eithr yr hwn sydd yn pro- 
phwydo, sydd yn llafaru wrth ddyn- 
ion er adeiladaeth, a chynghor, a 
chysur. 

4 Yr hwn sydd yn llafaru â thaf- 
od dieithr, sydd yn ei adeiladu ei 
hunan ; eithr yr hwn sydd yn pro- 
phwydo, sydd yn adeiladu yr eglwys. 

5 Mia fynnwn pettych chwi oll 
yn llafaru â thafodau dreithr ; ond 
yn hytrach brophwydo o honoch. 
canys mwy yw yr hwn sydd yn pro- 
phwydo, nâ'r hwn sydd yn llafaru 
â thaïodau ; oddi eithr iddo eì gyf- 
ieithu, fel y derbynio yr eglwys 
adeiladaeth. 

6 4c yr awrhon, frodyr, os deuaf 
attoch gan lafaru â thafodau, pa les- 
âd a wnaf i chwi, oni lafaraf wrthych 
naill ai trwy weledigaeth, neu trwy 
wybodaeth, neu trwy brophwyd- 
oliaeth, neu trwy athrawiaeth ? 

7 Hefyd pethau dïenaid wrth 
roddi sain, pa un bynnag ai pibell 
ai telyn, oni roddant wahaniaeth yn 
y sain, pa wedd y gwybyddir y peth 
a genir ar y bibell, neu ar y delyn? 

8 Canys os yr udgorn a rydd sain 
anhynod, pwy a ymbarottoa i ryfel? 

9 Felly chwithau, oni roddwch 
â'r tafod ymadrodd deallus, pa wedd 
y gwybyddir y peth a lafarir ? canys 
chwi a fyddwch yn llafaru wrth yr 
awyr. 

10 Y mae cymmaint, ysgatîydd- 


1 CORINTHIAID, XIV. 


o rywiogaethau lleisiau yn y byd, ac 
nid oes un o honynt yn aflafar. 

11 Am hynny, oni wn ì rym y 
llais, myfi a fyddaf farbarïad i'r 
hwn sydd yn llafaru, a'r hwn sydd 
yn llafaru a fydd i mi yn farbariad. 

12 Felly chwithau, gan eich bod 
yn awyddus i ddoniau ysprydol, 
ceisiwch ragori tu ag at adeiladaeth 
yr eglwys. 

13 O herwydd paham yr hwn 
sydd yn llafaru â thafod dreithr, 
gweddïed ar iddo allu cyfieithu. 

14 Canys os gweddïaf â thafod 
dieithr, y mae fy yspryd yn gwedd- 
ïo, ond y mae fy neall yn ddi- 
ffrwyth. 

15 Beth gan hynny? Mi a wedd- 
Taf â'r yspryd, ac a weddïaf â'r 
deall hefyd: canaf â'r yspryd, a 
chanaf â'r deall hefyd. 

16 Canys os bendithi â'r yspryd, 
pa wedd y dywed yr hwn sydd yn 
cyflawnil]le yr anghyfarwydd, Amen, 
ar ay ddodiad dïolch, gan na's gwyr 
beth yr wyt yn ei ddywedyd? 

17 Canys tydi yn ddïau ydwyt 
yn dïolch yn dda, ond y llall nid yw 
yn cael ei adeiladu. 

18 Yr ydwyf yn dïolch i'm Duw, 
fy mod i yn llafaru â thafodau yn 
fwy nâ chwi oll: 

19 Ord yn yr eglwys gwell gen- 
nyf lafaru pum gair trwy fy neall, 
fel ydysgwyf eraill hefyd, nâ myrdd- 
iwn o eiriau mewn tafod dreithr. 

20 O frodyr, ma fyddwch fech- 
gyn mewn.deall: eithr mewn dryg- 
ioni byddwch blant; ond mewn 
deall byddwch berffaith. 

91 Yn y ddeddî y mae yn ysgrif- 
enedig, 'Frwy rai estronieithus, a 
thrwy weîusau estronol, y llafaraf 
wrth y bobl hyn; ac ni'm gwran- 
dawant îelly, medd yr Arglwydd. 

292 Am hynny tafodau ydynt ar- 
wydd, nid i'r rhai sy yn credu, ond 
i'r rhai digred: eithr prophwydol- 
iaeth, nid i'r rhai digred, ond i'r 
rhai sy yn credu. 

23 Gan hynny os daw yr eglwys 
oll ynghŷd i'r un lle, a llafaru o 
bawb â thafodau dreithr, a dyfod o 
raì annysgedig neu ddigred i mewn ; 
oni ddywedant eich bod yn ynfydu? 


228 


24 Eithr os prophwyda pawb, a 
dyfod o un digred neu annysgedig i 
mewn, efe a argyhoeddir gan bawb, 
a fernir gan bawb : 4 

25 Ac felly y gwnerr dirgelion eì 
galon ef yn amlwg; ac felly gan 
syrthio ar eì wyneb, efe a addola 
Dduw, gan ddywedyd îod Duw yn 
wir ynoch. 

96 Beth gan hynny, frodyr? pan 
ddeloch ynghŷd, y mae gan bob un 
o honoch psalm, y mae ganddo a- 
thrawiaeth, y mae ganddo dafodiaith, 
y mae ganddo ddatguddiad, y mae 
ganddo gyfieithiad. Gwneler pob 
peth er adeiladaeth. 

97 Os llafara neb â thafod dieithr, 
gwneler bob yn ddau, neu o'r mwyaf 
bob yn dri, a hynny ar gylch; a 
chyfieithed un. 

28 Eithr oni bydd cyfieithydd, 
tawed yn yr eglwys; eithr llafared 
wrtho ei hun, ac wrth Dduw. 

99 A llafared y prophwydi ddau 
neu dri, a barned y lleill. 

30 Ac os datguddir dim i un arall 
a fo yn eistedd yno, tawed y cyntaf. 

31 Canys chwi a ellwch oll bro- 
phwydo bob yn un, fel y dysgo 
pawb, ac y cysurer pawb. 

32 Ac y mae ysprydoedd y pro- 
phwydi yn ddarostyngedig i'r pro- 
phwydi. 

33 Canys nid yw Duw awdur 
anghydfod, ond tangnefedd, fel yn 
holl eglwysi y saint. 

34 Tawed eich gwragedd yn yr 
eglwysi : canys ni chaniattawyd idd- 
ynt lafaru ; ond bod yn ddarostyng- 
edig, megis ag y mae y gyfraith yn 
dywedyd. 

35 Ac os mynnant ddysgu dim, 
ymofynant â'u gwŷr gartref : obleg- 
yd anweddaidd yw i wragedd lafaru 
yn yr eglwys. 

36 Ai oddi wrthych chwi yr aeth 
gair Duw allan? neu ai attoch chwi 
yn unig y daeth efe? 

37 Os ydyw neb yn tybied ei fod 
yn brophwyd, neu yn ysprydol. 
cydnabydded y pethau yr wyî yn 
eu hysgrifenu attoch, mai gorchy- 
mynion yr Arglwydd ydynt. 

38 Eithr od yw neb heb wybod, 
bydded heb wybod. 


1 CORINTHIAID, XV. 


39 Am hynny, frodyr, byddwch 
awyddus i brophwydo, ac na wa- 
harddwch lafaru & thafodau d?eithr. 

40 Gwneler pob peth yn wedd- 
aidd, ac mewn trefn. 


PEN. XV. 


3 Wrth adgyfodiad Crist, 19 y mae efe yn 
profi y bydd rhaid i ninnau adgyfodi, yn 
erbyn y rhai a wadant adgy, odiad 
cnawd. 91 Ffrwyth 35 a dull yr adgyf- 
odiad; bì ac fel y newidir y rhaì a 
gaffer yn fyw ar y dydd diweddaf. 

Ì i EFYD yr ydwyf yn hyspysu 

i chwi, frodyr, yr efengyl a 

bregethaisi chwi, yr hon hefyd a 

dderbyniasoch, ac yn yr hon yr yd- 

ych yn sefyll ; 

2 Trwy yr hon y'ch cedwir hefyd, 
os ydych yn dal yn eich cof â pha 
ymadrodd yr efangylais i chwi, oddi 
eithr darfod i chwi gredu yn ofer. 

3 Canys mi a draddodais i chwi 
ar y cyntaf yr hyn hefyd a dderbyn- 
iais, farw o Grist dros ein pechodau 
ni, yn ol yr ysgrythyrau ; 

4 A'i gladdu, a'i gyfodi y trydydd 
dydd, yn ol yr ysgrythyrau ; 

5 A'i weled ef gan Cephas, yna 
gan y deuddeg. 

6 Wedi hynny y gwelwyd ef gan 
fwy nâ phum cant brodyr ar un- 
waith : o'r rhai y mae y rhan fwyaf 
yn aros hyd. yr awrhon; eithr rhai 
a hunasant. 

7 Wedi hynny y gwelwyd ef gan 
Iago ; yna gan yr holl apostolion. 

8 Ac yn ddiweddaf oll y gwelwyd 
ef gennyf finnau hefyd, megis gan 
un annhymmig. 

9 Canys myfi yw y lleiaf o'r apos- 
tolion, yr hwn nid wyf addas i'm 
galw yn apostol, am i mi erlid eg- 
lwys Duw. 

10 Eithr trwy ras Duw yr ydwyf 
yr hyn ydwyf: ai ras ef, yr hwn a 
roddwyd i mi, ni bu yn ofer; ond 
mi a lafuriais yn helaethach nâ 
hwynt oll: ac nid myfi chwaith, ond 
gras Duw yr hwn oedd gyd â mi. 

11 Am hynny, pa un bynnag aì 
myfi ai hwynt-hwy, felly yr ydym 
yn pregethu, ac felly y credasoch 
chwi. 

12 Ac os pregethir Crist, ei gyf- 
odi eî o feirw; pa fodd y dywed 

229 


rhai yn eich plith €hwi, nad oes 
adgyfodiad y meirw? 

13 Eithr onid oes adgyfodiad y 
meirw, ni chyfodwyd Crist chwaith. 

14 Ac os Crist ni chyfodwyd, 
oîer yn wir yw ein pregeth ni, ac 
ofer hefyd yw eich ffydd chwithau. 

15 Fe a'n ceir hefyd yn au- 
dystion i Dduw ; canys ni a dystias- 
om am Dduw, ddarfod iddo gyf- 
odi Crist: yr hwn ni's cyfododd efe, 
os y meirw ni chyfodir. 

16 Canys os y meirw ni chyfodir, 
ni chyfodwyd Crist chwaith. 

17 Ac os Crist ni chyfodwyd, 
ofer yw eich ffydd chwi ; yr ydych 
etto yn eich pechodau. 

18 Yna hefyd y cyfrgollwyd y 
rhai a hunasant yng Nghrist. 

19 Os yn y byd yma un unig y 
gobeithiwn yng Nghrist, truanaf o'r 
holl ddynion ydym ni. 

20 Eithr yn awr Crist a gyfod- 
wyd oddi wrth y meirw, ac a wnaed 
yn flaen-ffrwyth y rhai a hunasant. 

21 Canys gan fod marwolaeth 
trwy ddyn, trwy ddyn hefyd y mae 
adgyfodiad y meirw. 

22 Oblegyd megis yn Adda y 
mae pawb yn meirw, felly heîyd 
yng Nohrist y bywhêir pawb. 

23 Eithr pob un yn ei drefn ei 
hun: y blaen-ffrwyth gyw Crist; 
wedi hynny y rhai ydynt eiddo 
Crist, yn ei dayfodiad ef. 

24 Yna y bydd y diwedd, wedi y 
rhoddo efe y deyrnas i Dduw a'r 
Tad; wedi iddo ddilêu pob pend- 
efigaeth, a phob awdurdod a nertb. 

25 Canys rhaid iddo deyrnasu 
hyd oni osodo ei holl elynion dan 
ei draed. ì 

26 Y gelyn diweddaf a ddinysirir 
yw yr angau. 

97 Canys efe a ddarostyngodd 
bob peth dan ei draed ef. Eithr 
pan yw yn dywedyd fod pob peth 
wedi eu darostwng, amlwg 41v mai 
oddi eithr yr hwn a ddarostyngodd 
bob peth iddo. 

28 A phan ddarostynger pob peth 
iddo, yna y Mab ei hun hefyd a 
ddarostyngir i'r hwn a ddarostyng- 
odd bob peth iddo eî, fel y bydda 
Duw oll yn oll. 

I 


. 


1 CORINTHIAID, XV. 


29 Os amgen, beth a wna y rhai 
a fedyddir dros y meirw, os y meirw 
ni chyfodir ddim? paham ynte y 
bedyddir hwy dros y meirw ? 

30 A phaham yr ydym ninnau 
mewn perygl bob awr? 

_ _ 31 Yr ydwyf beunydd yn marw, 

myn eich gorfoledd yr hon sydd 
gennyf yng Nghrist Iesu ein Harg- 
lwydd. 

32 Os yn ol dull dyn yr ymledd- 
ais ag anifeiliaid yn Ephesus, pa 
lesâd sydd i mi, oni chyfodir y 
meirw? bwyttâwn ac yfwn; canys 
y Îorn marw yr ydym. 

33 Na thwyller chwi: y mae ym- 
ddiddanion drwg yn llygru moesau 
da. 

34 Deifrôwch yn gyfiawn, ac na 
phechwch: canys nid oes gan rai 
wybodaeth am Dduw. Er cywilydd 
i chwi yr wyf yn dywedyd hyn. 

35 Eithr fe a ddywed rhyw un, 
Pa fodd y cyfodir y meirw? ac â 
pha ryw gorph y deuant? 

36 Oh ynfyd, y peth yr wyt ti 
' yn ei hau, ni fywheir oni bydd efe 
marw. 

37 A'r peth yr wyt yn ei hau, nid 
y corph a fydd yr ydwyt yn ei hau, 
ond gronyn noeth, ysgatîydd o wen- 
ith, neu o ryw rawn arall. 

38 Eithr Duw sydd yn rhoddi 
iddo gorph fel y mynnodd efe, ac i 
bob hedyn ei gorph ei hun. 


39 Nid yw pob cnawd unrhyw |. 


gnawd: eithr arall yw cnawd dyn- 
ion, ac arall yw cnawd anifeiliaid, 
a chnawd arall sydd i bysgod, ac 
arall i adar. 

40 Y mae hefyd gyrph nefol, a 
chyrph daearol: ond arall yw go- 
goniant y rhai nefol, ac arall y rhai 
daearol. 

41 Arall yw gogoniant yr haul, 
ac arall jw gogoniant y lloer, ac 
arall yw gogoniant y ser: canys y 
mae rhagor rhwng seren a seren 
mewn gogoniant. 

42 Felly hefyd y mae adgyfodiad 
y meirw. Efe a heuir mewn llygr- 
edigaeth, ac a gyfodir mewn an- 
llygredigaeth : 

43 Ele a heuir mewn ammharch, 
«ca gyfodir mewn gogoniant: efe 

230 


a heuir mewn gwendid, ac a gyf 
odir mewn nerth: efe a heuir yn 
gorph anianol, ac a gyfodir yn gorph 
ysprydol. 

44 Y mae corph anianol, ac y 
mae corph ysprydol. 

45 Felly hefyd y mae yn ysgrif- 
enedig, Y dyn cyntaf Adda a wnaed 
yn enaid byw, a'r Adda diweddaf 
yn yspryd yn bywhâu. 

46 Eithr nid cyntaf yr ysprydol, 
ond yr anianol; ac wedi hynny yr 
ysprydol. 

47 Y dyn cyntaî o'r ddaear yn 
ddaearol; yr ail dyn yr Arglwydd 
o'r nef. 

48 Fel y mae y daearol, felly y 
mae y rhai daearol hefyd ; ac fel y 
mae y nefol, felly y mae y rhai nef- 
ol hefyd. 

49 Ac megis y dygasom ddelw 
y daearol, ni a ddygwn hefyd ddelw 
y nefol. 

50 Eithr hyn meddaf, O frodyr, 
na ddichon cig a gwaed etiîeddu 
teyrnas Duw; ac nad yw llygred- 
igaeth yn etifeddu anllygredigaeth. 

51 Wele, yr wyî yn dywedyd i 
chwi ddirgelwch : Ni hunwn ni oll, 
eithr ni a newidir oll mewn mo- 
ment, ar darawiad llygad, wrth yr 
udgorn diweddaf. 

52 Canys yr udgorn a gân, a'r 
meirw a gyfodir yn anllygredig, a 
ninnau a newidir, 

53 O herwydd rhaid i'r llygradwy 
hwn wisgo anllygredigaeth, ac i'r 
marwol hwn wisgo anfarwoldeb. 

54 A phan ddarfîo i'r llygradwy 
hwn wisgo anllygredigaeth, ac i'r 
marwol hwn wisgo anfarwoldeb, 
yna y bydd yr ymadrodd a ysgrifen- 
wyd, Angau a lyngcwyd mewn 
buddugoliaeth. 

55 O angau, pa le mae dy golyn? 
O uîîern, pa le mae dy fuddugol- 
iaeth? 

56 Colyn angau yw pechod, a 
grym pechod yw y gyîraith. 

57 Ond i Dduw y byddo'r dïolch, 
yr hwn sydd yn rhoddi i ni fuddug- 
oliaeth trwy ein Harglwydd Iesu 
Grist. . 

58 Amhynny, fy mrodyr anwyl, 
byddwch sicr, a Thiymood, « hel- 


1 CORINTHIAID, XVI. 
aethion y'ngwaith yr Arglwydd yn | wyf fi yn ei ddisgwyl ef gyd â'r 


wasïadol; a chwi yn gwybod nad 
yw eich llafur chwi yn ofer yn yr 
Arglwydd. 


PEN. XVI. 


î 2 mae yn eu hannog i borthi angen y brod- 
yr v» [erusalem: 10 yn canmol Tim- 
cbêus; 13 ac ar ol rhybuddion caredig, 
16 yn diweddu ei epistol ag amryw an- 
herchicn, 

Î we am y gasgl i'r saint; 
megis yr ordeiniais i eglwysi 

Galatia, felly gwnewch chwithau 

9Y dydd cyntaf o'r wythnos, pob 
un o honoch rhodded heibio.yn ei 
ymyl, gan drysori, fel y llwyddodd 

Duw eî, fel na byddo casgl pan 

ddelwyf fi. 

3 A phan ddelwyf, pa rai byn- 
nae a ddangosoch eu bod yn gym- 
meradwy trwy lythyrau, y rhai 
hynny a ddanfonaf ì ddwyn eich 
rhodd i Ierusalem. 

4 Ac os bydd y peth yn haeddu 
i minnau heîyd fyned, hwy a gânt 
fyned gyd â mi. 

2. Eithr mi a ddeuaf attoch, gwedi 
yr elwyf trwy Macedonia (canys 
trwy Macedonia yr wyf yn myned) 

6 Ac nid hwyrach yr arhosaf gyd 
â chwi, neu y gauafaî hefyd, fel 
y'm hebryngoch ìi ba le bynnag yr 
€lwyf. 

7 Canys nid oes i'm bryd eich 
gweled yn awr ar fy hynt; ond yr 
wyf yn gobeithio yr arhosaf ennyd 
gyd â chwi, os cenhada yr Arg- 
lwydd. 

8 Eithr mi a arhosaf yn Ephesus 
hyd y Sulgwyn. 

9 Canys agorwyd i mi ddrws 
mawr a grymmus, ac y mae gwrth- 
wynebwyŷr lawer. 

10 Ac os Timotheus a ddaw, 
edrychwch ar ei fod yn ddïoîn gyd 
â chwi: canys gwaith yr Arglwydd 
y mae 25 ei weithio, fel finnau. 

11 Am hynny na ddïystyred neb 
ef ; ond hebryngwch eî mewn hedd- 
wch, fel y delo attaf fi; canys yr 

231 


brodyr. 

12 Ac am y brawd Apôlos, mi a 
ymbiliais lawer ag ef am ddyîod 
attoch chwi gyd â'r brodyr: eithr 
er dim nid oedd ei ewyllys ef i ddy- 
fod yr awrhon; ond efe a ddaw 
pan gaffo amser cyfaddas. 

13 Gwyliwch, sefwch yn y ffydd, 
ymwrolwch, ymgryfhewch. 

14 Gwneler eich holl bethau chwi 
mewn cariad; 

15 Ond yr ydwyf yn attolwg i 
chwi, frodyr (chwi a adwaenoch 
dŷ Stephanas, mai blaen-ffrwyth 
Achaia ydyw, ac iddynt ymosod i 
weinidogaeth y saint) 

16 Fod o honoch chwithau yn 
ddarostyngedig ì'r cyfryw, ac i bob 
un sydd yn cyd-weithio, ac yn llaf- 
urio. 

17 Ac yr ydwyf yn llawen am 
ddyfodiad Stephanas, Ffortnnatus, 
ac Achaicus : canys eich diîfyg chwi 
hwy a'i cyflawnasant; 

18 Canys hwy a esmwythasani 
ar fy yspryd i, a'r eiddoch chwi- 
thau : cydnabyddwch gan hynny y 
cyfryw rai. | 

19 Y mae eglwysi Asia yn eich 
annerch chwi. Y mae Acwila a 
Phriscìla, gyd â'r eglwys sydd yn 
eu tŷ hwynt, yn eich annerch chwi 
yn yr Arglwydd yn fynych. 

20 Y mae y brodyr oll yn eich 
annerch. Anherchwch eich gilydd 
â chusan sancteiddiol. 

91 Yr annerch â'm llawi Paul fy 
hun. 

22 Od oes neb nid yw yn caru 
yr Arglwydd Iesu Grist, bydded 
anathema, Maranatha. 

23 Gras eim Harglwydd Iesu 
Grist a fyddo gyd â chwi. 

94 Fy serch innau a fo gyd â 
chwi oll yng Nghrist Iesu. Amen. 

4] Yr epistol cyntaf at y Corinth- 

iaid a ysgrifenwyd o_ Philippi, 
gyd â Stephanas, a Ffortunatus, 
ac Achaicus, a 'Thimotheus. 

I2 


h. YM 
Fu 


Ail Epistol PAUL yr Apostol, at y CORINTHIAID. 


PEN. I. 


3 Y mae yr apostol yn eu cysuro hwy yn erbyn 
trallod, trwy y diddanwch a'r ymwared 
a roisau Duw iddo ef, megis yn ei holl 
gyfyngderau, 8 felly yn enwedig yn ei 
berygl diweddar yn Asia: ì9 a chan 
gymmeryd tystiolaeth o'i gydwybod ei 
hun, a'r eiddynt hwythau, am eì ddidwyll 
ddull yn pregethu anghyfnewidiol wir- 
wnedd yr efengyl, 15 y mae efe yn ei 
esgusodi eì hun na's daethai attynt; gan 
iddo wneuthur hynny nid o ysgafnder 
meddwl, eithr o'i dynerwch tu ag attynt 
hwy. 
P^ apostol Iesu Grist, trwy 
ewyllys Duw, a'r brawd Ti- 
moth€us, at eglwys Duw yr hon 
sydd yn Corinth, gyd â'r holl seint- 
iau y rhai sy yn holl Achaia: 

2 Gras fyddo i chwi, a thangnef- 
edd oddi wrth Dduw ein 'Tad, a'r 
Arglwydd Iesu Grist. 

3 Bendigedig fyddo Duw, a Thad 
ein Harglwydd ni Iesu Grist, Tad y 
trugareddau, a Duw pob diddan- 
wch ; 

4 Yr hwn sydd yn ein diddanu 
ni yn ein holl orthrymder, fel y 
gallom ninnau ddiddanu y rhai sy 
mewn dim gorthrymder, trwy y 
diddanwch â'r hwn y'n diddenir ni 
ein hunain gan Dduw. 

5 Oblegyd fel y mae dïoddefiadau 
Crist yn amlhâu ynom ni; felly 
trwy Grist y mae eîn diddanwch ni 
hefyd yn amlhâu. 

6 A pha un bynnag ai ein gor- 
thrymmu yr ydys, er diddanwch ac 
iachawdwriaeth i chwi y mae, yr hon 
a weithir trwy ymaros dan yr un 
'dïoddefiadau, y rhaî yr ydym ninnau 
yn eu dïoddef; ai ein diddanu yr 
ydys, er diddanwch ac iachawd- 
wriaeth i chwi y mae hynny. 

7 Ac y mae ein gobaith yn sicr 
am danoch; gan i ni wybod, mai 
megis yr ydych yn gyfrannogion o'r 
dïoddefiadau, felly y byddwch hefyd 
o'r diddanwch. 

8 Canys ni fynnem i chwi fod 
heb wybod, frodyr, am ein cystudd 
" a ddaeth i ni yn Asia, bwyso arnom 
yn ddirfawr uwch ben ein gallu, 
hyd onid oeddym yn ammeu cael 
byw hefyd. 

22 


9 Eithr ni a gawsom ynom ein 
hunain farn angau, felna byddai i 
ni ymd liried ynom ein hunain, ond 
yn Nuw, yr hwn sydd yn cyfodi y 
meirw. 

10 Yr hwn a'n gwaredodd ni 
oddi wrth gyfryw ddirfawr angau, 
ac sy yn ein gwaredu; yn yr hwn 
yr ydym yn gobeithio y gwared ni 
hefyd rhag llaw : 

11 A chwithau hefyd yn cyd- 
weithio drosom mewn gweddi, fel, 
am y rhoddiad a rodded ìi ni o her- 
wydd llawer, y rhodder dïolch gan 
lawer drosom. 

12 Canys ein gorfoledd. ni yw 
hyn ; sef tystiolaeth ein cydwybod, 
mai mewn symlrwydd, a phurdeb 
duwiol, nid mewn doethineb cnawd- 
ol, ond trwy ras Duw, yr ymddyg- 
asom yn y byd, ond yn hytrach tu 
ag attoch chwi. > 

13 Canys nid ydym yn ysgrifenu 
amgen bethau attoch, nag yr ydych 
yn eu darllen, neu yn eu cydnabod, 
ac yr wyf yn gobeithio-a gyd- 
nabyddwch hyd y diwedd hefyd. 

14 Megis y cydnabuoch ni o ran, 
mai nyni yw eich gorîoledd chwi, 
fel chwithau yr eiddom ninnau hef- 
yd yn nydd yr Arglwydd Iesu. 

15 Ac yn yr hyder hwn yr oeddwn 
yn ewyllysio dyfod attoch o'r blaen, 
îel y caffech ail ras ; 

16 A myned heb eich llaw chwi 
i Macedonia, a dyfod drachefn 
o Macedonia attoch, a chael fy 
hebrwng gennych i Iudea. 

17 Gan hynny, pan oeddwn yn 
bwriadu hyn, a arferais i ysgafnder? 
neu y pethau yr wyf yn eu bwriadu, 
ai yn ol y cnawd yr wyf yn eu 
bwriadu, fel y byddai gyd â mi, ïe, 
ïe, a nag ê, nag 

18 Eithr ffyddlon yw Duw, a'n 
hymadrodd ni wrthych chwi ni bu 
ïe, a nag ê. 

19 Canys Mab Duw, Iesu Grist, 
yr hwn a bregetbwyd yn eich plith 
gennym ni, sef gennyf fi, a Silfanns, 
a 'Thimothêus, nid ydoedd ïe, a nag 
ê, eithr ynddo ef ïe ydoedd. 


4 CORINTHIAID, II. HI. y 


£0 Ublegyd lioll addewidion Duw 
ynddo ef ydynt ïe, ac ynddo ef 
amen, er zogoniant i Dduw trwom 
ui. 

?1 A'r hwn sydd yn ein cadarn- 
hâu nì gyd â chwi yng Nghrist, ac 
a'n henneiniodd ni, yw Duw : 

29 Yr hwn hefyd a'n seliodd, ac 
a roes ernes yr Yspryd yn ein 
calonnau. 

25 Ac yr wyf fi yn galw Duw yn 
dyst ar fy enaid, mai er eich arbed 
chwi na ddaethum etto i Corinth, 

24 Nîd am ein bod yn arglwydd- 
ïaethu ar eich ffydd chwi, ond yr 
ydym yn gydweithwŷr i'ch lla- 
wenydd: oblegyd trwy ffydd yr 
ydych yn sefyll. 


PEN. H. 


1 Wedi iddo ddangos yr achos na_ ddaethai 
efe attynt, 6 y mae efe yn erchi iddynt 
Jjaddeu i'r dyn a ysgymmunasid, a'i gy- 
swro: 10 megis y maddeuasai yntau iddo, 
ar eì wir edifeirwch: 19 gan ddangos 
hefyd yr achos paham yr aethai efe o 
Iroas ì Macedonia; 14 a'r llwyddiant 
a'r ffynniant a roisai Duw ŷ'w bregeth ef 
ym mhob lle. 

FE ITHR mi a fernais hyn ynof fy 

.8_4 hunan, na ddelwn drachefn 

mewn tristwch attoch. 

2 Oblegyd os myfi a'ch tristâf 
chwi, pwy yw yr hwn a'm llawenhâ 
i, ond yr hwn a dristawyd gennyf fi? 

3 Ac mi a ysgrifenais hyn yma 
attoch, fal pan ddelwn na chawn 
dristwch oddi wrth y rhai y dylwn 
lawenhâu ; gan byderu am danoch 
oll, fod fy llawenydd ì yn llawenydd 
i chwi oll. 

4 Canys o orthrymder mawr, a 
chyfyngder calon, yr ysgrifenais 
attoch â dagrau lawer ; nid fel y'ch 
tristâid chwi, eithr fel y gwybydd- 
ech y cariad sydd gennyf yn hel- 
aethach tu ag attoch chwi. 

5_ Ac os gwnaeth neb dristâu, ni 
wnaeth efe i mi dristâu, ond o ran ; 
rhag i mi bwyso arnoch chwi oll. 

6 Digon i'r cyfryw ddyn y cerydd 
yma, a ddacth oddi wrth laweroedd. 


7 Yn gymmaint ag y dylech, yn y | 


hwyneb, yn hytrach faddeu 
iddo, a'i ddiddanu ; rhag llyngeu y 

cyfryw gan ormod tristwch. 
8 Am bynny yr ydwyf yn attolwg 


280 


i chwi, gadarnhâu eich cariad tu ar 

atto ef. 

9 Canys er mwyn hyn hefyd 
yr ysgrifenais, fel y gwybyddwn 
brawf'o honoch, a ydych ufudd ym 
mhob peth. 

10 I'r hwn yr ydych yn maddeu 
dim iddo, yr wyf finnau: canys os 
maddeuais ddim, i'r hwn y madd- 
euais, er eich mwyn chwi y madd- 
euais, y'ngolwg Crist; 

11 Fel na'n siommer gan Satan : 
canys nid ydym heb wybod ei ddi- 
chellion ef. 

12 Eithr gwedi i mi ddyfod i 
'Troas i bregethu efengyl Crist, ac 
wedi agoryd i mi ddrws gan yr Arg- 
lwydd, 

13 Ni chefais lonydd yn fy 
yspryd, am ma chefais 'Pitus fy 
mrawd: eithr gan ganu yn uach 
iddynt, mi a aethum ymaith i Ma- 
cedonia. 

14 Ond i Dduw y byddo'r dïolch, 
yr hwn yn wastad sydd yn peri i ni 
oruchafiaeth yng Nghrist, ac sydd 
yn eglurhâu arogledd ei wybodaeth 
trwom ni ym mhob lle, 

i5 Canys per-arogl Crist ydym 
ni i Dduw, yn y rhai cadwedig, ac 
yn y rhai colledig : 

16 r naill yr ydym yn arogl 
marwolaeth i farwolaeth; ac ir 
lleill, yn arogl bywyd i fywyd: a 
phwy sydd ddigonol i'r pethau hyn? 

17 Canys nid ydym nì, megis 
llawer, yn gwneuthur masnach o 
air Duw: eithr megis o burdeb, 
eithr megis o Dduw, y'ngŵydd Duw 
yr ydym yn llafaru yng Nghrist. 

PEN. Hl. 

1. Rhag i'w gau-athrawon hwy roi gwag-or- 
.foledd yn ei erbyn ef, y mae efe yn dangos 
fod ffydd a doniau y Corinthiaid yn 
cawmol ei weinidogaeth €f yn ddigon 
helaeth: 6 ac ar hyn, trwy gyffelyb- 
rwydd rhwng gweinidogion y ddeddf a'r 
efengyl, ìe y mae efe yn profi fod ei 
weinidogaeth ef m rhagori, o gymmaint 
ag y mae efengyl y bywyd, arhyddid, yn 
MR nâ chyfraith damnedig-. 
aeth. 

I decbreu yr ydym drachefn 

ein canmol ein hunain”? âi 

rhaid i ni, megis i rai, wrth lythyrau 

canmoliaeth attoch chwi, neu rai 
canmoliaeth oddi wrthych chwi? 

2 Ein llythyr ni ydych chwi yn 


2 CORINTHIAID, IV. 


ysgrifenedig yn ein calonnau, yrhwn 
a ddeallir ac a ddarllenir gan bob 
dyn: 

3 Gan fod yn eglur mai llythyr 
Crist ydych, wedi ei weini gennym 
ni, wedì ei ysgrifenu nid ag ingc, 
ond ag Yspryd y Duw byw ; nid 
mewn llechau cerrig, eithr mewn 
llechau cnawdol y galon. 

4 A chyfryw hyder sydd gennym 
trwy Grist ar Dduw: 

5 Nid o herwydd ein bod yn 
ddigonol o honom ein hunain i 
feddwl dim megis o honom ein 
hunain ; eithr ein digonedd ni sydd 
o Dduw : 

6 Yr hwn hefyd a'n gwnaeth ni 
yn weinidogion cymmwys y testa- 
ment newydd ; nid i'r llythyren, ond 
i'r yspryd : canys y maey llythyren 
yn lladd, ond yr yspryd sydd yn 
bywhâu. 

7 Ac os bu gweinidogaeth angau, 
mewn llythyrenau wedi eu hargra- 
phu ar gerrig, mewn gogoniant, fel 
na allai plant yr Israel edrych yn 
grafî ar wyneb Moses, gan ogoniant 
ei wynebpryd, yr hwn ogonianf a 
ddilcwyd ; 

8 Pa fodd yn hytrach na bydd 
gweinidogaeth yr Yspryd mewn 
gogoniant? 

9 Canys os bu gweinidogaeth 
damnedigaeth yn ogoniant, mwy o 
lawer y mae gweinidogaeth cyf- 
iawnder yn rhagori mewn gogon- 
iant. 

10 Canys hefyd ni ogoneddwyd 
yr hyn a ogoneddwyd yn y rhan 
hon, o herwydd y gogoniant tra 
: rhagorol. 

11 Oblegyd os bu yr hyn a ddileid 
yn ogoneddus, mwy o lawer y bydd 
yr hyn sydd yn aros yn ogoneddus, 

12 Am hynny gan fod gennym 
gyfryw obaith, yr ydym yn arfer 
hyfder mawr. 

13 Ac nid megis y gosododd 
Moses orchudd ar ei wyneb, fel nad 
edrychai plant Israel yn graîf ar 
ddiwedd yr hyn a ddileid. 


1a Eithr dallwyd eu meddyliau | 


hwvnt: canys hyd y dydd heddyw 

v imnac yrun gorchudd, wrth ddarllen 

yn yrnen aestament, yn aros heb ei 
234 


ddatguddio; yr hwn yng Nghrist a 

ddileir. 

15 Eithr hyd y dydd heddyw, 
pan ddarllenir Moses, y mae y 
gorchudd ar eu calon hwynt. 

16 Ond pan ymchwelo.at yr Arg- 
lwydd, tynnir ymaith y gorchudd. 

17 Eithr yr Arglwydd yw yr Ys- 
pryd: a lle mae Yspryd yr Arg- 
lwydd, yno y mae rhyddid. 

18 Eithr nyni oll ag wyneb 
agored, yn edrych ar ogoniant yr 
Arglwydd megis mewn drych, a 
newidir i'r unrhyw ddelw o ogoniant 
i ogoniant, megis gan Yspryd yr 
Arglwydd. 

PEN. IV. 

3 Ŵr na ad ffyddlgon, 
wrth bregethu yrefengyl; 7 a bod y 
blinderau a'r erlid yr oedd efe beunydd yn 
eu dïoddef o achos U efengyl, er moliant 
iallu Duw, 19a Ìlesâd i'r eglwys, 16 
a gogoniant tragywyddol iddo yntuu. 

M hynny gan fon ì ni y weinid- 
ogaeth hon, megis y cawsom 
drugaredd, nid ydym yn pallu ; 

2 Eithr ni a ymwrthodasom â 
chuddiedig bethau cywilydd, heb 
rodio mewn cyfrwysdra, na thrin 
gair Duw yn dwyllodrus; eithr trwy 
eglurhâd y gwirionedd yr ydym yn 
ein canmol ein hun wrth bob cyd- 
wybod dynion y'ngolwg Duw. 

3 Ac os cuddiedig yw ein hefeng- 
yl ni, yn y rhai colledig y mae yn 


guddiedig : 


4 Yn y rhai y dallodd duw y byd 
hwn feddyliau y rhai digred, fel na 
thywynnai iddynt lewyrch efengyl 
gogoneddus Crist, yr hwn yw delw 
Duw. 

5 Canys nid ydym yn ein pregethu 
ein hunain, ond Crist Iesu yr Arg- 
lwydd ; a ninnau yn weision ìi chwi 
er mwyn Iesu. 

6 Canys Duw, yrhwn a orchy- 
mynodd i'r goleuni lewyrchu o dy- 
wyllwch, yw yr hwn a lewyrchodd 
yn ein calonnau, i roddi goleum 
gwybodaeth gogoniant Duw, yn 
wyneb Iesu Grist. 

7 Eithr y mae gennym y trysor 
hwn mewn llestri pridd, fel ybyddai 
godidogrwydd y gallu o Dduw, ac 
nid o honom ni. 


2 CORINTHIAID, V. 


$ Ym mhob peth yr ŷm yn gys- 
tuddiol, ond nid mewn int; yr 
ydym mwn cyfyng-gyncghor, ond 
nid yn ddïobaith , 

9 Yn cael ein herlid, ond heb ein 
llwyr-adael; yn cael ein bwrw i 
lawr, eithr heb ein difetha ; 

10 Gan gylch-arwain yn y corph 
bobamser farweiddiad yr Arglwydd 
Iesu, fel yr eglurer hefyd fywyd 
Iesu yn ein corph ni. 

ii Canys yr ydys yn ein rhoddi 
ni, y rhai ydym yn fyw, yn wastad 
i farwolaeth er mwyn Iesu, fel yr 
eglurer hefyd fywyd Iesu yn ein 
marwol gnawd ni. 

12 Felly y mae angau yn gweithio 
ynom ni, ac einioes ynoch chwithau. 

13 A chan fod gennym yr un 
yspryd ffydd, yn ol yr hyn a ysgrif- 
enwyd, Credais, am hynny y llaf- 
arais; yr ydym ninnau hefyd yn 
credu, ac am hynny yn llafaru. 

14 Gan wybod y bydd i'r hwn a 
gyfododd yr Arglwydd Iesu, ein 
cyfodi ninnau hefyd trwy Iesu, a'n 
gosod ger bron gyd â chwi. 

15 Canys pob peth sydd er eich 
mwyn chwi, fel y byddo i ras wedi 
amlhâu, trwy ddïolchgarwch llawer- 
oedd, ymhelaethu i ogoniant Duw, 

16 O herwydd paham nid ydym 
yn pallu; eithr er llygru ein dyn 
oddi allan, er hynny y dyn oddi 
mewn a adnewyddir o ddydd i 
ddydd. 

17 Canys ein byr ysgafn gystudd 
ni sydd yn odidog ragorol yn gweith 
redu tragywyddol bwys gogoniant 
ì ni. 

18 'Tra na byddom yn edrych ar 
y pethau a welir, ond ar y pethau 
ni welir: canys y pethau a welir sy 
dros amser, ond y pethau ni welir 
sy dragywyddol. 


PEN. V. 


i Ei fod ef mewn sicr obaith o'r gogoniant 
tragywyddol, 6 a disgwyl am dano, ac 
am y farn gyffredinol, yn ymegnïo i gadw 
cydwybod dda ;_19 nid er mwyn ymffrostio 
mn hynny, 14 eithr megis un wedi derbyn 

ywyd oddi wrth Grist, yn ceisio byw fel 
creadur mewydd i Grist yn unig, 18 a 
chymmodi eraill â Duw yng Nghrist, 
trwy weinidogaeth y cymmod. ; 
 " ni a wyddom os ein 
daearol dŷ o'r babell kon a. 
235 


ddattodir, fod i ni adeilad gar 
Dduw, sef tŷ nid o waith llaw, tra- 
gywyddol yn y nefoedd. 

2 Canys am hynny yr ydym yn 
ocheneidio, gan ddeisyfu cael ein 
harwisgo â'n tŷ sydd o'r nef : 

3 Os hefyd wedi ein gwisgo, nid 
yn noethion y'n ceir. 

4 Canys ninnau hefyd y rhai ŷm 
yn y babell hon ydym yn ocheneidio, 
yn llwythog : yn yr hyn nid ŷm yn 
chwennyck ein diosg, ond ein har- 
wisgo, fel y llyngcer yr hyn sydd 
farwol gan fywyd. 

5 A'r hwn a'n gweithiodd mi i 
hyn yma yw Duw, yr hwn hefyd a 
roddodd i ni ernes yr Yspryd. 

6 Am hynny yr ydym yn hyderus 
bob amser, ac yn gwybod, tra yr 
ydym yn gartrefol yn y corph, ein 
bod oddi cartref oddi wrth yr Arg- 
lwydd: : 

7 Canys wrth ffydd yr ydym yn 
rhodio, ac nid wrth olwg. 

8 Ond yr ydym yn hŷ, ac yn 
gweled yn dda yn hytrach fod oddi 
cartref o'r corph, a chartrefu gyd 
â'r Arglwydd. 

9 Am hynny hefyd yr ydym yn 
ymorchestu, pa un bynnag ai gartref 
y byddom ai oddi cartref, ein bod 
yn gymmeradwy ganddo ef. 

10 Canys rhaid i ni oll ymddangos 
ger bron brawdle Crist; fel y der- 
bynio pob un y pethau a wnaethpwyd 
yn y corph, yn ol yr hyn a wnaeth, 
pa un bynnag ai da ai drwg. 

11 A ni gan hynny yn gwybod 
ofn yr Arglwydd, yr ydym yn 
perswadio dynion; eithr i Dduw 
y'n gwnaed yn hyspys ; ac yr ydwyf 
yn gobeithio ddarfod ein gwneuthur 
yn hyspys yn eich cydwybodau 
chwithau hefyd. 

12 Canys nid ydym yn ein canmol 
eia hunain drachefn wrthych, ond 
yn rhoddi i chwi achlysur gorîoledd 
o'n plegyd ni, fel y cafîoch beth i 
atteb yn erbyn y rhai sy yn gor- 
foleddu yn y golwg, ac nid yn y 
galon. 

13 Canys pa un bynnag ai am- 
mhwyllo yr ydym, i Dduw yr ydym ; 
ai yn ein pwyll yr ydym, i chwì yr 
ydym. W” 


2 CORINTHIAID, VI. 


14 Canys y mae cariad Crist yn 
ein cymmell ni, gan farnu o honom 
hyn; os bu un farw dros bawb, 
yna meirw oedd pawb : 

15 Ac efe a fu farw dros bawb, 
fel na byddai i'r rhai byw fyw 
mwyach iddynt eu hunain, ond i'r 
hwn a fu farw drostynt, ac a gyf- 
odwyd. 

16 Am hynny nyni o hyn allan 
nid adwaenom neb yn ol y cnawd : 
ac os buom hefyd yn adnabod Crist 
yn ol y cnawd, etto yn awr nid 
ydym yn ei adnabod ef mwyach. 

17 Gan hynny od oes neb yng 
Nghrist, y mae efe yn greadur new- 
ydd: yr hen bethau a aethant 
heibio; wele, gwnaethpwyd pob 
peth yn newydd. 

18 A phob peth sydd o Dduw, yr 
hwn a'n cymmododd ni ag ef ei hun 
trwy Iesu Grist, ac a roddodd i ni 
weinidogaeth y cymmod ; 

19 Sef, bod Duw yng Nghrist 
yn cymmodi y byd ag ef ei hun, 
heb gyfrif iddynt eu pechodau ; ac 
wedi gosod ynom ni air y cymmod. 

20 Am hynny yr ydym m yn gen- 
hadau dros Grist, megis pe bydd- 
ai Duw yn deisyf arnoch trwydd- 
om ni: yr ydym yn crfyn dros 
Grist, Cymmoder chwi â Duw. 

91 Canys yr hwn nid adnabu 
bechod, a wnaeth efe yn bechod 
drosom ni; fel y'n gwnelid ni yn 
gyfiawnder Duw ynddo ef. 


PEN. VI. 

t. Darfod 'iddo eì ddangos eì hun. yn weinidog 
ffyddlawn i Grist, trwy eì gynghorion, 3 

a diniweidrwydd eì fuchedd, 4 a'i ddi- 
oddefgarwch mewn pob math a'r gystudd, 

" ac ammharch, €r mwyn yr efengyl: 10 
am yr hon y mae efe yn hyfach yn llafaru 
yn eu plith, am fod eì galon ef yn agored 
iddynt: 19 ac y mae efe yn disgwyl am 

y cyfryw ewyllysgarwch drachefn oddi 
wrthynt hwy; 4 gan eu hannog i 
ochelyd cymdeithas ac aflendid eilun- 
addolwŷr, a hwythau yn demlau y Duw 


byw. 
"NINNAU, gan gyd-weithio, 

/ ydym yn attolwg i clwi, na 
dderbynioch ras Duw yn ofer. 

* ŷ (Canys y mae efe yn dywedyd, 
Mewn amser cymmeradwy y'th 
wrandewais, ac yn nydd iachawd- 
wriaeth y'th gynnorthwyais: wele, 
yn awr yr amser cymmeradwy ; 

236 


wele, yn awr ddydd yr iachawd- 
wriaeth) 

3 Heb roddi dim achos tram- 
gwydd mewn dim, fel na feier ar y 
weinidogaeth : 

4 Eithr gan ein dangos ein hunain 
ym mhob peth fel gweinidogion 
Duw, mewn amynedd mawr, mewn 
cystuddiau, mewn anghenion, mewn 
cyfyngderau, 

5 Mewn gwïalennodiau, mewn 
carcharau, mewn terfysgau, mewn 
poenau, mewn gwyliadwriaethau, 
mewn ymprydian. 

6 Mewn purdeb, mewn gwybod- 
aeth, mewn hir-ymaros, mewn tir- 
iondeb yn yr Yspryd Glân, mewn 
cariad diragrith, 

7 Y'mngair y gwirionedd, yn nerth 
Duw, trwy arfau cyfiawnder ar 
ddehau ac ar aswy, 

8 Trwy barch ac ammharch, 
trwy anglod a chlod: megis twyll- 
wŷr, ac er hynny yn eirwir ; 

9 Megis anadnabyddus, ac er 
hynny yn adnabyddus; megis yn 
meirw, ac wele byw ydym ; megis 
wedi ein ceryddu, a heb ein lladd ; 

10 Megis wedi ein tristâu, ond 
yn wastad yn llawen; megis yn 
dlodion, ond yn cyfoethogi llawer ; 
megis heb ddim gennym, ond effo yn 
meddiannu pob peth. 

11 Ein genau ni a agorwyd wrth- 
ych chwi, O Gorinthiaid, ein calon 
ni a ehangwyd. 

12 Ni chyfyngwyd arnoch ynom 
ni, eithr cyfyngwyd arnoch yn eich 
ymysgaroedd eich hunain. 

13 Ond am yr un tâl (yr ydwyf 
yn dywedyd megis wrth fy mhlant) 
ehanger chwithau hefyd. 

14 Na iauer chwi ynanghymharus 
cyd â'r rhaì digred : canys pa gyf- 
eillach sydd rhwng cyfiawnder ac 
anghyfiawnder? a plia gymmun- 
deb rhwng goleuni a thywyllwch? 

15 A pha gyssondeb sydd rhwng 
Crist a Belial? neu pa ran sydd i 
gredadyn gyd ag anghredadyn? 

16 A pha gydîod sydd rhwng 
teml Duwac eulynod ? canys teml 
y Duw byw ydych chwi; fel y 
dywedodd Duw, Mia breswyliai 
ynddynt, ac a rodiaf yn eu mysg, ac 


2 CORINTHIAID, VII. 


a fyddaf yn Dduw iddynt hwy, a 
hwy a fyddant yn bobl i mi. 

17 O herwydd paham deuwch 
allan o'u canol hwy, ac ymddidol- 
wch, medd yr Arglwydd, ac na 
chyffyrddwch â dim aflan; ac mi 
a'ch derbyniaf chwi, 

18 Ac a fyddaf yn Dad i chwi, a 
chwithau a fyddwch yn feibion ac 
yn ferched ìi mi, medd yr Arglwydd 
Hollalluog. 

PEN. VII. 


tY mae efe ym mhellach yn eu hannog hw 
* burdeb buchedd; 9aci ddwyn y cyf- 
ryw ewyllys da tu ag atto ef, ag yr oedd 
yntau yn eì ddwyn tuag attynt hwy: 3a 
vhag iddynt hwy feddwl ei fod ef yn 
ammeu hynny, y mue efe yn dangos pa 
gysur a gymmerodd efe yn ei flinderau, 
pan fynegodd Titus y tristwch duwiol a 
weithiasai ei epistol cyntaf ef ynddynt 
hwy, 13 a'u caredigrwydd hwynt, a'u 
hufudd-dod tu ag at Titus, megis y 
bostiasai efe o'r blaen am danynt hwy. 

AM hynny gan fod gennym yr 
4A. addewidion hyn, anwylyd, 
ymlanhâwn oddi wrth bob halog- 
ywydd cnawd ac yspryd, gan ber- 
tfeithio sancteiddrwydd yn ofn Duw. 

2 Derbyniwchni. Ni wnaethom 
gam i neb; ni lygrasom neb; nid 
yspeiliasom neb. 

3 Nid i'ch condemnio yr wyf yn 
dywedyd: canys mi a ddywedais 
o'r blaen eich bod chwi yn ein ca- 
lonnau ni, i farw ac i fyw gyd â 
chwi. 

4 Y mae hyîder fy ymadrodd 
yn fawr wrthych. Y mae gennyf 
orfoledd mawr o'ch plegyd chwi: 
ŷr wyf yn llawn o ddiddanwch, yn 
dra-chyflawn o lawenydd yn ein 
holl orthrymder. 

5 Canys wedi ein dyfod ni i 
Macedonia, ni chafodd ein cnawd 
ni ddim llonydd; eithr ym mhob 
peth cystuddiedig fuom: oddi allan 
yr oedd ymladdau, oddi fewn ofnau. 

6 Eithr Duw, yr hwn sydd yn 
diddanu y rhai cystuddiedig, a'n 
diddanodd ni wrth ddyfodiad 'Titus: 

7 Ac nid yn unig wrth ei ddy- 
fodiad ef, ond hefyd wrth y diddan- 
wch â'r hwn y diddanwyd ef ynoch 
chwi, pan fynegodd efe i ni eich 
awydd-fryd chwi, eich galar chwi, 
eich zel tu ag attaf fi; fel y llawen- 
heais i yn fwy. 

25; 


8 Canys er i mi eich tristâu chwi 
mewn llythyr, nid yw edifar gennyf, 
er bod yn edifar gennyf; canys yr 
wyf yn gweled dristâu o'r llythyr 
hwnnw chwi, er nad oedd. ond dros 
amser. 

9 Yn awr yr ydwyf yn llawen, 
nid am eich tristâu chwi, ond am 
eich tristâu i edifeirwch: canys 
tristâu a wnaethoch yn dduwiol, fel 
na chaech golled mewn dim oddi 
wrthym ni. 

10 Canys duwiol dristwch sydd 
yn gweithio edifeirwch, er iachawd- 
wriaeth ni bydd edifeirwch o honi : 
eithr tristwch y byd sydd yn gweith- 
io angau. 

11 Canys wele hyn yma, eich 
tristau chwi yn dduwiol, pa astud- 
rwydd ei faint a weithiodd ynoch, 
Te, pa amddiffyn, ïe, pa sorriant, ïe, 
pa ofn, ïe, paawydd-fryd, ïe, pa zel, 
ïe, pa ddïal! Ym mhob peth y 
dangosasoch eich bod yn bur yn y 
peth hwn. 

12 O herwydd paham, er ysgrif- 
enu o honof attoch, ni ysgrifenais o'i 
blegyd eî a wnaethai y cam, nao 
oblegyd yr hwn a gawsai gam, ond 
er mwyn bod yn eglur i chwi ein 
gofal drosoch ger bron Duw. 

13 Am hynny nyni a ddiddanwyd 
yn eich diddanwch chwi: a mwy o 
lawer y buom lawen am lawenydd 
'Titus; oblegyd esmwythâu ar ei 
yspryd ef gennych chwi oll. 

14 Oblegyd os bostiais ddim 
wrtho ef am danoch, ni'm cywilydd- 
iwyd: eithr megis y dywedasom 
wrthych bob dim mewn gwirionedd, 
felly hefyd gwirionedd oedd ein 
bost ni, yr hwn a fu wrth Titus. 

15 Ac y mae ei amysgaroedd ef 
yn helaethach tu ag attoch, wrth 
gofio o hono eich ufudd-dod chwi 
oll, pa fodd trwy ofn a dychryn y 
derbyniasoch ef. 

16 Am hynny llawen wyf, âm 
fod i mi hyder arnoch ym mhob 
dim, 


PEN. VIII. 
1 Y mae efe yn eu hannog hwynt i gyfrannu 
yn helaeth i'r saint tlodion yn Ierusalem, 


trwy siampl y Macedoniaid ; J trwy gan- 

bw ba sarcdrwydd Y o'r blaen, 9 trwy, 

siampl Crist, 14 a thrwy y llesâd ys- 
I5 


2 CORINTHIAID, VIHI. 


prydol a ddaw iddynt hwy o hynny: 16 
gan ddangos iddynt burdeb ac ewyllys- 
gzarwch Titus, ac eraill o'r brodyr, y 
rhaw, ar ei ddeisyfiad, a'i annog, a'i 
orchymyn ef, a ddaethant attynt hwy yn 
bwrpasol ynghŷlch y peth hwn. 
A ydym ni hefyd yn hyspysu i 
chwi, frodyr, y eras Duw a 
roddwyd yn eglwysi Macedonia ; 

2 Ddarfod, mewn mawr brofiad 
cystudd, i helaethrwydd eu llawen- 
ydd hwy, a'u dwîn dlodi, ymhel- 
aethu i gyfoeth eu haelioni hwy. 

3 Oblegyd yn ol eu gallu (yr wyf 
fi yn dyst) ac uwch law eu gallu, 
yr oeddynt yn ewyllysgar o honynt 
eu hunain ; 

4 Gan ddeisyfu arnom trwy lawer 
a ymbil, ar dderbyn o honom ni y 
rhodd, a chymdeithas gweinidog- 
aeth y saint. 

5 A hyn a wnaethant, nid fel yr 
oeddym ni yn gobeithio, ond hwy 
a'u rhoddasant eu hunain yn gyntaî 
i'r Arglwydd, ac i ninnau trwy 
ewyllys Duw : 

6 Fel y dymunasom ni ar Titus, 
megis y dechreuasai efe o'r blaen, 
ïelly hefyd orphen o hono yn eich 
plith chwi y gras hwn hefyd. 

7 Eithr fel yr ydych ym mhob 
peth yn helaeth, mewn ffydd, a 
gair, a gwybodaeth, a phob astud- 
rwydd, ac yn eich cariad tu ag at- 
tom ni; edrychwch ar fod o honoch 
yn ŷ gras hwn hefyd yn ehelaeth. 

8 Nid trwy orchymyn yr ydwyf 
yn dywedyd, ond oblegyd diwyd- 
rwydd rhai eraill, a chan brofi gwir- 
ionedd eich cariad chwi. 

9 Canys chwi a adwaenoch ras 
'ein Harglwydd Iesu Grist, iddo ef, 
ac yntau yn gyfoethog, fyned er 
eich mwyn chwi yn dlawd, fel y 
cyfoethogid chwi trwy ei dlodi ef. 

10 Ac yr ydwyf yn rhoddi cynghor 
yn hyn: canys hyn sy dda i chwi, y 
rhai a rag-ddechreuasoch, nid yn 
unig wneuthur, ond hefyd ewyllysio 
eryllynedd. — . 

11 Ac yn awr gorphenwch wn- 
euthur hefyd ; fel megis ag y” oedd 
y parodrwydd i ewyllysio, felly y 
byddo ìi gwblhâu hefyd o'r hyn sydd 
gennych. 

19 Canys os bydd parodrwydd 

238 


meddwl or blaen, yn ol yr hyn sydd 
gan un, y mae yn gymmeradwy, 
nid yn ol yr hyn nid oes ganddo. 

13 Ac nidfel y byddai esmwylh- 
dra i eraill, a chystudd i chwithau ; 

14 Eithr o gymhwysdra: y pryd 
hwn bydded eich helaethrwydd chwi 
yn diwallu eu diîfyg hwy, fel y 
byddo eu helaethrwydd bwythau yn 
diwallu eich diffyg chwithau; fel 
y byddo cymhwysdra : 

i5 Megis y mae yn ysgrifenedig, 
Yr hwn a gasglodd lawer, nid oedd 
ganddo weddill; ac a gasglodd y- 
chydig, nid oedd amo eisiau. 

16 Eithr i Dduw y byddo 'r 
dïolch, yr hwn a roddodd yr un 
diwydrwydd trosoch y'nghalon 'Tit- 
US 
17 Oblegyd yn wir eîe a dder- 
byniodd y dymuniad; a chan fod 
yn fwy diwyd, a aeth attoch o'i 
wirfodd ei hun. 

18 Ni a anfonasom hefyd gyd ag 
ef y brawd, yr hwn y mae ei glod 
yn yr efengyl trwy yr holl eglwysi ; 

19 (Ac nid hynny yn unig, eithr 
hefyd a ddewiswyd gan yr eglwysi 
i gyd-ymdaith â ni â'r gras hwn, yr 
hwn a wasanaethir gennym er go- 
goniant i'r Arglwydd ei hun, ac i 
amlyzu parodrwydd eich meddwl 
chwi) ì 
20 Gan ochelyd hyn, rhag i neb 
feio arnom yn yr helaethrwydd 
yma, yr hwn a wasanaethir gen- 
nym: 

21 Y rhaî ydym yn rhag-ddarpar 
pethan onest, nid yn unig y'ngolwg 
yr Arglwydd, ond hefyd y'ngolwg 
dynion. 

92 Ac ni a anfonasom gyd â hwynt 
ein brawd, yr hwn a brofasom 
mewn llawer o bethau, lawer 
gwaith, ei fod ef yn ddyfal, ac yn 
awr yn ddyfalach o lawer, am y 
mawr ymddiried y sydd gennyf 
ynoch. 

93 Os gofynir am Titus, fy nghyd- 
ymmaith gyw, a chyd-weithydd tu 
ag attoch chwi; neu am ein brod- 


yr, cenhadau yr eglwysi ydynf, a 


gogoniant Crist. hyst 
24 Am hynny dangoswch iddynt 
hwy hyspysrwydd o'ch cariad, ac 


2 CORINTHIAID, iX. X. 


o'n bost ninnau am danoch chwi, 
y'ngolwg yr eglwysi. 


PEN, IX. 
uy enfanaol fe Titus ae frodyr o'r bla 
er ei fod yn gwybod eu parodrwydd hwy : 
6 ac y mae efe yn eu cynhyrfu hwy i roddi 
elusen yn helaeth; gan fod hyn megis 
math a'r hauad had, 0 yr hwn a ddw, 
iddynt gynnyrch,  |3 ac a bair abert. 
mawr o foliant ìi Ddwr. 
ANYS tu ag at am y weinidog- 
aeth i'r saint, afraid ywi mi 
ysgrifenu attoch. 

2 O herwydd mi a adwaen bar- 
odrwydd eich meddwl chwi, yr 
hwn yr ydwyf yn ei fostio wrth y 
Macedoniaid am danoch chwi, fod 
Achaia wedi ymbarottôi er y llyn- 
edd; a'r zel a ddaeth oddi wrthych 
chwi a apnogodd lawer iawn. 

3 A mia ddanfonais y brodyr, 
fel na byddo ein bost ni am danoch 
chwi yn ofer yn yrhan hon; fel, 
megis y dywedais, y byddoch wedi 
ymbarottôi : 

4 Rhag, os y Macedoniaid a 
ddeuant gyd â mi, a'ch cael chwi 
yn ammharod, bod i ni (ni ddywed- 
af, chwì) gael cywilydd yn y fost 
hyderus yma. 

5 Mi a dybiais gan hynny yn 
angenrheidiol attolygu i'r brodyr, 
ariddynt ddyîod o'r blaen attoch, 
a rhag-ddarparu eich bendith chwi 
yr hon a fynegwyd; îel y byddo 
parod megis bendith, ac nid megis 
o gybydd-dra. 

6 A hyn yr wyf yn eì ddywedyd, 
Yr hwn sydd yn hau yn brin, a fed 
hefyd yn brin; a'r hwn sydd yn 
han yn helaeth, a fed heîyd yn hel- 
aeth. 

7 Pob un megis y mae yn rhag- 
arfaethu yn ei galon, felly rhodded ; 
nid yn athrist, neu trwy gymmell:: 
canys rhoddwr llawen y mae Duw 
yn eì garu. 

8 Ac y mae Duw yn abl i beri i 
bob gras fod yn helaeth tu ag attoch 
chwi ; tel y byddoch chwi ym mhob 
peth, bob amser, a chennych bob 
digonoldeb yn helaeth i bob gweith- 
red dda: 

9 (Megis yr ysgrifenwyd, Efe a 
wasgarodd ; rhoddodd. i'r tlodion : 

R 259 


ei gyfiawnder ef sydd yn aros yn 
dragywydd. 

10 A'r hwn sydd yn rhoddi had 
i'r hauwr, rhodded hefyd fara yn 
ymborth, ac amlhaed eich had, a 
chwaneged ffrwyth eich cyfiawn- 
der) 

11 Wedi eich cyfoethogi ym 
mhob peth i bob haelioni, yr hwn 
sydd yn gweithio trwom ni ddïolch 
i Dduw. i 

12 Canys y mae gweinidogaeth y ' 
swydd hon, nid yn unig yn cyflawni 
diffygion y saint, ond hefyd yn 
ymhelaethu trwy aml roddi dïolch 
i Dduw ; í 

13 (Gan eu bod, trwy brofiad y 
weinidogaeth hon, yn gogoneddu 
Duw o herwydd darostyngiad eich 
cyffes chwi i efengyl Crist, ac o 
herwydd haelioni eich cyfranniad 
iddynt hwy, ac i bawb) 

14 A thrwy eu gweddi hwythau 
drosoch chwì, y rhai ydynt yn hir- 
aethu am danoch chwi, am y rhag- 
orol ras Duw yr hwn sydd ynoch. 

15 Aci Dduw y byddo'r dïolch 
am ei ddawn annhraethol, 

PEN. X. 
1 Yn erbyn y gau-apostolion, ymelu ddîys- 
tyrent wendid ei bresennoldeb corphorol 

ef, y mae efe yn gosod allan y nerth a'r 

awdurdod ysprydol y gwisgid ef â hwynt 

yn erbyn pob gwrthwyneb allu; 7 gan eu 
sicrhâu hwy, y cew ef, ar ei ddyfodiad, 
mor heythal swn gair, ag ydyw efe yr 

awrhon yn absennol yn ei ysgrifen; 19 a 

chan feio ar y gau-athrawon, am ymgyr- 

haeddyd y tu hwnt i'w mesur, ac ym- 

Jffrostio yn llafur gwŷr eraill. 

MYFI Paul wyî fy hun yn 
4. Ŷ. attolwg i chwi, er addfwynder 
a hynawsedd Crist, yr hwn yn bre- 
sennol wyf wael yn eich plith, ond 
yn absennol ydwyf yn hŷ arnoch. 

9 Ac yr ydwyî yn dymuno na 
byddwyf yn bresennol yn hŷ, â'r 
hyder yr wyf yn meddwl bod tu ag 
at rai, y sy yn ein cyfrif ni megis 
rhai yn rhodio yn ol y cnawd. 

3 Canys, er ein bod ni yn rhodio 
yn y cnawd, nid ydym yn milwrio 
yn ol y cnawd: 

4 (Canys arfau ein milwriaeth ni 
nid ydynt gnawdol, ond nerthol 
trwy Dduw ìi fwrw cestyll i'r llawr) 
5 Gan fwrw dychymmygion i 
lawr, a phob uchder a'r sy yn ym- 

16 


2 CORINTHIAID, XE 


godi yn erbyn gwybodaeth Duw, 
_a chan gaethiwo pob meddwl i 
ufudd-dod Crist; 

6 Ac yn barod gennym ddïal ar 
bob anuîudd-dod, pan gyflawner 
eich uîudd-dod chwi. 

7 Ai edrych yr ydych chwi ar 
bethau yn oÌ y golwg? os ymddiried 
neb ynddo ei hun, ei fod ef yn 
eiddo Crist, meddylied hyn dra- 
chefn o hono ei hun, megis ag y 
mae eîe yn eiddo Crist, felly ein bod 
ninnau hefyd yn eiddo Crist. 

8 Oblegyd pe bostiwn beth y- 
chwaneg hefyd am ein hawdurdod 
(yrhon a roddodd yr Arglwydd i 
mi er adeilad, ac nid er eich dinystr 
chwi) ni'm cywilyddid : 

9. Fel na thybier fy med megis yn 
eich dychrynu chwi trwy lythyrau. 

10 Oblegyd y llythyrau yn wir 
(meddant) sy drymìon a chryfion, 
eithr presennoldeb y corph sydd 
wan, a'r ymadrodd yn ddirmygus. 

i1 Y cyîryw un meddylied hyn, 
mai y fath ydym ni ar air trwy 
lythyrau yn absennol, yr un fath 
hefyd a fyddwn ar weithred yn bre- 
sennol. 

12 Canys nid ŷm ni yn beiddio 
eìn cystadlu, neu ein cyffelybu ein 
hunain, irai sy yn eu canmol eu 
hunaim: eithr hwynt-hwy, gan eu 
mesur eu hunain wrthynt eu hunain, 
a'n cyffelybu eu hunain iddynt eu 
hunain, nid ydynt yn deall. 

13 Eithr ni fostiwn ni hyd at 
bethau allan o'n mesur, ond yn ol 
mesur y rheol a rannodd Duw i ni, 
mesur i gyrhaeddyd hyd attoch chwi 
hefyd. 

14 Canys nid ydym, megis rhai 
heb gyrhaeddyd hyd attoch ehwi, 
yn ymestyn allan tu hwnt i'n mesur ; 
canys hyd attoch chwi hefyd y 
daethom ag efengyl Crist : 

15 Nid gan fostio hyd at bethau 
allan o'n mesur, yn llafur rhai eraill ; 
eithr gan obeithio, pan gynnyddo 
eich ffydd chwi, gael ynoch chwi 
ein mawrygu yn ol-ein rheol yn 
ehelaeth, 

16 I bregethu yr efengyl tu hwnt 
i chwi; acnid i fostio yn rheol un 
arall am bethau parod eisoes. 

240 


17 Eithr yr hwm sydd yn ym 
ffrostio, ymffrostied yn yr Argm- 
lwydd. 

18 Canys nid yr hwn sydd yn ei 
ganmol ei hun, sydd gymmeradwy ; 
ond yr hwn y mae yr Arglwydd yn 
ei ganmol. 

PEN. XI. 

1 AUan o'i bym dag dros y Corinthiaid, y 
rhai oedd yn dangos eu bod yn gwneuthur 
mwy o gyfrif o'r gau-apostolion nag o 
hono ef, y mae yn gorfod arno, yn erbyn 
ei ewyllys, ei ganmol ei hun, 5 trwy ec 
gystadlu ei hun â'r apostolion pennaf, 7 
a'i fod yn pregethu yr efengyl yn rhad, uc 
yn ddigost, ìddynt hwy: 13 gan ddang- 
os nad oedd. ef ddim gwaeth na'r gweith- 
redwŷr twyllodrus hynny mewn un rhag- 
or-fraint o'r ddeddf, 95 a'i fod yn rhag- 
ori arnynt y'ngwasanaeth Crist, ac ym 
mhob math a'r ddïoddefiadau o achos ei 
weinidogaeth. 

O NA chyd-ddygech â myfi y- 

chydig yn fy ffolineb; eithr 
hefyd cyd-ddygwch â myfi. 

2 Canys eiddigus wyf trosoch az 
eiddigedd duwiol: canys mi a'ch 
dyweddïais chwi ìi un gwr, i'ch 
rhoddi chwi megis morwyn bur i 
Grist. 

3 Ond y mae arnaf oîn, rhag 
mewn modd yn y byd, megis y 
twyllodd y sarph. Efa trwy ei chyt- 
rwysdra, felly bod eich meddyliau 
chwi wedi eu llygru oddi wrth y 
symlrwydd sydd yng Nghrist. 

4 Canys yn wir os ydyw yr hwn. 
sydd yn dyfod ym pregethu Iesu 
arall yr hwn ni phregethasom ni, 
neu os ydych yn derbyn yspryd araìl 
yrhwn ni's derbyniasoch, nêu eîeng- 
yl arall yr hon ni dderbyniasoch. 
teg y cyd-ddygech ag ef. 

5 Canys yr ydwyf yn meddwl na 
bâm i ddim yn ol i'r apostolion 
pennaf. 

6 Ac os ydwyf hetyd yn anghyf- 
arwydd ar ymadrodd, etto nid wyf 
felly mewn gwybodaeth ; eithr yn 
eich plith chwi nyni a eglurhawyd 
yn hollol ym mhob dim. 

7 A wnenthum i fai wrth fy 
ngostw»g fy hun, fel y dyrchefid 
chwi, oblegyd pregethu o hono? i 
chwi efengyl Duw yn rhad? 

8 Eglwysi eraill a yspeiliais, gan 
gymmeryd cyflog ganddynt hwy, i'ch 
gwasanaethu chwi. 7 

9 A phan oeddwn yn bresennol 


2 CORINTHIAID, XT. 


wyd â chwi, ac arnaf eisiau, ni or- 
mesais ar neb: canys fy eisiau i a 
gyflawnodd y brodyr a ddaethant o 
Macedonia: ac ym mhob dim y'm 
eedwais fy hun heb bwyso arnoch, 
ac mi a ymgadwaf. 

10 Fel y mae gwirionedd Crist 
ynof, ni argaeir yr ymffrost hwn yn 
îy erbyn y'ngwledydd Achaia. 

11 Paham? ai am nad wyî yn 
eich caru chwi? Duw a'i gŵyr. 

19 Eithr yr hyn yr wyf yn ei 
wneuthur, a wnaf hetyd ; fel y torr- 
wyf ymaith achlysur, oddi wrth y 
rhai sy yn ewyllysio eael achlysur ; 
îel yn yr hyn y maent yn ymffrost- 
io, y cair hwynt megis ninnau hefyd. 

13 Canys y cyfryw au-apostol- 
ion sy weithwŷr twyllodrus, wedi 
ymrithio yn apostolion i Grist. 

14 Ac nid rhyfedd : canys y mae 
Satan yntau yn ymrithio yn angel 
goleuni. 

15 Gan hynny nid mawr yw, er 
ymrithio ei weinidogion ef fel 
gweinidogion cyfiawnder, y rhai y 
bydd eu diwedd yn ol eu gweith- 
redoedd. 

16 'Trachefn meddaf, Na thybied 
neb ïy mod i yn ffol: os amgen, 
etto derbyniwch fi fel ffol, fel y 
gallwyf finnau hefyd ymffrostio 
ychydig. 

17 Yr hyn yr wyf yn ei ddywed- 
yd, nid-ydwyf yn ei ddywedyd yn 
ol yr Arglwydd, eithr megis mewn 
ffolineb, yn hyn o fost hyderus. 

18 Gan fod llawer yn ymffrostio 
yn ol y enawd, minnau a ymffrostiaf 
hefyd. 

19 Canys yr ydych yn goddef 
ffyliaid yn llawen, gan fod eich hun- 
aim yn synhwyrol. 

20 Canys yr ydych yn goddef, os 
bydd un i'ch caethiwo, os bydd un 
i'ch llwyr-îwytta, os bydd un yn 

. *ymmeryd gennych, os bydd. un yn 
ymddyrchafu, os bydd un yn eich 
taro chwi ar eich wyneb. 

21 Am ammharch yr ydwyf yn 
dywedyd, megis pe buasem ni wein- 
iaid : eithr ym mha beth bynnag y 
mae neb yn hŷ (mewn ffolineb yr 
wyf yn dywedyd) hŷ wyf finnau 
hefyd, 

yl 


29 Ai Hebreaid ydynt hwy* felly 
finnau: ai Israeliaid ydynt hwy? 
felly finnau : ai had Abraham ydynt 
hwy? felly finnau: 

93 Ai gweinidogion Crist ydynt 
hwy? (yr ydwyf yn dywedyd yn 
ffol) mwy wyf fi; mewn blinderau 
yn helaethach, mewn gwïalennod- 
iau dros fesur, mewn carcharau yn 
amlach, mewn marwolaethau yn 
fynych. 

24 Gan yr Iuddewon bumwaith 
y derbyniais. ddeugain gwialennod 
ond un. 

25 Tair gwaith y'm curwyd â 
gwïail ; unwaith y'm llabyddiwyd ; 
teirgwaith y torrodd llong arnaf; 
noswaith a diwrnod y bŵm yn y 
dyfnfor; 

296 Mewn teithiau yn fynych; 
ym mheryglon llif-ddyfroedd ; ym 
mheryglon lladron ; ym mheryglon 
Jy nghenedl fy hun ; ym mheryglon 
gan y cenhedloedd ; ym mheryglon 
yn y ddinas; ym mheryglon yn yr 
anialwch ; ym mheryglon ar y môr; 
ym mheryglon ym mlith brodyr 
gau: 

97 Mewn llafur a lludded ; mewn 
anhunedd yn fynych ; mewn newyn 
a syched ; mewn ymprydiau yn fyn- 
ych ; mewn anwyd a noethni. 

98 Heb law y pethau sy ym di- 
gwydd oddi allan, yr ymosod yr hwn 
sydd arnaf beunydd, y goîal dros 
yr holl eglwysi. 

49 Pwy sy wan, nad wyf finnau 
wan ? pwy a dramgwyddir, nad wyî 
finnau yn llosgi? 

30 Os rhaid ymffrostio, mi a ym- 
îfrostiaf am y petliau sy yn perthyn 
i'm gwendid. 

31 Duw a Thad ein Harglwydd 
ni Iesu Grist, yr hwn sydd fendig- 
edig yn oes oesoedd, a wyr nad wyf 
yn dywedyd celwydd. 

32 Yn Damascus, y llywydd dan 
Aretas y brenhin a wyliodd ddinas 
y Damasciaid, gan ewyllysio fy 
nali: 

33 A thrwy ffenestr mewn basged 
y'm gollyngwyd ar hŷd y mur, ac y 
dïengais o'i ddwylaw ef. 

PEN. XII. 
i Er gallu o hono ef orfoleddu yn ei ddat- 
kuddiadau rhyfeddol, er. mwyn gosod 


17 


2 CORINTHIAID, XH. 


allan ei apostoliaeth, 9 etto mae yn well 
antho orfoleddu yn ei wendid: 11 gan 
rw bai arnynt hwy, am eì yrru ef i 
wag-fostio fel hyn. 4 Mae efe yn addo 
dyfod attynt hwy drachefn, ac er hynny 
trwy dadol, garedigrwydd, 0 er ei fod 
yn ofni y caiff efe yno lawer o ddrwg- 
treithredwŷr, ac annhrefn cyffredwol, 


/ MFFROSTIO yn ddïau nid 

yw fuddiol i mi: canys myfi 

a ddeuaf at weledigaethau a dat- 
guddiedigaethau yr Arglwydd. 

2 Mi a adwaenwn ddyn yng 
Nghrist er ys rhagor i bedair blyn- 
edd ar ddeg (pa un ai yn y corph, 
ni wn; ai allan o'r corph, ni wni: 
Duw a ŵyr) y cyfryw un a gipiwyd 
i fynu hyd y drydedd nef. 

3 Ac mi a adwaenwn y cyfryw 
ddyn (pa un ai yn y corph, ai allan 
o'r corph, ni wn1: Duw a ŵyr) 

4 Ei gipio ef i fynu i baradwys, 
ac iddo glywed geiriau annhraeth- 
adwy, y rhai nid yw gyfreithlon i 
ddyn eu hadrodd. 

5 Am y cyfryw un yr ymffrostiaf; 
eithr am danaf fy hun nid ymffrost- 
iaf, oddi eithr yn fy ngwendid. 

.6 Canys os ewyllysiaf ymffrostio, 
ni byddaf ffol ; canys mi a ddywed- 
af y gwir: eithr yr wyf yn arbed, 
rhag i neb wneuthur cyfrif o honof 
fi uwch law y mae yn gweled fy 
mod, neu yn eì glywed gennyf. , 

7 Ac fel na'm tra-dyrchafer gan 
odidogrwydd y datguddiedigaeth- 
au, rhoddwyd i mi swmbwl yn y 
cnawd, cennad Satan, i'm cernodio, 
îel na'm tra-dyrchefid. 

8 Am y peth hwn mi a attolygais 
i'r Arglwydd deirgwaith, ar fod ìddo 
ymadael â mi. 

. 9 Ac efe a ddywedodd wrthyf, 
Digon i ti fy ngras ì : canys fy nerth 
ì a berffeithir mewn gwendid. Yn 
llawen iawn gan hynny yr ymffrost- 
iaf fi yn hytrach yn fy ngwendid, 
fel y preswylio nerth Crist ynof fi. 

1U Am hynny yr wyf yn foddlawn 
mewn gwendid, mewn ammharch, 
mewn anghenion, mewn erlidiau, 
mewn cyfyngderau er mwyn Crist: 
canys pan wyf wan, yna yr wyîÎ 
gadarn. R 

11 Mi a euthum yn ffol wrth ym- 


ffrostio; chwychwi a'm gyrrasoch, 


242 


Canys myfi a ddylaswn gael fy 
nghanmol gennych chwi: canys ni 
bŵm i ddim yn ol i'r apostolion pen- 
naf, er nad ydwyf fi ddim. 

12 Arwyddion apostol yn wir a 
weithredwyd yn eich plith chwi, 
mewn pob amynedd, mewn arwydd- 
ion, a rhyfeddodau, a gweithred- 
oedd nerthol. 

13 Canys beth yw yr hyn y buoch 
chwi yn ol am dano, mwy nâ'r 
eglwysi eraill, oddi eithr am na 
bm ifyhun ormesolarnoch? madd- 
euwch i mi hyn o gam. 

14 Wele, y drydedd waith yr 
wyî fi yn barod ìi ddyfod attoch; ac 
ni byddaf ormesol arnoch: canys 
nid ydwyf yn ceisio yr eiddoch 
chwi, ond chwychwi: canys ni 
ddylai y plant gasglu trysor i'r 
rhïeni, ond y rhïeni i'r plant. 

15 A myfi yn ewyllysgar iawn a 
dreuliaf, ac a ymdreuliaf, dros eich 
eneidiau chwi, er fy mod yn eich 
caru yn helaethach, ac yn cael fy 
ngharu yn brinnach. 

16 Eithr bid, ni phwysais i ar- 
noch: ond, gan fod yn gyfrwys, 
mi a'ch deliais chwi trwy ddichell. 

17 A wneuthum ìi elw o honoch 
chwi trwy neb o'r rhaì a ddânfonais 
attoch ? 

18 Mi a ddeisyfiais ar Titus, a 
chyd ag ef mi a anfonais frawd: a 
elwodd 'Titus ddim arnoch? onid 
yn yr un yspryd y rhodiasom? onid 
yn yr un llwybrau ? 

19 Dracheîn, a ydych chwi yn 
tybied mai ymesgusodi yr ydym 
wrthych? ger bron Duw yng Nghrist 
yr ydym yn llafaru; a phob peth, 
anwylyd, er adeiladaeth i chwi. 

20 Canys oîni yr wyf, rhag pan 
ddelwyf, na'ch caffwyf yn gyfryw 
raiag a fynnwn, a'm cael innau i 
chwithau yn gyfryw ag ni's myn- 
nech: rhag bod cynhennau, cyn- 
figennau, llidiau, ymrysonau, go- 
ganau, hustyngau, ymchwyddiadau, 
anghydfyddiaethau : 

91 Rhag, pan ddelwyf drachefn, 
tod i'm Duw fy narostwng yn eich 
plith, ac i mi ddwyn galar dros 
lawer, y rhai a bechasant eisoes, ac 


2 CORINTHIAID, XIII.—GALATIAID, I. 


nid edifarhasant am yr aflendid, a'r 
godineb, a'r anlladrwydd a wnaeth- 
ant. 

PEN. XIII. 

t. Y mae efe yn bygwth pechaduriaid dïedifeir- 
iol & thoster a gallu eì apostoliaeth ; 5 
au chan eu cynghori hwynt i brofi eu ffydd, 
T ac i «diwygio eu beiau cyn eì ddyfod ef, 
11 y mae efe yn diweddu eì epistol, trwy 
eu hannog hwy yn gyffredinol, a gweddïo, 


“” DRYDEDD waith hon yr 

ydwyf yn dyfod attoch.  Y>- 

ngenau dau neu dri o dystion y bydd 
safadwy pob gair. 

2 Rhag-ddywedais i chwi, ac yr 
ydwyf yn rhag-ddywedyd fel pe 
bawn yu bresennol yr ail waith, ac 
yn absennol yr awrhon yr ydwyf 
yn ysgrifenu at y rhai a bechasant 
eisoes, ac at y lleill i gyd, os deuaf 
drachefn, nad arbedaf : 

3 Gan eich bod yn ceisio profiad 
o Grist yr hwn sydd yn llafaru ynof, 
yr hwn tu ag attoch chwi nid yw 
wan, eithr sydd nerthol ynoch chwi. 

4 Canys er ei groes-hoelio eî o 
ran gwendid, etto byw ydyw trwy 
nerth Duw: canys ninnau hefyd 
ydym weiniaid ynddo ef, eithr byw 
fyddwn gyd ag eî trwy nerth Duw 
tu ag attoch chwi. 

5 Profwch chwychwi eich hun- 
ain, a ydych yn y ffydd ; holwch 
eich hunain. Ai nid ydych yn eich 
adnabod eich hunain, sef bod Iesu 
Grist ynoch, oddi eithr i chwi fod 
yn anghymmeradwy? 

6 Ond yr wyf yn gobeithio y 


gwybyddwch nad ydym ni yn ang- 
hymmeradwy. 

7 Ac yr wyî yn gweddïo ar Dduw 
na wneloch chwi ddim drwg ; nid 
fel yr ymddangosom ni yn gymmer- 
adwy, ond fel y gwneloch chwi yr 
hyn sydd dda, er bod o honom ni 
megis rhai anghymmeradwy. 

8 Canys ni allwn ni ddim yn er- 
byn y gwirionedd, ond dros y gwir- 
ionedd. 

9 Canys llawen ydym pan fydd- 
om ni yn weiniaid, a chwithau yn 
gryfion: a hyn hefyd yr ydym yn 
ei ddymuno, sef eich perffeithrwydd 
chwi. 

10 Am hynny myfi yn absennol 
ydwyf yn ysgrifenu y pethau byn, 
fel pan fyddwyf bresennol nad ar- 
ferwyf doster, yn ol yr awdurdod a 
roddes yr Arglwydd i mi eradeilad, 
ac nid er dinystr. 

11 Bellach, frodyr, byddwch 
wych, Byddwch berifaith, diddaner 
chwi, syniwch yr un peth, bydd- 
wch heddychol; a Duw y cariad 
a'r heddwch a fydd gyd â chwi. 

12 Anherchwch eich gilydd â 
chusan sanctaidd. Y mae yr holl 
saint yn eich annerch chwi. 

13 Gras ein Harglwydd Iesu 
Grist, a chariad Duw, a chymdeith- 
as yr Yspryd Glân, a fyddo gyd â 
chwi oll. Amen. 

d| Yr ail at y Corinthiaid a ysgrif- 

enwyd o Philippi ym Maced- 
onia, gyd â 'Thitus a Luc. 


— —- ————— —_“ ED——— rc 


Epistol PAUL yr Apostol, at y GALATIAID. 


PEN: .I. 

6 Y mae efe yn rhyfeddu iddynt ei adael F 
a'r efengyl cyn gynted; 8 ac yn mell- 
dithïo y rhai a bregethant efengyl amgen 
nâ'r hon a bregethai efe. |l Nad gan 
ddynion y dysgodd efe yr efengyl, eithr 
gan Dduw. 13 Ac y mae efe yn dangos 
as beth ydoedd efe cyn ei alw, 17 apha 


eth a wnaeth efe yn y man wedi ei alw. 
TD» apostol (nid o ddynion, 
* na thrwy ddyn, eithr trwy 
Iesu Grist, a Duw Dad, yr hwn a'i 
cyfododd ef o feirw) 

243 


| Ŷ Â'r brodyr oll y rhai sy gyd â 
mi, at eglwysi Galatia. 

3 Gras fyddo i chwi a heddwch 
oddi wrth Ddnw Dad, a'n Har- 
glwydd Iesu Grist ; 

4 Yr hwn a'i rhoddes ei hun dros 
ein pechodau, fel y'n gwaredai ni 
oddi wrth y byd drwg presennol, 
yn ol ewyllys Duw a'n Tad ni: 

5 I'r hwn y byddo gogoniant yn 
oes oesoedd. ian 

8 


GALATIAID, II. 


6 Y mae yn rhyfedd gennyf eich 
symmud mor fuan oddi wrth yr 
hwn a'ch galwodd i ras Crist, at 
eîengyl arall : 

7 Yr hon nid yw arall; ond bod 
rhai yn eich trallodi chwi, ac yn 
chwennych dattrôi efengyl Crist. 

8 Eithr pe byddai i ni, neu i 
angel o'r nef, efangylu i chwi amgen 
nâ'r hyn a efangylasom i chwi, 
bydded anathema. 

9 Megis y rhag-ddywedasom, felly 
yr ydwyf yr awrhon drachefn yn 
dywedyd, Os efangyla neb i chwi 
amgen nâ'r hyn a dderbyniasoch, 
bydded anathema. 

10 Canys yr awrhon ai peri credu 
dynion yr wyf, ynte Duw? neu a 
ydwyf fi yn ceisio rhyngu bodd 
dynion? canys pe rhyngwn fodd 
dynion etto, ni byddwn was i Grist. 

11 Eithr yr ydwyf yn hyspysu i 
chwi, îrodyr, dm yr efengyl a, 
bregethwyd gennyf fi, nad yw hi 
ddynol. 

19 Canys nid gan ddyn y der- 
byniais i hi, nac y'm dysgwyd ; eithr 
trwy ddatguddiad Iesu Grist. 

13 Canys chwi a glywsoch fy 
ymarweddiad i gynt yn y grefydd 
Iuddewig, i mi allan o fesur erlid 
eglwys Dnw, a'i hanrheithio hi ; 

14 Ac i mi gynnyddu yn y gref- 
ydd Iuddewig yn îwy nâ llawer o'm 
cyfoedion yn fy nghenedl fy hun, 
can fod yn fwy awyddus i dra- 
ddodiadau fy nhadau. 

15 Ond pan welodd Duw yn 

dda, yr hwn a'm neillduodd i o groth 
îy mam, ac a'm galwodd î trwy ei 
ras, 
“ 16 I ddatguddio ei Fab ef ynof fi, 
ïel y pregethwn ef ym mhlith y 
cenhedloedd; yn y fan nid ym- 
gynghorais â chig a gwaed : 

17 Ac nid aethum yn fy ol i 
Ierusalem at y rhai oedd o'm blaen 
i yn apostolion ; ond mi a aethum i 
Arabia, a thrachefn y dychwelais i 
Ddamascus. 

18 Yna ar ol tair blynedd y daeth- 
um yn fy ol i Ierusalemi ymweled 
â Phedr; ac a arhosais gyd ag ef 
bymtheng niwrnod. 

19 Eithr neb arall o'r apostolion 

24 


ni's gwelais, ond brawd yr 
Arglwydd. - “ 

20 A'r pethau yr wyf yn eu 
hysgrifenu attoch, wele, ger bron 
Duw, nad wyf yn dywedyd cel- 
wydd. 

291 Wedi hynny y daethum i 
wledydd Syria a Cilicia ; 

$2 Ac yr oeddwn heb fy adnabod 
wrth fy wyneb yn eglwysi Iudea y 
rhai oedd yng Nghrist : 

93 Ond yn unig hwy a glywsent, 
fod yr hwn oedd gynt yn ein herlid 
ni, yr awrhon yn pregethu y ffydd 
yr hon gynt a anrheithiasai. 

24. A hwy a ogoneddasant Dduw 


ynof fi. 
PEN. II. 


fyn lawelcsy eid Ar, 3 ncnod 
enwaedasid ar Titus; 1a gwrthwynebu 
o hono ef Pedr. 14 Paham y mae cfe ac 
eraill, a hwythau yn Iuddewon, yn credu y 
cânt eu cyfiawnhâu yng Nghrist trwy 
die ans Fd meheid Gwyd 

felly, fyr mau odi e 
YT wedi pedair blynedd ar 

ddeg yr aethum drachefn i 
fynu i Ierusalem gyd â Barnabas, 
gan gymmeryd 'Titus hefyd gyd â 
mi. 

9 Ac mi a aethum i fynu yn ol 
datguddiad, ac a fynegais iddynt yr 
eîengyl yr hon yr wyf yn ei phre- 
gethu ym mhlith y Cenhedloedd ; 
ond o'r neilldu i'r rhai cyfrifol, rhag 
mewn un modd fy mod yn rhedeg 
yn ofer, neu ddarfod i mi redeg. 

3 Eithr Titus, yr hwn oedd gyd 
â mi, er ei fod yn Roegwr, ni chy- 
mhellwyd chwaith i enwaedu arno : 

4 A hynny o herwydd y gau- 
frodyr a ddygasid ìi mewn, y rhai 
a ddaethant i mewn i yspïo ein 
rhyddid ni yr hon sydd gennym yng 
Nghrist Iesu, fel y'n caethiwent ni : 

5 I ba rai nid ymroisôm trwy 
ddarostyngiad, na ddo dros awr; 
fel yr arhosai gwirionedd yr efengyl 
gyd â chwi. 

6 A chan y rhai a dybid eu bod 
yn rhyw beth (pa fath oedd- 
ynt, nid yw ddim ìi mi: nid yw Duw 
yn derbyn wyneb dyn) canys y rbai 
cyfrifol ni chwanegasant ddim i mi. 

7 Eithr yn y gwrthwyneb, pan 


GALATIAID, HI. 


welsant ddarfod ymddiried i mi am 
efengyl y dïenwaediad, megis am 
efengyl yr enwaediad i Pedr ; 

8 (Canys yr hwn oedd yn gweith- 
redu yn nerthol yn Pedr ìi apost- 
oliaeth yr enwaediad, a nerthol- 
weithredodd ynof finnau hefyd tu 
ag at y Cenhedloedd.) 

9 A phan wybu Iago, a Cephas, 
ac Ioan, y rhai a dybid eu bod yn 
golofnau, y gras a roddwyd i mi, 
hwy a roddasant i miac ì Barnabas 
ddehau-ddwylaw cymdeithas ; fel yr 
elem nì at y cenhedloedd, a hwythau 
at yr enwaediad. 

10 Yn unig ar fod ini gofio y 
tlodion, yr hyn hefyd y bm i 
ddiwyd i'w wneuthur 

11 A phan ddaeth Pedr i Anti- 
ochia, mi a'i gwrthwynebais yn ei 
wyneb, am ei fod i'w feio. 

12 Oblegyd cyn dyfod rhai oddi 
wrth Iago, efe a îwyttaodd gyd â'r 
Cenhedloedd: ond wedi iddynt 
ddyfod, efe a giliodd, ac a'i neilldu- 
odd ei hun oddi wrthynt, gan ofni y 
rhai oedd o'r enwaediad, 

13 A'r Iuddewon eraill hefyd a 
gyd-ragrithiasant ag ef; yn gym- 
maint ag y dygwyd Barnabas hef- 
yd i'w rhagrith. 

14 Eithr-“pan welais i nad oedd- 
ynt yn iawn droedio at wirionedd yr 
efengyl, mi a ddywedais wrth Pedr 
yn eu gŵydd hwy oll, Os wyt ti, a 
thi yn Iuddew, yn byw fel y Cen- 
hedloedd, ac nid fel yr Iuddewon, 
paham yr wyt ti yn cymmell y 
Cenhedloedd i fyw yn Iuddew- 
aidd? 

15 Nyni, y rhai wrth naturiaeth 
ydym Iuddewon, ac nid o'r Cenhedl- 
eedd yn bechaduriaid, 

16 Yn gwybod nad ydys yn cyf- 
iawnhâu dyn trwy weithredoedd y 
ddeddf, ond trwy ffydd Iesu Grist, 
ninnau hefyd a gredasom yng 
Nghrist Iesu, fel y'n cyfiawnhaer 
trwy ffydd Crist, ac nid trwy weith- 
redoedd y ddeddî : oblegyd ni chyf- 
iawnheir un enawd trwy weithred- 
oedd y ddeddf. 

17 Ac os wrth geisio ein cyfiawn- 
hâu yng Nghrist, y'n caed ninnau 
hefyd yn y ydyw Crist 


am hynny yn weinidog pechod? 
Na atto Duw. 

18 Canys os wyf fi yn adeiladu 
drachefn y pethau a ddistrywiais, 
yr wyf yn fy ngwneuthur fy hun yn 
droseddwr. 

19 Canys yr wyf fi trwy y ddeddf 
wedi marw i'r ddeddf, fel y byddwn 
fyw i Dduw. 

20 Mi a groeshoeliwyd gyd â 
Christ: eithr byw ydwyf ; etto nid 
myfi, ond Crist sydd yn byw ynof 
fi: a'r hyn yr ydwyî yr awrhon yn 
ei fyw yn y cnawd, ei fyw yr ydwyf 
trwy ffydd Mab Duw, yr hwn a'm 
carodd, ac a'i dodes ei hun drosof fi. 

91 Nid wyf yn dirymmu gras 
Duw: canys os o'r ddeddf y mae 
cyfiawnder, yna y bu Crist farw yn 
ofer. 

PEN. III. 
hwy tymadad d'rdfydd, ac i lymr wrth 

y gyfraith. 6 Y rhaì a gredant a gaf: 

iawnheir, 9 ac a fendithir gyd ag â 'a- 

ham. 10 a hyn y mae efe yn eì ddangos 

trwy lawer o resymmau, 
O Y Galatiaid ynfyd, pwy a'ch 
llygadtynodd chwì fel nad 
ufuddhaech i'r gwirionedd, i ba raì 
o flaen eu llygaid y portreiadwyd 
Iesu Grist, wedi ei groes-hoelio yn 
eich plith? 

9 Hyn yn unig a ewyllysiaf ei 
ddysgu gennych ; Ai wrth weithred- 
oedd y ddeddî y derbyniasoch yr 
Yspryd, ynte wrth wrandawiad 
ffydd? 

3 A ydych chwi mor ynfyd? 
gwedi i chwi ddechreu yn yr Ys 
pryd, a berffeithir chwi yr awrhon 

n y cnawd? 

4 A ddïoddefasoch gymmaint yn 
ofer? os yw ofer hefyd. 

5 Yr hwn gan hynny sydd yn 
trefnu i chwi yr Yspryd, ac yn 
gwneuthur gwyrthiau yn eich plith, 
ai o weithredoedd y ddeddf, neu o 
wrandawiad ffydd y mae? 

6 Meeis y credodd Abraham i 
Dduw, ac y cyfrifwyd iddo yn 
gyfiawnder. 

7 Gwybyddwch felly mai y rhaì 
sy o ffydd, y rhai hynny yw plant 

braham. 

8 A'r ysgrythyr yn rhag-weled 


GALATIAID, IV. 


mai trwy ffydd y mae Duw yn 
cyfiawnhâu y cenhedloedd, a rag- 
efangylodd i Abraham, gan ddy- 
wedyd, Ynot ti y bendithir yr holl 
genhedloedd. 

9 Felly gan hynny, y rhaì sy 0 
ffydd a fendithir gyd ag Abraham 
ffyddlon. 

10 Canys cynnifer ag y sy o 
weithredoedd y ddeddf, dan felldith 
y maent: canys ysgrifenwyd, Mell- 
digedig yw pob un nid yw yn aros 
yn yr holl beihau a ysgrifenir yn 
llyfr y ddeddf, i'w gwnenthur 
hwynt. 

11 Ac na chyfiawnheir neb trwy 
y ddeddî ger bron Duw, eglur yw: 
oblegyd, Y cyfiawn a fydd byw 
trwy ffydd. 

12 Â'r ddeddf nid yw o ffydd: 
eithr, Y dyn a wna y pethau hynny, 
a fydd byw ynddynt. 

13 Crist a'n llwyr-brynodd oddi 
wrth felldith y ddeddf, gan ei wn- 
euthur yn felldith trosom: canys y 
mae yn ysgrifenedig, Melldigedig 
yw pob un sydd y'nghrôg ar bren : 

14 Fel y delai bendith Abraham 
ar y Cenhedloedd, trwy Grist Iesu ; 
îel y derbyniem addewid yr Yspryd 
trwy ffydd. 

15 Y brodyr, dywedyd yr wyf ar 
wedd ddynol; Cyd na byddo ond 
ammod dyn, wedi y cadarnhaer, 
nid yw neb yn eì ddirymmu, neu yn 
rhoddi atto. 

16 I Abraham y gwnaethpwyd 
yr addewidion, ac i'w had ef... Nid 
yw yn dywedyd, Ac i'w hadau, 
megis am lawer ; ond megìs am un, 
Ac i'th had di, yr hwn yw Crist. 

17 A hyn yr wyf yn ei ddywedyd, 
am yr ammod a gadarnhawyd o'r 
blaen gan Dduw yng Nghrist, nad 
yw y ddeddf oedd bedwar cant a 
deg ar hugain o flynyddoedd wedi, 
yn ei ddirymmu, i wneuthur yr 
addewid yn ofer. 

18 Canys os o'r ddeddf y mae yr 
etifeddiaeth, nid yw hayach o'r 
addewid: ond Duw a'i rhad-rodd- 
odd i Abraham trwy addewid, 

19 Beth gan hynny yw y ddeddî? 
Oblegyd troseddau y rhoddwyd hi 
yn ychwaneg, hyd oni ddelai yr had, 

246 


i'r hwn y gwnaethid yr addewid ; a 
hi a drefnwyd trwy angylion yn llaw 
cyfryngwr. 

20 A chyfryngwr nid yw i un; 
ond Duw sydd un. 

21 A ydywy ddeddî gan hynny 
yn erbyn addewidion Duw? Na 
atto Duw: canys pe rhoisid deddf 
a allasai fywhâu, yn wir o'r ddeddí 
y buasai cyfiawnder, 

22 Eithr cyd-gauodd yr ysgrythyr 
bob peth dan bechod, fel y rhoddid 
yr addewid trwy ffydd Iesu Grist i'r 
rhai sy yn credu. 

23 Eithr cyn dyfod ffydd, y'n 
cadwyd dan y ddeddf, wedi ein 
cyd-gau i'r ffydd, yr hon oedd i'w 
datguddio. 

24 Y ddeddf gan hynny oedd ein 
hathraw ni at Grist, fel y'n cyf- 
iawnhaid trwy ffydd. 

25 Eithr wedi dyfod ffydd, nid 
ydym mwyach dan athraw. 

26 Canys chwi oll ydych blant i 
Dduw trwy ffydd yng Nghrist Iesu. 

97 Canys cynnifer o honoch ag 
afedyddiwyd yng Nghrist, a wisgas- 
och Grist. 

28 Nid oes nac Iuddew na 
Groegwr, nid oes na chaeth na 
rhŷdd, nid oes na gwrryw na 
benyw: canys chwi oll un ydych 
yng Nghrist Iesu. , 

99 Ac os eiddo Crist ydych, yna 
had Abrabam ydych, ac etifeddion 
yn ol yr addewid. 


PEN. IV. 


1 Ein bod ni dan y ddeddf dn A ad 
Crist, fel y mae yr etifedd ei ymgel- 
eddwr nes ei ddyfod i'w oed: 5 eithr 
darfod ï Grist ein rhyddhâu ni oddi wrth 
y ddeddf: —'j nad ydym mi gan hynny 
weision iddi mwyach. 4 Y mae efe yn 
cofio eu hewyllys da hwynt tu ag atto ef, 
a'r eiddo yntau tu ag attynt hwythau; 
99 ac yn dangos mai meibion ìî Abraham 
ydym ni, o'r wraig 

Â HYN yr wyf ynei ddywedyd: 
dros gymmaint o amser ag y 
mae yr etifedd yn fachgen, nid oes 

dim rhagor rhyngddo a gwas, er ei 

îod yn arglwydd ar y cwbl ; 

2 Eithr y mae eîe dan ymgeledd- 
wŷr a llywodraethwŷr, hyd yr amser 
aosodwydgan ytad. 

3 Felly ninnau hefyd, pan oeddym 


GALATIAID, IV. 


fechgyn, oeddym” gaethion dan 
wyddorion y byd: 

4. Ond pan ddaeth cyflawnder yr 
amser, y danfonodd Duw ei Fab, 
wedi eì wneuthur o wraig, wedi ei 
wneuthur dan y ddeddf ; 

5 Fel y prynai y rhaì oedd dan y 
ddeddf, fel y derbyniem y mab- 
wysiad. 

6 Ac o herwydd eich bod yn 
feibion, yr anîonodd Duw Yspryd 
ei Fab i'ch calonnau chwi, yn llef- 
ain, Abba, Dad. 

7 Felly nid wyt ti mwy yn was, 
ond yn fab; ac os mab, etifedd 
hefyd i Dduw trwy Grist. 

8. Eithr y pryd hynny, pan oedd- 
ych heb adnabod Duw, chwi a 
wasanaethasoch y rhai wrth natur- 
iaeth nid ydynt dduwiau. 

9 Ac yn awr, a chwi yn adnabod 
Duw, ond yn hytrach yn adnab- 
yddus gan Dduw, pa fodd yr ydych 
yn troi drachefn at yr egwyddorion 
llesg a thlodion, y rhai yr ydych yn 
chwennych drachefn o newydd eu 
gwasanaethu ? 

10 Cadw yr ydych ddiwrnodiau, 
a misoedd, ac amseroedd, a blyn- 
yddoedd. î 

11 Y mae arnaf ofn am danoch, 
rhag darfod i mi boeni wrthych yn 
ofer. 

12 Byddwch fel fyfi, canys yr 
wyf fi fel chwì, y brodyr, attolwg 
i chwi: ni wnaethoch i mi ddim 
cam. 

13 A chwi a wyddoch mai trwy 
wendid y cnawd yr efangylais i 
chwi y waith gyntaf. 

14 A'm profedigaeth, yr hon oedd 
yn fy nghnawd, ni ddïystyrasoch, ac 
ni ddirmygasoch; eithr chwi a'm 
derbyniasoch megis angel Duw, 
megis Crist Iesu. 

15 Beth wrth hynny oedd eich 
dedwyddwch chwi? canys tystio yr 
wyî i chwi, pe buasai bosibl, y 
tynnasech eich llygaid, ac a'u rhois- 
ech ì mi. 

16 A aethum i gan hynny yn elyn 
i chwi, wrth ddywedyd i chwi y 

ir? 

17 Y maent yn rhoi mawr-serch 
arnoch, ond mn AR .dda; eithr 


chwennych y maent eich cau chwì 
allan, fel y rhoddoch fawr-serch 
arnynt hwy. 

18 Eithr da yw dwyn mawr-serch 
mewn peth da yn wastadol, ac nid 
yn unig tra byddwyf bresennol gyd 
â chwi. 

19 Fy mhlant bychain, y rhai yr 
wyf yn eu hesgor drachefn, hyd oni 
ffurfier Crist ynoch, 

20 Ac mi a fynnwn pe bawn yn 
awr gyd â chwi, a newidio fy llais ; 
o herwydd yr wyf yn ammeu o 
honoch. 

91 Dywedwch i mi, y rliai ydych 
yn chwennych bod dan y ddeddf, 
onid ydych chwi yn clywed y 
ddeddf ? 

29 Canys y mae yn ysgrifenedig, 
fod i Abraham ddau fab; un o'r 
wasanaeth-ferch, ac un o'r wraig 
rŷdd. 

23 Eithr yr hwn oedd o'r wasan- 
aeth-ferch, a aned yn ol y cnawd ; 
a'r hwn oedd o'r wraig rŷdd, trwy yr 
addewid. 

294 Yr hyn bethau ydynt mewn 
alegori : canys y rbai hyn yw y ddau 
destament; un yn ddïau o fynydd 
Sina, yn cenhedlu i gaethiwed, yr 
hon yw Agar : 

25 Canys yr Agar yma yw myn- 
ydd Sina yn Arabia, ac y mae yn 
cyfatteb i'r Ierusalem sydd yn awr, 
ac y mae yn gaeth hi a'i phlant. 

296 Eithr y Ierusalem honno 
uchod sydd rŷdd, yr hon yw ein 
mam ni oll. 

97 Canys ysgrifenedig yw, Lla- 
wenhâ, di yr ammhlantadwy, yr hon 
nid wyt yn eppilio; tor allan a 
llefa, yr hon nid wyt yn esgor : canys 
i'r unig y mae llawer mwy o blant 
nag i'r hon y mae iddi wr. 

28 A ninnau, frodyr, megis yr 
oedd Isaac, ydym blant yr addewid. 

29 Eithr megis y pryd hynny, 
yr hwn a anwyd yn ol y cnawd a 
erlidiai yr hwn a ameyd yn ol yr 
Yspryd, felly yr awrhon hefyd. 

30 Ond beth y mae yr ysgrythyr 
yn eì ddywedyd? Bwrw allan y 
wasanaeth-îerch, a'i mab: canys ni 
chaiff mab y wasanaeth-ferch etif- 
eddu gyd â mab y wraig rŷdd. 


GALATIAID, V. 


ôt Felly, frodyr, nid plant i'r 
wasanaeth-îerch ydym, ond i'r wraig 
rŷdd. 

PEN. V. 
| Ymae efe yn eu hannog hwyi sefyll yn eu 
rhyddid, 3 ac mad arferont enwaediad ; 
13 eithr yn hytrach cariad, yr hwn yw 
cyflawnder y gyfraith. 9 Y mae efe yn 
rhifo gweithredoedd y cnawd, 92 a 
ffrwythau yr Yspryd; 95 ac yn eu 
hannog i rodio yn yr Yspryd. 
wEFWCH gan hynny yn y 
2. rhyddid â'r hon y rhyddhdodd 
Crist ni; ac na ddalier chwi dra- 
ehefn dan iau caethiwed. 

2 Wele, myîi Paul wyf yn dy- 
wedyd wrthych, Os enwaedir chwi, 
ni lesâ Crist ddim ìi chwi. 

3 Ac yr wyf yn tystiolaethu dra- 
chefn i bob dyn a'r a enwaedir, ei 
fod ef yn ddyledwr i gadw yr holl 
ddeddf. 

4 Chwi a aethoch yn ddifudd 
oddi wrth Grist, y rhai ydych yn 
ymgyfiawnhâu yn y ddeddf: chwi 
a syrthiasoch ymaith eddi wrth ras. 

5_ Canys nyni yn yr Yspryd trwy 
ffydd ydym yn disgwyl gobaith 
cyfiawnder. 

6 Canys yng Nghrist Iesu ni all 
enwaediad ddim, na dïenwaediad ; 
ond ffydd yn gweithio trwy gariad. 

7 Chwi a redasoch yn dda ; pwy 
a'ch rhwystrodd chwi, fel nad 
ufuddhaech i'r gwirionedd ? 

8 Y cynghor hwn nid yw oddi wrth 
yr hwn sydd yn eich galw chwi. 

9 Y mae ychydig lefain yn lef- 
einio yr holl does. 

10 Y mae gennyf fì hyder am 
danoch yn yr Arglwydd, na syniwch 
chwi ddim arall: ond y neb sydd 
..yn eìch trallodi a ddwg farnedig- 
aeth, pwy bynnag fyddo. 

11 A myfi, frodyr, os yr en- 
waediad etto yr wyf yn ei bregethu, 
palam y'm herlidir etto? yn wir 
tynnwyd ymaith dramgwydd y 
groes. 

12 Mi a fynnwn, ïe, pe torrid 
ymaith y rhai sy yn aîlonyddu 
arnoch, 

13 Canys i ryddid y'ch galwyd 
chwi, frodyr : yn unig nac ayferwch 
y rhyddid yn achlysur i'r cnawd, 
ond trwy gariad gwasanaethwch 
eich gilydd. 

248 


14 Canys yr hol) ddeddî a gyf- 
lawnir mewn un gair, sef” yn hwn; 
Câr dy gymmydog fel ti dy hun. 

15 Ond os cnoi a thraflyngcu 
eich gilydd yr ydych, gwyliwch na 
ddifethir chwì gan eich gilydd. 

16 Ac yr wyf yn dywedyd, Rhod- 
iwch yn yr Yspryd, ac na chyîlawn- 
wch drachwant y cnawd. 

17 Canys y mae y cnawd yn 
chwennychu yn erbyn yr Yspryd, 
a'r Yspryd yn erbyn y cnawd : a'r 
rhai hyn a wrthwynebant eu gilydd, 
fel na alloch wneuthur beth bynnag 
a ewyllysioch. 

18 Ond os gan yr Yspryd y'ch 
arweinir, nid ydych dan y ddeddf. 

19 Hefyd amlwg yw gweithred- 
oedd y cnawd; y rhai yw, Tor- 
prïodas, godineb, aflendid, anllad- 
rwydd, 

20 Delw-addoliaeth, swyn-gyfar- 
edd, casineb, cynhennau, gwyn- 
fydau, llid, ymrysonau, ymbleidio, 
heresiau, 

21 Cynfigennau, llofruddiaeth, 
meddwdod, cyfeddach, a chyffelyb 
i'r rhai hyn : am y rhai yr wyf fi yn 
rhag-ddywedyd wrthych, megis ag 
y rhag-ddywedais, na chaiff y rhai 
sy yn gwneuthur y cyfryw bethau 
etifeddu teyrnas Duw. 

92 Eithr ffrwyth yr Yspryd yw, 
Cariad, llawenydd, trangnefedd, hir- 
ymaros, cymmwynasgarwch,  da- 
loni, ffydd, addfwynder, dirwest : 

23 Yn erbyn y cyfryw nid oes 
ddeddf. 

24 Â'r rhai sydd yn eiddo Crist, a 
groes-hoeliasanty cnawd, a'i wŷniau, 
a'i chwantau. 

25 Os byw yr ydym yn yr Ys- 
pryd, rhodiwn hefyd yn yr Yspryd. 

26 Na fyddwn wag-ogoneddgar, 
gan ymannog ein eilydd, gan ym- 
gynfigennu wrth ein gilydd. 


PEN. VI. 


1 Y mae eu hannog hwy i ymdid; 
udd tu yden Mwd lithrodd go 
i ddwyn bob un faich eì gilydd: 6 ifod 
yn hael tu ag at eu dysgawdwŷr 
ddiffygiont yn gwneuthur da._ 12 Y mae 
efe yn dangos pa beth ymamean y rhai 
y 
e yn gorjo mewn dim, 
nghrôes Crisu. ! u 


; 9acna 


GALATIAID, VI.—EPHESIAID, I. 


h/ BRODYR, os goddiweddir 

dyn ar ryw fai, chwychwi y 

rhai ysprydol, adgyweiriwch, y cyt- 

ryw un mewn yspryd addfwynder; 

gan dy ystyried dy hun, rhag dy 
demtio dithau. 

2 Dygwch feichiau eich gilydd, 
ac felly cyflawnwch gyfraith Crist. 

3 Oblegyd os tybia neb ei fod yn 
rhyw beth, ac yntau heb fod yn 
ddim, y mae efe yn ei dwyllo ei 
hun. 

4 Eithr profed pob un ei waith ei 
hun ; ac yna y caiff orfoledd ynddo 
ei hun yn unig, ac nid mewn arall. 

5 Canys pob un a ddwg ei faich 
ei hun. 

6 A chyfranned yr hwn a ddysg- 
wyd yn y gair, â'r hwn sydd yn ei 
ddysgu, ym mhob peth da. 

7 Na thwyller chwi. Ni watworir 
Duw: eanys beth bynnag a hauo 
dyn, hynny hefyd a fed efe. 

8 Oblegyd yr hwn sydd yn hau 
i'w gnawd ei hun, o'r cnawd a fed 
lygredigaeth : eithr yr hwn sydd yn 
hau i'r Yspryd, o'r Yspryd a fed fyw- 
yd tragywyddol. 

9 Eithr yn gwneuthur daioni na 
ddiogwn: canys yn ei iawn bryd y 
medwn, oni ddiffygiwn. 

10 Am hynny tra yr ydym yn 
cael amser cyfaddas, gwnawn dda 


i bawb, ond yn enwedig i'r rhai sy 
o deulu y ffydd. 

11 Gwelwch cyhyd y llythyr a 
ysgrifenais attoch â'm llaw fy hun. 

19 Cynnifer ag sy yn ewyllysio 
ymdeccâu yn y cnawd, y rhai hyn 
sy yn eich cymmell i'ch enwaedu ; 
yn unig fel nad erlidier hwy oblegyd 
croes Crist. 

13 Canys nid yw y rhai a enwaed- 
ir, eu hunain yn cadw y ddeddf; 
ond ewyllysio y maent enwaedu 
arnoch chwi, fel y gorfoleddont yn 
eich enawd chwi. 

14. Eithr na atto Duw i mi ym- 
îfrostio ond y'nghrôesein Harglwydd 
Iesu Grist, trwy yr hwn y croes- 
bogbiedh y bydi mi, a minnau i'r 

d. 


15 Canys yng Nghrist Iesu ni 
ddichon enwaediad ddim, na dï- 
enwaediad, ond creadur newydd. 

16 A chynnifer ag a rodiant yn 
ol y rheol lon, tangnefedd arnynt 
a thrugaredd, ac ar Israel Duw. 

17 O hyn allan na flined neb fi: 
canys dwyn yr wyf îi yn îy nghorph 
nodau yr Arglwydd Iesu. 

18 Gras ein Harglwydd Iesu 
Grist a fyddo gyd â'ch yspryd chwi, 
frodyr. Amen. 

4] At y Galatiaid. yr ysgrifenwyd 

o Rufain. 


—-— —— uf" “Mr 


Epistol PAUL yr Apostol, at yr EPHESIAID- 


PEN. I. 


| Ar ol cyfarch yr Ephesiaid, 3 a dïolch 
drostynt, 4 y mae efe yn crybwyll am 
ein hetholedigaeth ni, 6 a'n mabwysiad 
trwy ras, ìl yr hyn yw gwir ffynnon 
iachawdwriaeth dyn: ì3 ac am na ellir 
yn hawdd gyrhaeddyd uchder y dirgelwch 
hwn, 16 y mae efe yn gweddïo ar iddynt 
ddyfod 18 i gyflawn wybodaeth, 90 a 
meddiant o hono yng Nghrist. 
be apostol Iesu Grist trwy 
u ewyllys Duw, at y saint sydd 
n Ephesus, a'r ffyddloniaid yng 
yghrist Iesu. 
2 Gras fydde i chwi, a thangnef- 
249 


edd oddi wrth. Dduw ein Tad, a'r 
Arglwydd Iesu Grist. 

3 Bendigedig fyddo Duw a Thad 
ein Harglwydd Iesu Grist, yr hwn 
a'n bendithiodd ni â phob bendith 
ysprydol yn y nefolion leoedd yng 
Nghrist: 

4 Megis yr etholodd efe ni ynddo 
ef cyn seiliad y byd, fel y byddem 
yn sanctaidd ac yn ddifeius ger ei 
fron ef mewn cariad : 

5 Wedi iddo ein rhag-luniaethu 
ni i fabwysiad trwy Iesu Grist iddo 


EPHESIAID, II. 


eì hun, yn ol boddlonrwydd ei 
ewyllys eî, 

6 Er mawl gogoniant ei ras ef, 
trwy yr hwn y gwnaeth ni yn gym- 
meradwy yn yr Anwylyd : 

7 Yn yr hwn y mae i ni bryn- 
edigaelh trwy ei waed ef, sef madd- 
euant pechodau, yn ol cyfoeth ei 
ras ef; 

8 Trwy yr hwn y bu efe helaeth 
i ni ym mhob doethineb a deall, 

9 Gwedi iddo hyspysuini ddir- 
gelwch ci ewyllys, yn ol ei foddlon- 
rwydd ei hun, yr hon a arfaethasai 
efe ynddo ei hun : 

10 Fel y'ngoruchwyliaeth cyflawn- 
der yr amseroedd, y gallai grynhôi 
ynghŷd yng Nghrist yr holl bethau 
sydd yn y nefoedd, ac ar y ddaear, 
ynddo ef : 

11 Yn yr hwn y'n dewiswyd hef- 
yd, wedi ein rhag-luniaethu yn ol 
arfaeth yr hwn sydd yn gweithio 
pob peth wrth gynghor ei ewyllys ei 
hun ; 

12 Fel y byddem ni er mawl i'w 
ogoniant ef, y rhai o'r blaen a 
obeithiasom yng Nghrist. 

13 Yn yr hwn y gobeithiasoch 
chwithau hefyd, wedi i chwi glywed 
gair y gwirionedd, efengyl eich 
iachawdwriaeth: yn yr hwn hefyd, 
wedi i chwi gredu, y'ch seliwyd 
trwy Lan Yspryd yr addewid ; 

14 Yr hwn yw ernes ein hetifedd- 
iaeth ni, hyd bryniad y pwrcas, i 
i fawl ei ogoniant ef. 

15 O herwydd hyn minnau hefyd, 
wedi clywed eich ffydd yn yr Arg- 
lwydd Iesu, a'ch cariad tu ag at yr 
holl saint, “ 

“16 Nid wyf yn peidio â dïolch 
drosoch, gan wneuthur coffa am 
danoch yn fy ngweddïau ; 

1? Ar i Dduw ein Harglwydd 
Iesu Grist, Tad y gogoniant, roddi 
i chwi Yspryd doethineb a datgudd- 
iad, trwy ei adnabod eî : 

18 Wedi goleno llygaid eich medd- 
yliau; fel y gwypoch beth yw 
gobaith ei alwedigaeth ef, a pheth 
yw golud gogoniant ei etifeddiaeth 
ef yn y saint, 

19 A pheth yc rhagorol fawredd 
ei nerth ef tu ag attom ni y rhai $m 

250 


yn credu, yn ol gweithrediad nerth 
ei gadernid ef ; 

20 Yrhon a weithredodd efe yng 
Nghrist, pan y cyfododd ef o feirw, 
ac a'i gosododd i eistedd ar ei dde- 
heu-law ei hun yn y nefolion leoedd, 

21 Goruwch pob tywysogaeth, 
ac awdurdod, a gallu, ac arglwydd- 
aeth, a phob enw a enwir, nid yn 
unig yn y byd hwn, ond hefyd yn 
yr hwna ddaw: 

22 Ac a ddarostyngodd bob peth 
dan ei draed ef, ac a'i rhoddes ef 
yn ben uwch law pob peth i'r eg- 
lwys, 

23 Yr hon yw ei gorph ef, ei gyf- 
lawnder ef yr hwn sydd yn cyflawni 
oll yn oll. 

PEN. II. 

1 Trwy gyffelybu yr hyn oeddym ni wrth. 3 
naturiaeth, â'r hyn ydym ni 5 trwy ras, 
10 y mae efe yn dangos ddarfod ein creu 
mii weithredoedd da; 13 a chan ein bod 
ni wedi ein dwyn yn agos trwy Grist, na 
ddylem ni WE sau 11 Cenhedloedd, ac 
19 estroniaid gynt; ond megis 19 cyd- 
ddinasyddion â'r saint, a theulu Duw. 


A CHWITHAU a fywhaodd efe, 
pan oeddych feirw mewn 
camweddau a phechodau ; 

2 Yn yrhai y rhodiasoch gynt yn 
ol helynt y byd hwn, yn ol tywysog 
llywodraeth yr awyr, yr yspryd sydd 
yr awrhon yn gweithio ym mhlant 
anufudd-dod. 

3 Ym mysg y rhaí hefyd y bu 
ein hymarweddiad ni oll gynt, yn 
chwantau ein cnawd, gan wneuthur 
ewyllysiau y cnawd, a'r meddyliau ; 
ac yr oeddym ni wrth naturiaeth yn 
blant digofaint, megis eraill. 

4 Eithr Duw, yr hwn sydd gyf- 
oethog o drugaredd, o herwydd ei 
fawr gariad trwy yr hwn y carodd 
efe ni, 

5 Iê, pan oeddym feirw mewn 
camweddau, a'n cyd-fywhaodd ni 
gyd â Christ (trwy ras yr ydych yn 
gadwedig) 

6 Ac a'n cyd-gyfododd, ac a'n 
gosododd i gyd-eistedd yn y nefol- 
ion /eoedd yng Nghrist Iesu ; 

7 Fel y gallai ddangos yn yr oes- 
oedd a ddeuai, ragorol olud ei ras 
et, trwy ei gymmwynasgarwch.i ni 
yng Nghrist Iesu. awT 

8 Canys trwy ras yr ydych yn 


EPHESIAID, ÍIÍ. 


gadwedig, trwy ffydd; a hynny 
nid o honoch eich hunain: rhodd 
Duw ydyw: 

'9 Nid o weithredoedd, fel nad 
ymffrostiai neb: 

10 Canys ei waith ef ydym, wedi 
ein crêu yng Nghrist Iesu ìi weith- 
redoedd da, y rhai a rag-ddarparodd 
Duw, fel y rhodiem ni ynddynt. 

11 Am bynny cofiwch, a ehwi 
gynt yn Genhedloedd yn y cnawd, y 
rhai a elwid yn ddïenwaediad, gan 
yr hyn a elwir enwaediad o waith 
llaw yn y cnawd: 

12 Eich bod chwi y pryd hwnnw 
heb Grist wedi eich dïeithrio oddi 
wrth wladwriaeth Israel, ac yn 
. estroniaid oddi wrth ammodau yr 
addewid, heb obaith gennych, ac 
heb Dduw yn y byd: 

13 Eithr yr awrhon yng Nghrist 
Iesu, chwychwi, y rhai oeddych 
gynt ym mhell, a wnaethpwyd yn 
agos trwy waed Crist. 

14 Canys efe yw ein tangnefedd 
ni, yr hwn a wnaeth y ddau yn un, 
ac a ddattododd ganol-îur y gwa- 
haniaeth rhyngom ni; 

15 Ac a ddirymmodd trwy ei 
gnawd ei hun y gelyniaeth, sef 
deddî y gorchymynion mewn or- 
deiniadau, fel y creai y ddau ynddo 
ei hun yn un dyn newydd, gan 
wneuthur heddwch ; 

16 Ac fel y cymmodai y ddau â 
Duw yn un corph trwy y groes, 
wedi lladd y gelyniaeth trwyddi hi. 

17 Ac efe a ddaeth ac a bregeth- 
odd dangnefedd i chwi y rhai pell, 
ac i'r rhai agos. 

18 Oblegyd trwyddo ef y mae i 
ni ein dau ddyfodîa mewn un Ys- 
pryd at y Tad. 

19 Weithian gan hynny niid ydych 
chwi mwyach yn ddïeithriaid a dy- 
fodiaid, ond yn gyd-ddinasyddion 
â'r saint, ac yn deulu Duw ; 

20 Wedi eich goruwch adeiladu 
ar sail yr apostolion a'r prophwydi, 
ac Iesu Grist ei hun yn ben congl- 
faen. 

21 Yn yr hwn y mae yr holl 
adeilad wedi ei chymmwys gyd- 
gyssylltu, yn cynnyddu yn deml 
sanctaidd yn yr mt: 

ôl 


99 Yn yr hwn y'ch cyd-adeilad- 
wyd chwithau yn breswylfod ìi Dduw 
trwy yr Yspryd. 


PEN. HI. 


ì Darfod hyspysu i Paul, trwy ddatguddiad, 
5 gu«diedig ddirgelwch 6 cadwedigaeth 

y Cenhedloedd: 8 ac mai iddo ef y 

rhoisid y gras i'w 9 bregethu ef. 3 Y 

mae efe yn dymuno arnynt na lwfrhaont 

oblegyd eì flinderau ef; 14 ac yn gwedd- 
ïo 19 ar ìddynt wybod mawr gariud 
Duw tu ag attynt. 

AR mwyn hyn, myfi Paul, car- 

_.4 charor Iesu Grist trosoch chwi 
y Cenhedloedd ; 

9_Os clywsoch am oruchwyliaeth 
gras Duw, yr hon a roddwyd i mi 
tu ag attoch chwi : 

3 Mai trwy ddatguddiad yr hys- 
pysodd efe imi y dirgelwch (megis 
yr ysgrifenais o'r blaen ar ychydig 
eiriau, 

4 Wrth yr hyn y gellwch, pan 
ddarllenoch, wybod fy neall i yn 
nirgelwch Crist) 

5 Yr hwn yn oesoedd eraill nid 
eglurwyd i feibion dynion, fel y 
mae yr awrhon wedi ei ddatguddio 
i'w sanctaidd apostolion a'i bro- 
phwydi trwy yr Yspryd ; 

6 Y byddai y Cenhedloedd yn 
gyd-etifeddion, ac yn gyd-gorph, ac 
yn gyd-gyfrannogion o'i addewid ef 
yng Nghrist, trwy yr ef€ngyl: 

7 Tr hon y'm gwnaed i yn wein- 
idog, yn ol rhodd gras Duw yr hwn 
a roddwyd i mi, yn ol grymmus 
weithrediad ei allu ef. 

8 I mi, y llai nâ'r lleiaf o'r holl 
saint, y rhoddwyd y gras hwn, i 
efangylu ym mysg y Cenhedloedd 
anchwiliadwy olud Crist ; 

9 Ac i egluro i bawb beth yw 
cymdeithas y dirgelwch, yr hwn 
oedd guddiedig o ddechreuad y byd 
yn Nuw, yr hwn a greodd bob peth 
trwy Iesu Grist: 

10 Fel y byddai yr awrhon yn 
hyspys i'r tywysogaethau ac i'r aw- 
durdodau yn y nefolion leoedd, trwy 
yr eglwys, fawr amryw ddoethineb 
Duw, 

11 Yn ol yr arfaeth dragywyddol 
yr hon a wnaeth efe yng Nghrist 
Iesu ein Harglwydd ni: 

12 Yn yr hwn y mae i ni hyîdra, 


EPHESIAID, IV. 


a dyfodfa mewn hyder, trwy ei 
ffydd ef. 

13, O herwydd paham yr wyf yn 
dymuno na lwfrhaoch oblegyd fy 
mlinderau i drosoch, yr hyn yw eich 
gogoniant chwi. 

14 O herwydd hyn yr wyf yn 
plygu fy ngliniau at Dad ein Har- 
glwydd Iesu Grist, 

15 O'r hwn yr enwir yr holl 
deulu yn y nefoedd ac ar y ddaear, 

16 Ar roddi o hôno ef i chwi, yn 
ol cyfoeth ei ogoniant, fod wedi 
ymgadarnhau mewn nerth, trwy ei 
Yspryd ef, yn y dyn oddi mewn ; 

17 A'r fod Crist yn trigo trwy 
ffydd yn eich calonnau chwi; 

18 Fel y galloch, wedi eich 
gwreiddio a'ch seilio mewn cariad, 
ymgyffred gyd â'r holl saint, beth 
yw y lled, a'r hŷd, a'r dyfnder, a'r 
uchder ; 

19 A gwybod cariad Crist, yr 
hwn sydd uwch law gwybodaeth, 
fel y'ch cyîlawner â holl gyílawn- 
der Duw. 

20 Ond i'r hwn a ddichon wneu- 
thur yn dra-rrhagorol y tu hwnt i 
bob peth yr ydym nì yn eu dymuno, 
neu yn eu meddwl, yn ol y nerth 
sydd yn gweithredu ynom ni, 

21 Iddo ef y byddo y gogoniant 
yn yr eglwys trwy Grist Iesu, dros 
yr holl genhedlaethau, hyd yn oes 
oesoedd. Amen. 


PEN. IV. 

' Ymae yn eu hannog bwynt iundeb; 7 ac 
yn dangos bod Duw yn rhoddi amryw 11 
ddoniau î ddynion, er mwyn 18 adeilad- 
aeth ei eglwys, a'i 16 chynnydd yng 
Nghrist. |S Y mae efe yn eu galw 

,. hwynt oddi wrth ammhurde U Cenhedl- 
oedd, 94 iwisgoy dyn newydd; 95 ac 
U yfory ymaith gelwydd, 29 ac ymadrodd 
ilygredig. 

TY) gan hynny arnoch yr 

wyf fi, y carcharor yn yr 

Arglwydd, ar rodio o honoch yn 

addas i'r alwedigaeth y'ch galwyd 

/ddi, V 
2 Gyd â phob gostyngeiddrwydd 

ac addfwynder, ynghŷd â hir-ym- 

aros, gan oddef eich gilydd mewn 

cariad ; ì 

3 Gan fod yn ddyfali gadw un- 
deb yr Yspryd y'nghwlwm tangnef- 
edd 

252 


4 Un corph sydd, ac un Yspryd, 
megis ac y'ch galwyd yn un gobaith 
eich galwedigaeth ; 

5 Un Arglwydd, un ffydd, un 
bedydd, 

6 Un Duw a Thad oll, yr hwn 
sydd goruwch oll, a thrwy oll, ac 
ynoch oll. 

7 Eithr i bob un o honom y 
rhoed gras yn ol mesur dawn Crist. 

8 O herwydd paham y mae efe 
yn dywedyd, Pan ddyrchafodd i'r 
uchelder, efe a gaethiwodd gaeth- 
iwed, ac a roddes roddion i ddyn- 
ion, 

9 (Eithr efe a ddyrchafodd, beth 
yw ond darfod iddo hefyd ddisgyn 
yn gyntaf i barthau isaf y ddaear? 

10 Yr hwn a ddisgynodd, yw yr 
hwn hefyd a esgynodd goruwch yr 
holl nefoedd, fel y cyflawnai bob 
peth.) 

11 Ac efe a roddes rai yn apos- 
tolion, a rhai yn brophwydi, a rhai 
yn efangylwŷr, a rhai yn fugeiliaid 
ac yn athrawon ; 

12 I berffeithio y saint, ì waith 
y weinidogaeth, i adeilad corph 
Crist: 

13 Hyd oni ymgyfarfyddom oll 
yn undeb ffydd, a gwybodaeth Mab 
Duw, yn wr perffaith, at fesur 
oedran cyflawnder Crist : 

14 Fel na byddom mwyach yn 
blantos, yn bwhwmman ac yn ein 
cylch-arwain â phob awel dysgeid- 
iaeth, trwy hocced dynion, trwy 
gyfrwysdra i gynllwyn i dwyllo : 

15 Eithr, gan fod yn gywir 
mewn cariad, cynnyddu o honom 
iddo ef ym mhob peth, yr hwn yw 
y pen, sef Crist: 

16 O'r hwn y mae yr holl gorph 
wedi ei gyd-ymgynnull a'i gyd- 
gyssylltu, trwy bob cymmal cyn- 
haliaeth, yn ol y nerthol weithred- 
iad ym mesur pob rhan, yn gwneu- 
thur cynnydd y corph, i'w adeiladu 
ei hun mewn cariad. 

17 Hyn gan hynny yr wyf yn ei 
ddywedyd, ac yn ei dystiolaethu yn 
yr Arglwydd, na rodioch chwi 
mwyach fel y mae y Cenhedìoedd 
eraill yn rhodio, yn oferedd eu 
meddwl ; i 


EPHESIAID, V. 


18 Wedi tywyllu eu deall, wedi 
ymddïeithrio oddi wrth fuchedd 
Duw, trwy yr anwybodaeth sydd 
ynddynt, trwy ddallineb eu calon : 

19 Y rhai wedi diddarbodi, a ym- 
roisant i drythyllwch, i wneuthur 
pob aflendid yn unchwant. 

20 Eithr chwychwi nid felly y 
dysgasoch Grist ; 

21 Os bu i chwi ei glywed ef, ac 
os dysgwyd chwi ynddo, megis y 
mae y gwirionedd yn yr Iesu : 

22 Dodi o honoch heibio, o ran 
yr ymarweddiad cyntaf, yr hen 
ddyn, yr hwn sydd lygredig yn ol y 
chwantau twyllodrus ; ' 

23 Ac ymadnewyddu yn yspryd 
eich meddwl ; 

24 A gwisgo y dyn newydd, yr 
hwn yn ol Duw a grewyd mewn 
cyfiawnder a gwir sancteiddrwydd. 

25. O herwydd paham, gan îwrw 
ymaith gelwydd, dywedwch y gwir 
bob un wrth ei gynunydog: obleg- 
yd aelodau ydym i'n gilydd. 

26 Digiwch, ac na phechwch: 
na fachìuded yr haul ar eich dig- 
ofaint chwi: 

97 Ac na roddwch le i ddiafol, 

28 Yrhwn a ladrattaodd, na lad- 
ratted mwyach: eithr yn hytrach 
cymmered boen, gan weithio â'i 
ddwylaw yr hyn sydd dda; fel y 
byddo ganddo beth i'w gyfrannu i'r 
hwn y mae angen arno. 

99 Na ddeued un ymadrodd llygr- 
edig allan o'ch genau chwi, ond y 
cyfryw un ag a fyddo da i adeiladu 
yn fuddiol, fel y paro ras i'r gwran- 
dawŷr. 

30 Ac na thristêwch Lân Yspryd 
Duw, trwy yr hwn y'ch seliwyd hyd 
ddydd prynedigaeth. 

31 'Tynner ymaith oddi wrthych 
bob chwerwedd, a llid, a dig, a 
llefain, a chabledd, gyd â phob 
drygioni. 

32 A byddwch gymmwynasgar 
i'ch gilydd, yn dosturiol, yn maddeu 
i'ch gilydd, megis y maddeuodd 
Duw er mwyn Crist i chwithau, 

PEN, V. 

. NY 
wr TNRY 
| aflendid, '] ac i beidio â chyttal â'r an- 

mRuwiol, 15 ac H G” yn ddïesgeulus, 


18 ei fan llawn o'r Yspryd; 99 y 
mae efe yn dyfod at ddyledion gwahan- 
redol: pa fodd y dylai gwragedd ufudd- 
hâu i'w gwŷr, 95 a gwŷr garu eu gwrug- 
edd, S2 megis y mae Crist yn caru ei 
eglwys. 

YDDWCH gan hynny ddilyn- 
wŷr Duw, fel plant anwyl ; 

2. A rhodiwch mewn cariad, meg- 
is y carodd Crist ninnau, ac a'i 
rhoddodd ei hun drosom ni, yn 
offrwm ac yn aberth i Dduw o 
arogl peraidd. 

3 Eithr godineb, a phob aflendid, 
neu gybydd-dra, na enwer chwaith 
yn eich plith, megis y gweddai i 
saint; 

4 Na serthedd, nac ymadrodd 
ífol, na choeg ddigrifwch, pethau 
nid ydynt weddus : eithr yn hytrach 
rhoddi dïolch. 

5 Canys yr ydych chwi yn gwy- 
bod hyn, am bob putteiniwr, neu 
aflan, neu gybydd yr hwn sydd 
ddelw-addolwr, nad oes iddynt etif- 
eddiaeth yn nheyrnas Crist, a Duw. 

6 Na.thwylled neb chwiâ geiriau 
ofer: canys oblegyd y pethau hyn 
y mae digofaint Duw yn dyfod ar 
blant yr anufudd-dod. 

7 Na fyddwch gan hynny gyî- 
rannogion a hwynt. 

8 Canys yr oeddych chwi gynt 
yn dywyllwch, ond yr awrhon gol- 
euni ydych yn yr Arglwydd : rhod- 
iwch fel plant y goleuni ; 

9 (Canys ffrwyth yr Yspryd sydd 
ym mhob daioni, a chyfiawnder, a 
gwirionedd) 

10 Gan brofi beth sydd gymmer- 
adwy gan yr Arglwydd. 

11 Âc na fydded i chwi gyd- 
gyfeillach â gweithredoedd an- 
ffrwythlawn y tywyllwch, eithr yn 
hytrach argyhoeddwch hwynt. 

12 Canys brwnt yw adrodd y 
pethau a wneir ganddynt hwy yn 
ddirgel. 

13 Eithr pob peth, wedi yr argy- 
hoedder, a_ eglurir gan y goleuni: 
canys beth bynnag sydd yn egluro, 
goleuni yw. 

14. O herwydd paham y mae efe 
yn dywedyd, Deffro di yr hwn wyt 
yn cysgu, a chyfod oddi wrth y 
meirw ; a Christ a oleua i ti. 


EPHESIAID, VI. 
15 Gwelwch gan hynny pa fodd ja hwy a fyddant ill dau yn un 


y rhodioch yn ddïesgeulus, nid fel 
annoethion, ond fel doethion; 

16 Gan brynu yramser, oblegyd 
y dyddiau sy ddrwg. 

17 Am hynny na fyddwch an- 
noethion, eithr yn deall beth yw 
ewyllys yr Arglwydd. 

18 Ac na feddwer chwi gan win, 
yn yr hyn y mae gormodedd ; eithr 
llanwer chwi â'r Yspryd ; 

19 Gan lafaru wrth eich gilydd 
mewn psalmau, a hymnau, ac odlau 
ysprydol; gan ganu a phyngcio yn 
eich calon i'r Arglwydd ; 

20 Gan ddïolch yn wastad i 
Dduw a'r Tad, am bob peth yn enw 
ein Harglwydd Iesu Grist; 

21 Gan ymddarostwng i'ch gilydd 
yn ofn Duw. 

22 Y gwragedd, ymostyngwch 
i'ch gwŷr prïod, megis i'r Arglwydd. 

93 Oblegyd y gwr yw pen y 
wraig, megis ag y mae Crist yn ben 
i'r eglwys ; ac eîe yw Iachawdwr 
y corph. 

24 Ond fel y mae yr eglwys yn 
ddarostyngedig i Grist, felly hefyd 
bydded y gwragedd i'w gwŷr prïod 
ym mhob peth. 

25 Y gwŷr, cerwch eich gwrag- 
edd, megis ag. carodd Crist yr 
eglwys, ac a'i rhoddes ei 
drosti ; 

26 Fel y sancteiddiai efe hi, a'i 
glanhâu â'r olchfa ddwîr, trwy y 
gair ; 

27 Fel y gosodai efe hi yn ogon- 
eddus iddo êi hun, yn eglwys heb 
arni na brycheuyn na chrychni, na 
dim o'r cyfryw; ond fel y byddai 
yn sanctaidd ac yn ddifeius. 

28 Felly y dylai y gwŷr garu eu 
gwragedd, megis eu cyrph eu hun- 
ain. Yr hwn a garo ei wraig, sydd 
yn ei garu ei hun. 

29 Canys ni chasaodd neb eriôed 
ei gnawd ei hun; eithr ei fagu a'i 
feithrin y mae, megis ag y mae yr 
Arglwydd am yr eglwys : 

30 Oblegyd aelodau ydym o'i 
gorph ef, o'i gnawd ef, ac o'i esgyrn 
ef. 


hun 


31 Am hynny y gâd dyn ei dad 
a'i fam, ac y glŷn wrth ei wraig, 
254 


cnawd. 

32 Y dirgelwch hwn sydd fawr: 
eithr am Grist ac am yr eglwys yr 
wyf fi yn dywedyd. 

33 Ond chwithau hefyd cymmain 
un, felly cared pob un o honoch ei 
wraig, fal eî ei hunain ; a'r wraig 
edryched ar iddi berchi ei gwr. 

PEN. VI. 

1. Dyledswydd plant bydh beir rhïeni, 5 a 
gweision tu ag at eu harglwyddi. 10 Mai 
milwriaeth yw ein bywyd nî, 42 nid yn 
unig yn erbyn cig a gwaed, eithr hefyd yn 
erbyn gelynion ysprydol. 13 Cyflawn arf- 
ogaeth Cristion, |8 a'r modd yr arferir. 
21 Canmol Tychicus. 

u PLANT, ufuddhêwch i'ch 

rhïeni yn yr Arglwydd: canys 
hyn sydd gyfiawn. 

2 Anrhydedda dy dad a'th fam 
(yr hwn yw y gorchymyn cyntaf 
mewn addewid) 

3 Fel y byddo yn dda i ti, ac fel 
y byddech hir-hoedlog ar y ddaear. 

4 A chwithau dadau, na yrrwch 
eich plant i ddigio ; ond. maethwch 
hwynt yn addysg ac athrawiaeth yr 
Arglwydd. 

5 Y gweision, ufuddhêwch i'r 
rhai sydd arglwyddi ií chwi yn ol y 
cnawd, gyd ag oîn a dychryn, yn 
symlrwydd eich calon, megis i 
Grist ; 

6 Nid a golwg-wasanaeth, ïel 
boddlonwŷr dynion, ond fel gweis- 
ion Crist, yn gwneuthur ewyllys 
Duw o'r galon ; 

7 'Trwy ewyllys da yn gwnenthur 
gwasanaeth, megis i'r Arglwydd, ac 
nid i ddynion : ga 

8 Gan wybod mai pa ddaioni byn- 
nag a wnelo pob un, hynny a dder- 
byn cfe gan yr Arglwydd, pa un 
bynnag ai caeth ai rhŷdd fyddo. 

9A chwithau feistraid, gwnewch 
yr un pethau tu ag attynt hwy, gan 
roddi bygwth heibio: gan wybod 
îod eich Arglwydd chwi a hwythau 
yn y nefoedd ; ac nid oes derbyn 
wyneb gyd ag ef. h-4b3 | 

10 Heb law hyn, fy mrodyr, ym- 
nerthwch yn yr Arglwydd, ac 
y'nghadernid ei allu ef. . 

11 Gwisgwch hollarîo uw, 
fel y galloch sefyll yn erbyn cyn- 
llwynion diafol, MYW 


- 


g. 


PHILIPPIAID, I. 


12 Oblegyd nid yw ein hymdrech 
ni yn erbyn gwaed a chnawd, ond 
yn erbyn tywysogaethau, yn erbyn 
awdurdodau, yn erbyn bydol-lyw- 
iawdwyr tywyllwch y byd hwn, 
yn erbyn drygau ysprydol yn y 
nefolion leoedd. 

13. Am hynny cymmerwch attoch 
holl arfogaeth Duw, fel y galloch 
wrth-sefyll yn ydydd drwg; acwedi 
gorphen pob peth, sefyll. 

14 Sefwch gan hynny, wedi am- 
gylch-wregysu eich lwynau â gwir- 
ionedd, a gwisgo dwylronneg cyf- 
iawnder; 

15 A gwisgo am eich traed es- 
gidiau parottoad efengyl tangneí- 
edd; 

16 Uwch law pob dim, wedi 
cymmeryd tarian y ffydd, â'rhwn a 
gellwch ddiífoddi holl biccellau 
tanllyd y fall. 

17 Cymmerwch hefyd helm yr 
iachawdwriaeth, a chleddyf yr Ys- 
pryd, yr hwn yw gair Duw : 

18 Gan weddïo bob amser â 
ob rhyw weddi a deisyfiad yn yr 

spryd, a bod yn wyliadwrus at 


hyn yma, trwy bob dyfal-bara, a 
deisyfiad dros yr holl saint; 

19 A throsof finnau, fel yrhodder 
i mi ymadrodd, trwy agoryd fy 
ngenau yn hy, i byspysu dirgelwch 
yr efengyl: 

20 Dros yr hon yr wyf yn gennad 
mewn cadwyn: fel y traethwyf yn 
hy am dani, fel y perthyn i mi 
draethu. 

21 Ond fel y gwypoch chwithau 
hefyd fy helynt, beth yr wyf yn ei 
wneuthiir, Tychicus, y brawd an- 
wyl, a'r gweinidog ffyddlon yn yr 
Arglwydd, a hyspysa i chwi bob 
peth: 

22 Yr hwn a anfonais attoch er 
mwyn hyn yma; fel y caech wybod 
ein Ena ni, ac fel y diddanai, efe 
eich calonnau chwi, 

23 Tanwnefedd i'r brodyr, a 
chariad gyd â ffydd oddiwrth Dduw 
Dad, a'r Arglwydd Iesu Grist. 

24 Gras fyddo gyd â phawb sy yn 
caru ein Harglwydd Iesu Grist 
mewn purdeb. Amen. 

4 At yr Ephesiaid yr ysgrifenwyd 

o Rufain, gyd â Thychieus, 


cí 


Epistol PAUL yr Apostol, at y PHILTPPIAID. 


PEN. I. 

3. Y mae efe yn tystiolaethu ei ddiolchgarwch 
í Dduw, a'i serch tu ag attynt hwythau, 
am ffrwythau eu ffydd hwynt, a'u cym- 
deithas yn ei ddioddefiadau ef: 9 gan 
weddio beunydd, ar iddynt gynnyddu 
mewn gras. 12 Y mae efe yn danzos pa 
ddaioni a ddaeth i (ffydd Crist trwy ei 
/linderau ef yn Rhufain ; 21 acmor barod 
ydyw efe i ogoneddu Crist, pa un bynnag 
ai trwy fywyd, ai trwy farwolaeth: 27 
gun eu hannog hwy î undeb, 28 ac i fod 
yn gryfion mewn erlid. 

AUL a Thimothêus, gweision 

Iesu Grist at yr holl saint 

yng Nghrist Iesu rhai sy yn Phil- 

ippi, gyd â'r esgobion a'r dïaconi- 
aid. 

2 Gras i chwi, a thangnefedd, 
oddi wrth Dduw ein Tad ni, a'r 
Arglwydd Iesu Grist. 

3 I'm Duw yr ydwyf yn dïolch, 
ym mhob coffa am danoch, 

4 Bob amser ym mhob deisyfiad 

' 253 


o'r eiddof drosoch chwi oll, gan 
wneuthur fy neisyfiad gyd â llaw- 
enydd, 

5 Oblegyd eich cymdeithas chwi 
yn yr efengyl, o'r dydd cyntaf hyd 
yr awrhon; 

6 Gan fod yn hyderus yn hyn, y 
bydd i'r hwn a ddechreuodd ynoch 
waith da, ei orphen hyd ddydd Iesu 
Grist: 

T Mogis y mae yn iawn i mi 
synied hyn am danoch oll, am eich 
bod gennyf yn fy nghalon, yn gym- 
maint wc bod chwi oll, yn gystal 
yn fy rhwymau, ag yn fy amddiffyn 
a chadarnhâd yr efengyl, yn gyf. 
rannogion â mi O ras, 

8 Canys Duw sydd dyst i mi, mor 
hiraethus wyf am danoch oll yn 
ymysgaroedd Iesu Grist. 

9 Â hyn yr wyf yn ei weddïo, ar 


PHILIPPIAID, H. 


amlhâu o'ch cariad chwi etto fwy- 
fwy mewn gwybodaeth, a phob syn- 
wyr; 

'10 Fel y profoch y pethau sydd 
â gwahaniaeth rhyngddynt; fel y 
byddoch bur a didramgwydd hyd 
ddydd Crist ; 

11 Wedi eich cyflawni â ffrwyth- 
au cyfiawnder, y rhai sydd trwy 
Iesu Grist, er gogoniant a_ moliant 
iDduw. 

12 Ac mi a ewyllysiwn i chwi 
wybod, frodyr, am y pethau a ddi- 
gwyddodd i mi, ddyfod o honynt yn 
'hytrach er llwyddiant i'r efengyl ; 

13 Yn gymmainta bod fy rhwym- 
aui yng Nghrist yn eglur yn yr 
holl lys, ac ym mhob lle arall ; 

14 Ac i lawer o'r brodyr yn yr 
Arglwydd fyned yn hyderus wrth fy 
rhwymau i, a bod yn hyfach o lawer 
i draethu y gair yn ddïofn. 

15 Y mae rhai yn wir yn pregethu 
Crist trwy gynfigen ac ymryson; a 
rhai hefyd o ewyllys da. 

16 Y naill sy ynpregethu Crist o 
gynnen, nid yn bur, gan feddwl 
«lwyn mwy o flinder i'm rhwymaui: 

17 A'r lleill o gariad, gan wybod 
mai er amddiffyn yr efengyl y'm 
gosodwyd. 

18 Beth er hynny? etto ym mhob 
modd, pa un bymnag ai mewn 
rhith, ai mewn gwirionedd, yr 
ydys yn pregethu Crist: ac yn hyn 
yr ydwyf fi yn llawen, ïe, a llawen 
fyddaf. 

19 Canys mi a wn y digwydd hyn 
i mi er iachawdwriaeth, trwy eich 
gweddi chwi, a chynhorthwy Yspryd 
Iesu Grist, 

29 Yn ol fy awydd-fryd a'm go- 
baith, na'm gwaradwyddir mewn 
dim, eithr mewn pob hyder, fel bob 
amser, felly yr awrhon hefyd, y 
mawrygir Crist yn fy nghorph i, pa 
un bynnag aì trwy fywyd, ai trwy 
farwolaeth. 

*1 Canys byw i mi yw Crist, a 
marw fydd elw. 

92 Ac os byw fyddaf yn y cnawd, 
hyn yw ffrwyth fy llafur: a pha beth 
a ddewisaf, ni's gwn. 

23 Canys y mae Hi gyfyng arnaf 
e'r ddeu-tu ; gan fod gennyf chwant 

256 


i'm dattod, ac i fod gyd â Christ: 

canys llawer iawn gwell ydi. 

24 Eithr aros yn y cnawd sydd 
îwy angenrheidiol o'ch plegyd chwi. 

25 A chennyf yr hyder hwn, yr 
wyf yn gwybod yr arhosaf, ac y cyd- 
drigaf gyd â chwi oll. er cynnydd i 
chwi, a llawenydd y ffydd. 

26 Fel y byddo eich gorfoledd 
chwi yn helaethach yng Nghrist 
Iesu o'm plegyd i, trwy fy nyfodiad 
i drachefn attoch. 

27 Yn unig ymddygwch yn addas 
i efengyl Crist; fel pa un bynnag a 
wnelwyf aì dyfod a'ch gweled chwi, 
ai bod yn absennol, y clywyf oddi 
wrth eich helynt chwi, eich bod yn 
sefyll yn un yspryd, ag un enaid, 
gan gyd-ymdrech gyd â ffydd yr 
efengyl; 

98 Ac heb eich dychrynu mewn 
un dim gan eich gwrthwynebwŷr : 
yr hyn iddynt hwy yn wir sydd 
arwydd sicr o golledigaeth, ond i 
chwi o iachawdwriaeth, a hynny gan 
Ddaw. Ê 

29 Canys i chwi y rhoddwyd, 
bod i chwi, er Crist, nid yn unig 
gredu ynddo ef, ond hefyd ddïoddef 
erddo ef ; 

30 Gan fod i chwi yr un ymdrin 
ag a welsoch ynof fi, ac yr awrhon 
a glywch ei fod ynof fi. 

PEN. II. 

1 Y mae efe yn eu hannog hwynt i undeb, ac 
t bob gostyngeiddrwydd meddwl, trwy 
siampl ufudd-dod a_dyrchafiad Crist, 
i2 ac i fyned rhagddynt yn ofalus yn 
dfordd iachawdwriaeth, fel y byddont 
megis yn oleuadau i'r byd annuwiol, 16 
ac yn ddiddanwch iddo yntau, eu hapostol 
hwynt, yr hwn sydd bellach barod i'w 

mu i Dduw. 19 Y mae efe yn 
beithio danfon Timothêus attynt; yr 
wn y mae efe yn ei ganmol yn fawr ; 95 
ac felly Epaphroditus, yr hwn y mae efe 
ar fedr ei ddanfon attynt yn ddiattreg. 

O” ees gan hynny ddim diddan- 

wch yng Nghrist, od oes dim 
cysur cariad, od oes dim cymdeithas 
yr Yspryd, od oes dim ymysgaroedd 

a thosturiaethau ; 

2 Cyflawnwch fy llawenydd, fel 
y byddoch 1. meddwl yr un peth, 
a'r un cariad gennych, yn gyttân, yn 
synied yr un peth. ———— 

3 Na wneler dim trwy gynnen 
neu wagogoniant, eithr mewn gos- 


PHILIPPIAID, II. 


tyngeiddrwydd, gan dybied eich 
gilydd yn well nâ chwi eich hunain. 

4 Nac edrychwch bob un ar yr 
eiddoch eich humain, eithr pob un 
ar yr eiddo eraill hefyd. 

5 Canys bydded ynoch y meddwl 
yma, yr hwn oedd heîyd yng Nghrist 
fesu : 

6 Yr hwn, ac efe yn ffarf Duw, 
ui thybiodd yn drais fod yn ogyf- 
uwch â Duw ; 

7 Eithr efe a'i dibrisiodd ei hun, 
gan gymmeryd arno agwedd gwas, 
ac a wnaed mewn cyffelybiaeth 
dynion : 

8 A'i gael mewn dull fel dyn, efe 
a'i darostyngodd ei hun, gan fod 
yn ufudd hyd angau, ïe, angau y 
groes. 

9 O herwydd paham, Duw a'i 
tra-dyrchafodd yntau, ac a roddes 
iddo enw yr hwn sydd gorawch pob 
enw; 

10 Fel yn enw Iesu y plygai pob 
glin, o'r nefolion, a'r daearolion, a 
than-ddaearolion bethau ; 

11 Ac y cyffesai pob tafod fod 
Iesu Grist yn Arglwydd, er gogon- 
iant Duw Dad. 

12 Am hynny, fy anwylyd, megis 
bob amser yr ufuddhasoch, nid fel 
yn fy ngŵydd yn unig, eithr yr 
awrhon yn fwy o lawer yn fy absen, 
gweithiwch allan eich iachawd- 
wriaeth eich hunain trwy ofn a dy- 
chryn. 

13 Canys Duw yw yr hwn sydd 
yn gweithio ynoch ewyllysio a 
gweithredu o'i ewyllys da ef. 

14. Gwnewch bob dim heb rwgn- 
ach, ac ymddadleu ; 

15 Fel y byddoch ddïargyhoedd, a 
diniwed, yn blant difeius i Dduw, 
y'nghanol cenhedlaeth ddrygionus a 
fhrofaus, ym mhlith y rhai yr ydych 
yn disgleirio megis goleuadau yn y 
byd, 

16 Yn cynnal gair y bywyd; er 
gorfoledd i mi yn nydd Crist, na 
redais yn ofer, ac na chymmerais 
boen yn ofer. 

17 I€, a phe y'm hoffrymmid ar 
aberth a gwasanaeth eich ffydd, 
llawenhâu yr wyf, a chyd-lawenhâu 
& chwi oll. 

257 


18 Oblegyd yr un peth hefyd 
byddwch chwithau lawen, a chyd- 
lawenhêwch â minnau. 

19 Ac yr wyf yn gobeithio yn yr 
Arglwydd Iesu, anfon Timotheus ar 
fyrder attoch, fel y'm cysurer innau 
hefyd, wedi i mi wybod eich helynt 
chwi. 

20 Canys nid oes gennyf neb o 
gyífelyb feddwl, yr hwn a wir-ofala 
am y pethau a berthyn i chwi. 

21 Canys pawb sy yn ceisio yr 
eiddynt eu hunain, nid yr eiddo 
Crist Iesu. 

22 Eithr y prawf o hono eî chwi 
a'i gwyddoch, mai fel plentyn gyd 
â thad, y gwasanaethodd efe gyd â 
myfi yn yr efengyl. 

23 Hwn gan hynny yr ydwyf yn 
gobeithio ei ddanfon, cyn gynted ag 
y gwelwyf yr hyn a fydd i mi. 

24. Ac y mae gennyf hyder yn yr 
Arglwydd y deuaf finnau hefyd ai 
fyrder attoch. 

25 Eithr mi a dybiais yn angen- 
rheidiol ddanfon attoch Epaphro- 
ditus, fy mrawd, a'm cyd-weithiwr, 
a'm cyd-filwr, ond eich cemnad chwi, 
a gweinidog i'm cyfreidiau innau. 

26 Canys yr oedd efe yn hiraethu 
am danoch oll, ac yn athrist iawn, 
oblegyd i chwi glywed ei fod ef yn 
glaf. k 
27 Canys yn wir efe a fu glaf yn 
agosiangau: ond Duw a drugar- 
haodd wrtho ef ; ac nid wrtho ef yn 
unig, ond wrthyf finnau hefyd, rhag 
cael o honof dristwch ar dristwch. 

28 Yn fwy diwyd gan hynny yr 
anfonais i ef, fel gwedi i chwi ei 
weled ef drachefn, y byddech chwi 
lawen, ac y byddwn innau yn llai 
fy nhristwch. 

29 Derbyniwch ef gan hynny yn 
yr Arglwydd gyd â phob llawen- 
ydd ; a'r cyfryw rai gwnewch gyfrif 
o lionynt: 

30 Canys oblegyd gwaith Crist y 
bu efe yn agos i angau, ac y bu di- 
ddarbod am ei einioes, fel y cyl- 
lawnai efe eich diffyg chwi o'ch 
gwasanaeth tu ag attaf fi. 


PEN. III. 


1 Y mae efe yn eu rhybuddio hwy i ochelyd 
“ gau-athrawon yr enwaediad. ac 4 yn 


PHILIPPIAID, HI. IV. 


dangos fod iddo ef fwy o achos nag iddynt 
hwy, i hyderu y'nghyfiawnder y ddeddf : 
7 yr hyn, er hynny, y mae efe yn ei gyfrif 
yn dom ac yn golled, er mwyn ynnill Crist, 
a'i gyfiawnder ef; 12 gan gydnabod ei 
ammherffeithrwydd ei hun yn hyn. 15 Y 
mae efe yn eu hannog hwy i fod o'r 
meddwl hwn, 7 ac i'w ddynwared ef; 
i8 ac i ochelyd ffyrdd Cristianogion 
cnawdol. 


V EITHIAN,. fy mrodyr, 

byddwch lawen yn yr 
Arglwydd. Ysgrifenu yr un pethau 
attoch, gennyf fi yn wir nid yw flin, 
ac i chwithau y mae yn ddïogel, 

2 Gochelwch gŵn, gecnelwch 
ddrwg-weithwŷr, gochelwch y cyd- 
doriad. 

3 Canys yr enwaediad ydym ni, 
y rhai ydym yn gwasanaethu Duw 
yn yr yspryd, ac yn gorfoleddu yng 
Nghrist Iesu, ac nid ymddiried yn 
y cnawd : 

4 Ac er bod gennyf achos i ym- 
ddiried, ïe, yn y cnawd. Os yw neb 
arall yn tybied y gall ymddiried yn 
y cnawd, myfi yn fwy : 

5 Wedi enwaedu arnaf yr wyth- 
fed dydd, o genedl Israel, o lwyth 
Beniamin, yn Hebrêwr o'r Hebre- 
aid; yn ol y ddeddf, yn Pharisead ; 

6 Yn ol zel, yn erlid yr eglwys ; 
yn ol y cyfiawnder sydd yn y 
ddeddf. yn ddïargyhoedd. 

7 Eithr y pethau oedd elw i mi, 
y rhai hynny a gyfrifais i yn golled 
er mwyn Crist. 

8 Iê yn ddïammeu, yr wyf hefyd 
yn cyfrif pob peth yn golled, o 
herwydd ardderchogrwydd gwy- 
bodaeth Iesu Grist fy Arglwydd: 
er mwyn yr hwn y'm colledwyd ym 
. mhob peth, ac yr wy? yn eu cyfrif 
yn dom, fel yr ynnillwyf Grist, 

9 Ac y'm cair ynddo eî heb fy 
nghyfiawnder fy hun, yr hwn sydd 
o'r gyfraith, ond yr hwn sydd trwy 
ffydd Crist, sef” y cyfiawnder sydd 
o Dduw trwy ffydd : 

10 Fel yr adnabyddwyf ef, a 
srym ei adgyfodiad ef, a chym- 
deithas eì ddïoddefiadau ef, gan fod 
wedi fy nghyd-îfurfio â'i farwolaeth 
ef; 

11 Os mewn un modd y gallwn 
gyrhaeddyd adgyfodiad y meirw : 

12 Nid fel pe bawn wedi eì 

258 


gyrhaeddyd eisoes, neu fod eisoes 

wedi fy mherffeithio; eithr dilyn 

yr wyf, fel y gallwyf ymaflyd yn y 

peth hwn hefyd yr ymaflwyd ynof 

gan Grist Iesu, 2 

13 Y brodyr, nid wyf fi yn bwrw 
ddarîod i mi gael gafael: ond un 
peth, gan anghofio y pethau sy o'r 
tu cefn, ac ymestyn at y pethau o'r 
blaen, 

14. Yr ydwyf yn cyrchuat y nôd, 
am gamp uchel alwedigaeth Duw 
yng Nghrist Iesu. 

15 Cymnifer gan hynny ag ydym 
berffaith, syniwn hyn : ac os ydych 
yn synied dim yn amgenach, hyn 
hefyd a ddatguddia Duw i chwi. 

16 Er hynny, y peth y daethom 
atto, cerddwn wrth yr un rheol, 
syniwn yr un peth. 

17 Byddwch ddilynwŷr i mi, 
frodyr, ac edrychwch ar y rhai sy 
yn rhodio felly, megis yr ydym ni 
yn siampl i chwi. 

18 (Canys y mae llawer yn rhod- 
io, am y rhai y dywedais i chwi 
yn fynych, ac yr ydwyf yr awrhon 
hefyd dan wylo yn dywedyd, mai 
gelynion croes Crist ydynt ; 

19 Diwedd y rhai yw distryw, 
duw y rhai yw eu bol, a'u gogoniant 
yn eu cywilydd, y rhai sydd yn 
synied pethau daearol.) 

20 Canys ein hymarweddiad ni 
sydd yn y nefoedd ; o'r lle hefyd yr 
ydym yn disgwyl yr Iachawdwr, yr 
Arglwydd Iesu Grist: 

21 Yr hwn a gyfnewidia ein 
corph gwael ni, fel y gwneler ni yr 
un ffurf â'i gorph gogoneddus ef, yn 
ol y nerthol weithrediad trwy yr 
hwn y dichon eîe, ïe, ddarostwng 
pob peth iddo ei hun. 

PEN. IV. 

1 4r ol rhybuddionneillduol, 4 y mae efe yn 
myned rhagddo at gynghorion 'red- 
inol; 10 ac yn dangos pa fodd y Ìlawen- 
ychodd efe wrth eu haelioni hwy tu ag 
atto ef, pun oedd y'ngharchar; nid yn 

maen am iddynt Gadd ycddyd hag. 

; âg am y gras ! 4 
Ur 07. yT 
M hynny, fy mrodyr anwyl a 
hoff, fy llawenydd-a'm coron, 

felly seîwch yn yr Arglwydd, an- 

wylyd. |R ŵ 


PHILIPPIAID, IV. 


2 Yr ydwyf yn attolwg i Euodias, 
ac yn attolwg 1 Syntyche, synied yr 
un peth yn yr Arglwydd. 

3 Ac yr ydwyf yn dymuno arnat 
tithau, fy ngwir gymmar, cymmorth 
y gwragedd hynwy y rhai yn yr 

. efengyl a gyd-lafuriasant â mi, yng- 

hŷd â Chlement hefyd, a'm cyd- 
weithwŷr eraill, y rhai y mae eu 
henwau yn llyfr y bywyd. : 

4 Llawenhêwch yn yr Arglwydd 
yn wastadol: a thrachefn meddaf, 
Llawenhêwch. i 

5 Bydded eich arafwch yn hyspys 
ïbob dyn. Y mae yr Arglwydd yn 
agos. 

6 Na ofelwch am ddim: eithr 
ym mhob peth mewn gweddi ac 
ymbil gyd a dïolchgarwch, gwneler 
eich deisyfiadau chwi yn hyspys ger 
bron Duw. 

7 A thangnefedd Duw, yr hwn 
sydd uwch law pob deall, a geidw 
eich calennau a'ch meddyliau yng 
Nghrist Iesu. 

8 Yn ddiweddaf, frodyr, pa beth- 
au bynnag sydd wir, pa bethau byn- 
nag sydd onest, pa bethau bynnag 
sydd gyfiawn, pa bethau bynnag 

' sydd bur, pa bethau bynnag sydd 
hawddgar, pa bethau bynnag sydd 
ganmoladwy, od oes un rhinwedd, 
ac od oes dim clod, meddyliwch am 
y pethau hyn. 

9 Y rhai aeddysgasoch, ac a 
dderbyniasoch, ac a glywsoch, ac 
a welsoch ynof fi, y pethau hyn 
gwnewch: a Duw yr heddwch a 
îydd gyd â chwi. 

10 Mi a lawenychais hefyd yn 
yr Arglwydd yn fawr, oblegyd i'ch 
gofal chwi am danaf fi yr awrhon 
o'r diwedd adnewyddu ; yn yr hyn 
y buoch ofalus hefyd, ond eisiau 
amser cyfaddas oedd arnoch, 

11 Nid am fy mod yn dywedyd 
o herwydd eisiau: canys myfi a 
ddysgais ym mha gyîlwr bynnag y 
byddwyf, fod yn foddlon iddo. 

259 


12 Ac mi a fedraf ymostwng, ac 
a fedraf ymhelaethu : ym mhob lle 
ac ym mhob peth y'm haddysgwyd, 
i fod yn llawn ac ìi fod yn newynog, 
i fod mewn helaethrwydd aci fod 
mewn prinder, 

13 Yr wyf yn gallu pob peth 
trwy Grist, yr hwn sydd yn fy 
nerthu i. 

14 Er hynny, da y gwnaethoch 
gyd-gyfrannu â'm gorthrymder i. 

15 A chwithau Philippiaid hefyd 
a wyddoch yn nechreuad yr efengyl, 
pan aethum i ymaith o Macedonia, 
na chyfrannodd un eglwys â mi o 
ran rhoddi a derbyn, ond chwychwi 
yn unig. 

16 Oblegyd yn'Thessalonica hefyd 
yr anfonasoch i mi unwaith ac eil- 
waith wrth fy angenrhaid. 

17 Nid o herwydd fy mod i yn 
ceisio rhodd: eithr yr ydwyf yn 
ceisio ffrwyth yn amlhâu erbyn eich 
cyfrif chwi. 

18 Ond y mae gennyf bob peth, 
ac y mae gennyf helaethrwydd: mi 
a gyflawnwyd, wedii mi dderbyn 
gan Epaphroditus y pethau a ddaeth- 
anf oddi wrthych chwi; sef arogl 
peraidd, aberth cymmeradwy, bodd- 
lon gan Dduw. 

19 A'm Duw i a gyflawna eich 
holl raid chwi, yn ol ei olud ef mewn 
gogoniant, yng Nghrist Iesu. 

20 Ond i Dduw a'n Tad ni y 
byddo gogoniant yn oes oesoedd. 
Amen. 

21 Anherchwch yr holl saint yng 
Nghrist Iesu. Y mae y brodyr sy 
gyd â mi yn eich annerch. 

29 Y mae y saint oll yn eich 
annerch chwi, ac yn bennaf y rhai 
sydd o deulu Casar. 

23 Gras ein Harglwydd Iesu 
Grist fyddo gyd â chwioll.. Amen. 


€j At y Philippiaid yr ysgrifenwyd 
o Rufain, gyd ag Epaphroditus, 


Epistol PAUL yr Apostol, at y COLOSSIAID. 


PEN. k 

1 Ar ol cyfarch iddynt, u mae Paul yn dìolch 
i Dduw am eu ffydd hwy; 7 ac yn cadarn- 
hâu dysgeidiaeth Epaphras; 9 ac yn 
gweddïo ym mheliach ar iddynt gynnyddu 
mewn gras: 14 yn portreiadu y gwir 
Grist; 91 ac yn eu hannog hwy i dder- 
byn Iesu Grist ; ac yn canmol eì weinidog- 
aeth eì hun. 


Jp^ur apostol Iesu Grist trwy 
ewyllys Duw, a Thimotheus 
ein brawd, 

9 At y saint a'r ífyddlon frodyr 
yng Nghrist, y rhai sydd yn Colossa. 
Gras i chwi, a thangnefedd, oddi 
wrth Dduw ein Tad, a'r Arglwydd 
Iesu Grist. 

3 Yr ydym yn dïolch i Dduw a 
'Thad ein Harglwydd Iesu Grist, 
gan weddïo drosoch chwi yn was- 
tadol; 

4 Er pan glywsom am eich ffydd 
yng Nghrist Iesu, ac am y cariad 
sydd gennych tu as at yr holl saint; 

5 Ermwyn y gobaith a roddwyd 
i gadw i chwi yn y nefoedd, am yr 
hon y clywsoch o'r blaen y'ngâir 
gwirionedd yr efengyl ; 

6 Yr hon sydd wedi dyfod attoch 
chwi, megis ag y mae yn yr holl îyd; 
ac sydd yn dwyn ffrwyth, megis ag 
yn eich plith chwithau, er y dydd y 
clywsoch, ac y gwybuoch ras Duw 
mewn gwirionedd : 

7 Meeis ag y dysgasoch gan 
Epaphras ein hanwyl gyd-was, yr 
hwn sydd drosoch chwi yn ffyddlon 
weinidog ìi Grist ; 

8 Yr hwn hefyd a amlygodd i ni 
eich cariad chwi yn yr Yspryd. 

9_O herwydd hyn, ninnau hefyd, 
er y dydd y clywsom, nid ydym yn 
peidio â gweddïo drosoch, a deisyf 
eich cyflawni chwi â gwybodaeth ei 
ewyllys ef, ym mhob doethineb a 
deall ysprydol ; 

10 Fel y rhodioch yn addas i'r 
Arglwydd i bob rhyngu bodd, gan 
ddwyn ffrwyth ym mhob gweithred 
dda, a chynnyddu y'ngwybodaeth 
am Dduw ; 

11 Wedi eich nerthu â phob 

269 


nerth, yn ol eì gadernid gogoneddus 
ef, i bob dïoddefgarwch a_hir- 
ymaros gyd â llawenydd ; 

12 Gan ddïolch i'r Tâd, yr hwn 
a'n gwnaeth ni yn gymmwys i gael 
rhan o etifeddiaeth y saint yn y 
goleuni: 

13 Yr hwn a'n gwaredodd ni 
allan o feddiant y tywyllwch, ac a'n 
symmudodd i deyrnas ei anwyl 
Fab: 

14 Yn yr hwn ymae ini bryn- 
edigaeth trwy ei waed eî, scf 
maddeuant pechodau: 

15 Yr hwn yw delw y Duw an- 
weledig, cyntaf-anedig pob creadur : 

16 Canys trwyddo eî y crewyd 
pob dim a'r sydd yn y nefoedd, ac 
sydd ar y ddaear, yn weledig ac yn 
anweledig, pa un bynnag ai thronau, 
ai arglwyddiaethau, ai tywysog- 
aethau, ai meddiannau ; pob dim a 
grewyd trwyddo ef, ac erddo ef. 

17 Ac y mae efe cyn pob peth, 
ac ynddo eî y mae pob peth yn 
cyd-sefyll. 

18 Ac efe yw pen corph yr 
eglwys: efe yr hwn yw y dechreuad, 
y cyntaf-anedig oddi wrth y meirw ; 
îel y byddai eîe yn blaenori ym 
mhob peth. 

19 Oblegyd rhyngodd bodd i'r 

Tad drigo o bob cyflawnder ynddo 
eî; 
20 Ac (wedi iddo wneuthur hedd- 
wch trwy waed eì groes ef) trwyddo 
ef gymmodi pob peth ag ef ei hun, 
trwyddo ef, meddaf; pa un bynnag 
ai pethau ar y ddaear, ai pethan yn 
y nefoedd. 

21 A chwithau, y rhaì oeddych 
ddïeithriaid, a_ gelynion mewn 
meddwl, trwy weithredoedd drwg, 
yr awrhon hefyd a gymmododd efe, 

29 Y'nghôrph ei gnawd eî trwy 
farwolaeth, i'ch cyflwyno chwi yn 
sanctaidd, ac yn ddiîeius, ac yp 
ddïargyhoedd, ger ei fron eî : 

93 Os ydych yn parhâu yn y 
ffydd, wedi eich seilio a'ch sicrhau, 


COLOSSIAID, II. 


ac heb eich symmud oddi wrth 
obaith yr efengyl, yr hon a glyw- 
soch, ac a bregethwyd ym mysg 
pob creadur a'r sydd dan y nef; i'r 
hon y'm gwnaethpwyd i Paul yn 
weinidog : 

24 Yr hwn ydwyf yn awr yn 
llawenychu yn fy nïoddefiadau 
drosoch, ac yn cyflawni yr hyn sydd 
yn ol o gystuddiau Crist yn fy 
nghnawd i, er mwyn ei gorph ef, 
yr hwn yw yr eglwys : 

25 Tr hon y'm gwnaethpwyd i 
yn weinidog, yn ol. goruchwyliaeth 
Duw, yr hon a roddwyd ì mi tu ag 
attoch chwi, i gyflawni gair Duw ; 

26 Sef y dirgelwch oedd guddiedig 
er oesoedd ac er cenhedlaethau, 
ond yr awrhon a eglurwyd i'w saint 
ef: 

2? I'r rhai yr ewyllysiedd Duw 
hyspysu beth yw golud gogoniant y 
dirgelwch hwn ym mhlith y Cen- 
hedloedd; yr hwn yw Crist ynoch 
chwi, gobaith y gogoniant : 

298 Yr hwn yr ydym ni yn ei 
bregethu, gan rybuddio pob dyn, a 
dysgu pob dyn ym mhob doethineb; 
îel y cyflwynom bob dyn yn ber- 
ffaith yng Nghrist Iesu: 

29 Âm yrhyn yr ydwyf hefyd yn 
llafurio, gan ymdrechu yn ol ei 
weithrediad ef, yr hon sydd yn 
. gweithio ynof fi yn nerthol. 


PEN. HI. 

1 Y mae efe etlo yn eu hannog hwyi fod yn 
ddïanwadal yng Nghrist; 8 ac i ochelyd 
philosophyddiaeth, a thraddodiadau ofer, 
18 ac addoli angylion, 20 a seremoniau y 
yen y rhaì sydd wedi terfynu yng 

ANYS mi a ewyllysiwn i chwi 

7 wybod pa faint o ymdrech 
sydd arnaf er eich mwyn chwi, a'r 
rhai yn Laodicea, a chynnifer ag ni 
welsant îy wyneb i yn y cnawd ; 

2 Fel y cysurid eu calonnau hwy, 
wedi eu cyd-gyssylltu mewn cariad, 
ac i bob golud sicrwydd deall, i 
gydnabyddiaeth dirgelwch Duw, 
a'r Tad, a Christ; 

3 Yn yrhwn ymae holl drysorau 
doethineb a gwybodaeth yn gudd- 
iedig. 

4 A hyn yr ydwyf yn ei ddy- 

261 


wedyd, fel na thwyllo neb chwi ag 
ymadrodd hygoel. 

5 Canys er fy mod i yn absennol 
yn y cnawd, er bynny yr ydwyf gyd 
â chwi yn yr yspryd, yn llawenychu, 
ac yn gweled eich trefn chwi, a 
chadernid eich ffydd yng Nghrist. 

6 Megis gan hynny y derbynias- 
och Grist Iesu yr Arglwydd, felly 
rhodiwch ynddo ; 

7 Wedi eich gwreiddio a'ch ad- 
eiladu ynddo ef, a'ch cadarnhâu yn 
y ffydd, megis y'ch dysgwyd, gan 
gynnyddu ynddi mewn dïolchgar- 
wch. 

8 Edrychwch na bo neb yn eich 
anrheithio trwy philosophi a gwag 
dwyll, yn ol traddodiad dynion, yn 
ol egwyddorion y byd, ac nid yn ol 
Crist. 

9 Oblegyd ynddo ef y mae holl 
gyflawnder y Duwdod yn preswylio 
yn gorphorol, 

10 Ac yr ydych chwi wedi eich 
cyflawni ynddo ef, yr hwn yw Pen 
pob tywysogaeth ac awdurdod : 

11 Yn yr hwn hefyd y'ch enwaed- 
wyd, ag enwaediad nid o waith 
llaw, trwy ddiosg corph pechodau 
y cnawd, yn enwaediad Crist : 

12 Wedi eich cyd-gladdu ag ef 
yn y bedydd, yn yr hwn hefyd y'ch 
cyd-gyfodwyd trwy ffydd gweith- 
rediad Duw, yr hwn a'i cyfododd ef 
o feirw. 

13 A chwithau, pan oeddych yn 
îeirw mewn camweddau a_ dïen- 
waediad eich cnawd, a gyd-fyw- 
haodd efe gyd ag ef, gan faddeu i 
chwi yr holl gamweddau, 

14 Gan ddilêu ysgrifen-law yr 
ordeiniadau, yr hon oedd i'n herbyn 
ni, yr hon oedd y'ngwrthwyneb i ni, 
ac a'i cymmerodd hi oddi ar y 
îfordd, gan ei hoelio wrth y groes ; 

15 Gan yspeilio y tywysogaethau 
a'r awdurdodau, efe a'u harddangos- 
odd hwy ar gyhoedd, gan ymorfol- 
eddu arnynt arni hi. 

16 Am hynny na farned neb 
arnoch chwi am fwyd, neu am 
ddïod, neu o ran dydd gwyl, neu 
newydd-loer, neu sabbathau : 

17 Y rhai ydynt gysgod pethau i 
ddyfod ; ond y corph sydd o Grist. 

K 


COLOSSIAID, ÍIL 


18 Na thwylled neb chwi am 
eich gwobr, wrth ei ewyllys, mewn 
gostyngeiddrwydd, ac addoliad ang- 
ylion, gan ruthro i bethau ni's 
gwelodd, wedi ymchwyddo yn ofer 
gan ei feddwl cnawdol ei hun ; 

19 Ac heb gyfattal y Pen, o'r 
hwn y mae yr holl gorph, trwy y 
cymmalau a'r cyssylltiadau, yn der- 
byn lluniaeth, ac wedi ei gyd-gys- 
sylltu, yn cynnyddu gan gynnydd 
Duw. 

90 Am hynny, os ydych wedi 
meirw gyd â Christ oddi wrth eg- 
wyddorion y byd, paham yr ydych, 
megis pettych yn byw yn y byd, yn 
ymrôi i ordeiniadau ; 

91 (Na chyffwrdd; ac na ar 
chwaetha ; ac na theimla ; 

29 Y rhai ydynt oll yn llygredig- 
aeth wrth eu harîer) yn ol gorchy- 
mynion ac athrawiaethau dynion? 

93 Yr hyn bethau sydd ganddynt 
rith doethineb mewn ewyllys-gret- 
ydd a gostyngeiddrwydd, a bod 
heb arbed y corph, nid mewn bri i 
ddigoni y enawd, 

PEN. III. 

1 Y mae efe yn dangos pa le y dylem nì geisio 
Crist; 5 ac yn ein hannog i'n marwol- 
aethu ein hunain, AO i ddïosg yr hen 
ddyn, ac îi wisgo Crist am danom : 12 yn 
ein cynghori ni î gariad perffaith, a gos- 
a ac amryw rinweddau 


AM hynny os cyd-gyfodasoch 
£^. gyd â Christ, ceisiwch y peth- 
au sydd uchod, lle mae Crist yn 
eistedd ar ddeheulaw Duw. 

9 Rhoddwch eich serch ar beth- 
au sydd uchod, nid ar beihau sy ar 

y ddaear. 

" ” 3 Canys meirw ydych, a'ch byw- 
yd a guddiwyd gyd â Christ yn 
Nuw. 

4 Pan ymddangoso Crist ein lyw- 
yd ni, yna hefyd yr ymddangos- 
wch chwithau gyd ag eî mewn go- 
goniant. 

5 Marwhewch gan hymny eich 
aelodau y rhai sy ar y ddaear ; god- 
ineb, aflendid, gwŷn, dryschwant, 
a chybydd-dod, yr hon sydd eilun- 
addloliaeth : 

6 O achos yr hyn bethau y mae 
digofaint Duw yn dyfod ar blant yr 
anufudd-dod. 


262 


7 Yn y rhai hefyd y rhodiasoch 
chwithau gynt, pan oeddych yn byw 
ynddynt. 

8 Ond yr awrhon rhoddwch 
chwithau ymaith yr holl bethau 
hyn ; digder, llid, drygioni, cabledd, 
serthedd, allan o'ch genan. 

9 Na ddywedwch gelwydd wrth 
eich gilydd, gan ddarfod i chwi 
ddïosg yr hen ddyn ynghŷd â'i 
weithredoedd ; 

10 A gwisgo y newydd, yr hwn 
a adnewyddir mewn gwybodaeth, 
yn ol delw yr hwn a'i creodd ef. 

11 Lle nid oes na Groegwr nac 
Iuddew, enwaediad na dïenwaed- 
iad, Barbariad ma Scythiad, caeth 
na rhŷdd : ond Crist sydd bob peth, 
ac ym. mhob peth. 

i2 Am hynny (megis etholedig- 
ion Duw, sanctaidd ac anwyl) 
gwisgwch am danoch ymysgaroedd 
trugareddau,  cymmwynasgarwch, 
gostyngeiddrwydd, _ addfwynder, 
ymaros ; 

13 Gan gyd-ddwyn â'ch gilydd, 
a maddeu i'ch gilydd, os bydd gan 
neb gweryl yn erbyn neb: megis 
ag y maddeuodd Crist i chwi, felly 
gwnewch chwithau. 

14 Ac am ben hyn oll, gwisgwch 
gariad, yr hwn yw rhwymyn per- 
ffeithrwydd. 

15 A llywodraethed tangnefedd 
Duw yn eich calonnau, i'r hwn 
hefyd y'ch galwyd yn un corph ; a 
byddwch ddïolchgar. 

16 Preswylied gair Crist ynoch 
yn helaeth ym mhob doethineb ; 
gan ddysgu a rhybuddio bawb eich 
gilydd mewn psalmau, a hymnau, 
ac odlau ysprydol, gan ganu trwy 
ras yn eich calonnau i'r Arglwydd. 

i7 A pha beth bynnag a wnel- 
och, ar air neu ar weithred, gwn- 
ewch bob peth yn enw yr Arglwydd 
Iesu, gan ddïolch i Dduw a'r Ta 
trwyddo ef. ar 

18 Y gwragedd, ymostyngwclï 
i'ch gwŷr prïod, megis y mae yn 
weddus yn yr Arglwydd. 

19 Y gwŷr, cerwch eich gwrag- 
edd, ac na fyddwch. chwerwon 
wrthynt. 

20 .V plant, ufuddhêwch i'ch 


COLOSSIAED, IV. 


rhieni ym mhob peth: canys hyn 

sydd yn rhyngu bodd i'r Arglwydd 

yn dda. 

21 F tadau, na chyffrôwch eich 
plaut, fel na ddigalonnont. 

22 Y gweision, uîuddhêweh ym 
mhob peth i'ch meistraid yn ol y 
enawd ; nid â llygad-wasanaeth, fel 
boddlonwŷr dynion, eithr mewn 
symlrwydd calon, yn ofni Duw : 

23 A pha beth bynnag a wneloch, 
gwnewch o'r galon, megis i'r Arg- 
lwydd, ac nid i ddynion; 

24 Gan wybod mai gan yr Arg- 
lwydd-y derbyniwch daledigaeth yr 
etifeddiaeth: canys yr Arglwydd 
Grist yr ydych yn ei wasanaethu, 

25 Ond yr hwn sydd. yn gwneu- 
thur cam, a dderbyn am y cam 
a wnaeth: ac nid oes derbyn wyn- 
eb. 

PEN. IV. 

1 Y mae efe yn eu hannog hwy ì fod yn wres- 
oz mewn gweddi; 5 irodio yn ddoeth 
tuac aty rhai ni ddaethant etto ì wir 
wybodaeth am Grist* 10 ac yn eu. han- 
nerch hwy; ac yn ewyllysio iddynt bob 
Thyw lwyddiant. 

7 MEISTRAID, gwnewch i'ch 

gweision yr hwn sydd gyfiawn 
'ac uniawn; gan wybod fod 1 chwi- 
thau Feistr yn y nefoedd. 

9 Parhêwch mewn gweddi, gan 
wylied ynddi gyd â dïolchgarwch ; 

3 Gan weddïo hetyd drosom nin- 
nau, ar i Dduw agori i ni ddrws 
ymadrodd, i adrodd dirgelwch 
Crist, am yr hwn yr ydwyf hefyd 
mewn rhwymau : 

4 Fel yr eglurhawyf ef, megis y 
mae yn rhaid i mi eì draethu. 

5 Rhodiwch mewn doethineb tu 
ag at y rhai sy allan, gan brynu yr 
amser. 

6 Bydded eich ymadrodd bob 
amser yn rasol, wedì ei dymheru â 
halen, fel y gwypoch pa fodd y 
mae yn rhaid i chwi atteb i bob 
dyn. 

7 Fy holl helynt i a fynega Ty- 
chicus i chwi, y brawd anwyl, a'r 

263 


gweinidog ffyddlon, a'r cyd-was yn 
yr Arglwydd : 

8 Yr hwn a ddanfonais attoch er 
mwyn hyn, fel y gwybyddai eich 
helynt chwi, ac y diddanai eich ca- 
lonnau chwi ; 

9 Gyd ag Onesimus, y ffyddlon 
a'r anwyl frawd, yr hwn sydd o 
honoch chwi. Hwy a hyspysant i 
chwi bob peth a wneir yma. 

10 Y mae Aristarchus, fy nghyd- 
garcharor, yn eich annerch ; a Mare, 
nai Barnabas fab ei chwaer (am yr 
hwn y derbyniasoch orchymyauion : 
os daw efe attoch, derbyniwch ef) 

11 A Iesus, yr hwn a elwir Hus- 
tus, y rhai ydynt o'r enwaediad. Y 
rhai hyn yn unig yw fy nghyd- 
weithwŷr i deyrnas Duw, y rhaì a 
Îuant yn gysur i mi. 

12 Y mae Epaphras, yr hwn 
sydd o honoch, gwas Crist, yn eich 
annerch ; gan ymdrechu yn wastad- 
ol drosoch mewn gweddïau, ar i 
chwi sefyll yn berffaith ac yn gyf- 
lawn y'nghwbl o ewyllys Duw. 

193 Canys yr ydwyf yn dyst iddo, 
fod ganddo zel mawr troscch chwi, 
a'r rhai o Laodicea, a'r rhai o Hî- 
erapolis. 

14 Y mae Luc y physygwr am- 
wyl, a Demas, yn eich annerch. 

15 Anherchwch y brodyr sydd yn 
Laodicea, a Nymphas, a'r eglwys 
sydd yn ei dŷ ef. 

16 Ac wedi darllen yr epistol 
hwn gyd â chwi, perwch ei ddar- 
llen hefyd yn eglwys y Laodiceaid ; 
a darllen o honoch chwithau yr un 
o Laodicea. 

17. A dywedwch wrth Archippus, 
Edrych at y weinidogaeth a dder- 
byniaist yn yr Arglwydd, ari tì ei 
chyflawni hi. 

18 Yr annerch â'm llaw i Paul 
fy hun. Cofiwch fy rhwymau. Gras 
fyddo gyd ì chwi. Amen. 

4] At y Colossiaid yr ysgrifenwyd 

o Rufain, gyd â Thychicus ac 
Onesimus. 
K2 


Epistol cyntaf PAUL yr Apostol, at y THESSALONIAID. 


PEN. I. 

| Paul yn dwyn ar ddeall i'r Thessaloniaid, 
nid yn unig mor feddylgar oedd efe am 
danynt hwy bob amser, mewn diolch- 
garwch a gweddi; 5 eithr hefyd gystal 
yr oedd efe yn tybied am wirionedd a 
phurdeb eu fydd hwynt, a'u dychweliad 
at Dduw, 

OAUL, a Silfanus, a Thimo- 

_ thêus, at eglwys y 'Thessalon- 
iaid, yn Nuw Dad, a'r Arglwydd 
Iesu Grist. Gras i chwi a thangnef- 
edd, oddi wrth Dduw ein 'Tad, a'r 
Arglwydd Iesu Grist. 

2 Yr ydym yn dïolch i Dduw yn 
wastadol drosoch chwi. oll, gan 
wneuthur coffa am danoch yn ein 
gweddïau, 

3 Gan gofio yn ddibaid waith 
eich ffydd chwi, a llafur eich car- 
iad, ac ymaros eich gobaith yn ein 
Harglwydd Iesu Grist, ger bron 
Duw a'n Tad; 

4. Gan wybod, frodyr anwyl, eich 
etholedigaeth chwi gan Dduw. 

5 Oblegyd ni bu ein hefengyl ni 
tu ag attoch mewn gair yn unig, 
eithr hefyd mewn nerth, ac yn yr 
Yspryd Glân, ac mewn sicrwydd 
mawr ; megis y gwyddoch chwi pa 
fath rai a. fuom ni yn eich plith, er 
eich mwyn chwi. 

6 A chwi a aethoch yn ddilyn- 
wŷr i ni, ac i'r Arglwydd, wedi der- 
byn y gair mewn gorthrymder 
mawr, gyd â llawenydd yr Yspryd 
Glân: - 

7 Hyd onid aethoch yn siamplau 
i'r rhai oll sydd yn credu ym Ma- 
” cedonia ac yn Achaia. 

8 Canys oddi wrthych chwi y 
seiniodd gaìr yr Arglwydd, nid yn 
unig ym Macedonia ac yn Achaia, 
ond ym mhob man hefyd eich ffydd 
chwi ar Dduw a aeth ar led, fel nad 
rhaid i ni ddywedyd dim. 

9 Canys y maent hwy yn mynegi 
am danom ni, pa ryw ddyfodiad i 
mewn a gawsom ni attoch chwi, a 
pha fodd y troisoch at Dduw oddi 
wrth eulynod, i wasanaethu y byw- 
iol a'r gwir Dduw ; 

10 Aci ddisgwyl am ei Fab ef 
o'r nefoedd, yr hwn a gyfododd efe 

264 


o feirw, sef Iesu, yr hwn a'n gwar 
edodd ni oddi wrth y digofaint 
sydd ar ddyfod. 


PEN. I. 
daet 
l'r 'Dieualoniaid; “a pha fola 3 der: 

yniasant hwythau hi. 8 Yr achos pa- 

ham y bu S. Paul cyhyd yn absennol oddi 

wrthynt hwy; a phahum yr ydoedd efe 
mor chwannog i'w gweled hwynt. 

ANYS chwi eich hunain a 

wyddoch, frodyr, ein dyfod- 

iad ni i mewn attoch, nad ofer fu : 

9 Eithr wedi i ni ddïoddef o'r 
blaen, a chael ammharch, fel y 
gwyddoch chwi, yn Philippi, ni a 
îuom hŷ yn ein Duw i lafaru wrth- 
ych chwi efengyl Duw trwy fawr 
ymdrech. 

3 Canys ein cynghor nì nid oedd 
o hudoliaeth, nac o aflendid, nac 
mewn twyll : 

4 Eithr megis y'n cyfrifwyd nì 
gan Dduw yn addas i ymddiried i 
ni am yr efengyl, felly yr ydym yn 
llafaru ; nid megis yn rhyngu bodd 


1 Pa fodd 


ji ddynion, ond i Dduw, yr hwn 


sydd yn profi ein calonnau ni. 

5 Oblegyd ni fuom ni un amser 
mewn ymadrodd gwenhieithus, fel 
y gwyddoch chwi, nac mewn rhith 
cybydd-dod ; Duw yn dyst : 

6 Nac yn ceisio moliant gan 
ddynion, na chennych chwi, ma 
chan eraill; lle y gallasem bwyso 
arnoch, fel apostolion Crist. 

7 Eithr ni a fuom addfwyn yn 
eich mysg chwi, megis mammaeth 
yn maethu ei phlant. 

8 Felly, gan eich hoffi chwi, ni a 
welsom yn dda gyfrannu â chwi, 
nid yn unig efengyl Duw, ond ein 
heneidiau ein hunain hefyd, am eich 
bod yn anwyl gennym. 

9 Canys cof yw gennych, frodyr, 
ein llafur a'n lludded ni : canys gan 
weithio nos a dydd, fel na phwysem 
ar neb o honoch, ni a bregethasom 
i chwî >fengyl Duw 

10 Tystion ydych chwi, a Duw 
hefyd, mor sanctaida, ac mor gyf- 
iawn, a dïargyhoedd, yr ymddyg- 


1 THESSALONIAID, III. 


usom yn eich mysg chwi, y rhai 
ydych yn credu : 

11 Megis y gwyddoch, y modd 
y buom yn eich cynghori, ac yn eich 
cysuro, bob un o honoch, fel tad ei 
blant ei hun, 

19 Ac yn ymbil, ar rodio o hon- 
och yn deilwng i Dduw, yr hwn 
a'ch galwodd chwi i'w deyrnas a'i 
ogoniant. 

13 Oblegyd hyn yr. ydym ninnau 
hefyd yn dïolch i duw yn ddibaid, 
o herwydd i chwi, pan dderbyn- 
iasoch air Duw yr hwn a glywsoch 
gennym ni, ei dderbyn ef nid fel 
gair dyn, eithr (fel y mae yn wir) 
yn air Duw, yr hwn hefyd sydd yn 
nerthol-weithio ynoch chwi y rhai 
sydd yn credu. 

14 Canys chwychwi, frodyr, a 
wnaethpwyd yn ddilynwŷr i eglwysi 
Dnw, y rhai yn Iudea sydd yn 
Nghrist Iesu; oblegyd chwithau a 
ddïoddefasoch y petliau hyn gan 
eich cyd-genedl,” megis hwythau 
gan yr Iuddewon : i 

15 Y rhai a laddasant yr Arg- 
lwydd Iesu, a'u prophwydi eu hun- 
ain, ac a'n herlidiasant ninnau ym- 
aith; ac ydynt heb ryngu bodd Duw, 
ac yn erbyn pob dyn ; 

16 Gan warafun i ni lafaru wrth 
y Cenhedloedd, fel yr iacheid hwy, 
I gyflawni eu pechodau hwynt yn 
wastadol: canys digofaint Duw a 
ddaeth arnynt hyd yr eithaf. 

17 A minnau, frodyr, wedi ein 
gwneuthur yn ymddifaid am danoch 
dros enpyd awr, y'ngolwg, nid y'- 
nghalon, a fuom fwy astud i weled 
eich wyneb chwi mewn awydd 
mawr. 

18 Am hynny yr ewyllysiasom 
ddyfod attoch (myfi Paul) yn ddïau, 
unwaith a dwywaith hefyd; eithr 
Satan a'n lluddiodd ni. 

19 Canys beth yw ein gobaith ni, 
neu ein llawenydd, neu goron ein 
gorfoledd ? onid chwychwi, ger bron 
ein Harglwydd Iesu Grist yn ei 
ddyfodiad ef ? 

20 Canys chwychwi yw ein go- 
goniant a'n llawenydd ni. 

PEN. III. 


1 8. Paul yn tystiolaethu eu fawr garïd tu 
ag at y Thessaloniaid, trwy anjon Timo- 
265 


thêus attynt hwy, i'w cadarnhâu, ac i'w 
diddanu: trwy lawenychu yn eu gweith- 
redoedd da hwy; 40a thrwy weddïo 
drostynt, a dymuno cael dyfod yn ddi- 
ogel attynt 


yr hynny, gan na allem ym- 
attal yn hwy, ni a welsom yn 
dda ein gadael ni ein hnnain yn 
Athen ; 

2 Ac a ddanfonasom Timothêus, 
ein brawd, a gweinidog Duw, a'n 
cyd-weithiwr yn efengyl Crist, i'ch 
cadarnhâu chwi, ac i'ch diddanu 
ynghŷlch eich ffydd ; 

3 Fel na chynhyrfid neb yn y 
gorthrymderau hyn: canys chwy- 
chwi eich hunain a wyddoch mai i 
hyn y'n gosodwyd ni. 

4 Canys yn wir pan oeddym gyd 
â chwi, ni a rag-ddywedasom i chwi 
y gorthrymmid ni ; megis y bu, ac 
y gwyddoch chwi. 

5 O herwydd hyn, minnau, heb 
allu ymattal yn hŵy, a ddanfonais i 
gael gwybod eich ffydd chwi ; rhag 
darfod ì'r temtiwr eich temtio chwi, 
a myned ein llafur ni yn ofer. 

6 Eithr yr awrhon, wedi dyfod 
'Timothêus attom oddi wrthych, a 
dywedyd i ni newyddion da am eich 
ffydd chwi a'ch cariad, a bod gen- 
nych goíîa da am danom ni yn was- 
tadol, gan hiraethu am ein gweled 
ni, megis yr ydym ninnau am eich 
gweled chwithau ; 

7 Am hynny y cawsom gysur, 
frodyr, am danoch chwi, yn ein 
holl orthrymder a'n hangenoctid, 
trwy eich ífydd chwi. 

8 Oblegyd yr awrhon byw ydym 
ni, os ydych chwi yn sefyll yn yr 
Arglwydd. 

9 Canys pa ddïolch a allwn mì ei 
ad-dalu 1 Dduw am danoch chwi, 
am yr holl lawenydd â'r hwn yr 
ydym ni yn llawen o'ch achos chwi, 
ger bron ein Duw ni, 

10 Gan weddïo mwy nâ mwy, 
nos a dydd, ar gael gweled eich 
wyneb chwi, a chyflawni diffygion 
eich ffydd chwi? 

11 A Duw ei hun a'n Tad nì, 
a'n Harglwydd Iesu Grist, a gyfar- 
wyddo ein ffordd ni attoch chwi. 

12 A'r Arglwydd a'ch lliosogo, 
ac a'ch EhwBdo ym mhob cariad 

b] 


1 THESSALONIAID, ÍV. V 


i'ch gilydd, ac i bawb, megis ag j' I 
ydym ninnau iì chwi : 

13 I gadarnhâu eich calonnau 
chwi yn ddïargyhoedd mewn sanct- 
eiddrwydd ger bron Duw a'n Tad, 
yn nyîodiad ein Harglwydd Iesu 
Grist gyd â'i holl saint. 


PEN. IV. 

t Y mae efe yn eu hannog hwynt i fyned rhag- 
ddynt mewn pob math a'r dduwioldeb: 6 
ifyw yn sanctaidd, ac yn gyfiawn; 9 
garu eu gilyd; 11 a thrwy lonyddwch, 
ì wneuthur y pethau a berthyn iddynt eu 
hunain: 18 ac yn ddiweddaf, i dristâu 
yn gymmedrol dros y meirw. 15 A chyd 
ír cynghor diwaethaf hwn, y mae efe yn 
cysylltu dosparth byr o'r adgyfodiad, ac 
o ail-ddyfodiud Crist i'r fern. 

Y mhellach gan hynny, frodyr, 

yr ydym yn attolwg i chwi, ac 
yn deisyf yn yr Arglwydd Íesu, 
megis y derbyniasoch gennym pa 
fodd y dylech rodio'a boddloni 

Duw, ar i chwi gynnyddu fwyfwy. 

9 Canys chwi a wyddoch pa 
orchymynion a roddasom i chwi 
trwy yr Arglwydd Iesu. 

3 Canys hyn yw ewyllys Duw, 
sef eich sancteiddiad chwi, ar ym- 
gadw o honoch rhag godineb : 

4 Ar fedru o bob un o honoch 
feddiannu ei lestr eì hun mewn 
sancteiddrwydd a pharch ; 

5 Nid mewn gwŷn trachwant, 
megis y Cenhedloedd y rhai nid 
adwaenant Dduw : 

6 Na byddo î neb orthrymu na 
thwyllo ei frawd mewn dim: canys 
dïalydd yw yr Arglwydd ar y rhai 
hyn oll, megis y dywedasom i chwi 

o'r blaen, ac y tystiasom. 

” 7 Canys ni alwodd Duw nyni i 

aflendid, ond ì sancteiddrwydd. 

8 Am hynny y neb sydd yn 
dirmygu, nid dyn y mae yn ei ddir- 
mygu, ond Duw, yr hwn hefyd a 
roddes ei Yspryd Glân ynom ni. 

9 Ond am frawdgarwch, nid 
rhaid i chwi ysgrifenu o honof at- 
toch: canys yr ydych chwi eich 
hunain wedi eich dysgu gan Dduw 
i garu eich gilydd. 

10 Oblegyd yr ydych yn gwneu- 
thur hyn i bawb o'r brodyr y rhai 
sy trwy holl Macedonia: ond yr 
ydym yn attolwg i chwi, frodyr, 
gynnyddu o honoch îwyîwy; 

20) 


11 A rhoddi o honoch eìch bryd 
ar fod yn llonydd, a gwneuthur eich 
gorchwylion eich hunain, a gweith- 
io â'ch dwylaw eich hunain (megis 
y gorchymynasom i chwi) 

12 Fel y rhodioch yn weddaidd 
tu ag at y rhai sy oddi allan, ac na 
byddo arnoch eisiau dim. 

13 Ond ni ewyllysiwn, frodyr, i 
chwi fod heb wybod am y rhai a 
hunasant, na thristaoch, megis eraill, 
y rhai nid oes ganddynt obaith. 

14 Canys os ydym yn credu farw 
Iesu, a'i adgyfodi; felly y rhai a 
hunasant yn yr Iesu, a ddwg Duw 
hefyd gyd ag ef. 

15 Canys hyn yr ydym yn ei 
ddywedyd wrthych y'ngâir yr Arg- 
lwydd, na bydd i ni y rhai byw, y 
rhai a adewir hyd ddyfodiad yr 
Arglwydd, rag-flaenu y rhai a hun- 
asant. 

16 Oblegyd yr Arslwydd ei hun 
a ddisgyn o'r neî gyd a bloedd, â 
llef. yr archangel, ac ag udgorn 
Duw : a'r meirw yng Nghrist a gyf- 
odant yn gyntaf: 

17 Yna ninnau y rhai byw, y rhaì 
a adawyd, a gipir i fynu gyd â 
hwynt, yn y cymmylau, i gyfarfod 
â'r Arglwydd yn yr awyr: ac felly 
y byddwn yn wastadol gyd â'r Arg- 
lwydd. 

i8 Am hynny diddenwch eich 


'gilydd â'r ymadroddion hyn. 


PEN. V. 

mae €je y 
Ui gi a'r baet) ddull dyfodiad Crist'yr 

arn; 12ac yn rhoddi amryw orchymyn- 

ion; 93 ac felly yn diweddu eì epistol. 
| Uy, am yr amserau a'r pryd- 

iau, frodyr, nid rhaid i chwi 

ysgrifenu.o honof attoch. 

2 Oblegyd chwi a wyddoch eich 
hunain yn hyspys, mai ïelly y daw 
dydd yr Arglwydd fel lleidr yn y 
nos. 

3 Canys pan ddywedant, Tang- 
nefedd a diogelwch; yna y mae 
dinystr disymmwth yn dyfod ar eu 
gwarthaf, megis gwewŷr esgor ar 
unafo beichiog; ac ni ddïangant 
hwy ddim. 

4 Ond chwychwi, frodyr, nid 
ydych mewn tywyllwch, fel y go- 


2 THESSALONIAID, I. 


ddiweddo. y dydd hwnnw chwi 
megis lleidr. 

5 Chwychwi oll, plant y goleuni 
ydych, a phlant y dydd: nid ydym 
ui o'r nos, nac o'r tywyllwch. 

6 Âm hynny na chysgwn, fel rhai 
eraill; eithr gwyliwn, a byddwn 
sobr, 

7 Canys y rhai a gysgant, y nos y 
cysgant ; a'r rhai a feddwant, y nos 
y meddwant. 

8 Eithr nyni, gan ein bod o'r 
dydd, byddwn sobr, wedi ymwisgo 
â. dwyfronneg ífydd a chariad, ac â 
gobaith iachawdwriaeth yn lle helm, 

9 Canys nid appwyntiodd Duw 
nyni i ddigoîaint, ond i gaffael iach- 
awdwriaetl trwy ein Harglwydd 
Iesu Grist, 

: 10 Yr hwn a fu farw drosom ; fel 
pa un bynnag a wnelom ai gwylied, 
ai cysgu, y byddom fyw gyd ag ef. 

11 O herwydd paham cynghor- 
wch eich gilydd, ac adeiledwch bob 
un eich gilydd, megis ag yr ydych 
yn gwneuthur. 

12 Ac yr ydym yn attolwg i chwi, 
frodyr, adnabod y rhai sy yn llafur- 
io yn eich mysg, ac yn eich llyw- 
odraethu chwi yn yr Arglwydd, ac 
yneichrhybuddio; 

13 A gwnenthur cyfrif mawr o 
honynt mewn cariad, er mwyn eu 
gwaith. Byddwch dangnefeddus 
yn eich plith eich hunain. 

14 Ond yr ydym yn deisyf arn- 
och, frodyr, rhybuddiwch y rhai 


afreolus, diddenwch y gwan en 
meddwl, cynheliwch y gweiniaid, 
byddwch ymarhous wrth bawb. 

15 Gwelwch na thalo neb ddrwg 
dros ddrwg i neb: eiîhr yn wastad- 
ol dilynwch yr hyn sydd dda, tu ag 
at eich gilydd, a thu ag at bawb. 

16 Byddwch lawen yn wastadol. 

17 Gweddïwch yn ddibaid. 

18 Ym mhob dim dïolchwch: 
canys hyn yw ewyllys Duw yng 
Nghrist Iesu tu ag attoch chwi, 

19 Na ddiffoddwch yr Yspryd. 

20 Na ddirmygwch brophwydol- 
iaethau. 

21 Profwch bob peth: deliwch 
yr hyn sy dda. 

22 Ymgedwch rhag pob rhith 
drygioni. 

93 A gwir Dduw y tangnefedd 
a'ch sancteiddio yn gwbl oll: a 
chadwer eich yspryd oll, a'ch enaid, 
a'ch corph, yn ddiargyhoedd yn ny- 
fodiad ein Harglwydd Iesu Grist. 

94 Ffyddlon yw yr hwn a'ch galw- 
odd, yr hwn hefyd a'i gwna. 

25 O frodyr, gweddïwch drosom. 

£6 Anberchwch yr holl frodyr â 
chusan sancteiddiol. 

97 Yr ydwyf yn eich tynghedu 
yn yr Arglwydd, ar ddarllen y 
lìythyr hwn i'r holl frodyr sanctaidd. 

98 Gras ein Harglwydd Iesu 
Grist fyddo gyd â chwi. Amen. 

g] Y cynta? at y Thessaloniaid a 

ysgrifenwyd o Athen. 


——— — —- i Eumm——-- 


Ail Epistol PAUL yr Apostol, at y THESSALONIAID. 


PEN. I. 

1 Y mae S. Paul yn hyspysu iddynt ddaêd yr 
oedd efe yn meddwl am eu ffydd, au car- 
iad, a'u hamynedd hwynt: 1 achyd & 
hynny yn gosod llawer o resymmau ar 
lawr, i'w cysuro hwy mewn erlid; a'r 
pennaf o'r rhai hyn a gymmerir oddiwrth 
gyfiawn furn Duw. ' 

AUL, a Silfanus, a 'Thimo- 

thêus, at eelwys y 'Thessalon- 

iaid, yn Nuw ein Tad, a'r Arg- 
lwydd Iesu Grist. 

2 Gras i chwi, a thangnefedd, 


267 


oddi wrth Ddnw ein Tad ni, a'r 
Arglwydd Tesu Grist. 

3 Dïolch a ddylem i Dduw yn 
wastadol drosoch, frodyr, fel y mae 
yn addas, oblegyd bod eich ffydd 
chwi yn mawr gynnyddu, a chariad 
pob un o hoJoch oll tu ag at eich 
gilydd yn chwanegu : 

4 Hyd onid ydym ni ein hunain 
yn gorfoleddu ynoch chwi yn eg- 
lwysi Duw, o herwydd eich amyn- 

K4 


2 THESSALONIAID, ÍI. 


edd chwi a'ch ffydd yn eich holl 
erlidiau a'r gorthrymderau yr ydych 
yn eu goddef : 

o Yr hyn sydd argoel goleu o 
gyfiawn farm Duw, fel y'ch cyfrifer 
yn deilwng i deyrnas Duw, er 
mwyn yr hon yr ydych hefyd yn 
goddef. 

6 Canys cyfiawn yw ger bron 
Duw, dalu cystudd i'r rhai sy yn 
eich cystuddio chwi; 

7 Ac i chwithau, y rhaia gys- 
tuddir, esmwythdra gyd â ni, yn 
ymddangosiad yr Arglwydd Iesu o'r 
nef, gyd â'i angylion nerthol, 

8 A thân íflamllyd, gan roddi 
dïal i'r sawl nid adwaenant Dduw, 
ac nid ydynt yn ufnddhâu i efengyl 
ein Harglwydd Iesu Grist: 

9 Y rhai a ddïoddefant yn gosp- 
edigaeth, ddinystr tragywyddol 
oddi ger bron yr Arglwydd, ac oddi 
wrth ogoniant ei gadernid ef ; 

10 Pan ddêl efe i'w ogoneddu yn 
ei saint, ac i fod yn rhyfeddol yn y 
rhai oll sy yn credu (o herwydd i'n 
tystiolaeth ni yn eich mysg chwi 
gael ei chredu) yn y dydd hwnnw. 


11 Am ba achos yr ydym hefyd 


yn gweddïo yn wastadol drosoch, 
ar fod i'n Duw ni eich cyfrif chwi 
yn deilwng o'r alwedigaeth Aon, a 
chyflawni holl foddlonrwydd ei 
ddaioni, a gwaith ffydd, yn nerthol : 

12 Fel y gogonedder enw ein 
Harglwydd Iesu Grist ynoch chwi, 
a chwithau ynddo yntau, yn ol gras 
ein Duw ni, a'r Arglwydd Iesu 

Grist. 
: PEN. II. 


ì Mae efe yn ewyllysio iddynt barhâu yn 
ddisigl yn y gwirionedd a dderbyniasant ; 
3 ac yn dangos y bydd ymadawiad oddi 
wrthy ffydd, 8 ac y datguddir anghrist, 
cyn dyfod dydd yr Arglwydd : 15 ac yno 
yn ail-adrodd eì gynghor o'r blaen, ac yn 
gweddïo drostynt hwy. 
Â C yr ydym yn attolwg i chwi, 
. frodyr, er dyfodiad ein Harg- 
lwydd Iesu Grist, a'n cyd-gynhulliad 
ninnau atto ef, ì 
2 Na'ch sigler yn îuan oddi wrth 
eich meddwl, ac na'ch cynhyrfer, 
na chan yspryd, na chan air, na 
chan lythyr, megis oddi wrthym ni, 
ïel pe bai dydd Crist yn gyfagos. 
268 


3 Na thwylled neb chwi mewn 
un modd: oblegyd ni ddaw y dydd 
hwnnw hyd oni ddêl ymadawiad yn 
gyntaf, a datenddio dyn pechod, 
mab y golledigaeth : 

4 Yr hwn sydd yn gwrthwynebu, 
ac yn ymddyrchafu goruwch pob 
peth a elwir yn Dduw, neu a add- 
olir ; hyd onid yw efe, megis Duw, 
yn eistedd yn nheml Duw, ac yn 
ei ddangos ei hun mai Duw ydyw. 

5 Onid cof gennych chwi, pan 
oeddwn i etto gyd â chwi, ddy- 
wedyd o honof y pethau hyn ì chwi ? 

6 Ac yr awrhon chwi a wyddoch 
yr hyn sydd yn attal, fel y datgudd- 
ier ef yn ei bryd ei hun, 

7 Canys y mae dirgelwch yr 
anwiredd yn gweithio eisoes: yn 
unig yr hwn sydd yr awrhon yn 
attal, a efyl nes ei dynnu ymaith. 

8 Ac yna y datguddir yr Anwir 
hwnnw, yr hwn a ddifetha yr Arg- 
lwydd ag yspryd ei enau, ac a ddilea 
â disgleirdeb ei ddyfodiad : 

9 Sef yrhwn y mae ei ddyfodiad 
yn ol gweithrediad Satan, gyd â 
phob nerth, ac arwyddion, a rhyf- 
eddodau gau, 

10 A phob dichell anghyfiawnder 
yn y rhaì colledig; am na dder- 
byniasant gariad y gwirionedd, fel y 
byddent gadwedig. 

11 Ac am hymny y denfyn Duw 
iddynt hwy amryfusedd cadarn, fel 
y credont gelwydd : 

12 Fel y barner yr holl raì nid 
oeddynt yn credu i'r gwirionedd, 
ond yn ymfoddloni mewn anghyf- 
iawnder. 

13 Eithr nyni a ddylem ddïolch 
yn wastad ìi Dduw drosoch chwi, 
frodyr caredig gan yr. Arglwydd, 
oblegyd i Dduw o'r dechreuad eich 
ethol chwi i iachawdwriaeth, trwy 
sancteiddiad yr Yspryd, a ffydd i'r 
gwirionedd : 

14 Pr hyn y galwodd efe chwi 
trwy ein hefengyl ni, ìi feddiannu 
gogoniant ein Harglwydd Iesu 
Grist. « 

15 Am hynny, frodyr, seîwch, a 
deliwch y traddodiadau a ddysgas- 
och, pa un bynnag ai trwy ymad- 
rodd, ai trwy ein hepistol ni. 


2 THESSALONIAID, HI.—: TIMOTHEUS, 


16 A'n Harglwydd Iesu Grist ei | 
hun, a Duw a'n Tad, yr hwn a'n 
carodd ni, ac a roddes î ni ddiddan- 
wch tragywyddol, a gobaith da trwy 
ras, 

1? A ddiddano eich calonnau 
chwi, ac a'ch sicrhao ym mhob gair 
a gweithred dda. 

PEN. III. 

i Y mae efe yn deisyfu eu gweddïau hwy 
droste eì hun : 3 yn tystiolaethu pa hyder 
oedd gantho arnynt; 5 ac yn gweddîo ar 
Dduw drostynt hwy; 6 ac yn rhoddi 
amryw orchymynion; yn enwedig i ochel- 
yd seguryd, a chymdeithas rhaì drwg; 
16 ac y diweddu (rwy weddïo, a'u 
hannerch hwy. 


ELLACH, frodyr, gweddïwch 

drosom ni, ar fod i air yr 

Arglwydd redeg, a chael gogonedd, 
megis gyd â chwithâu ; 

2 Ac ar ein gwared ni oddi wrth 
ddynion anhywaith a drygionus: 
canys nid oes ffydd gan bawb. 

3 Eithr ffyddlon yw yr Arglwydd, 
yr hwn a'ch sicrhâ chwi, ac a'ch 
ceidw rhag drwg. 

4 Ac y mae gennym hyder yn yr 
Arglwydd am danoch, eich bod yn 
gwneuthur, ac y gwnewch, y pethau 
yr ydym yn eu gorchymyn i chwi. 

5 A'r Arglwydd a_ gyfarwyddo 
eich calonnau chwi at gariad Duw, 
ac i ymaros am Grist. 

6 Ac yr ydym yn gorchymyn i 
chwi, frodyr, yn enw ein Harglwydd 
Iesu Grist, dynnu o honoch ymaith 
oddi wrth bob brawd a'r svdd yn 
rhodio yn afreolus, ac nid yn ol 
y traddodiad a dderbyniodd efe 
gennym ni. 

7 Canys chwi a wyddoch eich 
hunain pa fodd y dylech ein dilyn 
ni: oblegyd ni buom afreolus yn 
eich plith chwi, 


8 Ac ni fwyttasom fara neb yn 
rhad; ond trwy weithio mewn 
llafur a lludded, nos a dydd, fel na 
plwysem ar neb o honoch chwi: 

9 Nid o herwydd nad oes gen- 
nym awdurdod, ond fel y'n rhoddem 
ein hunain yn siampl i chwi i'n 
dilyn. 

10 Canys pan oeddym hefyd gyd 
â chwi, hyn a orchymynasom i 
chwi, Os byddai neb ni fynnai 
weithio, na chai fwytta chwaith. 

11 Canys yr ydym yn clywed fod 
rhai yn rhodio yn eich plith chwi 
yn afreolus, heb weithio dim, ond 
bod yn rhodresgar. 

12 Ond i'r cyfryw gorchymyn yr 
ydym, a'u hannog trwy ein Harg- 
lwydd Iesu Grist, ar iddynt weithio 
trwy lonyddwch, a bwytta eu bara 
eu hunain, 

13 A chwithau, frodyr, na ddiffyg- 
iwch yn gwneuthur daioni. 

14 Ond od oes neb heb ufuddhâu 
i'n gair trwy y llythyr yma, hyspys- 
wch hwnnw ; ac na fydded i chwi 
gymdeithas ag ef, megis y cywil- 
yddio efe. 

15 Er hynny na chymmerwch ef 
nregis gelyn, eithr cynghorwch ef 
fel brawd. 

16 Ac Arglwydd y tangnefedd ei 
hun a roddo i chwi dangnefedd yn 
wastadol ym mhob modd. Yr Arg- 
lwydd a fyddo gyd â chwi oll. 

17 Yr annerch â'm llaw i Paul fy 
hun ; yr hyn sydd arwydd ym mhob 
epistol: fel hyn yr ydwyf yn ysgriî- 
enu. 

18 Gras ein Harglwydd Iesu 
Grist gyd â chwi oll. Amen. 

&] Yr ail at y Thessaloniaid, a 

ysgrifenwyd o Athen. 


Epistol cyntaf PAUL yr Apostol, at TIMOTHEUS. 


PEN I. 
1 Y mae Paul yn dwyn ar 
sars a i da, 
Macedonia. b5 Ïawm arfer adwedd y 
gwrauh. —— y S. Paul 
Jod apostol. 90 Am Hymeneus ac 
. 


269 


p»^UL apostol Iesu Grist, yn ol 
i Timothêus y - 


gorchymyn Duw ein Hiach- 


wrth fyned i| awdwr, ar Arglwydd Iesu. Grist, 


ein gobaith ; 
2 At Timoth€us, fy mab naturiol 
yn y ffydd: Gras, trugaredd, a 
K5 


1 TIMOTHEUS, II. 


thangnefedd oddi wrth Dduw ein 
mr a Christ Iesu ein Harglwydd. 

3 Megis y deisyfiais arnat aros yn 
Ephesus, pan aethum i Macedonia, 
fel y gellit rybuddio rhai na ddysg- 
ont ddim amgen, 

4. Ac na ddaliont ar chwedlau, ac 
achau anorphen, yrhai sy yn peri 
cwestiynau yn hytrach nag adeilad- 
aeth dduwiol, yr hon sydd trwy 
ffydd ; cwna felly. 

5 Eithr diwedd y gorchymyn yw 
cariad o galon bur, a chydwybod 
dda, a ffydd ddiragrith. 

6 Oddi wrth yr hyn bethau y 
gwyrodd rhai, ac y troisant heibio 
at ofer-siarad ; 

7 Gan ewyllysio bod yn athrawon 
o'r ddeddf, heb ddeall na pha bethau 
y maent yn eu dywedyd, nac am ba 
bethau y maent yn íaeru. 

8 Eithr nyni a wyddom mai da 
yw y gyfraith, os arîer dyn hi yn 
gyfreithlon ; 

9 Gan wybod hyn, nad i'r cyfiawn 
y rhoddwyd y gyfraith, eithr i'r rhai 
digyfraith ac anufudd, i'r rhai an- 
nuwiol a phechaduriaid, i'r rhai 
disanetaidd a halogedig, i dad-leidd- 
iaid a mam-leiddiaid, i leiddiaid 
dynion, 

10 I butteinwŷr, i wrryw-gydwŷr, 
ì ladron dynion, i gelwyddwŷr, i 
anudonwŷr ; ac os oes dim arall yn 
wrthwyneb i athrawiaeth iachus, 

11 Yn ol efengyl gogoniant y 
bendigedig Dduw, am yr hon yr 
ymddiriedwyd i mi. 

12 Ac yr ydwyf yn dïolch i'r hwn 
a'm nerthodd i, sef Crist Iesu ein 
“ Harglwydd, am iddo fy nghyfrif yn 
ffyddlon, gan fy ngosod yn y wein- 
idogaeth ; 

i3 Yr hwn oeddwn o'r blaen yn 
gablwr, ac yn erlidiwr, ac yn dra- 
haus. Eithr mi a gefais dragaredd, 
am i mi yn ddïarwybod ei wneuthur 
trwy anghrediniaeth : 

14 A gras ein Harglwydd ni a 
dra-amlhaodd gyd â ffydd a chariad, 
yr hwn sydd yng Nghrist Iesu. 

15 Gwir yw y wair, ac yn haeddu 
pob derbyniad, ddyfod Crist Iesu i'r 
byd i gadw pechaduriaid ; o ba rai 
pennaf ydwyf fi. 

270 


“J 


16 Eithr o achos hyn y cefais 
drugaredd, fel y dangosai Iesu 
Grist ynof fi yn gyntaf bob hir- 
oddef, er siampl i'r rhai a gredant 
rhag llaw ynddo ef i fywyd tragy- 
wyddol. 

17 Ac i'r Brenhin tragywyddol, 
anfarwol, anweledig, i'r Duw unig 
ddoeth, y byddo anrhydedd a gogon- 
iant yn oes oesoedd. Amen. 

18 Y gorchymyn hwn yr ydwyf 
yn ei roddi i ti, fy mab Timotheus, 
yn ol y prophwydoliaethau a gerdd- 
asant o'r blaen am danat, ar filwrio 
o honot ynddynt filwriaeth dda, 

19 Gan fod gennytffydd, a chyd- 
wybod dda; yr hon a wrthododd 
rhai, ac a wnaethant long-ddrylliad 
am yffydd: 

20 O ba rai y mae Hymeneus ac 
Alexander; y rhai a roddais i Sa- 
tan, fel y dysgent na chabient. 

PEN. II. 
Bod yn iawn gweddïo a dïolch dros bob dyn. 

9 Pa fodd y dylai gwragedd. ymdrwsio ; 

19 nad ydys yn caniattâu iddynt na dysgu, 
na bod yn ben: 15 y byddant hwy gadw- 
edig, er bod ynddynt arwydd o ddigofaint 

Dwn, wrth ddwyn yeu. i'r byd, os hwy 

a arhosant yn y ffydd 


Cr NGHORI yr ydwyf am 
hynny, ym mlaen pob peth, 
fod ymbiliau, gweddïau, deisyf- 
iadau, a thalu dïoìch, dros bob dyn ; 

2 Dros frenhinoedd, a phawb sy 
mewn goruchafiaeth ; fel y gallom 
ni fyw yn llonydd ac yn heddychol 
mewn pob duwioldeb ac onest- 
rwydd. 

3 Canys hyn sydd dda a chymmer- 
adwy ger bron Dnw ein ceidwad ; 

4 Yr hwn sydd yn ewyllysio bod 
pob dyn yn gadwedig, a'u dyîod i 
wybodaeth y gwirionedd. 

5 Canys un Duw sydd, ac un cyf- 
ryngwr hefyd rhwng Duw a dynion, 
y dyn Crist Iesu ; 

6 Yr hwn a'i rhoddes ei hunan yn 
bridwerth dros bawb, i'w dystiol- 
aethu yn yr amseroedd prïod 

7 Tr hyn y'm gosodwyd i yn 
bregethwr ac yn apostol (y 2wir yr 
wif yn ei ddywedyd yng Nghrist, 
nid wyf yn dywedyd celwydd) yn 
athraw y Cenhedloedd mewn ffydd 
a gwirionedd. 


8 Am hynny yr wy yn ewyllysio 


i TIMOTHEUS, III. IV. 


i'r gwŷr weddïo ym mhob man, 
gan ddyrchafu dwylaw sanctaidd, 
heb na digder na dadl. 

9 Yr un modd hefyd, bod i'r 
gwragedd eu trefnu eu hunain 
mewn dillad gweddus, gyd â gwyl- 
der a sobrwydd; nid â gwallt 
plethedig, neu aur, neu emmau, neu 
ddillad gwerthfawr, 

10 Ond (yr hyn sydd yn gweddu 
ì wragedd a fo yn proffesu duw- 
ioldeb) â gweithredoedd Ga. 

11 Dysged gwraig mewn dis- 
tawrwydd gyd â phob gostyngeidd- 
rwydd. . 

12 Ond nid wyf yn cenhadu i 
wraig athrawiaethu, nac ymawdur- 
dodi ar y gwr, eithr bod mewn dis- 
tawrwydd. 

13 Canys Adda a luniwyd yn 
gyntaf, yna Efa. 

14 Ac nid Adda a dwyllwyd ; 
eithr y wraig, wedi ei thwyllo, oedd 
yn y camwedd. 

15 Etto cadwedig fydd wrth 
ddwyn plant, os arhosant hwy mewn 
ffydd, a chariad, a sancteiddrwydd, 
ynghŷd â sobrwydd. 

PEN. III. 

9 Cynheddfau esgobion, a_ dïaconiaìd, au 
gwragedd ; M4 a phaham y mae yr apostol 
yn M4 yri y pethau hyn at Timothêus. 
15 Ynghglch yr eglwys, a'r gwirionedd a 
ddysgir ynddi, 

WIR yw y gair, Od yw neb 

yn chwennych swydd esgob, 
gwaith da y mae yn ei chwennych. 

2 Rhaid gan hynny i esgob fod yn 
ddïargyhoedd, yn wr un wraig, yn 
wyliadwrus, yn sobr, yn weddaidd, 
yn lletteugar, yn athrawaidd ; 

3 Nid yn win-gar, nid yn daraw- 
ŷdd, nid yn budr-elwa; eithr yn 
dirion, yn anymladdgar, yn ddïarian- 
gar; 

4 Yn llywodraethu ei dŷ ei hun 
yn dda, yn dal ei blant mewn 
ufudd-dod, ynghŷd â phob onest- 
rwydd; 

5 (Oblegyd oni fedr un lywodr- 
aethu ei dŷ ei hun, pa fodd y cym- 
mer efe ofal dros eglwys Duw?) 

6 Nid yn newyddian yn y ffydd, 
rhag iddo ymchwyddo, a syrthio i 
ddamnedigaeth diafol. 

7 Ac y mae yn rhaid iddo ef 

571 


hefyd gael tystiolaeth dda gan y 
rhai oddi allan; rhag iddo syrthio i 
waradwydd, ac i fagl diafol. 

8 Rhaid i'r dïaconiaid yr un 
ffunud fod yn onest; nid yn ddau- 
eiriog, nid yn ymrôi i wìn lawer, 
nid yn budr-elwa ; 

9 Yn dala dirgelwch y ffydd 
mewn cydwybod bur. 

10 A phrofer y rhai hynny hefyd 
yn gyntaf; yna gwasanaethant 
swydd dïaconiaid, os byddant ddï- 
argyhoedd. 

11 Y mae yn rhaid ŷw gwragedd 
yr un modd fod yn onest, nid yn 
enllibaidd, yn sobr, yn ffyddlon ym 
mhob peth. 

12 Bydded y dïaconiaid yn wŷr 
un wraig, yn llywodraethu eu plant 
a'u tai eu hunain yn dda. 

13 Canys y rhai a wasanaethani 
swydd dïaconiaid yn dda, ydynt yn 
ynnill iddynt eu hunain radd dda, a 
hyfder mawr yn y Íîydd sydd yng 
Nghrist Iesu. 

14 Y pethau hyn yr ydwyf yn eu 
hysgrifenu attat, gan obeithio dyfod 
attat ar fyvder. 

15 Ond os tarîaf yn hir, fel y 
gwypech pa fodd y mae yn rhaid i 
(i ymddŵyn yn nhŷ Duw, yr hwn 
yw eglwys y Duw byw, colofn a 
sylfaen y gwirionedd. 

16 Ac yn ddi-ddadl, mawr yw 
dirgelwch duwioldeb; Duw a ym- 
ddangosodd yn y cnawd, a gyl- 
iawnhawyd yn yr Yspryd, a wel- 
wyd gan angylion, a bregethwyd i'r 
Cenhedloedd, a gredwyd iddo yn y 
byd, a gymmerwyd i fynu mewn 
gogoniant. 

PEN. IV. 
1 Y mae efe yn prophwydo ymadawìad oddi 
wrth y ffydd, yn yr amseroedd diweddaf : 

6 ac er mwyn na byddai i Timothê€us ballu 

yn eì swydd, y mae efe yn rhoi iddo amryw 
gynghorion ynghŷlch hynny. 

A C y mae yr Yspryd yn eglur yn 
ac dywedyd yr ymedy rhai yn 
yr amseroedd diweddaf oddi wrth y 
ffydd, gan roddi coel i ysprydiou 
cyfeiliornns, ac i athrawiaethau 
cythreuliaid; 

2 Yn dywedyd celwydd me 
rhagrith, a'u cydwybod eu bunam 
wedi ei serio â haiarn poeth ; 


K6 


j 


1 TIMOTHEUS, V. 


" 8 Yn gwahardd prïodi, ac yn erchi 
ymattal oddi wrth fwydydd, y rhai 
a greodd Duw i'w derbyn, trwy 
roddi dïolch, gan y ffyddloniaid, a'r 
rhai a adwaenant y gwirionedd. 

4 Oblegyd y mae pob peth a 
greodd Duw yn dda, ac nid oes dim 
i'w wrthod, os cymmerir trwy dalu 
dïolch : 

5 Canys y mae wedi ei sanct- 
eiddio gan air Duw a gweddi. 

6 Os gosodi y pethau hyn o flaen 
y brodyr, tia fyddi weinidog da i 
Iesu Grist, wedi dy fagu y'ngeiriau 
y ffydd, ac athrawiaeth dda, yr hon 
a ddilynaist. 

7 Eithr gâd heibio halogedig a 
gwrachïaidd chwedlau, ac ymarfer 
dy hun i dduwioldeb, 

8 Canys i ychydig y mae ymarfer 
corphorol yn fuddiol: eithr duwiol- 
deb sydd fuddiol i bob peth, a 
chanddi addewid o'r bywyd y sydd 
yr awrhon, ac o'r hwn a fydd, 

9 Gwir yw y gair, ac yn haeddu 
pob derbyniad. 

10 Canys er mwyn hyn yr ydym 
yn poeni, ac yn cael ein gwarad- 
wyddo; o herwydd i ni obeithio yn 
y Duw byw, yr hwn yw Achubydd 
pob dyn, yn enwedig y ffyddloniaid. 

11 Y pethau hyn gorchymyn a 
dysg. 

12 Na ddïystyred neb dy ieu- 
engctid di; eithr bydd yn ensampl 
i'r ffyddloniaid, mewn gair, mewn 
ymarweddiad, mewn cariad, mewn 
yspryd, mewn ffydd, mewn purdeb. 

13 Hyd oni ddelwyî, glŷn wrth 
ddarllen, :wrth gynghori, wrth a- 


- thrawiaethu. 


14 Nac esgeulusa y dawn sydd 
ynot, yr hwn a rodded i ti trwy 
brophwydoliaeth, gyd ag arddodiad 
dwylaw yr henuriaeth. 

15 Myfyria ar y pethau hyn, ac 
yn y pethau hyn aros ; fel y byddo 
dy gynnydd yn eglur i bawb. 

16 Gwylia arnat dy hun, ac ar yr 
athrawiaeth ; aros ynddynt: canys 
os gwnai hyn, ti a'th gedwì dy hun 
a'r rhai a wrandawant arnat. 

R PEN. V. 


i. Rheolau i'w dilyn wrth geryddu. 4 Yng- 
hŷlch gwragedd gweddwon, Y] a henur- 
212 


iaid. 98 Cynghor ynghiŷlch iechyd Timo- 
thêus. 94 Bod pechodau rhaì yn myned 
o'r blaen i farn, a'r eiddo eraiU yn 
canlyn. 
N^ cherydda hynafgwr, eithr 
cynghiora ef megis tad ; a'r 
rhai 1euainge, megis brodyr ; 

9 Yr hen wragedd, megis mam- 
mau ; y rhai ieuaingc, megis chwi- 
orydd, gyd â phob purdeb. 

3 Anrhydedda y gwragedd gwedd- 
won, y rhai sy wir-weddwon. 

4 Eithr o bydd un weddw ag 
iddi blant neu ŵyrion, dysgant yn 
gyntaf arîer duwioldeb gartref, a 
thalu y pwyth i'w rhïeni: canys 
hynny sydd dda a chymmeradwy 
ger bron Duw. 

5 Eithr yr hon sydd wir-weddw 
ac unig, sydd yn gobeithio yn Nuw, 
ac yn parhâu mewn ymbiliau, a 
gweddïau, nos a dydd. 

6 Ond yr hon sydd drytliyll, a fu 
farw, er ei bod yn fyw. 

7 A gorchymyn y pethau hyn, 
fel y byddont ddïargyhoedd. 

8 Ac od oes neb heb ddarbod 
dros yr eiddo, ac yn enwedig ei 
deulu, efe a wadodd y ffydd, a 
gwaeth yw nâ'r diffydd. 

9 Na ddewiser yn weddw un a 
fo dan driugein-mlwydd oed, yr hon 
Îu wraig i un gwr ; 

10 Yn dda ei gair am weithred- 
oedd da: os dygodd hi blant fynu, 
os bu letteugar, o golchodd hi 
draed y saint, o chynnorthwyodd hi 
y rhai cystuddiol, o dilynodd hi bob 
gorchwyl da. 

11 Eithr gwrthod y gweddwon 
ieuaingc: canys pan ddechreuonì 
ymdrythyllu yn erbyn Crist, prïodi 
a fynnant ; 

12 Gan gael barnedigaeth, am 
iddynt ddirmygu y ffydd gyntaf. 

13 A hefyd y maent yn dysgu 
bod yn segur, gan rodio o amgylch 
o dŷ i dŷ ; ac nid yn segur yn unig, 
ond hefyd yn wag-siaradus, ac yn 
rhodresgar, gan adrodd pethau nid 
ynt gymmwys. 

14 Yr wyf yn ewyllysio gab 
hynny i'r rhai ieuaingc brïodi, 
planta, gwarchod y tŷ, heb-roi dim 
achlysur i'r gwrthwynebwr i ddi 
fenwi, 


1 TIMOTHEUS, VI. 


15 Canys y mae rhai eisoes wedi 
gwyro ar ol Satan. 

16 Od oes gan wr neu wraig 
ffyddlon, wragedd gweddwon, cyn- 
northwyant hwynt, ac na phwyser 
ar yr eglwys ; fel y gallo hi ddiwallu 
y gwir-weddon. 

17 Cyfrifer yr henuriaid sy yn 
llywodraethu yn dda, yn deilwng o 
barch dauddyblyg; yn enwedig y 
rhai sy yn poeni yn y gair a'r 
athrawiaeth. 

18 Canys y mae yr ysgrythyr yn 
dywedyd, Na chau safn yr ŷch sydd 
yn dyrnu yr ŷd: ac, Y mae y 
gweithiwr yn haeddu ei gyflog. 

19 Yn erbyn henuriad na dder- 
byn achwyn, oddïeithr dan ddau 
neu dri o dystion. 

20 Y rhai sy yn pechu, cerydda 
y'ngŵydd pawb, fel y byddo oîn ar 
y lleill 

21 Gorchymyn yr ydwyf ger 
bron Duw, a'r Arglwydd Iesu Grist, 
a'r etholedig angylion, gadw o 
honot y pethau hyn heb ragfarn, 
heb wneuthur dim o gyd-bartïaeth. 

22 Na ddod ddwylaw yn eb- 
rwydd ar neb, ac na fydd gyfrannog 
o bechodau rhai eraill: cadw dy 
hun yn bur. . 

23 Nac ŷf ddwfr yn hwy; eithr 
arfer ychydig win, er mwyn dy 
gylla, a'th fynych wendid. 

24 Pechodau rhyw ddynion sydd 
amlwg o'r blaen, yn rhag-flaenu i 
farn; eithr rhai sydd yn eu canlyn 
hefyd. 

25 Yr un ffunud hefyd y mae 
gweithredoedd da yn amlwg o'r 
blaen ; a'r rhai sydd amgenach, ni's 
gellir eu cuddio. 

PEN. VI. 

ì Dyled gweision i'w meistraid. 3 Am ochelyd 
athrawon amyd. 6 Duwioldeb sydd elw 
mawr : 10a chwant arian ydyw gwreidd- 
yn pob drwg. ìi Beth a ddylai Timo- 
thêus ei ochelyd, a'i ddilyn: 17 am ba 
beth yr oedd iddo rybuddio y cyfoeth- 
ogion. 90 Am gadw yr athrawiaeth 
iawn, a gochelyd siaradach ofer. 

CO ag sy wasanaeth- 

wŷr dan yr iau, tybiant eu 
meistraid eu hun yn deilwng o bob 
anrhydedd; fel na chabler enw 

Duw, a'i athrawiaeth ef. 

2 A'r rhai sy â meistraid ganddynt 

273 


yn credu, na ddïystyrant hwynt, o 
herwydd eu bod yn frodyr; eithr 
yn hytrach gwasanaethant hwynt, 
am eu bod yn credu, ac yn anwyl, 
yn gyfrannogion o'r llesâd. Y pethau 
hyn dysg, a chynghora. 

3 Od oes neb yn dysgu yn 
amgenach, ac heb gyttuno ag iachus 
eiriau ein Harglwydd Iesu Grist, 
ac â'r athrawiaeth sydd yn ol duw- 
ioldeb ; 

4 Chwyddo y mae, heb wybod 
dim, eithr ammhwyllo ynghŷlch 
cwestiynau, ac ymryson ynghŷlch 
geiriau; o'r rhai y mae cynfigen, 
ymryson, cableddau, drwg-dybiau, 
yn dyfod. 

5 Cyndyn ddadleu dynion llygr- 
edig eu meddwl, heb fod y gwir 
ionedd ganddynt; yn tybied mai 
elw yw duwioldeb: cilia oddì wrth 
y cyfryw. 

6 Ond elw mawr yw duwioldeb 
gyd â boddlonrwydd. 

7 Canys ni ddygasom ni ddim i'r 
byd, ac eglur yw na allwn ddwyn 
dim allan chwaith. 

8 Ac o bydd gennym ymborth a 
dillad, ymfoddlonwn ar bynny. 

9 Ond yrhai sydd yn ewyllysio 
ymgyfoethogi, sydd yn syrthio i 
brofedigaeth a magl, a llawer o 
chwantau ynfyd a niweidiol, y rhai 
sy yn boddi dynion i ddinystr a 
cholledigaeth. 

10 Canys gwreiddyn pob drwg 
yw arian-garwch: yr hon, a rhai yn 
chwannog iddi, hwy a gyfeiliorn- 
asant oddi wrth y ffydd, ac a'u 
gwanasant eu hunain â llawer o 
ofidiau. 

11 Eithr tydi, gwr Duw, gochel 
y pethau hyn ; a dilyn gyfiawnder, 
duwioldeb, ffydd, cariad, amynedd. 
addfwyndra. 

12 Ymdrecha hardd-deg ymdrech 
y ffydd ; cymmer afael ar y bywyd 
tragywyddol; i'r hwn hefyd y'th 
alwyd, ac y proffesaist broîîes dda 
ger bron llawer o dystion. 

13 Yr ydwyf yn gorchymyn iti 
ger bron Duw, yr hwn sydd yn 
bywhâu pob peth, a cher bron Crist 
Iesu, yr hwn dan Pontius Pilat a 
dystiodd broffes ow - 

7 


| 


2 TIMOTHEUS, I. 


14 Gadw o honot y gorchymyn 
hwm yn ddifeius, yn ddïargyhoedd, 
hyd ymddangosiad ein Harglwydd 
Iesn Grist: 

15 Yr hwn yn ei amserau prïod 
a ddengys y bendigedig a'r unig 
Bennaeth, Brenhin 7 brenhinoedd, 
ac Arglwydd yr arglwyddi ; 

16 Yr hwn yn unig sydd ganddo 
anfarwoldeb, sydd yn trigo yn y 
goleuni ni ellir dyîod atto, yr hwn 
ni's gwelodd un dyn, ac ni's dichon 
ei weled : i'r hwn y byddo anrhyd- 
edd a gallu tragywyddol. Amen. 

17 Gorchymyn i'r rhai sydd o- 
ludog yn y byd yma, na_ byddont 
uchel feddwl, ac na obeithiont 
mewn golud anwadal, ond yn y 
Duw byw, yr hwn sydd yn helaeth 
yn rhoddi i ni bob peth i'w mwyn- 
hâu : 


18 Ar iddynt wneuthur daioni, 
ymgyfoethogi mewn gweithredoedd 
da, fod yn hawdd ganddynt roddi a 
chyfrannu ; 

19 Yn trysori iddynt eu hunain 
sail dda_erbyn yr amser sydd ar 
ddyfod, fel y caffont afael ar y 
bywyd ìîragywyddol. 

20 O Timothêus, cadw yr hyn a 
roddwyd i'w gadw attat, gan droi 
oddi wrth halogedig ofer-sain, a 
gwrthwyneb gwybodaeth, a gam- 
enwir felly : 

21 Yr hon tra yw rhai yn ei phro- 
ffesu, hwy a gyfeiliornasant o ran y 
fîydd. Gras fyddo gyd â thi. Amen. 


6T Y cyntaf at Timothêus a ysgrif- 


enwyd o Laodicea, yr hon yw 
prifddinas Phrygia Pacatiana. 


* 


Ail Epistol PAUL yr Apostol, at TIMOTHEUS. 


PEN. I. 

1 5erch Paul tu ag at Timothêus; 5 o'r 
ffydd ddiffuant oedd yn Timothêus, ac yn 
eifam, a'i nain: 6 eì annog ef ì gyffroi 
rhoddiad Dww oedd ynddo ef; 81/fod yn 
ddïanwadal, ac yn ddïoddefgar mewn €r- 
lid: 13 aci burhâu yn y wir athraw- 
iaeth a ddysgasai ganddo ef... 15 Yng- 
hjŷlch Phygêlusa Hermogenes, a chlod 
Onesiphorus. 


— Dnw apostol Iesu Grist trwy 
; ewyllys Duw, yn ol addewid 
y bywyd, yr hwn sydd yng Nghrist 
Iesu, 

2 At Timoth€us, fy mab anwyl: 
Gras, trugaredd, a thangnefedd, 
oddi wrth Dduw Dad, a Christ Iesu 
ein Harglwydd. 

3 Y mae gennyf ddïolch i Dduw, 
yr hwn yr ydwyf yn ei wasanaethu 
o'm rhïeni â chydwybod bur, mor 
ddibaid y mae geunyî goffa am dan- 
at ti yn fy ngweddïau nos a dydd: 

4 Gan fawr-ewyllysio dy weled, 
gan gofio dy ddagrau, fel y'm Ilan- 
wer o lawenydd: 

“5 Gan alw i'm cof y ffydd ddi- 
ffuant sydd ynot ti, yr hon a drig- 
udd yr: gyntaf. yn dy nain Loïs, ac 

274 


yn dy fam Eunice; a diammeu gen- 
nyf «i bod ynot tithau hefyd. 

6 O herwydd pa achos yr ydwyf 
yn dy goffâu, i ail-enmyn dawn 
Duw, yr hwn sydd 'ynot trwy ar- 
ddodiad fy nwylaw i. 

7 Canys ni roddes Duw i ni ys- 
pryd ofn ; ond yspryd nerth, a char- 
iad, a phwyll. 

8 Am hynnyna fydded arnat gy- 
wilydd o dystiolaeth ein Harglwydd, 
nae o honof finnau ei garcharor ef :- 
eitlir cyd-oddef di gystudd â'r efeng- 
yl, yn ol nerth Duw : 

9 Yr hwn a'n hachubodd ni, ac 
a'n galwodd â galwedigaeth sanct- 
aidd, nid yn ol ein gweithredoedd 
ni, ond yn ol ei arfaeth ei hun a'i 
ras, yr hwn a roddwyd i ni yng 
Nghrist Iesu, cyn dechreu y byd, 

i0 Eithra eglurwyd yr awrhon 
trwy ymddangosiad ein Hiachawd- 
wr fesu Grist, yr hwn a ddiddym- 
modd angau, ac a ddug fywyd ac 
anllygredigaeth i oleuni lrwy yr 
efengyl: 

ii Pr hon y'm gosodwyd i yn 


2 TIMOTHEUS, II. 


bregethwr, ac yn apostol, ac yn 

athraw y Cenhedloedd. 

12 Am ba achos yr ydwyf hefyd 
yn dïoddef y pethau hyn: ond nid 
oes arnaf gywilydd: canys mi a wn 
ì bwy y credais; ac y mae yn ddi- 
ammeu gennyf ei fod eî yn abl i 
gadw yr hyn a roddais atto erbyn y 
dydd hwnnw- 

13 Bydded gennyt ffurf yr ymad- 
roddion iachus, y rhai a glywaist 
gennyî fi, yn y ífydd a'r cariad 
sydd yng Nghrist Iesu. 

14 Y peth da a rodded i'w gadw 
attat, cadw trwy yr Yspryd Glân, 
yr hwn sydd yn preswylio ynom. 

15 'Ti a wyddost hyn, ddarfod i'r 
rhai oll sydd yn Asia droi oddi 
wrthyf fi; o'r sawl y mae Phygêlus 
a Hermogenes. 

16 Rhodded yr Arglwydd dru- 
garedd i dŷ Onesiphorus ; canys efe 
a'm llonnodd i yn fynych, ac nid 
oedd gywilydd ganddo fy nghad- 
wyn i. 

17 Eithr pan oedd yn Rhufain, 
efe a'm ceisiodd yn ddiwyd iawn, 
ac a'm cafodd. 

18 Rhodded yr Arglwydd iddo 
gael trugaredd gan yr Arglwydd yn 
y dydd hwnnw: a maint a wnaeth 
eîe o wasanaeth yn Ephesus, goreu 
y gwyddost ti. 

PEN. II. 

1. Ei annog ef i ddìanwadalwch, ac î barhâu ; 
ac t wneuthur rhan gweinìdog ffyddlon yr 
Arglwydd, gan gyfrannu gair Duw yn 
iawn, a gochelyd siaradach ofer. 7 Am 
Hymenêus a_ Philetus.. 19 Bod sylfaen 
yr Arglwydd yn sicr. 99 Y mae yn dysgu 
iddo beth sydd i'w ochelyd, ac i*w ddilyn; 
a pha fodd y gweddaì i weinidog yr Arg- 
lwydd ymddwyn. 

rHYYDI gan hynny, fy mab, ym- 

. nertha yn y gras sydd yng 
Nghrist Iesu. 

, 2 A'r pethau a glywaist gennyf 

trwy lawer o dystion, traddoda y 

“rhai hynny i ddynion ffyddlon,.y 
rhai a fyddant gymmwys i ddysgu 
eraill hefyd. 

3 Tydi gan hynny goddeî gys- 
tudd, megis milwr da i Iesn Grist. 

4. Nid yw neb a'r sydd yn milwr- 
io, yn ymrwystro â negeseuau y 
bywyd hwn; fel y rhyngo fodd i'r 
hwn a'i dewisodd yn filwr. 

2o 


5 Ac od ymdrech neb hefyd, ni 
choronir ef onid ymdrech yn gyl- 
reithlon. 

6 Y llafurwr sydd yn llafurio, 
sydd raid iddo yn gynta? dderbyn y 
ffrwythau. 

7 Ystyria yr hyn yr ydwyf yn eì 
ddywedyd ; a'r Arglwydd a roddo 
i ti ddeall ym mhob peth. 

8 Cofia gyfodi Iesu Grist o had 
Dafydd, o feirw, yn ol fy efengyl i; 

9 Yn yr hon yr ydwyf yn goddef 
cystudd hyd rwymau, fel drwg- 
weithredwr; eithr gair Duw ni's 
rhwymir, 

10. Am hynny yr ydwyf yn godd- 
ef pob peth er mwyn yr etholedig- 
ion, fel y gallent hwythau gael yr 
iachawdwriaeth sydd yng Nghrist 
£21, gyd â gogoniant tragywydd- 
o 


11 Gwir ywy gair: Canys os 
buom feirw gyd ag ef, byw fyddwn 
hefyd gyd ag ef: 

12 Us dïoddefwn, ni a deyrn- 
aswn gyd ag ef: os gwadwn ef, 
yntau hefyd â'n gwad ninnau : 

13 Os ŷm ni heb gredu, efío y 
mae efe yn aros yn ffyddlon: ni's 
gall efe.ei wadu ei hun. 

14. Dwg y pethau hyn ar gof, gan 
orchymyn ger bron yr Arglwydd, 
na byddo iddynt ymryson ynghŷlch 
geiriau, yr hyn nid yw fuddiol i 
ddim, ond i ddadymchwelyd y 
gwrandawŷr. 

15 Bydd ddyfal i'th osod dy hun 
yn brofedig gan Dduw, yn weith- 
iwr difefl, yn iawn-gyfrannu gair y 
gwirionedd. 

16 Ond halogedig ofer-sain, go- 
chel: canys cynnyddu a wnant i 
fwy o annuwioldeb. 

17 A'u hymadrodd hwy a ysa fel 
cancr: ac o'r cyfryw rai y mae 
Hymen€us a Philetus ; 

18 Y rhai o ran y gwirionedd a 
gyfeiliornasant, gan ddywedyd ddar- 
Îod yr adgyfodiad eisoes; ac y 
maent yn dadymchwelyd ffydd 
rhai. 

19 Eithr y mae cadarn sail Duw 
yn sefyll, a chanddo y sel hon; Yi 
Arglwydd a edwyn y rhai sydd 
eiddo ef: A, Phob un sydd yn 

K8 


2 TIMOTHEUS, III. 


enwi enw Crist, ymadawed oddi 
wrth anghyfiawnder. 

20 Eithr mewn tŷ mawr nid oes 
yn unig lestri o aur ac a arian, ond 
hefyd o bren ac o bridd; a rhai i 
barch, a rhai i ammharch. 

91 Pwy bynnag gan hynny a'i 
glanhao ei liun oddi wrth y pethau 
hyn, efe a fydd yn llestr i barch, 
wedi ei sancteiddio ac yn gymmwys 
i'r Arglwydd, wedi ei ddarparu i 
bob gweithred dda. 

22 Ond chwantau ieuengctid, 
îîo oddi wrthynt: a dilyn gyfiawn- 
der, fîydd, cariad, tangnefedd, gyd 
â'r rhai sy yn galw ar yr Arglwydd 
o galon bur. 

23 Eithr gochel ynfyd ac annysg- 
edig gwestiynau, gan wybod eu 
bod yn magu ymrysonau. 

24 Ac ni ddylai gwas yr Arg- 
lwydd ymryson ; ond bod yn dirion 
wrth bawb, yn athrawus, yn ddï- 
oddefgar, 

25 Mewn addfwynder yn dysgu 
y rhai gwrthwynebus; i edrych a 
roddo Duw iddynt hwy ryw amser 
edifeirwch ìi gydnabod y gwirion- 
edd; 

26 A bod iddynt ddyfod i'r iawn 
allan o fagl diafol, y rhai a ddelid 
ganddo wrth ei ewyllys ef. 

PEN. II. 
| Y mae yn ei rybuddio ef am amseroedd 
blinion : 6 yn dangos pa fath ydyw gel- 
ynìon y gwirionedd: 10 yn ei osod ei hun 
yn siampl iddo; 16 ac yn canmol yr ys- 
grythyr lân. 
“ WYBYDD hyn hefyd, y daw 
_Â amseroedd enbyd yn y dydd- 
iau diweddaf. 

2 Canys bydd dynion â'u serch 
arnynt eu hunain, yn arian-gar, yn 
ymffrostwŷr, yn feilchion, yn gabl- 
wŷr, yn anufuddion i rïeni, yn an- 
nïolchgar, yn annuwiol, 

3 Yn angharedig, yn torri cyf- 
ammod, yn enllibaidd, yn anghym- 
hesur, yn anfwyn, yn ddi-serch i'r 
rhai da, 

4 Yn fradwŷr, yn waed-wŷllt, 
yn chwyddedig, yn caru melys- 
chwant yn fwy nag yn caru Duw ; 

5 A chanddynt rith duwioldeb, 
eithr wedi gwadu ei grym hi: â'r 
rhai hyn gochel di. 

376 


6 Canys o'r rhai hyn y mae y rhai 
sy yn ymlusgo i deiau, ac yn dwyn 
yn gaeth wrageddosllwythog o bech- 
odau, wedi eu harwain gan amryw 
chwantau, 

7 Yn dysgu bob amser, ac heb 
allu dyfod un amser i wybodaeth y 
gwirionedd. â 

8 Eithr megis y safodd Iannes a 
Iambres yn erbyn Moses, felly y 
mae y rhai hyn hefyd yn sefyll yn 
erbyn y gwirionedd ; dynion o fedd- 
wl llygredig, yn anghymmeradwy » 
ran y ffydd. 

9 Eithr nid ant rhagddynt ym 
mhellach: canys eu hynîydrwydd 
fydd amlwg i bawb, megis y bu yr 
eiddynt hwythau. 

10 Eithr ti a Jwyr-adwaenost fy 
nysgeidiaeth, fy muchedd, fy ar- 
faeth, ffydd, hìr-ymaros, cariad, am- 
ynedd, 

11 Yr erlidiau, y dïoddefiadau, 
y rhai a ddigwyddasant.i mi yn An- 
tiochia, yn Íconium, yn Lystra, pa 
erlidiau a ddïoddefais: eitlr oddi 
wrthynt oll y'm gwaredodd yr Arg- 
lwydd. 

12 Iê, a phawb a'r sy yn ewyllys- 
io byw yn dduwiol yng Nghrist Iesu, 
a erlidir. 

13 Eithr drwg-ddynion a thwyll- 
wŷr a ant rhagddynt waethwaeth, 
gan dwyllo, a chael eu twyllo. 

14 Eithr aros di yn y pethau a 
ddysgaist, ac a ymddiriedwyd i ti 
am danynt, gan wybod gan bwy y 
dysgaist ; 

15 Aeiti er yn fachgen wybod 
yr ysgrythyr lân, yr hon sydd abl 
ith wneuthur di yn ddoeth i ìach- 
awdwriaeth, trwy y ffydd sydd yng 
Nghrist Iesu. fi 

16 Yr holl ysgrythyr sydd wedi 
ei rhoddi gan ysprydoliaeth Duw, 
ac sydd fuddiol i athrawiaethu, i ar- 
gyhoeddi, i geryddu, i hyfforddi 
mewn cyfiawnder : 

17 Fel y byddo dyn Duw yn 
berffaith, wedi ei berffeithio i bob 
gweithred dda. 

Ŷ PEN. IV. 

1 Y mae yn eì annog ef i fod yn.gfalus ac yn 
ddiwyd î gwblhâu eì swydd: 6 yn eì Ty- 
buddio nesed oedd eì farwolaeth ef: 9 yn 
ewyllysio iddo dafn atto ef ar ym 
14 ac yn eì rybuddio ef i ochelyd Alexan- 


2 TIMOTHEUS, 


y gôf. 16 Yn dangos iddo beth a 
y to ln iddowrth ei atteb cyntaf : 
19 ac ar ol hynny y mae efe yn dibennu. 


R ydwyf îi gan hynny yn gor- 
chymyn ger bron Duw, a'r 
|Arglwydd Iesu Gri ist, yr hwn a 
ïarna y byw a'r meirw yn ei ym- 
ddangosiad a'i deyrnas ; 

2 Pregetha'r gair; bydd daer, 
mewn amser, allan o amser ; argy- 
liouedda, cerydda, annog gyd â phob 
hìr-ymaros ac athrawiaeth, 

3 Canys daw yr amser pryd na 
ddïoddefont athrawiaeth iachus ; 
eithr yn ol eu chwantau eu hunain 
y pentyrrant iddynt eu hunain 
athrawon, gan fod eu clustiau yn 
merwino ; 

4 Ac oddi. wrth y gwirionedd y 
troant ymaith eu clustiau, ac at 
chwedlau y troant. 

5 Eithr gwylia di ym mhob peth, 
dioddef adfyd, gwna waith efangyl- 
wr, cyflawna dy weinidogaeth. 

6 Canys myfi yr awrhon a aberth- 
ir, ac amser fy ymddattodiad i a 
nesaodd. 

7 Mi a ymdrechais ymdrech dêg, 
mi a orphenais fy ngyrfa, mi a ged- 
wais y ffydd. 

8 O hyn allan rhoddwyd coron 
cyfiawnder i'w chadw i mi, yr hon 
a rydd yr Arglwydd, y Barnwr cyf- 
iawn, imi yn y dydd hwnnw: ac 
nid yn unig i mi, ond hefyd i bawb 
a garant ei ymddangosiad ef. 

9 Bydd ddyfali ddyfod attaf yn 
ebrwydd : 

10 Canys Demas a'm gadawodd, 
gan garu y byd presennol, ac a aeth 
ymaith i 'Thessalonica ; Crescens i 
Galatia, Titus i Ddalmatia. 

11 Luc yn unig sydd gyd â mi. 
Cymmer Marc, a dwg gyd â thi: 
canys buddiol yw efe i mi i'r wein- 
idogaeth. 


IV.—TITUS, I. 


12 «Tychicus hefyd a ddanfonais i 
Ephesus. 

13 Y cochl a adewais i yn Troas 
gyd â Charpus, pan ddelych, dwg 
gyd â thi, a'r llyfrau, yn enwedig y 
memrwn. 

14 Alexander y gôf copr a wnaeth 
i mi ddrygau lawer: taled yr Arg- 
lwydd iddo yn ol ei weithredoedd. 

15 Yr hwn hefyd gochel dithau ; 
canys efê a safodd yn ddirfawr yn 
erbyn ein hymadroddion ni. 

16 Yn fy atteb cyntaf ni safodd 
neb gyd â mi, eithr pawb a'm gad- 
awsant: mi a archaf ar Dduw na's 
cyfriîer iddynt. 

17 Eithr yr Arglwydd a safodd 
gyd â mi, ac a'm nerthodd; fel 
trwof fi y byddai y pregethiad yn 
llawn hyspys, ac y clywai yr holl 
Genhedloedd: ac mi a waredwyd 
o enau y llew. 

18 A'r Arglwydd a'm gwared i 
rhag pob gweithred ddrwg, ac a'm 
ceidw i'w deyrnas nefol: i'r hwn y 
byddo gogoniant yn oes oesoedd. 
Amen. 

19 Annerch Prisca ac Acwila, a 
theulu Onesiphorus. 

20 Erastus a arhosodd yn Corinth : 
ond 'Trophimus a adewais ym Mi- 
letum yn glaf. 

21 Bydd ddyfal i ddyfod cyn y 


gauaf. Y mae Eubulus yn dy an- 
nerch, a Phudens, a Linus, a 


Chlaudia, a'r brodyr oll. 

29 Yr Arglwydd Iesu Grist fyddo 
gyd â'th yspryd di. Gras fyddo gyd 
â chwi. Amen. 

4] Yr ail epistol at Timotheus, yr 
esgob cyntaf a ddewiswyd ar 
eglwys yr Ephesiaid, a ysgrif- 
enwyd o Rufain, pan ddygwyd 
Paul yr ail waith ger bron 
Caesar Nero. 


Epistol PAUL yr Apostol, at TITUS. 


PEN. I. W 


5 ] ba beth y gadawodd Paul Titus yn Creta. 
6 Pa gystad au a ddylai fod mewn eg- 


lwyswjr. haid yw cau su ry y rhai 
eidi? y, pethau ni ddylent* 2 a 
pha fath wŷr ydynt. 


277 


AUL gwas Duw, ac apostol 
Iesu Grist, yn ol ffydd ethol- 
edigion Duw, ac adnabyddiaeth y 
gwirionedd, yr hou sydd yn ol duw- 
ioldeb ; 


TITUS, II. 


2 I obaith bywyd tragywyddol, 
yr hon a addawodd y diselwyddog 
Dduw cyn dechreu y byd : 

3. Eithr mewn amseroedd prïodol 
efe a eglurhaodd eì air trwy bre- 
gethu, am yr hyn yr ymddiriedwyd 
i mi, yn ol gorchymyn Duw ein 
Hiachawdwr ; 

4 At Titus, fy mab naturiol yn 
ol y ífydd gyîfredinol: Gras, tru- 
garedd, a thangnefedd oddi wrth 
Dduw Dad, a'r Arglwydd. Iesu 
Grist ein Hiachawdwr ni. 

5 Er mwyn hyn y'th adewais yn 
Creta, fel yr iawn drefnit y pethau 
sy yn ol, ac y gosodit henuriaid ym 
mhob dinas, megis yr ordeiniais i ti. 

6 Os yw neb yn ddïargyhoedd, yn 
wr,un wraig, a chanddo blant fîydd- 
lon, heb gael y gair o fod yn afrad- 
lon, neu yn anufudd: 

7 Canys rhaid i esgob fod yn 
ddïargyhoedd, fel goruchwyliwr 
Duw;nid yn gyndyn,nid yn ddigllon, 
nid yn win-gar, nid yn darawŷdd, 
uid yn budr-elwa ; 

8 Eithr yn lletteugar, yn caru 
daioni, yn sobr, yn gyfiawn, yn 
sanctaidd, yn dymherus ; 

9 Yn dal yn lew y gair ffyddlon, 
yn ol yr addysg, fel y gallo gyng- 
hori yn yr aihrawiaeth iachus, ac 
argyhoeddi y rhai sy yn gwrth-ddy- 
wedyd. â 

10 Canys y mae llawer yn an- 
ufudd, yn ofersiaradus, ac yn 
dwyllwŷr meddyliau, yn enwedig 
y rhai o'r enwaediad : 

11 Y rhai y mae yn rhaid cau eu 
safnau, y rhaì sy yn dymchwelyd 

” tai cyfan, gan athrawiaethu y peth- 
auni ddylid, er mwyn budr elw. 

12 Un o honynt hwy eu hunain, 
un o'u prophwydi hwy eu hunain, 
a ddywedodd, Y Cretiaid sydd bob 
amser yn gelwyddog, drwg fwyst- 
filod, boliau gorddiog. 

13 Y dystiolaeth hon sydd wir. 
Am ba achos argyhoedda hwy yn 
llym, fel y byddont iach yn y ffydd; 

14 Heb ddal ar chwedlau Iudd- 
ewaidd, a gorchymynion dynion, 
yn troi oddi wrth y gwirionedd, 

15 Pur yn ddïau yw pob peth i'r 
rhai pur: eithr i'r rhai halogedig, 

2798 


a'r di-ffydd, nid pur dim; eithr hal- 
ogedig yw hyd yn oed eu meddwl 
a'u cydwybod hwy. 

16 Y maent yn prolfesu yr ad- 
waenant Dduw; eithr ar weithred- 
oedd ei wadu y maent, gan îod yn 
ffiaidd, ac yn anufudd, ac at bob 
gweithred dda yn anghymmeradwy. 

PEN. I. 
1. Y mae efe yn hyfforddi Titus yn ei athrau- 
iaeth, ac yn cì fuchedd. 9 Rhan gweisio, 
a phob math a*r Gristianogion, 

A^ITHR ilafara di y pethau a 

weddo i atbrawiaeth iachus: 

9 Bod o'r hynaí-gwŷr yn sobr, 
yn onest, yn gymhesur, yn iach yn 
y ffydd, y'nghariad, mewn amyn- 
edd: 

3 Bod o'r hynaf-wragedd yr un 
ffunud mewn ymddygiad fel y 
gweddai i sancteiddrwydd ; nid yn 
enllibaidd, nid wedi ymrôi i win 
lawer, yn rhoiathrawiaeth o ddaioni: 

4 Fel y gallont wneuthur y 
gwragedd ieuaingc yn bwyllog, i 
garu eu gwŷr, i garu eu plant, 

5 Yn sobr, yn bur, yn gwarchad 
gartref, yn dda, yn ddarostyngedig 
i'w gwŷr prïod, fel na chabler gair 
Duw. 

6 Y gwŷr ieuaingc yr un ffunud 
cynghora i îod yn sobr ; 

7 Gan dy ddangos dy hun ym 
mhob peth yn ensampl ì weithred- 
oedd da: a dangos mewn athraw- 
iaeth anllygredigaeth, gweddeiddr 


'dra, purdeb; 


8 Ymadrodd iachus yr hwn nì 
aller beio arno ; fel y bydd i'r hwn 
sydd yn y gwrthwyneb gywilyddio, 
heb ganddo ddim drwg i'w ddy- 
wedyd am danoch chwi. 

9 Cynghora weision i fod yn 
ddarostyngedig i'w meistraid eu 
hun, ac i ryngu bodd iddynt ym 
mhob peth; nid yn gwrth-ddywed- 

d: 
4 10 Nid yn darn-guddio, ond yn. 
dangos pob ffyddlondeb da; fel yr 
harddont athrawiaeth Duw ein 
Hiachawdwr ym mhob peth. 

11 Canys ymddangosodd gras 
Duw, yrhon sydd yn dwyn iach- 
awdwriaeth i bob dyn; 

12 Gan ein dysgu ni i wadu an- 
nuwioldeb a chwantau bydol, a byw 


TITUS, HI.—PHILEMON. 


| yn sobr, ac yn gyfiawn, ac yn dduw- 
iol, yn y byd sydd yr awrhon ; 

| 13 Gan ddisgwyl am y gobaith 
|gwynfydedig, ac ymddangosiad go- 
goniant y Duw mawr, a'n Hiach- 
Bwdwr Iesu Grist : 

14 Yr hwn a'i rhoddes ei hun 
drosom, i'n prynu ni oddi wrth bob 
ânwiredd, ac i'n puro ni iddo ei hun 
yn bobl brïodol, awŷddus i weith- 
redoedd da. 

15 Y pethau hyn llafara a chyng- 
hora, ac argyhoedda gyd â phob 
awdurdod. Na ddïystyred neb di. 


PEN. HI. 


| Y mae Paul yn hyfforddi Titus pa bethau 

addysg, a pla bethau ni ddysg efe idd- 

t. 10 Am ochelyd heretic cyndyn. 19 

mnae yn dangos iddo i ba fan, a pha 

bryd, y deuaì atto ef; ac felly y mae yn 
dibennu, 


WG ar gof iddynt fod yn ddar- 

ostyngedig i'r tywysogaethau 

a'r awdurdodau, fod yn ufudd, fod 
yn barod i bob gweithred dda, 

2 Bod heb gablu neb, yn anym- 
laddgar, yn dirion, gan ddangos 
pob addfwynder tu ag at bob dyn. 

3 Canys yr oeddym ninnau hefyd 
gynt yn annoethion, yn anuludd, yn 
cyfeiliorni, yn gwasanaethu chwant- 
au ac amryw felyswedd, gan fyw 
mewn drygioni a chynfieen, yn ddi- 
gasog, yn casân ein gilydd. 

4 Eithr pan ymddangosodd daioni 
a chariad Duw ein Hachubwr tu ag 
at ddyn, 

5 Nid o weithredoedd cyfiawn- 
der y rhai a wnaethom ni, eithr yn 
ol ei drugaredd yr achubodd efe 
nyni, trwy olchiad yr adenedigaeth, 
ac adnewyddiad yr Yspryd Glân; 


6 Yr hwn a dywalltodd efe arnom 
ni yn helaeth, trwy Iesu Grist eiu 
Hiachawdwr: 

7 Fel, gwedi ein cyfiawnhâu trwy 
ei ras ef, y'n gwneid yn etifeddion 
yn ol gobaiih bywyd tragywyddol. 

8 Gwir jv y gar, ac am y petl- 
au hyn yr ewyllysiwn i ti fod yn 
daer, fel y byddo i'r sawl a gred- 
asant i Dduw ofalu ar flaenori newn 
gweithredoedd da. Y pethau hyn 
sydd dda a buddiol i ddynion. 

9 Eithr gochel gwestiynau ffol, 
ac achau, a chynhennau, ac ymry- 
sonau ynghŷìch y ddeddf : canys an- 
îuddiol ydynt ac ofer. 

10 Gochel y dyn a fyddo heretic, 
wedi un ac ail rhybudd: 

11 Gan wybod fod y cyfryw un 
wedi ei ŵyrdroi, ac yn pechu, gan 
fod yn ei ddamnio ei hunan, 

12 Pan ddanfonwyf Artemas at- 
tat, neu Tychieus, bydd ddyfal ì 
ddyfod attaf i Nicopolis: canys yno 
yr arfaethais auafu, 

13 Hebrwng Zenas y cyfreithiwr, 
ac Apôlos, yn ddiwyd ; felna byddo 
amynt eisiau dim 

14 A dysged yr eiddom ninnau 
flaenori mewn gweithredoedd da i 
angenrneidiau, fel na byddont yn 
ddiìfrwyth. 

15 Y mae yr holl rai sy gyd â mi 
yn dy annerch. Annerch y rhai sy 
yn ein caru ni yn y ffydd. Gras 
fyddo gyd â chwi oll. Amen. 

4] At. Titus, yr esgob cyntaf a 
ddewiswyd ar eglwys y Cret- 
iaid, yr ysgrifenwyd o Nico- 
polis ym Macedonia. 


7 — — ud NRH——N._: _ 


Epistol S. PAUL at PHILEMON. 


4. Y mae yn wŷch gantho ef glywed am ffydd 
achariad Philemon; _9 ac yn dymuno 
arno faddeu i'w was Onesimus; 19 o'i 
gymmeryd ef adref yn garedig drachefn. 

| Bnw carcharor Crist lesu, a'r 

brawd 'Timotheus, at Phil- 
eion ein banwylyd, a'n cyd-weith- 
iwr, 
279 


2 Ac at Apphia ein hanwylyd, ac 
at Archippus ein cyd-filwr, ac at yr 
eglwys sydd yn dy dŷ di. 

3 Gras i chwi, a thangnefedd, 
oddi wrth Dduw ein Tad, a'r Arg- 
lwydd lesu Grist. 

4 Yr wyf yn dïolch i'm Duw, gau 


HEBREAID, I. 


wneuthur coffa am danat yn was 
tadol yn fy ngweddïau, 

5 Wrth glywed dy gariad, a'r 
fîydd sydd gennyt tu ag at yr Arg- 
lwydd Iesu, a thu agat yr holl saint; 

6 Fel y gwneler cyfranniad dy 
ffydd di yn nerthol, trwy adnabod 
pob peth daionus, a'r sydd ynoch 
chwi yng Nghrist Iesu. 

7 Canys y mae gennym lawer o 
Jawenydd a diddanwch yn dy gariad 
di, herwydd bod amysgaroedd y 
saint wedi eu llonni trwot ti, frawd. 

8 O herwydd paham, er bod 
gennyf hyfdra lawer yng Nghrist, i 
orchymyn i ti y peth sydd weddus ; 

9 Etto o ran cariad yr ydwyf yn 
hytrach yn attolwg, er fy mod yn 
gyfryw un a Phaul yr hynaf-gwr, ac 
yr awrhon hefyd yn garcharor Iesu 
Grist. 

19. Yr ydwyf yn attolwg i ti dros 
îy mab Onesimus, yr hwn a genhed- 
lais i yn fy rhwymau: 

11 Yr hwn gynt a fw ìi ti yn 
anfuddiol, ond yr awrhon yn fuddiol 
i ti ac i minnau hefyd ; 

12 Yr hwn a ddanfonais dra- 
chefn: a derbyn dithau ef, yr hwn 
yw fy amysgaroedd i. 

13 Yr hwn yr oeddwn i yn 
ewyllysio ei ddal gyd â mi, fel 
drosot ti y gwasanaethai efe fi yn 
rhwymau yr efengyl. 

14 Eithr heb dy feddwl di ni 
ewyllysiais wneuthur dim ; fel na 
byddai dy ddaioni di megis o ang- 
enrhaid, ond o fodd. 


fel y derbynit ef yn dragywydd; 

16 Nid fel gwas bellach, eithr 
uwch law gwas, yn frawd anwyl, yn 
enwedig i mi; eithr pa faint mwy i 
ti, yn y cnawd ac yn yr Arglwydd 
hefyd? - 

17 Os wyt ti gan hynny yn fy 
nghymmeryd i yn gydymmaith, 
derbyn ef fel myfi. 

18 Ac os gwnaeth efe ddim cam 
â thi, neu os yw yn dy ddyled, cyfrif 
hynny arnaf fi; 

19 Myfi Paul a'i hysgrifenais â'm 
llaw fy hun, myfi a'i talaf: fel na 
ddywedwyf wrthyt, dy fod yn fy 
nyled i ym mhellach am danat dy 
hun hefyd. 

20 Iê, frawd, gâd i mi di fwynhâu 
di yn yr Arglwydd: llonna fy ym- 
ysgaroedd i yn yr Arglwydd. 

21 Gan hyderu ar dy ufudd-dod, 
yr ysgritenais attat, gan wybod y 
gwnai, ïe, Îwy nag yr wyî yn ei 
ddywedyd. 

22 Heb law hyn hefyd, parottoa 
i mi letty: canys yr ydwyf yn 
gobeithio trwy eich gweddïau chwi 
y rhoddir fi i chwi. 

293 Y mae yn dy annerch, Epa- 
phras, fy mnghyd-garcharor yng 
Nghrist Iesu ; 

24 Marc, Aristarchus, Demas, 
Luc, fy nghyd-weithwŷr. 

95 Gras ein Harglwydd Iesu 
Grist fyddo gyd â'ch yspryd chwi. 
Amen. 

4] At Philemon 

o Rufain, gyd 


en ysgrifenwyd 
'r gwas Onesi- 


15 Canys ysgatfydd er mwyn mus. 
_ hyn yr ymadawodd dros amser, 
-——— —— "LEN ”——' 


Epistol PAUL yr Apostol, at yr HEBREAID. 


PEN. I. 


1 Duw yn y dyddiau diweddaf a lafarodd 
wrthym nì trwyei Fab ei hun : 4 yr hwn, 
o ran ei berson a'i swydd, sydd ynrhagori 
ar yr angylion. 14 Swydd yr angylion. 


UW, wedi iddo lafaru lawer 


gwaith, a llawer modd, gynt 
wrth y tadau Irwy y prophwydi, yn 
200 


y dyddiau diweddaf hyn a lafarodd 
wrthym ni yn ei Fab ; 

9 Yr hwn a wnaeth efe yn etifedd 
pob peth, t yr hwn hefyd y 
gwnaeth efe y bydoedd : 

3 Yr hwn, ac efe yn ddisgleirdeb 
ei ogoniant ef, ac yn wir lun ei 
berson ef, ac yn cynnal pob peth 


HEBREAID, 1IL. 


trwy air ei nerth, wedi puro ein 

pechodau ni trwyddo ef ei hun, a 

eisteddodd ar ddeheulaw y Mawr- 

edd yn y goruwch-leoedd ;: 

4 Wedi ei wneuthur o hynny yn 
well nâ'r angylion, o gymmaint ag 
yr etifeddodd efe enw mwy rhagorol 
nâ hwynt-hwy. 

5 Canys wrth bwy o'r angylion y 
dywedodd efe un amser, Fy Mab 
ydwyt ti; myfi heddyw a'th gen- 
hedlais di? A thrachefn, Myfi a 
fyddaf iddo ef yn Dad, ac efe a 
fydd i mi yn Fab? 

6 A thrachefn, pan yw yn dwyn 
y Cyntaf-anedig i'r byd, y mae yn 
dywedyd, Ac addoled holl angylion 
Duw ef. 

7 Ac am yr angylion y mae yn 
dywedyd, Yr hwn sydd yn gwneu- 
thur ei angylion yn ysprydion, a'i 
weinidogion yn fflam dân. 

8 Ond wrth y Mab, Dy orsedd- 
faingc di, O Dduw, sydd yn oes 
oesoedd: teyrn-wïalen uniondeb yw 
teyrn-wïalen dy deyrnas di. 

9 'Ti a geraist gyfiawnder, ac a 
gaseaist anwiredd: am hynny y'th 
enneiniodd Duw, sef dy Dduw di, 
ag olew gorfoledd tu hwnt i'th 
gyfeillion. 

10 Ac, 'Tydi yn y dechreuad, 
Arglwydd, a sylfaenaist y ddaear : 
a uwaith dy ddwylaw di yw y nef- 
oedd. 

11 Hwynthwy a ddarfyddant ; 
ond tydi sydd yn parhâu : a hwynt- 
nwy oll fel dilledyn a heneiddiant ; 

12 Ac megis gwisg y plygi di 
hwynt, a hwy a newidir: ond tydi 
yr un ydwyt, a'th flynyddoedd ni 
phallant. 

13 Ond wrth ba un o'r angylion 
y dywedodd efe un amser, Eistedd 
ar fy neheulaw, hyd oni osodwyf 
dy elynion yn droed-faingc i'th 
draed ? 

14 Onid ysprydion gwasanaethgar 
ydynt hwy oll, wedi eu danfon i 
wasanaethu er mwyn y rhai a gânt 
etileddu iachawdwriaeth ? 

PEN. II. 

4 Y dylemni fod yn ufudd i Grist Iesu; 5 
gan fod yn wiw ganddo ef ei hun gym- 
meryd ein naturiaeth ni arno, )4 fel yr 
oedd yn angenrhaid. 

281 


AM hynny y mae yn rhaid i nì 

ddal yn well ar y pethau a 
glywsom, rhag un amser i ni eu 
gollwng hwy i golli. 

2 Canys os bu gadarn y gair a 
lafarwyd trwy angylion, ac os der- 
byniodd pob trosedd ac anufudd- 
dod gyfiawn daledigaeth ; 

3 Pa fodd y dïangwn ni, os es- 
geuluswn _ iachawdwriaeth  gym- 
maint, yr hon, wedi dechreu ei 
thraethu trwy yr Arglwydd, a sicr- 
hawydini gan yrhai a'i clywsant 


ef; 

4 A Duw hefyd yn cyd-dystiol- 
aethu, trwy arwyddion a rhyfedd- 
odau, ac amryw nerthoedd, a doniau 
yr Yspryd Glân, yn ol ei ewyllys 
ei hun? 

5 Canys nid i'r angylion y dar- 
ostyngodd efe y byd a ddaw, am 
yr liwn yr ydym yn llafaru. 

6 Eithr un mewn rhyw fan a 
dystiolaethodd, gan ddywedyd, Pa 
beth yw dyn, i ti i feddwl am dano? 
neu fab dyn, i tì i ymweled ag ef? 

7 Ti a'i gwnaethost ef ychydig is 
nâ 'r angylion ; â gogoniant ac an- 
rhydedd y coronaist tì ef, ac a'i 
gosodaist ef ar weithredoedd dy 


ddwylaw : 
8 Ti a ddarostyngaist bob peth 
dan ei draed ef. Canys wrth 


ddarostwng pob peth iddo, nì ad- 
awodd efe ddim heb ddarostwng 
iddo. Ond yr awrhon nid ydym ni 
etto yn gweled pob peth wedi eu 
darostwng iddo. 

9 Eithr yr ydym ni yn gweled 
Iesu, yr hwn a wnaed ychydig yn 
is nâ'r angylion, o herwydd dïoddef 
marwolaeth, wedi ei goroni â go- 
goniant ac anrhydedd ; fel trwy ras 
Duw y profai efe farwolaeth dros. 
bob dyn. 

10 Canys gweddus oedd iddo ef, 
o herwydd yr hwn y mae pob peth, 
a thrwy yr hwn y mae pob peth, 
wedi iddo ddwyn meibion lawer ìi 
ogoniant, berffeithio Tywysog eu 
hiachawdwriaeth hwy trwy ddï- 
oddefiadau. 

11 Canys yrhwn sydd yn sanct- 
eiddio, a'r rhai a sancteiddir, o'r un 
y maent oll. Am ba achos nid yw 


HEBREAID, III. 


gywilyddus ganddo eu galw hwy yn 

frodyr; 

12 Gan ddywedyd, Myfi a fyneg- 
af dy enw di i'm brodyr; y'nghanol 
yr eglwys y'th folaf di. 

13 A thrachefn, Myfi a fyddaf 
yn ymddiried ynddo. A thrachefn, 
Wele, fi, a'r plant a roddes Duw 
i mi. 

14 Oblegyd hynny, gan fod y 
plant yn gyfrannogion o gig a 
gwaed, yntau hefyd yr un modd a fu 
gyfrannog o'r un pethau ; fel trwy 
farwolaeth y dinystriai efe yr hwn 
oedd â nerth marwolaeth ganddo, 
hynny yw, diafol ; 

15 Ac y gwaredai hwynt y rhai 
trwy ofn marwolaeth oeddynt dros 
eu holl fywyd dan gaethiwed. 

16 Canys ni chymmerodd efe 
naturiaeth angylion ; eithr had Abra- 
ham a gymmerodd efe. 

17 Am ba achos y dylaì efe ym 
mhob peth fod yn gyffelyb i'w 
frodyr; fel y byddai drugarog, ac 
Arch-offeiriad ffyddlon, mewn peth- 
au yn perthyn ì Dduw, i wneuthur 
cymmod dros bechodau y bobl, 

18 Canys yn gymmaint a dïoddef 
o hono ef gan gael ei demtio, efe a 
ddichon gynnorthwyo y rhai a 
demtir. 

PEN. III. 

ì Bod Crist yn rhagori ar Moses: 7 am 
hynny oni chredwn ni iddo ef, yr ydym nì 
yn haeddu ychwaneg gospedigaeth nâ'r 
Israeliaid gwrthnysig. 

HERWYDD paham, frodyr 
sanctaidd, cyfrannogion o'r 
galwedigaeth nefol, ystyriwch Apos- 
tol ac Arch-offeiriad ein cyffes ni, 
€rist Iesu ; 

9 Yr hwn sydd ffyddlon i'r hwn 
a'i hordeiniodd ef, megis ag y bu 
Moses yn ei holl dŷ ef. 

3 Canys fe a gyfrifwyd hwn yn 
haeddu mwy gogoniant nâ Moses, o 
gymmaint ag y mae yr hwn a ad- 
eiladodd y tŷ yn cael mwy o barch 
nâ 'r tŷ. 

4 Canys pob tŷ a adeiledir gan 
ryw un ; ond yr hwn a adeiladodd 
bob peth yw Duw 

5 A Moses yn wir a fu ffyddlon 
yn ei holl dŷ megis gwas, er tystiol- 
aeth i'r pethau oedd i'w llafarn ; 

282 


6 Eithr Crist, megis Mab ar ei dŷ 
ei hun: tŷ yr hwn ydym ni, os nyni 
a geidw ein hyder a gorfoledd ein 
gobaith yn sicr hyd y diwedd. 

7 Am hynny, megis y mae yr Ys- 
pryd Glân yn dywedyd, Heddyw, 
os gwrandêwch ar ei leferydd ef, 

8 Na chaledwch eich calonnau, 
megìs yn y cyffroad, yn nydd y 
profedigaeth yn y diîfeithwch : 

9 Lle y temtiodd eich tadau fyfi, 
y profasant fi, ac y gwelsant fy 
ngweithredoedd ddeugain mlynedd. 

10 Am hynny y digiais wrth y 
genhedlaeth honno, ac y dywedais, 
Y maent bob amser yn cyfeiliorni 
yn eu calonnau ; ac ni adnabuanl 
fy ffyrdd i; 

11 Fel y tyngaìs yn fy llid, na 
chaent ddyfod i mewn i'm gor- 
phwysfa. 

12 Ediychwch, frodyr, na byddo 
un amser yn neb o honoch galon 
ddrwg anghrediniaeth, gan ymado 
oddi wrth Dduw byw. 

13 Eithr cynghorwch eich gilydd 
bob dydd tra y gelwir hi, Heddyw ; 
fel na chaleder neb o honoch trwy 
dwyll pechod. 

14 Canys îe a'n gwnaed ni yn 
gyfrannogion o Grist, os daliwn 
ddechreuad ein hyder yn sier hyd 
y diwedd. ì 

15 Tra y dywedir, Heddyw, os 
gwrandêwch ar ei leferydd ef, na 
chaledwch eich calonnau, megis yu 
y cyffroad, 

16 Canys rhai, wedi gwrandaw, 
a'i digiasant ef': ond nid pawb a'c a 
ddaethant o'r Aipht trwy Moses, 

17 Ond wrth bwy y digiodd efe 
ddeugain mlynedd? onid wrth y 
rhai a bechasent, y rhai y syrthiodd 
eu cyrph yn y diffeithwch ? 

18 Âc wrth bwy y tyngodd efe, 
na chaent hwy fyned i mewn i'w 
orphwysfa ef? onid wrth y rhai ni 
chredasant? 

19 Ac yr ydym ni yn gweled na 
allent hwy fyned ìi mewn o her- 
wydd anghrediniaeth. 


PEN. IV. ——. 


1 Trwy.ffi mae cael gorphwysfa y Crist- 
yir Gallu £F a " Trwy, 
ein dlarc-offeiriad, Jesu Fab Duw, yr 


HEBREAID, IV. V. 


hwn oedd heb bechod, ond, nid heb ei 
wendid, 16 ymae i ni gyrchu yn hŷ at 
orseud-faingc gras. 
CYDWN gan hynny, gan fod 
addewid wedi ei adael i ni i 
fyned i mewn i'w orphwysfa ef, 
rhag bod ncb o honoch yn debyg i 
ïod yn ol. 

2 Canys i ninnau y pregethwyd 
yr efengyl, megis ag iddynt hwy- 
thau: eithr y gair a glybuwyd ni bu 
fuddiol iddynt hwy, am nad oedd 
wedi ei gyd-dymheru â ffydd yn y 
rhai a'i clywsant. 

3 Canys yr ydym ni, y rhai a 
gredasom, yn myned i mewn i'r 
orphwysfa, megis y dywedodd efe, 
Fel y tyngais yn fy llid, Os ant i 
mewn i'm gorphwysîa i: er bod y 
gweithredodd wedi eu gwneuthur er 
seiliad y byd. 

4 Canys efe a ddywedodd mewn 
man am y seithfed dydd felhyn; A 
gorphwysodd Duw y seithfed dydd 
oddi wrth ei holl weithredoedd. 

5 Ac yma drachefn, Os anti 
mewn i'm gorphwysfa i. 

6 Gan hynny gan fod hyn wedi 
ei adael, fod rhai yn myned ìi mewn 
iddi, ac nad aeth y rhai y pregeth- 
wyd yn gyntaf iddynt i mewn, o 
herwydd anghrediniaeth ; 

7 'Tracheîn, y mae efe yn pennu 
rhyw ddiwrnod, gan ddywedyd yn 
Dafydd, Heddyw, ar ol cymmaint 
o amser ; megis y dywedir, Heddyw, 
os gwrandêwch ar ei leferydd ef, na 
chaledwch eich calonnau. 

8 Canys pe dygasai Iesus hwynt 
i orphwysfa, ni soniasai efe ar ol 
hynny am ddiwrnod arall, 

9 Y mae gan hynny orphwysfa 
efto yn ol i bobl Duw.. 

10 Canys yr hwn a aeth i mewn 
i'w orphwysîa ef, hwnnw hefyd a 
orphwysodd oddi wrth ei weithred- 
oedd ei hun, megis y gwnaeth Duw 
oddi wrth yr eiddo yntau. 

11 Byddwn ddyfal gan hynny i 
fyned î mewn i'r orphwysfa honno, 
fel na syrthio neb yn ol yr un siampl 
o anghrediniaeth. 

12 Canys bywiol yw gair Duw, a 
nerthol, a llymimach nag un cleddyf 
dan-finiog, acyn cyrhaeddyd trwodd 

203 


hyd wahaniad yr enaid a'r yspryd a'r 
cymmalau a'r mer; ac yn barnu 
meddyliau a bwriadau y galon. 

13 Ac nid oes greadur anamlwg 
yn eì olwg ef: eithr pob peth sydd 
yn noeth ac yn agored i'w lygaid ef 
am yr hwn yr ydym yn son. 

14 Gan fod wrth hynny i nì Arch- 
oîfeiriad mawr, yr hwn a aeth i'r 
nefoedd, Iesu Mab Duw, glynwn 
yn ein proffes. 

15 Canys nid oes i ni arch- 
offeiriad heb fedru cyd-ddïoddef 
gyd â'n gwendid ni; ond wedi ei 
demtio ym mhob peth yr un ffunud 
â ninnau, effo heb bechod. 

16 Am hynny awn yn hyderus at 
orsedd-faingc y gras, fel y derbyn- 


iom drugaredd, ac y caffom ras yn 


gymmorth cyfamserol, 
PEN. V. 

1. Awdurdod a braint offeiriadaeth ein Hach- 
ubwr. 11 Y mae efe yn beio arnynt, 
am ew bod mor esgeulus ac mor ddïwybod 
yn y pethau hynny. 

C ANYS pob arch-offeiriad, wedi 

ei gymmeryd o blith dynion, 

a osodir dros ddynion yn y pethau 

sy tu ag at Dduw, fel yr offrymmo 

roddion ac aberthau dros bechodau : 

2 Yr hwn a ddichon dosturio 
wrth y rhaì sy mewn anwybodaeth 
ac amryîusedd; am ei fod yntau 
hefyd wedi ei amgylchu â gwendid : 

3 Ac o achos hyn y dylai, megis 
dros y bobl, felly heîyd drosto ei 
hun, offrymmu dros bechodau. 

4 Ac nid yw neb yn cymmeryd 
yr anrhydedd hwn iddo ei hun, ond 
yr hwn a alwyd gan Dduw, megis 
Aaron : 

5 Felly Crist hefyd ni's gogonedd- 
odd ei hun i fod yn Arch-offeiriad ; 
ond yr hwn a ddywedodd wrtho, 
Tydi yw fy Mab; myfi heddyw 
a'th genhedlais di. “ 

6 Megis ymae yn dywedyd mewn 
lle arall, Oífeiriad wyt ti yn dragy- 
wydd yn ol urdd Melchisedec. 

7 Yr hwn yn nyddiau ei gnawd, 
gwedi iddo, trwy lefain cryf a 
dagrau, offrwm gweddïau ac erfyn- 
iau at yr hwn oedd abl i'w achub ef 
oddi wrth farwolaeth, a chael ei 
wrandaw, yn yr hyn a ofnodd ; 

8 Er ei fod yn Fab, a ddysgodd 


HEBREAID, VI. 


ufudd-dod trwy y pethaua ddïodd- 

efodd: 

9 Ac wedi ei berffeithio, efe a 
wnaethpwyd yn Awdur iachawd- 
wriaeth dragywyddol i'r rhai oll a 
ufuddhânt iddo, 

10 Wedi ei gyfenwi gan Dduw 
yn Arch-offeiriad yn oll urdd Mel- 
chisedec. 

_ 11 Âm yr hwn y mae i ni lawer 

i'w dywedyd, ac anhawdd eu 

traethu, o achos eich bod chwi yn 

hwyr-drwm eich clustiau. 

19 Canyslle dylech fod yn athraw- 
on o ran amser, y mae arnoch 
drachefn eisiau dysgu i chwi beth 
ydyw egwyddorion dechreuad ym- 
adroddion Duw ; ac yr ydych yn 
rhaid i chwi wrth laeth, ac nid bwyd 
cryf. 

13 Canys pob un a'r sy yn ymar- 
fer â llaeth, sydd anghynnefin â 
gair cyfiawnder: canys maban yw. 

14 Eithr bwyd cryf a berthyn i'r 
rhai perffaith, y rhai o herwydd 
cynnefindra y mae ganddynt synwyr 
wedi ymarferi ddosparthu drwg a 
da. 

PEN. VI. 

i Y mae efe yn eu cynghori hwy na chilient 
oddi wrth y,ffydd; 11 ond bod yn ddïan- 
wadal, 19 yn ddiwŷd, ac yn ddïoddefgar, 
â ddisgwyl wrth Dduw, 1$ am fod Duw 
yn sicr yn eì addewid. 

A M hynny, gan roddi heibio yr 

. ymadrodd sydd yn dechreu 
rhai yng Nghrist, awn rhagom at 
berffeithrwydd; heb osod i lawr 
drachefn sail ì edifeirwch oddi wrth 
weithredoedd meirwon ; ac i ffydd 
tu ag at Dduw, 

2 I athrawiaeth bedyddiadau, ac 
arddodiad dwylaw, ac adgyfodiad 
y meirw, a'r farn dragywyddol. 

3 A hyn a wnawn, os canìaltâ 
Duw. 

4 Canys ammhossibl yw i'r rhai a 
oleuwyd unwaith, ac a brofasant y 
rhodd nefol, ac a wnaethpwyd yn 
gyírannogion o'r Yspryd Glân, 

5 Ac a brofasant ddaionus air 
Daw, a nerthoedd y byd a ddaw, 

6 Ac a syrthiaut ymaith, ymad- 
newyddu drachefn i edifeirwch; 
gan eu bod yn ail groes-hoelio iddynt 

204 


eu hunain Fab Duw, ac yn ei osod 
yn watwor. U 

7 Canys y ddaear, yr hon sydd 
yn yfed y gwlaw sy yn mynych- 
ddyfod arni, ac yn dwyn llysiau 
cymmwys i'r rhai y llafurir hi gandd- 
ynt, sydd yn derbyn bendith gan 
Dduw: 


8 Eithr yr hon sydd yn dwyn 
drain a mïeri, sydd anghymmer- 
adwy, ac agosi felldith ; diwedd yr 
hon yw, ei llosgi. 

9 Eithr yr ydym ni yn coelio 
am danoch chwi, anwylyd, bethau 
gwell, a phethau y'nglŷn wrth iach- 
awdwriaeth, er ein bod yn dywedyd 
fel hyn. 

10 Canys nid yw Duw yn anghyf- 
iawn, fel yr anghofio eich gwaith 
a'r llafurus gariad, yr hwn a ddang- 
osasoch tu ag at ei enw ef, y rliaì a 
weiniasoch i'r saint, ac ydych yn 
gweini. 

íÍ1 Ac yr ydym yn chwennych 
fodi bob un o honoch ddangos yr 
un diwydrwydd, er mwyn llawn- 
sicrwydd gobaith hyd y diwedd : 

19 Fel na byddoch fusgrell, eithr 


| yn ddilynwŷr i'r rhai trwy ffydd ac 


amynedd sy yn etifeddu yr add- 
ewidion. 

13 Canys Duw, wrth wneuthur 
addewid i Abraham, oblegyd na 
allai dyngu i neb oedd fwy, a dyng- 
odd iddo ei hun, 

14 Gan ddywedyd, Yn ddïau 
gan fendithio y'th fendithiaf, a chan 
amlhâu y'th amlhâf. 

15 Ac felly, wedi iddo hir-ym- 
aros, efe a gafodd yr addewid. 

16 Canys dynion yn wir sydd yn 
tyngu i un a fo mwy: a llw er 
sicrwydd, sydd derfyn iddynt ar bob 
ymryson. 

17 Yn yrhyn Duw, yn ewyllysio 
yn helaethach ddangos i etifeddion 
yr addewid ddïanwadalwch ei gy- 
nghor, a gyfryngodd trwy lw : 

18 Fel trwy ddau beth dïan- 
wadal, yn y rhai i oedd yn am- 
mhosibl i Dduw fod yn gelwyddog, 
y gallem ni gael cysur cryf, y rhai 
a Ífoisom i gymmeryd gafael yn y 
gobaith a osodwyd o'n blaen : 

19 Yr hwn sydd gennym ni megis 


HEBREAID, VII. 


angor yr enaid, yn ddïogel ac yn 

sicr, ac yn myned i mewn hyd at 

yr hyn sydd o'r tu fewn i'r llen, 

20 Tr man yr aeth y rhag-flaenor 
drosom ni, sef lesu, yr hwn a 
wnaethpwyd yn Arch-offeiriad yn 
dragywyddol yn ol wdd Melchi- 
sedec. 

PEN. VII. 

Ll Crist Jesu sydd Offeiriad yn ol urdd Mel- 
chisedec; 1 ac felly yn rhagori llawer 
ar yr offeiriaid oedd yn ol urdd Aaron. 

ANYS y Melchisedec hwn, 
brenhin Salem, offeiriad y 

Duw Goruchaf, yr hwn a gyfarfu ag 

Abraham wrth ddychwelyd o ladd 

y brenhinoedd, ac a'i bendigodd ef ; 

2 Tr hwn hefyd y cyfrannodd Ab- 
raham ddegwm o bob peth: yr 
hwn yn gyntaf, o'i gyfieithu, yw, 
Brenhin cyfiawnder, ac wedi hynny 
hefyd, Brenhin Salem, yr hyn yw, 
Brenhin heddwch ; “ 

3 Heb dad, heb fam, heb achau, 
heb fod iddo na dechreu dyddiau, 
na diwedd einioes; eithr wedi ei 
wneuthur yn gylïelybi Fab Duw, 
sydd yn aros yn Offeiriad yn dra- 

dd. 

4 Edrychwch faint oedd hwn, i'r 
hwn hefyd y rhoddodd Abraham y 
patriarch ddegwm o'r anrhaith. 

5 A'r rhai yn wir sydd o feibion 
Lefi yn derbyn swydd yr offeiriad- 
aeth, y mae ganddynt orchymyn i 
gymmeryd degwm gan y bobl yn 
ol y gyfraith, sef gan eu brodyr, er 
eu bod wedi dyfod o lwynau Abra- 
ham; 

6 Eithr yr hwn, nid oedd ei ach- 
au o honynt hwy, a gymmerodd 
ddegwm gan Abraham, ac a _fen- 
dithiodd yr hwn yr oedd yr addew- 
ìdion iddo. 

7 Ac yn ddiddadl, yr hwn sydd 
leiaf a fendithir gan ei well. 

8 Ac yma y mae dynion y rhai 
sy yn meirw yn cymmeryd degym- 
man: eithr yno, yr hwn y tystiol- 
aethwyd am dano ei fod eî yn fyw. 

9 Ac (fel y dywedwyf felly) yn 
Abraham y talodd Lefi hefyd ddeg- 
wm, yr hwn oedd yn cymmeryd 
degymmau. 

10 Obìegyd yr ydoedd efe etto 

285 


yn lwynau eì dad, pan gyfarfu Mel- 
chisedec ag ef. 

11 Os ydoedd gan liynny ber- 
ffeithrwydd trwy offeiriadaeth Lefi 
(oblegyd dan honno y rhoddwyd y 
gyfraith i'r bobl) pa raid oedd mwy- 
ach godi Offeiriad arall yn ol urdd 
Melchisedec, ac na's gelwid ef yn oì 
urdd Aaron? 

12 Canys wedi newidio yr ofîeir- 
iadaeth, angenrhaid yw bod cyt- 
newid ar y gyfraith hefyd. 

13 Oblegyd am yr hwn y dywed- 
ir y pethau hyn, efe a berthyn i 
lwyth arall o'r hwn nid oedd neb yn 
gwasanaethu yr allor, 

14 Canys hyspys yw, mai o Iuda 
y cododd ein Harglwydd ni ; am yr 
hwn lwyth ni ddywedodd Moses 
ddim tu ag at offeiriadaeth. 

15 Ac y mae yn eglurach o lawer 
etto; od oes yn ol cyffelybrwydd 
Melchisedec Offeiriad arall yn codi, 

16 Yr hwn a wnaed, nid yn ol 
cyfraith gorchymyn cnawdol, eithr 
yn ol nerth bywyd annherfynol. 

17 Canys tystiolaethu y mae, 
Offeiriad wyt ti yn dragywydd yn 
ol urdd Melchisedec. 

18 Canys yn ddïau y mae dirym- 
miad i'r gorchymyn sydd yn mynêd 
o'r blaen, o herwydd ei lesgedd a'i 
afles. 

19 Oblegyd ni pherffeithiodd y 
gyfraith ddim, namyn dwyn gobaith 
gwell i mewn a berffeithiodd ; trwy 
yr hwn yr ydym yn nesâu at Dduw. 

20 Ac yn gymmaint nad heb lw 
y gwnaethpwyd ef yn Offeiriad : 

21 (Canys y rhai hynny yn wir 
ydynt wedi eu gwneuthur yn offeir- 
iaid heb lw: ond liwn trwy lw, gan 
yr hwn a ddywedodd wrtho, Tyng- 
odd yr Arglwydd, ac ni bydd edifar 
ganddo, 'Ti sydd Offeiriad yn dra- 
gywydd yn ol urdd Melchisedec.) 

29 Ar destament gwell o hynny 
y gwnaethpwyd Iesu yn Fachnïydd. 

23 Â'r rhai hynny yn wir, llawer 
sydd wedi eu gwneuthur yn offeir- 
iaid, o herwydd lluddio iddynt gan 
farwolaeth barhâu : 

24 Ond hwn, am ei fod ef yu 
aros yn dragywydd, sydd ag offeir- 
iadaeth dragywyddol ganddo. 


HEBREAID, VIII. IX. 
25 Am hynny efe a ddichon hef- j idogaeth mwy rhagorol, o gymmaint 


yd yn gwbl iachâu y rhai trwyddo 

ef sy yn dyfod at Dduw, gan ei fod 

eî yn byw bob amser i eiriol dros- 
tynt hwy. 

96 Canys y cyfryw Arch-offeiriad 
sanctaidd, diddrwg, dihalog, di- 
doledig oddi wrth bechaduriaid, ac 
wedi ei wneuthur yn uwch nâ'r nef- 
oedd, oedd weddusini, 

97 Yr hwn nid yw raid iddo 
beunydd, megis i'r offeiriaid hynny, 
offrymmu aberthau yn gyntaf dros 
ei bechodau ei hun, ac yna dros yr 
eiddo'r bobl: canys hynny a wnaeth 
efe unwaith, pan offrymmodd eîe 
ef ei hun. ; 

28 Canys y gyfraith sydd yn 
gwneuthur dynion â gwendid yn- 
ddynt, yn arch-offeiriaid ; eithr gair 
y llw, yr hwn a fu wedi y gyfraith, 
sydd. yn gwneuthur y Mab, yr hwn 
a berffeithiwyd yn dragywydd. 

PEN. VIII. 

ì Offeiriadaeth Aaron a ddiflannodd, pan 
ddaeth Crist yr Offeiriad. tragywyddol : 
7,a'r ammod a wnaed â'r tadau dros am- 
sêr, a roddes le i gyfammod tragywyddol 
yr efengyl. 

PHEN ar y pethau a ddywed- 

Ŷ. wyd yw hyn: Y mae gennym 
y fath Arch-offeiriad, yr hwn a 
eisteddodd ar ddeheulaw gorsedd- 
faingc y Mawredd yn y nefoedd ; 


2 Yn Weinidog y gyssegrfa, a'r | 


gwir dabernacl, yr hwn a osododd 
yr Arglwydd, ac nid dyn. 

3 Canys pob arch-offeiriad a 
osodir i offrymmu rhoddion ac 
aberthau: o herwydd paham rhaid 
.oedd bod gan hwn hefyd yr hyn a 
offrymmai. 

4 Canys yn wir pe bai efe ar y 
ddaear, ni byddai yn offeiriad 
chwaith; gan fod offeiriaid y rhai 
sydd yn offrymmu rhoddion yn ol y 
ddeddî: 

5 Y rhai sy yn gwasanaethu i 
siampl a chysgod y pelhau nefol, 
megis y rhybuddiwyd Moses gan 
Dduw, pan oedd efe ar fedr gor- 
phen y babell. Canys, Gwel (medd 
efe) ar wneuthur o honot bob peth 
yn ol y portreiad a ddangoswyd i ti 
yn y mynydd. 

6 Ond yn awr efe a gafodd wein- 

286 


ag y !mae yn Gyfryngwr cyfammod 
gwell, yr hwn sydd wedi ei osod ar 
addewidion gwell. 

7 Oblegyd yn wir pe buasai y 
cyntaf hwnnw yn ddifeius, ni cheis- 
iasid lle i'r ail. 

8 Canys yn beio arnynt hwy y 
dywed efe, Wele, y mae y dyddiau 
yn dyfod (medd yr Arglwydd) ac 
mi a wnaf â thŷ Israel ac â thŷ Iuda 
gyîammod newydd : 

9 Nid fel y cyfammod a_wnaeth- 
um â'u tadau hwynt, yn y dydd yr 
ymaflais yn eu llaw hwynt i'w dwyn 
hwy o dir yr Aipbt; oblegyd ni 
thrigasant hwy yn fy nghyfammod 
i, minnau a'u hesgeulusais hwythau, 
medd yr Arglwydd. 

10 Oblegyd hwn yw y cyfam- 
mod a ammodaf fi â thŷ Israel ar 
ol y dyddiau hynny, medd yr Arg- 
lwydd; Myfi a ddodaî fy nghyf- 
reithiau yn eu meddwl, ac yn eu 
calonnau yr ysgrifenaf hwynt : a mi 
a fyddaf iddynt hwy yn Dduw, a 
hwy a fyddant i minnau yn bobl. 

11 Ac mni ddysgant bob un ei 
gymmydog, a phob un ei frawd, 
gan ddywedyd, Adnebydd yr Arg- 
lwydd: oblegyd hwynt-hwy oll a'm 
hadnabyddant i, o'r lleiaf o honynt 
hyd y mwyaf o honynt. 

19 Canys trugarog fyddaf wrth 
eu hanghyfiawnderau, a'u pechod- 
au hwynt a'u hanwireddau ni chof- 
iaf ddim o honynt mwyach. 

.13 Wrth ddywedyd, Cyfammod 
newydd, efe a farnodd y cyntaf yn 
hen. Eithr yr hwn a aeth yn hen 
ac yn oedrannus, sydd agos i ddi- 


flannu. 
PEN. IX. 


1 Y mae yn dangos dull seremoniau ac aberth- 
au gwaedlyd y gyfraith; 1 a'u bod yn 
llai eu teilyngdod a'u perffeithrwydd nag 
aberth Crìst a'i waed. 

AW hynny yn wir yr ydoedd 

hefyd i'r tabernacl cyntaf ddef- 
odan gwasanaeth Duw, a chyssegr 
bydol. 

2 Canys yr oedd tabernacl wedi 
ei wneuthur ; y cyntaf, yn yr hwn 
yr oedd y canhwyllbren, a'r bwrdd, 
a'r bara gosod ; yr hwn dabernacl a 
elwid, Y cyssegr. 


HEBREAID, IX. 


3 Ac yn ol yr ail len, yr oedd y 
babell, yr hon a elwid, Y cyssegr 
sancteiddiolaf ; 

4 Yr hwn yr oedd y thuser aur 
ynddo, ac arch y cyfammod wedi 
ei goreuro o amgylch; yn yr hon 
yr oedd y crochan aur a'r manna yn- 
ddo, a gwïalen Aaron yr hon a fla- 
gurasai, a llechau y cyfammod; 

5 Ac uwch ei phen cerubiaid y 
gogoniant, yn cysgodi y drugaredd- 
fa: am y rhai ni ellir yn awr ddy- 
wedyd bob yn rhan. 

6 A'r pethau hyn wedi eu trefnu 
felly, i'r tabernael cyntaf yn ddïau 
yr ai bob amser yr olfeiriaid, y rhai 
oedd yn cyflawni gwasanaeth Duw: 

7 Ac i'r ail unwaith bob blwydd- 
yn yr aî yrarch-offeiriad yn unig; 
nid heb waed, yr hwn a offrymmai 
efe drosto ei hun, a £lros anwybod- 
aeth y bobl. 

8 Â'r Yspryd Glân yn hyspysu 
hyn, nad oedd y ffordd i'r cyssegr 
sancteiddiolaf yn agored etto, tra 
byddai y tabernacl cyntaf yn sefyll: 

9 Yr hwn ydoedd gyffelybiaeth 
dros yr amser presennol, yn yr hwn 
yr offrymmid rhoddion ac aberthau, 
Un ni allent o ran cydwybod 

erffeithio yr addolydd, ' 

10 Y rhai oedd yn sefyll yn unig 
ar fwydydd, a dïodydd, ac amryw 
olchiadan, a defodau cnawdol, wedi 
eu gosod arnynt hyd amser y di- 
wygiad, 

11 Eithr Crist, wedi dyfod yn 
Arch-oifeiriad y daionus bethau a 
fyddent, trwy dabernacl mwy 'a 
pherffeithiach, nid o waith llaw, 
hynny yw, nid o'r adeiladaeth yma, 

12 Nid chwaith trwy waed geifr 
a lloi, eithr trwy ei waed ei hun, a 
aeth unwaith i mewn i'r cyssegr, 
gan gael i nì dragywyddol rydd- 
hâd. 

13 Oblegyd os ydyw gwaed 
teirw a geifr, a lludw anner wedi 
ei daenellu ar y rhai a halogwyd, yn 
sancteiddio i bureiddiad y cnawd ; 

14 Pa faint mwy y bydd i waed 
Crist, yr hwn trwy yr Yspryd tra- 
gywyddol a'i hoffrymmodd ei hun 
yn ddifaii Dduw, buro eich cyd- 
wybod chwi oddi wrth weithred- 

287 


oedd meirwon, i wasanaethu y Duw 
byw? Ï 

15 Ac am hynny y mae efe yn 
Gyfryngwr y cyfammod newydd, 
megis trwy fod marwolaeth yn ym- 
wared oddi wrth y troseddau oedd 
dan y cyfammod cyntaf, y cai y rhai 
a alwyd dderbyn addewid yr etif- 
eddiaeth dragywyddol. 

16 Oblegyd lle byddo testament, . 
rhaid y digwyddo marwolaeth y 
testamentwr. 

1? Canys wedi marw dynion, jy 
mae testament mewn grym: oblegyd 
nid oes etto nerth ynddo tra byddo 
y testamentwr yn fyw. 

18 O ba achos ni chyssegrwyd y 
cyntaf heb waed, 

19 Canys wedi i Moses adrodd 
yr holl orchymyn yn ol y gyfraith 
wrtli yr holl bobl, efe a gymmer- 
odd waed lloi a geifr, gyd â dwfr, 
a gwlan porphor, ac isop, ac a'i 
taenellodd ar y llyfr a'r bobi oll, 

20 Gan ddywedyd, Hwn yw 
gwaed y testament a orchymynodd 
Duw i chwi. g 

21 Y tabernacl hefyd a holl lestri 

gwasanaeth a daenellodd efe & 
gwaed yr un modd. ; 

29 A chan mwyaf trwy waed y 
purir pob peth wrth y gyfraith; ac 
heb ollwng gwaed nid oes maddeu- 
ant. 

93 Rhaid oedd gan hynny i bor- 
treiadau y pethau sy yn y nefoedd 
gael eu puro â'r pethau hyn; a'r 
pethau nefol eu hunain ag aberthau 
gwell nâ'r rhai hyn. 

24. Canys nid i'r cyssegr o waith 
llaw, portreiad y gwir gyssegr, yr 
aeth Cristi mewn; ond i'r nef ei 
hun, i ymddangos yn awr gêr bron 
Duw trosom ni: 

25 Nac fel yr offrymmai efe ei 
hun yn fynych, megis y mae yr 
arch-offeiriad yn myned i mewn i'r 
cyssegr bob blwyddyn, â gwaed 
arall: 

26 (Oblegyd yna rhaid fuasai 
iddo yn fynych ddïoddef er de- 
chreuad y byd) eithr yr awrhon un- 
waith yn niwedd y byd yr ym- 
ddangosodd efe, i ddilêu pechod 
trwy ei aberthu ei hun. 


HEBREAID, X. 


97 Ac megis y gosodwyd i ddyn- 
ion farw unwaith, ac wedi hynny 
bod barn : 

98 Felly Crist hefyd, wedi ei 
offrymmu nnwaith i ddwyn ymaith 
bechodau llawer, a ymddengys yr 
ail waith, heb bechod, i'r ihai sy 
yn ei ddisgwyl, er iachawdwriaeth. 

PEN. X. 


1 Gwendid aberthau y gyfraith. 10 Aberth 
corph Crist a a fpnnniyd unwaith, 14 
sydd byth yn tynnu ymaith bechodau. 19 
Cynghor î lynu yn lew yn y ffydd irwy 
amynedd a dîolch. 


( BLEGYD y gyfraith, yr hon 

sydd ganddi gysgod daionus 
bethau i ddyfod, ac nid gwir-ddelw 
y pethau, ni's gall trwy yr aberthau 
hynny, y rhai y maent bob blwydd- 
n yn eu hoffrymmu yn wastad- 
ol, byth berffeithio y rhai a ddêl 
aiti. 

2 Oblegyd yna hwy a beidiasent 
â'u hoffrymmu, am na buasai gyd- 
wybod pechod mwy gan y rhai a 
addolasent, wedi eu glanhâu un- 
waith. 

3 Eithr yn yr aberthau hynny y 
mae adgoffa pechodau bob blwydd- 
yn. 

4 Canys ammhosibl jw i waed 
teirw a geifr dynnu ymaith bechod- 
au. 
5 O herwydd paham y mae efe, 

wrth ddyfod i'r byd, yn dywedyd, 
Aberth ac offrwm ni's mynnaist, 
eithr corph a gymhwysaist i mi. 

6 Offrymmau poeth, a thros 
bechod, nì buost foddlon iddynt. 

7 Yna y dywedais, Wele fi yn 

dyfod (y mae yn ysgrifenedig yn 
nechreu'r llyfr am danaf) i wneu- 

Ihur dy ewyllys di, O Dduw. 

8 Wedi iddo ddywedyd uchod, 
Aberth ac offrwm, ac offrymmau 
poeth, a thros bechod, ni's myn- 
aist, ac nid ymfoddlonaist ynddynt 
(y rhai yn ol y gyfraith a ofîrym- 
mir) 

9 Yna y dywedodd, Wele fi yn 
dyfod i wneuthur dy ewyllys di, O 
Jduw. Y mae yn tynnu ymaith y 
cyntaf, fel y gosodai yr ail. 

10 Trwy yr hwn ewyllys yr ydym 
ui wedi ein sancteiddio, trwy off- 
rymmiad corph Iesu Grist unwaith. 

280 


11 Ac y mae pob offeiriad yn 
sefyll beunydd yn gwasanaethu, ac 
yn offrymmu yn fynych yr un 
aberthau, y rhai ni allant fyth odi- 
lêu pechodau : 

12 Eithr hwn, wedi offrymmu un 
aberth dros bechodau, yn dragy- 
wydd a eisteddodd ar ddeheulaw 
Duw ; 

13 O hyn allan yn disgwyl hyd 
oni osoder ei elynion eî yn droed- 
faingc i'w draed ef. ; 

14 Canysag un offrwm y per- 
ffeithiodd eîe yn dragywyddol y 
rhai sy wedi eu sancteiddio. 

15 Ac y mae yr Yspryd Glân 
hefyd yn tystiolaethu i ni: canys 
wedi iddo ddywedyd o'r blaen, 

16 Dyma 'r cyfammod yr hwn a 
ammodaf fi â hwynt ar ol y dyddiau 
hynny, medd yr Arglwydd; Myfi 
a osodaf fy nghyfreithiau yn eu 
calonnau, ac a'u hysgrifenaf yn eu 
meddyliau ; 

17 A'u pechodau a'u hanwiredd- 
au ni chofiaf mwyach. 

18 A lle y mae maddeuant am y 
rhai hyn, nid oes mwyach offrwm 
dros bechod. ì 

19 Am hynny, frodyr, gan fod 
ni ryddid i fyned i mewn i'r cys- 
segr trwy waed Iesu, 

20 Ar hŷd ffordd newydd a byw- 
iol, yr hon a gyssegrodd efe i ni, 
trwy y llen, sef ei gnawd eî; 

91 A bod i ni Offeiriad mawr ar 
dŷ Duw; 

29 Nesâwn â chalon gywir, mewn 
llawn hyder ffydd, wedi glanhâu 
ein calonnau oddi wrth gydwybod 
ddrwg, a golchi ein corph â dwfr 
glân. ï 

93 Daliwn gyffes ein gobaith yn 
ddisigl: (canys ffyddlon yw yr hwn 
a addawodd) 

v4 A chyd-ystyriwn bawb ein 
gilydd, i ymannog i gariad a gweith- 
redoedd da: 

25 Heb esgeuluso ein cyd-gyn- 
hulliad ein hunain, megis y »ae ar- 
fer rhai ; ond annog bawb ein gilydd : 
a hynny yn fwy, 0 gymmaint a'ch 
bod yn gweled y dydd yn nesâu. 

46 Canys os o'n gwirfodd y pech- 
wn, ar oÌ derbyn gwybodaeth y 


HEBREAID, XI. 


gwirionedd, nid oes aberth dros 
bechodau wedi ei adael mwyach ; 

27 Eithr rhyw ddisgwyl oînadwy 
am farnedigaeth, ac angerdd tân, 
yr hwn a ddifa y gwrthwynebwŷr. 

98 Yr un a ddirmygai gyfraith 
Moses, a fyddai farw heb drugar- 
edd, dan ddau neu dri o dystion : 

99 Pa faint mwy cospedigaeth 
(dybygwch chwi) y bernir haeddu 
o'r hwn a fathrodd Fab Duw, ac a 
îarnodd yn aîlan waed y cyfammod, 
trwy yr hwn y sancteiddiwyd ef, ac 
a ddifenwodd Yspryd y gras? 

30 Canys nyni a adwaenom y 
neb a ddywedodd, Myfi brau dïal, 
myfia dalaf, medd yr Arglwydd. 
A thrachefn, Yr Arglwydd a farna 
ei bobl. 

31 Peth ofnadwy yw syrthio yn 
nwylaw y Duw byw. 

32 Ond gelwch i'ch cof y dydd- 
iau o'r blaen, yn y rhai, wedi eich 
goleuo, y dïoddefasoch ymdrech 
mawr o helbulon : 

33 Wedi eich gwneuthur weithiau 
yn wawd, trwy waradwyddiadau a 
chystuddiau; ac weithiau yn bod 
yn gyfrannogion â'r rhai a drinid 
felly. 

34 Cenys chwi a gyd-ddïoddef- 
asoch â'm rhwymau i hefyd, ac a 
gymmerasoch eich yspeilio am y 
pethau oedd gennych yn llawen ; 
gan wybod fod gennych i chwi eich 
hunain olud gwell yn y nefoedd, ac 
un parhâus. 

35 Am hynny na fwriwch ymaith 
eich hyder, yr hon sydd iddi îawr 
wobr. y 

36 Canys rhaid i chwi wrth 
amynedd ; fel, wedi ìi chwi wneu- 
thur ewyllys Duw, y derbynioch yr 
addewid. 

37 Oblegyd ychydig bachigyn 
etto, a'r hwn sydd yn dyfod a ddaw, 
ac nid oeda. 

38 A'r cyfiawn a fydd byw trwy 
ffydd: eithr o thyn neb yn ol, nid 
yw fy enaid yn ymfoddloni ynddo. 

39 Eithr nid ydym ni o'r rhai sy 
yn tynnu yn ol i golledigaeth; 
namyn o ffydd, i gadwedigaeth yr 
enaid. 

208 


PEN. XI. 
1 Beth ydyw ffydd. 6 Heb ffydd ni allwn mk 
ryngw bodd Duw: 7 ei ffrwythau rhag- 


orol hi yn yr hen dadau gynt. 
( Fymelaw yn wir yw sail y pethau 

| yr ydys yn. eu gobeithio, a 
sicrwydd y pethau nid ydys yn eu 
gweled, 

2 Oblegyd trwyddi hi y cafodd 
yr henuriaid air da. 

3 Wrth ífydd yr ydym yn deall 
wneuthur y bydoedd trwy air Duw, 
yn gymmaint nad o bethau gweledig 
y gwnaed y pethau a welir. 

4 Trwy ffydd yr offrymmodd 
Abel i Dduw aberth rhagorach nâ 
Chain; trwy yr hon y cafodd efe 
dystiolaeth ei fod yn gyfiawn, gan 
i Dduw ddwyn tystiolaeth i'w rodd- 
ion ef: a thrwyddi hi y mae efe, 
wedi marw, yn llafaru etto. 

5 Trwy ffydd y symmudwyd 
Enoch, fel na welai farwolaeth ; ac 
ni chaed ef, am ddarfod i Dduw ei 
symmnd ef: canys cyn ei symmud, 
efe a gawsai dystiolaeth, ddarfod 
iddo ryngu bodd Duw. 

6 Eithr heb ffydd ammhosibl yw 
rhyngu ei fodd ef.. Oblegyd rhaid 
yw i'r neb sydd yn dyfod at Dduw, 
gredn ei fod ef, a'i îod yn obrwywr 
i'r rhai sy yn ei geisio ef. 

7 Trwy ffydd, Noê, wedi ei ry- 
buddio gan Dduw am y pethau ni's 
gwelsid etto, gyd â pharchedig ofn, 
a ddarparodd arch i achub ei dŷ : 
trwy yr hon y condemniodd efe y 
byd, ac a wnaethpwyd yn etifedd 
y cyfiawnder sydd o ffydd. 

8 Trwy ffydd, Abraham, pan ei 
galwyd, a ufuddhaodd, gan fyned 
i'r man yr oedd efe i'w dderbyn yn 
etifeddiaeth ; ac a aeth allan, heb 
wybod i ba le yr oedd yn myned. 

9 Trwy ffydd yr ymdeithiodd efe 
yn nhir yr addewid, megis mewn 
tir dïeithr, gan drigo mewn lluestai 
gyd ag Isaac a Iacob, cyd-etifedd- 
ion o'r un addewid. 

10 Canys disgwyl yr ydoedd am 
ddinas ag iddi sylfeini, saer ac 
adeiladydd yr hon yw Duw. 

11 Trwy ffydd Sara hithau yn am- 
mhlantadwy, a dderbyniodd nerth 


HEBREAID, XI 


i ymddŵyn had; ac wedi amser 
oedran, a esgorodd ; oblegyd ífydd- 
lon y barnodd hi yr hwn a addawsai. 

12 O herwydd paham hefyd y 
cenhedlwyd o un, a hwnnw yn 
gystal a marw, cynnifer â ser y nef 
mewn llïaws, ac megis y tywod ar 
lan y mor, y sydd yn aneirif. 

13 Mewn ífydd y bu farw y 
rhai hyn oll, heb dderbyn yr add- 
ewidion, eithr o bell eu gweled 
hwynt, a chredu, a chyfarch, a chyf- 
addef mai dïeithriaid a phererinion 
oeddynt ar y ddacar. 

14. Canys y mae y rhai sy yn dy- 
wedyd y cyfryw betlian, yn dangos 
yn eglur eu bod yn ceisio gwlad. 

15 Ac yn wir, pe buasent yn 
meddwl am y wlad honno, o'r hon y 
daethant allan, hwy a allasent gael 
amser i ddychwelyd : 

16 Eithr yn awr gwlad well y 
maent hwy yn ei chwennych, hynny 
ydyw, un nefol. O achos paham 
nid cywilydd gan Dduw ei aiw yn 
Dduw iddynt hwy: oblegyd efe a 
barottôdd ddinas iddynt. 

17 'Trwy ffydd yr offrymmodd 
Abraham Isaac, pan ei profwyd: 
a'i unig-anedig f«b a offrymmodd 
efe, yr hwn a,dderbyniasai yr add- 
uwidion : 

18 Wrth yr hwn y dywedasid, 
Ŷn Isaac y gelwir i ti bad: 

19 Gan gyfrif bod Duw yn abl 
i'w gyfodi ef o îeirw; o ba le y 
eawsai efe eî hefyd mewn cyffelyb- 
iaeth. 

90 Trwy ffydd y bendithiodd 
_ Isaac Iacob ac Esau am bethau a 
fyddent. 

21 Trwy ffydd, Iacob, wrth farw, 
a fendithiodd bob un o feibion Io- 
seph; ac a addolodd â'i bwys ar 
ben ei ffon. 

29'Trwy ffydd, Ioseph, wrth farw, 
a goffaodd am ymadawiad plant 
Israel ; ac a roddodd orchymyn am 
ei esgyrn. 

93 'Trwy ffydd, Moses, pan an- 
wyd, a guddiwyd drimis gan ei 
rïeni, o achos eu bod yn €i weled yn 
fachgen tlws: ac nid ofnasant or- 
chymyn y brenhin. 

24 'Trwy ffydd Moses wedi myn- 

290 


ed yn fawr, a wrthododd ei alw-yn 
fab merch Pharao ; 

25 Gan ddewis yn hytrach oddeî 
adfyd gyd â phobl Duw, nâ chael 
mwyniant pechod dros amser ; 

96 Gan farnu yn fwy golud 
ddirmyg Crist, nâ thrysorau yr 
Aipht: canys edrych yr oedd efe 
ar daledigaeth y gobrwy. 

9? 'Trwy ffydd y gadawodd efe 
yr Aipht, heb ofni llid y brenhin: 
canys eíe a ymŵrolodd fel un yn 
gweled yr anweledig. 

28 'Trwy ffydd y gwnaeth efe y 
pasg, a gollyngiad y gwaed, rhag i'r 
hwn ydoedd yn dinystrio y rhai 
cyntal-anedig gyffwrdd â hwynt. 

29 'Trwy ffydd yr aethant trwy y 
môr coch, megis ar hŷd fir sych : yr 
hyn pan brofodd yr Aiphtiaid, boddi 
a wnaethant. 

30 Trwy ffydd y syrthiodd caerau 
Iericho, wedi eu hamgylchu dros 
saith niwrnod. 

31 'Trwy ffydd ni ddifethwyd 
Rahab y buttain gyd â'r rhai ni 
chredent, pan dderbyniodd hi yr 
yspïwŷr yn heddychol. 

32 A pheth mwy a_ddywedaf? 
canys yr amser a ballai i mi i 
fynegi am Gedeon, .am Barac, ac 
am Samson, ac am Iephthae: am 
Ddafydd hefyd, a Samuel, a'r pro- 
phwydi: 

33 Y rhai trwy ffydd a_oresgyn- 


| asant deyrnasoedd, a_ wnaethant 


gyfiawnder, a gawsant addewidion, 
a gauasant safnau llewod, 

34 A diffoddasant angerdd -y 
tân, a ddïangasant rhag min y 
cleddyf, a nerthwyd o wendid, a 
wnaethpwyd yn gryfion mewn rhy- 
îel, a yrrasant fyddìnoedd yr estron- 
iaid i gilio. 

35 Gwragedd a dderbyniodd eu 
meirw trwy adgyfodiad : ac eraill a 
ddirdynnwyd, heb dderbyn ym- 
wared; fel y gallent hwy gael ad- 
gyfodiad gwell. 

36 Ac eraill a gawsant brofedig- 
aeth trwy watwar, a fflangellau, ïc, 


trwy rwymau hefyd a charchar. 


37 Hwynt-hwy a Jabyddiwyd, a 
dorrwyd â llif, a demtiwyd, a ladd; 


wyd yn feirw â'r cleddyf ; a grwydr- 


HEBREAID, XII. 


asant mewn crwyn defaid, a 
chrwyn geifr ; yn ddiddym, yn gys- 
tuddiol, yn ddrwg eu cyflwr; 

38 (Y rhai nid oedd y byd yn 
deilwng o honynt) yn crwydromewn 
anialwch, a mynyddoedd, a thyllau 
ac ogofeydd y ddaear. 

39 A'r rhai hyn oll, wedi cael 
tystiolaeth trwy ffydd, ni dderbyn- 
iasant yr addewid : 

40 Gan fod Duw yn rhag-weled 
rhyw beth gwell am danom ni, 
fel na pherffeithid hwynt hebom 
ninnau. 

PEN. XII. 
1 cymator i ffydd ddïanwadal, amynedd, a 


luwiolueb. 99 Canmol y testament new- 
ydd rhagor yr hen. 


ND hynny ninnau hef- 
yd, gan fod cymmaint cwm- 
mwl o dystion wedi ei osod o'n 
hamgylch, gan roi heibio bob pwys, 
a'r pechod sydd barod i'm» ham- 
gylchu, trwy amynedd rhedwn yr 
yrfa a osodwyd o'n blaen ni; 

2 Gan edrych ar Iesu, Pen-ty- 
wysog a Pherffeithydd ein ffydd ni; 
yr hwn, yn lle y llawenydd a osod- 
wyd iddo, a ddïoddeîodd y groes, 
gan ddïystyru gwaradwydd, ac a 
eisteddodd ar ddeheulaw gorsedd- 
faingc Duw. 

3 Ystyriwch am hynny yr hwn a 
ddioddefodd gyfryw ddywedyd yn 
ei erbyn gan bechaduriaid ; fel na 
ílinoch, ac nad ymollyngoch yn eich 
eneidiau. 

4 Ni wrthwynebasoch etto hyd 
at waed, gan ymdrech yn erbyn 
pechod. 

5 A chwi a ollyngasoch dros gof 
y cynghor, yr hwn sydd yn dywedyd 
wrthych megis wrth blant, Fy mab, 
na ddirmyga gerydd yr Arglwydd, 
ac nac ymollwng pan y'th argy- 
hoedder ganddo. 

. 6 Canys y neb y mae yr Arglwydd 

yn ei garu, y mae yn ei geryddu ; 
ac yn fflangellu pob mab a dder- 
bynio. 

7 Os goddeîwch gerydd, y mae 
Duw yn ymddwyn tu ag attoch 
megis tu ag at feibion: canys pa 
fab sydd, yr hwn nid yw.ei dad yn 
eî geryddu ? 

291 


8 Eithr os heb gerydd yr ydych, 
o'r hon y mae pawb yn gyfrannog, 
yna bastarddiaid ydych, ac nid 
meíbion. 

9 Heb law hynny, ni a gawsom 
dadau ein cnawd i'n ceryddu, ac a'u 
parchasom /iwy: onid mwy o lawer 
y byddwn ddarostyngedigi Dad yr 
ysprydoedd, a byw ? 

10 Canys hwynthwy yn wir dros 
ychydig ddyddiau a'n ceryddent fel 
y gwelent hwy yn dda; eithr hwn 
er llesâd i ni, fel y byddem gyfran- 
nogion o'i sancteiddrwydd ef. 

11 Etto ni welir un cerydd dros 
yr amser presennol yn hyfryd, eithr 
yn anhyfryd: ond gwedi hynny y 
mae yn rhoi heddychol fîrwyth 
cyfiawnder i 'r rhai sy wedi eu cyn- 
nefino ag ef. 

12 O herwydd paham cyfodwch 
i fynu y dwylaw a laesasant, a'r 
gliniau a ymollyngasant. 

13 A gwnewch lwybrau uniawn 
i'ch traed; fel na throêr y cloff 
allan o'r ffordd, ond yr iachaer efe 
yn hytrach. 

14. Dilynwch heddwch â phawb, 
a sancteiddrwydd, heb yr hwn in 
chaiff neb weled yr Arglwydd : 

15 Gan edrych yn ddyfal na bo 
neb yn pallu oddi wrth ras Duw ; 
rhag bod un gwreiddyn chwerwedd 
yn tyfu i fynu, ac yn peri blinder, a 
thrwy hwnnw llygru llawer ; 

16 Na bo un putteiniwr, neu 
halogedig, megis Esau, yr hwn am 
un saig o wyd a werthodd ei enedig- 
aeth-fraint. 

17 Canys chwi a wyddoch ddarfod 
wedi hynny hefyd ei wrthod ef, pan 
oedd efe yn ewyllysio etifeddu y 
fendith: oblegyd ni chafodd efe le 
i edifeirwch, er iddo trwy ddagrau 
ei thaer-geisio hi. 

18 Canys ni ddaethoch chwi at y 
mynydd teimladwy sydd yn llosgi 
ean dân, a chwmmwl, a thywyllwch, 
a thymmestl, 

19 A sain udgorn, a llef geiriau ; 
yr hon pwy bynnag a'i clywsant, a 
ddeisyfiasant na chwanegid yr ym-, 
adrodd wrthynt. ; i 

20 (Oblegyd ni allent hwy oddef 
yr hyn a orchymynasid; Ac os 


HEBREAID, XIII. 


bwystlil a gyffyrddai â'r mynydd, 
efe a labyddir, neu a wenir â phic- 
cell. 

21 Ac mor ofnadwy oedd y 
golwg, aw y dywedodd Moses, Yr 
ydwyf yn ofni ac yn crynu.) 

92 Eithr chwi a ddaethoch i fyn- 
ydd Sïon, ac i ddinas y Duw byw, 
y Ierusalem nefol, ac at fyrddiwn o 
angylion, 

23 I gymmanfa a chynnulleidfa 
yrhai cyntaf-anedig, y rhai a ysgrif- 
enwyd yn y nefoedd, ac at Dduw, 
Barnwr pawb, ac at ysprydoedd y 
cyfìawn y rhai a berffeithiwyd, 

24 Ac at Iesu, Cyfryngwr y tes- 
tament newydd, a gwaed y taenell- 
iad, yr hwn sydd yn dywedyd peth- 
au gwell nâ 'r eiddo Abel. 

25 Edrychwch na wrthodoch yr 
hwn sydd yn llafaru.. Oblegyd oni 
ddïangodd y rhaì a wrthodasant yr 
hwn oedd yn llafaru ar y ddaear, 
mwy o lawer ni's dîangwn ni, y rhai 
ydym yn troi ymaith oddi wrth yr 
hwn sydd yn llafaru o'r nef : 

96 Llef yr hwn y pryd hwnnw a 
ysgydwodd y ddaear: ac yn awr a 
addawodd, gan ddywedyd, Etto 
unwaith yr wyf yn cynhyrfu nid yn 
unig y ddaear, ond y nef hefyd. 

27 A'r Etto unwaith hynny, sydd 
yn hyspysu symmudiad y pethau a 
ysgydwir, megis pethau wedi eu 
gwneuthur, fel yr arhoso y pethau 
nid ysgydwir. 

28 O herwydd paham, gan ein 
bod ni yn derbyn teyrnas ddisigl, 
bydded gennym ras, trwy yr hwn y 
. gwasanaethom Dduw wrth ei todd, 
gyd â gwylder a pharchedig oîn. 

29 Oblegyd ein Duw ni sydd dân 
ysol. 

PEN. XIII. 

| Amryw gynghorion; megis i garu eìn gil- 
ydd: 4 â fyw yn onest: 5 ì ochelyd cyb- 
ydd-dra: i berchi pregethwŷr Dwn: 
9 i ochel athrawon dieithr: 10 ìi gyfaddef 
Crist: 16 ir0i elusen: 17 i ufuddhâu î 
swyddogion: 18 î weddïo dros yr apostol, 
90. Y diwedd. 

ARHAED brawdgarwch. 

2 Nac anghofiwch letteu- 
garwch: canys wrth hynny y llet- 
tyodd rhai angylion yn ddïarwybod. 

3 Cofiwch y rhai sy yn rhwym, 

292 


fel pettech yn rhwym gyd â hwynt; 
y rhai cystuddiol, megis yn bod 
eich hunain hefyd yn y corph. 

4 Anrhydeddus yw prïodas ym 
mhawb, a'r gwely dihalogedig: 
eithr putteinwŷr a godinebwyr a 
farna Duw. 

5 Bydded eich ymarweddiad yn 
ddïarian-gar ; gan fod yn foddion i'r 
hyn sydd gennych. Canys efe a 
ddywedodd, Ni 'th roddaf di i fynu, 
ac ni 'th lwyr-adawaf chwaith. « 

6 Fel y gallom ddywedyd yn hŷ, 
Yr Arglwydd sydd. gymmorth i mì, 
ac nid ofnaf beth a wnel dyn i mi. 

7 Meddyliwch am eich blaenor- 
iaid, y rhai a draethasanti chwi air 
Duw: ffydd y rhai dilynwch, gan 
ystyried diwedd eu hymarweddiad 
hwynt. 

8 Iesu Grist, ddoe a heddyw yr 
un, ac yn dragywydd. 

9 Na'ch arweinier oddi amgylch 
ag athrawiaethau amryw a dïeithr ; 
canys da yw bod y galon wedi ei 
chryfhâu â gras, nid â bwydydd, yn 
y rhai ni chafodd y sawl a rodiasanl 
ynddynt, fudd. 

10 Y mae gennym ni allor, o'r 
hon nid oes awdurdod i'r rhaì sy yn 
gwasanaethu y ta bernacl i fwytta. 

11 Canys cyrph yr anifeiliaid 
hynny, y rhai y dygir eu gwaed gan 
yr arch-offeiriad i'r cyssegr dros 
bechod, a losgir y tu allan i'r 
gwersyll. 

19 O herwydd paham Iesu hefyd, 
fel y sancteiddiai y bobl trwy ei 
waed ei hun, a ddïoddefodd y tu 
allan i'r porth. 

13 Am hynny awn alto ef o'r tu 
allan i'r gwersyll, gan ddwyn ei 
waradwydd ef. 

14. Canys nid oes i ni yma ddinas 
barhaus, eithr un i ddyfod yr ŷm 
ni yn ei disgwyl. 

15 Trwyddo ef gan hynny off- 
rymmwnaberthmoliant yn wastadol 
i Dduw, yr hyn yw iîrwyth ein 
gwefusau, yn cyffesu i'w enw ef. 

16 Ond gwneuthur daioni, a chyf- 
rannu, mac anghofiwch: canys â 
chyfryw ebyrth y rhyngir bodd 


Duw 
17 Ufuddbêwch i'ch blaenoriaìd, 


IAGO, I. 


ac ymddarostyngwch: oblegyd y 
maent hwy yn gwylio dros eich 
eneidiau chwi, megis rhai a fydd 
rhaid iddynt roddi cyfrif: fel y 
gallont wneuthur hynny yn llawen, 
ac nid yn drist: canys difudd i chwi 
yw hynny. 

18 Gweddïwch drosom ni: canys 

yr ydym yn credu fod gennym 
gydwybod dda, gan ewyllysio byw 
yn onest ym mhob peth. 
* 19 Ond yr ydwyf yn helaethach 
yn dymuno gwneuthur o honoch 
hyn, i gael fy rhoddi i chwi drachefn 
yn gynt. 

20 A Duw yr heddwch, yr hwn a 
ddug drachefn oddi wrth y meirw 
ein Harelwydd Iesu, Bugail mawr 
y defaid, trwy waed y cyfammod 
tragywyddol. 

21 A'ch perffeithio ym mhob 


gweithred dda,i wneuthur ei ewyllys 
ef; gan weithio ynoch yr hyn sydd 
gymmeradwy yn ei olwg ef, trwy 
iesu Grist,: i'r hwn y byddo y go- 
goniant yn oes oesoedd. Amen, 

92 Ac yr ydwyf yn attolwg i 
chwi, frodyr, goddeîwch air y 
cynghor: oblegyd ar fyr eiriau yr 
ysgrifenais attoch. 

23 Gwybyddwch ollwng ein brawd 
Timotheus yn rhŷdd ; gyd â'r hwn, 
os daw efe ar fyrder, yr ymwelaf a 
chwi. 

24 Anherchwch eich holl flaen- 
oriaid, a'r holl saint. Y mae y rhai 
o'r Ital yn eich annerch. 

25 Gras fyddo gyd â chwi oll. 
Amen. 

4] At yr Hebreaid yr ysgrifenwyd 

o'r Ital, gyd â Thimoth€ns. 


| ——————————— Hmm X.—. 


Epistol eyffredinol LAGO yr Apostol. 


PEN: L 

2 Cynghori lawenychu mewn blinder ; 5 i ofyn 

doethineb gan Ddu : 13 na fwrier y bai 

arno ef o rau eîm. gwendid na'n pechodau 

ni :99 1iwrandaw aci fyfyrio ar air Duw; 

ac ì wneuthur ar et ol: 926 os amgen, fe 

aU rhai ymddangos yn grefyddol! oddi 

allan, ond ni allant fod felly mewn gwir- 
ionedd. 

FN AGO, gwasanaethwr Dnw a'r 

Arglwydd Iesu Grist, at y 

deuddeg llwyth sydd ar wasgar, 
annerch. 

2 Cyîrifwch yn bob llawenydd, 
îy mrodyr, pan syrthioch mewn 
amryw brofedigaethau; 

3 Gan wybod, fod profiad eich 
ffydd chwi yn gweithredu amynedd. 

4 Ond caffed amynedd ei pher- 
ffaith waith ; fel y byddoch berffaith 
a chyîan, heb ddiffygio mewn dim. 

5_O bydd ar neb o honoch eisiau 
doethineb, gofyned gan Dduw, yr 
hwn sydd yn rhoi yn haelionus i 
bawb, ac heb ddannod; a hi a 
roddir iddo ef. 

6 Eithr goîyned mewn ffydd, 
heb ammeu dim: canys yr hwn sydd 

293 


yn ammeu, sydd gyffelyb i don y 
môr, a chwelir ac a deflir gan y 
gwynt. 

7 Canys ma feddylied y dyn 
hwnnw y derbyn efe ddim gan yr 
Arglwydd. 

8 Gwr dau-ddyblyg ei feddwl 
sydd anwastad yn ei holl ffyrdd. 

9 Y brawd o radd isel, llawen- 
yched yn ei oruchafiaeth : 

10 Â'r cyfoethog, yn ei ddaros- 
tyngiad: canys megis blodeuyn y 
glas-welltyn y diflanna efe. 

11 Canys cyfododd yr haul gyd â 
gwres, a gwywodd y glas-welltyn, 
a'i flodeuyn a gwympodd, a theg- 
wch ei brŷd ef a gollodd: felly 
hefyd y diflanna y cyfoethog yn ei 
ffyrdd, 

12 Gwyn ei îyd y gwr sydd yn 
goddef profedigaeth: canys pan 
fyddo profedig, efe a dderbyn 
goron y bywyd, yr hon a addawodd 
yr Arglwydd i'r rhai a'i carant ef. 

15 Na ddywededneb pandemtier 
ef, Gan Dduw y'm temtir. Canys 

L 


IAGO, TI. 


Duw ni's gellir ei demtio â drygau, 
ac nid yw efe yn temtio neb. 

14 Canys yna y temtir pob un, 
pan y tynner ef, ac y llithier, gan ei 
chwant ei hun. 

15 Yna chwant, wedi ymddŵyn, 
a esgor ar bechod: pechod hefyd, 
pan orphener, a esgor ar farwolaeth. 

16. Fy mrodyr anwyl, na chyfeil- 
iornwch. 

17 Pob rhoddiad daionus, a phob 
rhodd berffaith, oddi uchod y inae, 
yn disgyn oddi wrth Dad y goleuni, 
gyd â'r hwn nid oes gyfnewidiad, na 
chysgod troedigaeth. 

18 O'i wir ewyllys yr ynnillodd 
eîe nyni trwy air y gwirionedd, fel 
y byddem ryw flaen-ffrwyth o'i 
greaduriaid ef. 

10 O achos hyn, fy mrodyr an- 
wyl, bydded pob dyn esgud i 
wrandaw, dïog i lafaru, dïog i ddig- 
ofaint. 

20 Canys digofaint gwr nid yw 
yn cyflawni cyfiawnder Duw. 

?1 O herwydd paham rhoddwch 
heibio bob budreddi, a helaeth- 
rwydd malais ; a thrwy addfwynder 
derbyniwch yr impiedig air, yr hwn 
a ddichon gadw eich eneidiau. 

22 A byddwch wneuthurwŷr v 
gair, ac nid gwrandawŷr yn unig, 
gan eich twyllo eich hunain. 

23 Oblegyd os yw neb yn wran- 
dâwr y gair, ac heb fod yn wneu 
thurwr, y mae hwn yn debyg i wr 
yn edrych ei wynebpryd naturiol 
mewn drych: 

94 Canys efe a'i hedrychodd ei 
_ hun, ac a aeth ymaith, ac yn y man 
efe a anghofiodd pa fath ydoedd. 

295 Eithr yr hwn a edrych ar 
berffaith. gyfraith rhyddid, ac a 
barhao ynddi, hwn, heb fod yn 
wrandâwr anghofus, ond gwneu- 
thurwr y weithred, efe a fydd ded- 
wydd yn ei weithred. 

26 Os yw neb yn eich mysg yn 
cymmeryd arno fod yn grefyddol,' 
heb attal ei dafod, ond twyllo ei 
galon ei huu, ofer yw creîydd hwn. 

97 Crefydd bur, a dihalogedig 
ger bron Duw a'r Tad, yw hyn; 
Ymweled â'r amddifaid a'r gwrag- 


gadw ei hun yn ddifrycheulyd eddi 

wrth y byd. 

PEN. 1. 

1 Nad gweddol i Gristianogion ddïystyru eu 
brodyr tlodion: 13 ond bod yn gariadus, 
ac yn drugarogion. 14 Na ddylid ym- 
Jfrostioo ydd fle ni byddo gweithredoedd 
da: 17 nad yw y ffydd honno ond. ffydd 
Jarw, ì9 a ffydd y cythreuliaid; 21 ac 
md ffydd Abraham, 95 a Rahab. 

'Y mrodyr, na fydded gennych 
ffydd ein Harglwydd ni lesu 

Grist, sef” Arglwydd y gogonianb, 

gyd â derbyn wyneb. 

9 Oblegyd os daw i mewn i'ch 
cynnulleidfa chwi wr â modrwy aur, 
mewn dillad gwychion, a dyfod 
hefyd un tlawd mewn dillad gwael ; 

3 Ac edrych o honoch ar yr hwn 
sydd yn gwisgo y dillad gwychion, 
a dywedyd wrtho, Eistedd di yma 
mewn lle da; a dywedyd wrth y 
tlawd, Saf di yna, neu eistedd yma 
is law fy 'stol-droed ì : 

4 Onid ydych chwi dueddol 
ynoch eich hunain? ac onìd aethoch 
yn farnwŷr meddyliau drwg? 

5 Gwrandêwch, fymrodyr anwyl ; 
Oni ddewisodd Duw dlodion y byd 
hwn yn gyfoethogion mewn ffydd, 
ac yn etifeddion y deyrnas yr hon 
a addawodd efe i'r rhaì sydd yn ei 
garu ef? 

6 Eithr chwithau a ammharch- 
asoch y tlawd. Onid yw y cyf- 
oethogion yn eich gorthrymmu 
chwi, ac yn eich tynnu ger bron 
brawdleoedd? 

7 Onid ydynt hwy yn cablu yr 
enw rhagorol, yr hwn a elwir ar- 
noch chwi? 

8 Os cyflawni yr ydych y gyfraith 
frenhinol, yn ol yr ysgrythyr, Câr 
dy gymmydog fel ti dy hun ; da yr 
ydych yn-gwneuthur : . 

9 Eithr os derbyn wyneb yr 
ydych, yr ydych yn gwneuthur 
pechod, ac yn cael eich argyhoeddi 
gan y gyfraith, megis troseddwŷr. 

10 Canys pwy bynnag a gadwo 
y gyfraith i gyd oll, ac a ballo 
mewn un pwngc, y mae eîe yn euog 
o'r cwbl | 

11 Canys y neb a ddywedodd, 
Na odineba; a ddywedodd hefyd, 


edd gweddwon yn eu hadfyd, a'i | Na ladd. Ac os ti ni odinebi, eito 


24 


í 


IAGO, IH. 


a leddi, yr wyt ti yn troseddu y 
gyfraith. 

12 Felly dywedwch, ac felly 
gwnewch, megis rhai a fernir wrth 
gyfraith rhyddid. 

13 Canys barn ddidrugaredd fydd 
i'r hwn ni wnaeth drugaredd ; ac y 
mae trugaredd yn goroîleddu yn 
erbyn barn. 

14 Pa fudd yw, fy mrodyr, o 
dywed neb fod ganddo ffydd, ac 
heb fod ganddo weithredoedd? a 
ddichon ffydd ei gadw ef? 

15 Eithr os bydd brawd neu 
chwaer yn noeth, ac mewn eisiau 
beunyddiol ymborth ; 

16 A dywedyd o un o honoch 
wrthynt, Ewch mewn heddwch, 
ymdwymnwch, ac ymddigonwch ; 
etto heb roddi iddynt angenrheidiau 
y corph ; pa les fydd ? 

17 Felly ffydd hefyd, oni bydd 
ganddi weithredoedd, marw ydyw, 
a hi yn unig. 

18 Eithr rhyw un a ddywed, 
Tydi fîydd sydd gennyt, minnau 
" gweithredoedd sydd gennyf: dangos 
imi dy ffydd di heb dy weithred- 
oedd, a minnau wrth fy ngweith- 
“ redoedd i a ddangosaf i ti fy ffydd 
innau. 

19 Credu yr wyt ti mai un Duw 
sydd; da yr wyt ti yn gwneuthur. 
Y mae y cythreuliaid hefyd yn 
credu, ac yn crynu. 

40 Eithr a fynni di wybod, O 
ddyn oîer, am ffydd heb weithred- 
oedd, mai marw yw ? 

21 Abraham ein tad ni, onid o 
weithredoedd y cyfiawnhawyd ef, 
pan offrymmodd efe Isaac ei fab ar 
yr allor ? 

99 'Ti a weli fod ffydd yn cyd- 
weithio â'i weithredoedd ef, a thrwy 
weithredoedd fod ffydd wedi ei 
pherffeithio. 

93 A chyflawnwyd yr ysgrythyr 
yr hon sydd yn dywedyd, Credodd 
Abraham i Dduw, a_chyfrifwyd 
iddo yn gyfiawnder: a_ Chyfaill 
Duw y galwyd ef. 

24 Chwi a welwch gan hynny 
mai o weithredoedd y cyfiawnheir 
dyn, ac nid o ffydd yn unig. - 

25 Yr un ffunud hefyd, Rahab y 

205 


buttain, onid o weithredoedd y 
cyfiawnhawyd hi, pan dderbyniodd 
hi y cenhadau, a'u danfon ymaith 
ffordd arall ? 

26 Canys megis y mae y corph 
heb yr yspryd yn farw, felly hefyd 
ffydd heb weithredoedd, marw yw. 

PEN. III. 


1 Na ddylem ni fod yn brysur i feio ar eraill ; 
5 ond yn hytrach ffrwyno y tafod; yr 
hwn, er nad ydyw ond aelod bychan, etto 
y mae efe yn achos llawer o ddaioni, ac o 
ddrygioni. 13 Y rhai sydd wir-synhwyr- 
ol, y maent yn. fwynion, yn heddychlon, 
heb gynfigennu, ac heb ymryson. 

T.A fyddwch feistraid lawer, fy 

mrodyr; gan wybod y der- 
byniwn ni farnedigaeth fwy. 

2 Canys mewn llawer o bethau 
yr ydym mi bawb yn llithro. Od 
oes neb heb lithro ar air, gwr per- 
ffaith yw hwnnw, yn gallu ffrwyno 
yr holl gorph hefyd, 

3 Wele, yr ydym ni yn rhoddi 
ffrwynau ym mhennau 'r meirch, 
i'w gwneuthur yn ufudd i ni ; ac yr 
ydym yn troi eu holl gorph hwy 
oddi amgylch. s 

4 Wele, y llongau befyd, er eu 
maint, ac er eu gyrru gan wyntoedd 
creulon, a droir oddi amgylch â 
llyw bychan, lle y mynno 'r llywydd. 

5 Felly hefyd y tafod, aelod 
bychan yw, ac yn ffrostio pethau 
mawrien. Wele, faint o ddefnydd 
y mae ychydig dân yn ei ennyn ! 

6 A'r tafod tân ydyw, byd o 
anghyfiawnder. Felly y mae 'r 
tafod wedi ei osod ym mhlith ein 
baelodau ni, fel y mae yn haloci yr 
holl gorph, ac yn gosod troell na- 
turiaeth yn fflam ; ac wedi ei wneu- 
thur yn fflam gan uffern. 

7 Canys holl natur gwŷllt-filod, 
ac adar, ac ymlusgiaid, a'r pethau 
yn y môr, a ddofir ac a ddoîwyd 
gan natur ddynol: 

8 Eithr y tafod ni ddichon un dyn 
ei ddofi; drwg anllywodraethus 
ydyw, yn llawn gwenwyn marwol. 

9 Ag ef yr ydym yn bendithio 
Duw a'r Tad ; ag ef hefyd yr ydym 
yn melldithio dynion, a wnaethpwyd 
ar lun Duw. 

10 O'r un genau y mae yn 
dyfod allan fendith a melldith. Fy 

L2 


IAGO, IV. 


mrodyr, ni ddylai y pethau hyn fod 
elly. 

11 A ydyw ffynnon o'r un llygad 
yn rhoi dwfr melys a chwerw ? 

12 A ddichon y pren ffigys, fy 
mrodyr, ddwyn olifaid? neu win- 
wydden, ffigys? felly ni ddichon un 
ffynnon roddi dwfr hallt a chroyw. 

13 Pwy sydd wr doeth a deallus 
yn eich plith? dangosed, trwy ymar- 
weddiad da, ei weithredoedd mewn 
mwyneidd-dra doethineb. 

14 Eithr od oes gennych gynfigen 
chwerw ac ymryson yn eich calon, 
na fyddwch ffrostwŷr a chelwyddog 
yn erbyn y gwirionedd. 

15 Nid yw y doethineb hwn yn 
disgyn oddi uchod; ond daearol, 
anianol, cythreulig yw. 

16 Canys lle »ae cynfigen ac ym- 
ryson, yno y mae terfysg, a phob 
gweithred ddrwg. 

17 Eithr y ddoethineb sydd oddi 
uchod, yn gyntaf pur ydyw, wedi 
hynny heddychlon, boneddigaidd, 
hawdd ei thrin, llawn trugaredd a 
ffrwythau da, diduedd, a diragrith. 

18 A ffrwyth cyfiawnder a heuir 
mewn heddwch i'r rhai sy yn gwn- 
eutlur heddwch. 


PEN. IV. 

I Rhaid i ni ymryson yn erbyn trachwant, 4 
ac anghymmedrolder, 5 a balchder, 1ì ac 
enllib, a barnuar eraill : 13 ac Wa roddom. 
ormod hyder ar lwyddiant bydol, nac ar 
einioes dyn; ond rho y cwbl ar Dduw. 

BA le y mae rhyfeloedd ac 

ymladdau yn eich plith chwi? 

onid oddi wrth hyn, sef eich melys- 

chwantau y rhai sydd yn rhyfela yn 
eich aelodau ? 

2 Chwennychu yr ydych, ac nid 


ewyllysio fod yn gyfaill i'r byd, y 
mae yn elyn i Dduw. 

5. A ydych chwi yn tybied fod yr 
ysgrythyr yn dywedyd yn ofer, At 
gynfigen y mae chwant yr yspryd a 
gartrefa ynom ni? 

6 Eithr rhoddi gras mwy y mae : 
o herwydd paham y mae yn dywed- 
yd, Y mae Duw yn gwrthwynebu 
y beilchion, ond yn rhoddi gras i'i 
rhai gostyngedig. 

7 Ymddarostyngwch gan hynny 
i Dduw. Gwrthwynebwch ddiafol, 
ac efe a ffŷ oddi wrthych. 

8 Nesêwch at Dduw, ac efe a 
nesâ attoch chwi. Glanhêwch eich 
dwylaw, chwi bechaduriaid; a 
phurwch eich calonnan, chwi â'r 
meddwl dau-ddyblyg. 

9 Ymofidiwch, a galerwch, ac 
wylwch : troêr eich chwerthin chwi 
yn alar, a'ch llawenydd yn dristwch. 

10 Ymddarostyngwch ger bron 
yr Arglwydd, ac efe a'ch dyrchafa 
chwi. 

11. Na ddywedwch yn erbyn eich 
gilydd, frodyr. Y neb sydd yn 
dywedyd yn erbyn ei frawd, ac yn 
barnu ei frawd, y mae efe yn dy- 
wedyd yn erbyn y gyfraith, ac yn 
barnu y gyfraith: ac od wyt ti yn 
barnu y gyfraith, nid wyt ti wneu- 
thurwr y gyfraith, eithr barnwr. 

12 Un gosodwr cyfraith sydd, yr 
hwn a ddichon gadw a cholli. Pwy 
wyt ti yr hwn wyt yn barnu arall ? 

13 Iddo yn awr, y rhai ydych yn 
dywedyd, Heddyw neu y foru ni a 
awn i gyfryw ddinas, ac a arhoswn 
yno flwyddyn, ac a farchnattâwn, 
ac a ynnillwn ; 

14 Y rhai ni wyddoch beth a 


ydych yn cael : cynfigennu yr ydych | fydd y îoru.. Canys beth ydyw eich 


ac eiddigeddu, ac nid ydych yn 
gallu cyrhaeddyd: ymladd a rhy- 
fela yr ydych, ond nid ydych yn 
cael, am nad ydych yn gofyn. 

3 Gofyn yr ydych, ac nid ydych 
yn derbyn, o herwydd eich bod yn 
gofyn ar gam, fel y galloch eu treul- 
io ar eich melys-chwantau. 

4 Chwi odinebwŷr, a godmeb- 
wragedd, oni wyddoch chwi fod 
cyfeillach y byd yn elyniaeth i 
Dduw? pwy bynnag gan hynny a 

296 


einioes chwi ? Canys tarth ydyw, yr 
hwn sydd dros ychydig yn ymddang- 
os, ac wedi hynny yn diflannu.- 

15 Lle y dylech ddywedyd, Os 
yr Arglwydd a'i myn, ac os byddwn 
yw, nì a wnawn hyn, neu hynny. 

16 Eithr yn awr gorfoleddu yr 
ydych yn eich ymffrost. Pob cyf- 
ryw orfoledd, drwg ydyw. 

17 Am hynny i'r ncb a fedr 
wneuthur daioni, ac nid yw yn ci 
wneuthur, pechod ydyw iddo, 


IAGO, V. 


PEN. V. 
Rhaid ì wŷr cyfoethogion drygionus ofni 
dïaledd Duw. 7 Ni a ddylem fod yn ddi- 
oddefgar mewn adfyd, yn ol esampl y 
prophwydi, a Job; 12 a gochelyd tyngu, 
13. a gweddïo mewn adfyd, a chanu mewn 
hawddfyd; 16 a chyfaddef cin beiau u'n 
gydd, a gweddïo dros ein gilydd; ì9 a 
dwyn i'r iawn y brawd a fyddo yn myned 
ar gygeiliorn. 


j Tirrs yn awr, chwi gyfoeth- 
ogion, wylwch ac udwch am 
eich trueni sydd yn dyfod arnoch. 

2 Eich cyfoeth a bydrodd, a'ch 
gwisgoedd a fwyttawyd gan bryfed. 

3 Eich aur a'ch arian a rydodd ; 
a'u rhwd hwynt a fydd yn dystiol- 
aeth yn eich erbyn chwi, ac a fwytty 
eich enawd chwi fel tân. Chwi a 
gasglasoch drysor yn y dyddiau di- 
weddaf. 

4 Wele, y mae cyflog y gweith- 
wŷr, a fedasant eich meusydd chwì, 
yr hwn a gam-altaliwyd gennych, 
yn llefain: a llefain yrhai a fed- 
asant, a ddaeth i mewn i glustiau 
Arglwydd y lluoedd. 

5 Moethus fuoch ar y diaecar, a 
thrythyll; mejthrin eich calonnau a 
wnaethoch, megis mewn dydd lladd- 
edigaeth. 

6 Condemniasoch a lladdasoch y 
cyfiawn; ac yntau heb sefyll i'ch 
erbyn, 

7 Byddwch gan hynny yn ym- 
arhous, frodyr, hyd ddyfodiad yr 
Arglwydd. Wele, y mae y llafurwr 
yn disgwyl am werthfawr ffrwyth y 
ddaear, yn dda ei amynedd am 
dano, nes iddo dderbyn y gwlaw 
cynnar a'r diweddar. 

8 Byddwch chwithau hefyd dda 
eich amynedd ; cadarnhêwch eich 
calonnau : oblegyd dyfodiad yr 
Arglwydd a nesaodd. 

9 Na rwgnechwch yn erbyn eich 
gilydd, frodyr, fel na'ch condem- 
nier: wele, y mae y Barnwr yn 
sefyll wrth y drws. 

10 Cymmerwch fy mrodyr, y 

297 


prophwydi, y rhai a lafarazant yn 
enw yr Arglwydd, yn siampl o ddi- 
oddef blinder, ac o hir-ymaros. 

11 Wele, dedwydd yr ydym yn 
gadael y rhai sy ddïoddefus.. Chwi 
a glywsoch am amynedd lob, ac a 
welsoch ddiwedd yr Arglwydd : 
oblegyd tosturiol iawn yw yr Arg- 
DDAU a thrugarog. 

12 Eithr o flaen pob peth, îy 
mrodyr, na thyngwch, nac i'r nel, 
nac i'r ddaear, nac un llw arall: 
eithr bydded eich ïe chwi yn ìïe, 
a'ch nagê yn nagê; îel na syrthioch 
i farnedigaeth. 

13 A oes neb yn eich plith mewn 
adfyd? gweddïed. A oes neb yn 
esmwyth arno? caned psalmau. 

14 A oes neb yn eich plith yn 
glaf? galwed atto henuriaid yr eg- 
lwys ; a gweddïant hwy drosto, gan 
ei enneinio ef ag olew yn enw yr 
Arglwydd : 

15 A gweddi 'r fîydd a iacha 'r 
claf, a'r Arglwydd a'i cyfyd ef i 
îynu ; ac os bydd wedi gwneuthur 
pechodau, hwy a faddeuir iddo. 

16 Cyffeswch eich camweddau 
bawb i'ch gilydd, a gweddïwch 
dros eich gilydd, fel y'ch iachaer. 
Llawer a ddichon taer-weddi y cyf- 
iawn. 

1? Elïas oedd ddyn yn rhaid iddo 
ddïoddef fel minnau, ac mewn 
gweddi efe a weddïodd na byddai 
wlaw: ac ni bu gwlaw ar y ddaear 
dair blynedd a chwe mis. 

18 Ac efe a weddïodd drachefn ; 
a'r nef a roddes wlaw, a'r ddaear 
a ddug ei îfrwyth. 

19 fy mrodyr, od aeth neb o 
honoch ar gyfeiliorn oddi wrth y 
gwirionedd, a throi o ryw un eî; 

40 Gwybydded, y bydd i'r hwn 
a drôdd bechadur oddi wrth gyfeil- 
iomni ei ffordd, gadw enaid hag 
angau, a chuddio lliaws o bechodau, 


L3 


Epistol cyntaf cyffredinol PEDR yr Apostol. 


PEN. I. 

1 Y mae efe yn bendithio Duw am eì amryw 
rad ysprydol; 10 gan ddangos uad ydyw 
yr iachawdwriaeth yng Nghrist beth new- 
ydd, eithr peth a brophwydwyd am dano 
er ys talm. 19 Cynghor i fyw yn dduwiol, 
gan ew bod hwy wedi ew geni o newydd 
trwy aìr Duw. 

pn apostol Iesu Grist, at y 

M__ dieithriaid sy ar wasgar ar hŷd 

Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, 

a Bithynia, 

9 Etholedigion yn ol rhag-wybod- 
aeth Duw Dad, trwy sancteiddiad 
yr Yspryd, i ufudd-dod a_thaeneli- 
iad gwaed Iesu Grist.. Grasi chwi 
a heddwch a amlhaer. 

3. Bendigedig fyddo Duw a 'Thad 
ein Harglwydd Iesu Grist, yr hwn 
yn ol eì fawr drugaredd a'n had- 
cenhedlodd ni i obaith bywiol, trwy 
adgyfodiad Iesu Grist oddi wrth y 
meirw, 

4'I etifeddiaeth anllygredig, a 
dihalogedig, a didditlannedig, ac 
y'nghadw yn y nefoedd i chwi, 

5 Y rhai trwy allu Duw ydych 
cadwedig trwy ffydd i iachawd- 
wriaeth parod i'w datguddio yn yr 
amser diweddaf. 

6 Yn yr hyn yr ydych yn mawr- 
lawenhâu, er eich bod ychydig yr 
awrhon (os rhaid yw) mewn frist- 
wch, trwy amryw brofedigaethau : 

7 Fel y caffer profiad eich ffydd 
chwi, yr hwn sydd werthfawrusach 
nâ'r aur colladwy, cyd profer eî 
trwy dân, er mawl, ac anrhydedd, 
A gogoniant, yn ymddangosiad Iesu 
Grist: 

8 Yr hwn, er na's gwelsoch, yr 
ydych yn ei garu; yn yr hwn, heb 
ïod yr awrhon yn ei weled, ond yn 
credu, yr ydych yn mawr-lawenhâu 
â llawenydd annhraethadwy a go- 
goneddus : 

9 Gan dderbyn diwedd eich 
ffydd, sef iachawdwriaeth eich en- 
eidiau. ' 

10 Am yr hon iachawdwriaeth yr 
ymofynodd, ac y manwl-cliwiliodd 
y prophwydi, y rhai a brophwydas- 
ant am y gras a ddeuai i chwi : 

11 Gan chwiliopa bryd, neu pa 

290 


ryw amser, yr oedd Yspryd Crist, 
yr hwn oedd ynddynt, yn ei hys- 
pysu, pan oedd efe yn rhag-dystiol- 
aethu dïoddefaint Crist, a'r gogon- 
iant ar ol hynny. 

12 Tr rhai y datguddiwyd, nad 
iddynt hwy eu hunain, ond i ni, yr 
oeddynt yn gweini yn y pethau a 
fynegwyd yn awr i chwi, gan y rhai 
a efangylasant i chwi trwy yr Yspryd 
Glân, yr hwn a ddanfonwyd o'r neî ; 
ar yr hyn bethau y mae yr angylion 
yn chwennychu edrych. 

13 O herwydd paham, gan wreg- 
ysu lwynau eich meddwl, a_ bod 
yn sobr, gobeithiwch yn berffaith 
am y gras a ddygir i chwi yn nat- 
guddiad Iesu Grist ; 

14 Fel plant ufudd-dod, heb gyd- 
ymagweddu â'r trachwantau o'r 
blaen yn eich anwybodaeth : 

15 Eithr mesis y mae y neb a'ch 
galwodd chwi yn sanctaidd, bydd- 
wch chwithau hefyd sanctaidd ym 
mhob ymarweddiad : 

16 Oblegyd y mae yn ysgrifen- 
edig, Byddwch sanctaidd ; canys 
sanctaidd ydwyf fi. 

17 Ac os ydych yn galw ar y 
Tad, yr hwn sydd heb' dderbyn 
wyneb yn barnu yn ol gweithred 
pob un, ymddygwch mewn ofn dros 
amser eich ymdeithiad : 

18 Gan wybod nad â phethau 
llygredig, megis arian neu aur, y'ch 
prynwyd oddi wrth eich ofer ym- 
arweddiad, yr hon a gawsoch trwy 
draddodiad y tadau ; 

19 Eithr â gwerthfawr waed 
Crist, megis oen difeius a difrych- 
eulyd: 

90 Yr hwn yn wir a rag-ordêin- 
iwyd cyn sylfaenu y byd, eithr a 
eglurwyd yn yr amseroedd diwedd- 
af er eich mwyn chwi ; 

91 Y rhai ydych trwyddo eî yn 
credu yn Nuw, yr hwn a'i cyfod- 
odd ef oddi wrth y meirw, ac a 
roddodd iddo ef ogoniant, fel y 
byddai eich fîydd chwi a'ch gobaith 
yn Nuw. 

29 Gwedi puro eich eneidiau, 


1i PEDR, H. 


gan ufuddhâu i'r gwirionedd trwy 
yr Yspryd, i frawdgarwch diragrith ; 
cerwch eich gilydd o galon bur yn 
helaeth : 

93 Wedi eich ail-eni, nid o had 
llygredig, eithr anllygredig, trwy 
alr Duw, yr hwn sydd yn byw ac yn 
parhâu yn dragywydd. 

24 Canys pob cnawd fel glas- 
welltyn yie, a holl ogoniant dyn fel 
blodeuyn y glas-welltyn. Gwywodd 

glas-welltyn, a'i flodeuyn a syrth- 
iodd: 

95 Eithr gair yr Arglwydd sydd 
yn aros yn dragywydd. A hwn yw 
y gair a bregethwyd i chwi. 

PEN. II. 


1 Y mae efe yn eu cynghori na wnelont ddim 
yn erbyn cariad: 4 ac yn dangos mai 
Crist ydyw y sylfaen yr adeiladwyd 
hwynt arno: 11 ac yn dymuno arnynt 
ymgadw rhag chwantau cnawdol; 13 a 
bod yn ufudd i swyddogion. 18 Ac y mae 
yn dysgu i weision ufuddhâu i'w meis- 
trail, 90 a bod yn ddïoddefgar, wrth 
esampl Crist, er eu bod yn cael cam. 


WB rhoi heibio gan hynny 

bob drygioni, a phob twyll, 

a rhagrith, a chynfigen, a phob go- 
-air, 

2 Fel rhaì bychain newydd-eni, 
chwennychwch ddidwyll laeth y 
gair, fel y cynnyddoch trwyddo ef: 

3 Os profasoch fod yr Arglwydd 
yn dirion. 

4 At yr hwn yr ydych yn dyfod, 
mesis at îaen bywiol, a wrthodwyd 
gan ddynion, eithr etholedig gan 
Dduw, a gwerthfawr. 

5 A chwithau, megis meini byw- 
iol, ydych wedi eich adeiladu yn 
dŷ ysprydol, yn offeiriadaeth sanct- 
aidd, i offrymmu aberthau yspryd- 
ol, cymmeradwy gan Dduw trwy 
Iesu Grist. 

6_O herwydd paham y cynhwysir 
yn yr ysgrythyr, Wele, yr wyf yn 
gosod yn Sion ben-congl-faen, ethol- 
edig, a gwerthfawr : a'r hwn a gred 
ynddo, ni's gwaradwyddir. 

7 Ichwi gan hynny, y rhai ydych 

n credu, y mae yn urddas: eithr 
i'r anufuddion, y maen a wrthod- 
odd yr adeiladwŷr, hwnnw a wnaed 
yn ben y gongl, 

8 Ac yn faen tramgwydd, ac yn 
graig rhwystr, i'r rhai sy yn tram- 

299 


gwyddo wrth y gair, gan fod yn 
anufudd ; i'r hwn beth yr ordein- 
iwyd hwynt hefyd. 

9 Eithr chwychwi ydych ryw- 
ogaeth etholedig, brenhinol ofîeir- 
iadaeth, cenhedl sanctaidd, pobl 
brïodol i Dduw; fel y mynegoch 
rinweddau yr hwn a'ch galwodd 
allan o dywyllwch i'w ryfeddol 
oleuni eî: 

10 Y rhai gynt nid oeddych bobl, 
ond yn awr ydych bobl i Dduw: y 
rhai ni chawsech drugaredd, ond 
yr awrhon a gawsoch drugaredd. 

11 Anwylyd, yr wyf yn attolwg 
ìi chwi, megis dieithriaid a_pherer- 
inion, ymgedwch oddi wrth chwant- 
au cnawdol, y rhai sy yn rhyfela yn 
erbyn yr enaid ; 

12 Gan fod â'ch ymarweddiad:yn 
onest ym mysg y Cenhedloedd: îel, 
lle/maent yn eich gosanu megis 
drwg-weithredwŷr, y gallont, o her- 
wydd eich gweithredoedd da a wel- 
ant, ogoneddu Duw yn nydd yr 
ymweliad. 

13 Ymddarostyngwch oblegyd 
hyn i bob dynol ordinhâd, o her- 
wydd yr Arglwydd : pa un bynnag 
ai i'r brenhin, megis goruchaf ; 

14 Ai i'r llywiawdwŷr, megis 
trwyddo ef wedi eu danfon, er dïal 
ar y drwg-weithredwŷr, a mawl i'r 
gweithredwŷr da. 

15 Canys felly y mae ewyllys 
Duw, fod i chwi trwy wneuthur 
daioni ostegu anwybodaeth dynion 
ffolion : 

16 Megis yn rhyddion, ac nid â 
rhyddid gennych megis cochl mal- 
ais, eithr fel gwasanaethwŷr Duw. 

17 Perchwch bawb. Cerwch y 
brawdoliaeth. Ofnwch Dduw. An- 
rhydeddwch y brenhin. 

18 Y gweision, byddwch ddaros- 
tyngedig gyd â phob ofn i'ch meistr- 
aid ; nid yn unìg i'r 7Aai da a chy- 
weithas, eithr i'r »Aai anghyweithas 
hefyd. 

19 Canys hyn sydd rasol, os yw 
neb o herwydd cydwybod i Dduw 
yn dwyn tristwch, gan ddïoddef ar 


gam. 

20 Oblegyd pa glod yw, os, pan 

bechoch, a chael eich cernodio, y 
4 


1 PEDR, III. 


byddwch dda eich amynedd? eithr 

os, 4 chwi yn gwnenthur yn dda, 

ac yn dïoddef, y byddwch dda eich 
amynedd ; hyn sydd rasol ger bron 

Duw. 

»1 Canysi hyn y'ch galwyd hef- 
yd: oblegyd Crist yntau a ddïodd- 
efodd drosom ni, gan adael i ni 
esampl, fel y canlynech ei ôl ef: 

29 Yr hwn ni wnaeth bechod, ac 
ni chaed twyll yn ei enau : 

93 Yr liwn, pan ddifenwyd, ni 
ddifenwodd drachefn; pan ddiï- 
oddefodd, ni fygythiodd; eithr 
yhoddodd ar y neb sydd yn barnu 
yn gyfiawn : 

24 Yr hwn ei hun a ddug ein 
pechodau ni yn ei gorph ar y pren; 
ïel, gwedi ein marw i bechodau, y 
byddem byw i gyfiawnder: trwy 
gleisian yr hwn yr iachawyd chwi. 

25 Canys yr oeddych megis def- 
aid yn myned ar gyfeiliorn; eithr 
yn awr chwi a ddychwelwyd at Fu- 
gail ac Esgob eich eneidiau. 

PEN. III. 

! Y mae yn dysgu i wŷr a gwrageda eu dyled 
i'w gilydd: 8B yn annog pawb i undeb a 
chariad; 14 ac i ddïoddef erlid; 19 ac 
yn adrodd daioni Duw i'r hen fyd gynt. 

Y R un ifunud, bydded y gwrag- 

edd ostyngedig i'w gwŷr 
prïod ; fel. od oes rhai heb gredu 

i'r gair, y galler trwy ymarweddiad 

y gwragedd, eu hynnill hwy heb y 

gair, 

2 Wrth edrych ar eich ymarwedd- 
iad diwair chwi ynghŷd ag ofn. 

3 Trwsiad y hai bydded nid yr 
un oddi allan, o blethiad gwallt, ac 
amgylch-osodiad aur, neu wisgad 

. dillad ; 

4 Eithr bydded cuddiedig ddyn y 
galon, mewn anllygredigaeth yspryd 
addfwyn a llonydd, yr hwn sydd 
ger bron Duw yn werthfawr. 

5 Canys felly gynt yr oedd y 
gwragedd sanctaidd heîyd, y rhai 
oedd yn gobeithio yn Nuw, yn ym- 
drwsio, gan fod yn ddarostyngedig 
i'w gwŷr prïod; 

6 Megis yr ufuddhaodd Sara i 
Abraham, gan ei alw ef yn arg- 
lwydd: merched yr hon ydych 
chwi, tra byddoch yn gwneuthur yn 
dda, ac heb ofni dim dychryn, 

. 300 


7 Y gwŷr, yr un ffunud, cyd. 
cyfanneddwch â hwynt yn ol gwy- 
bodaeth, gan roddi parch i'r wraiz 
megis i'r llestr gwannaf, fel rhai sy 
gyd-etifeddion gras y bywyd ; rhau 
rhwystro eich gweddïau. 

8 Am ben hyn, byddwch oll yn 
unfryd, yn cyd-oddef â'ch gilydd, 
yn caru fel brodyr, yn drugarogion, 
yn fwynaidd : 

9 Nid yn talu drwg am ddrwg, 
neu sen am sen: eithr, y'ngwrth- 
wyneb, yn bendithio; gan wybod 
mai ihyn y'ch galwyd, fel yr etif- 
eddoch fendith. 

10 Canys y neb a ewyllysio holfi 
bywyd, a gweled dyddiau da, at- 
talied ei dafod oddi wrth ddrwg, a'i 
wefusau rhag adrodd twyll. 

11 Gocheled y drwg, a gwnaed 
hal ceisied heddwch, a dilyned 
ef. 

12 Canys y mae llygaid yr Arg- 
lwydd ar y rhai cyfiawn, a'i glust- 
iau ef tu ag at eu gweddi hwynt: 
eithr y mae wyneb yr Arglwydd yn 
erbyn y rhai sy'n gwneuthnr drwg. 

13 A phwy a'ch dryga chwi, os 
byddwch yn dilyn yr hyn sydd 
dda? 

14 Eithr o bydd i chwi hefyd 

ddïoddef o herwydd cyfiawnder, 
dedwydd ydych: ond mac oînwch 
rhag eu hofn hwynt, ac na'ch cyn- 
hyrfer ; 
. 15 Eithr sancteiddiwch yr 'Arg- 
lwydd Dduw yn eich calonnau: a 
byddwch barod bob amser i atteb i 
bob un a ofyno i chwi reswm am y 
gobaith sydd ynoch, gyd ag add- 
fwynder ac oîn : 

16 A chennych gydwybod dda ; 
fel yn yr hyn y maent yn eich go- 
ganu megis drwg-weithredwŷr, y 
cywilyddio y rhai sydd yn beio ar 
eich ymarweddiad da chwi yng 
Nghrist. 

17 Canys gwell ydyw, os ewyllys 
Duw a'i myn, i chwi ddïodder yn 
gwneuthur daioni, nag yn gwneu- 
thur drygioni. 

18 Oblegyd Crist hefyd unwaith 
a ddïoddefodd dros bechodau, y 
Cyfiawn dros yr anghyfiawn (fel y 
dygai ni at Dduw) wedi ei farwol- 


1 PEDR, IV. 


aethu yn y cnawd, eithr eì fywhân 

yn yr Yspryd: 

19 Trwy yr hwn yr aeth efe hefyd 
ac a bregethodd i'r ysprydion 
y'ngharchar ; 

20 Y rhai a fu gyntaanufudd, pan 
unwaith yr oedd hir-amynedd Duw 
yn aros yn nyddiau Noê, tra y dar- 
perid yr arch, yn yr hon ychydig, 
sef wyth enaid, a achubwyd trwy 
ddwfr. 

91 Cyffelybiaeth cyfattebol i'r 
hwn sydd yr awrhon yn ein hachub 
ninnau, sef bedydd (nid bwrw ym- 
aith îudreddi y cnawd, eithr ym- 
atteb cydwybod dda tu ag at Dduw) 
trwy adgyfodiad Iesu Grist: 

92 Yr hwn sydd ar ddeheulaw 
Duw, wedi myned i'r nef ; a'r ang- 
ylion, a'r awdurdodau, a” gallu- 
oedd, wedi en darostwng iddo. 

PEN. IV. 

1 Y mae yn eu hannog hwy i beidio â phechu, 
trwy esampl Crist, a thrwy ystyried fod 
diwedd pob peth yn pwyso ynagos. 12 i“ 
mae yn eu cysuro yn erbyn erlid. 


AM hynny gan ddïoddet o Grist 
drosom ni yn y cnawd, chwi- 
thau hefyd byddwch wedi eich 
arfogi â'r un meddwl: oblegyd yr 
hwn a ddïoddefodd yn y cnawd, a 
beidiodd â phechod ; 

9 Fel na byddo mwyach fyw i 
chwantau dynion, ond i ewyllys 
Duw, dros yr amser sydd yn ol yn 
y cnawd. 

3 Canys digon i ni yr amser a 
aeth heibio o'r einioes i weithredu 
ewyllys y Cenhedloedd, gan rodio 
mewn trythyllwch, trachwantau, 
meddwdod, cyfeddach, dïotta, a 
ffiaidd eilun-addoliad : 

4 Yn yr hyn y maent yn ddïeithr 
yn eich cablu chwi, am nad ydych 
yn cydredig gyd â hwynt i'r unrhyw 
ormod rhyfedd : 

5 Y rhai a roddant gyfrif i'r hwn 
sydd barod i farnu y byw a'r meirw, 

6 Canys er mwyn hynny yr efang- 

lwyd ï'r meirw hefyd; fel y bern- 
id hwy yn ol dynion yn y cnawd, 
ac y byddent fyw yn ol Duw yn yr 


yspryd. 

7 Eithr diwedd pob peth a nes- 
aodd: am hynny byddwch sobr, a 
gwyliadwrus ì weddïau. 

301 


8 Eithr, o flaen pob peth, bydded 
gennych gariad helaeth tu ag at eich 
gilydd : canys cariad a guddia lïaws 
o bechodau. 

9 Byddwch letteugar y naill i'r 
llall, heb rwgnach. 

10 Pob un, megis y derbyniodd 
rodd, cyfrennwch â'ch gilydd, fel 
daionus oruchwylwŷr amryw ras 
Duw, 

11 Os llafaru a wna neb, llafared 
megis geiriau Duw; os gweini y 
mae neb, gwnaed megis o'r gallu y 
mae Duw yn ei roddi: fel ym 
mhob peth y gogonedder Duw trwy 
Iesu Grist: i'r hwn y byddo y go- 
goniant a'r gallu yn oes oesoedd. 
Amen. 

12 Anwylyd, na fydded ddïeithr 
gennych am y profiad tanllyd sydd 
ynoch, yr hwn a wneir er proîedig- 
aethi chwi, fel pe bai beth dïeithr 
yn dïgwydd i chwi: 

13 Eithr llawenhêwch, yn gym- 
maint a'ch bod yn gyfrannogion o 
ddïoddefiadau Crist; fel, pan ddat- 
guddier ei ogoniant ef, y byddoch 
yn llawen ac yn gorfoleddu. 

14 Os difenwir chwi er mwyn 
enw Crist, gwŷn eich byd: oblegyd 
y mae Yspryd y gogoniant, ac ys- 
pryd Duw yn gorphwys arnoch. A: 
eu rhan hwynt yn wir efe a geblir, 
ond ar eich rhan chwi efe a ogon 
eddir. 

15 Eithr na ddïoddefed neb o 
honoch fel llofrudd, neu leidr, neu 
ddrwg-weithredwr, neu fel un yn 
ymyrreth â matterion rhai eraill : 

16 Eithr os fel Cristion, na fydd- 
ed gywilydd ganddo; ond gogon- 
edded Dduw yn hyn o ran. 

17 Canys daeth yr amser i dde- 
chreu o'r farn o dŷ Duw: ac os 
dechreu hî yn gyntaf arnom ni, beth 
fydd diwedd y rhai nid ydynt yn 
credu i efengyl Duw? 

18 Ac os braidd y mae y cyfiawn 
yn gadwedig, pa le yr ymddengys 
yr annuwiol a'r pechadur? 

19 Am hynny y rhai hefyd sy yn 
dïoddef yn ol ewyllys Duw, gorchy- 
mynant eu heneidiau iddo ef, meg- 
is i Greawdwr ffyddlon, gan wneu- 
thur yn dda. 


1 PEDR, V.—2 PEDR, I. 


PEN, V. 

1. Y mae yn annog yr henuriaid i borthi defaid 
Crist; 5 a'r ieuaingc i ufuddhâu: 8 a 
phawb î wylied, ac ì fod yn sobr, ac yn 
ddïanwaddl yn y fjvdd; 9 ac î wrthwyn- 
ebw y cythraul, y gwrthwynebwr creulon. 


dp henuriaid sy yn eich plith, 

attolwg iddynt yr ydwyf fi, 
yr hwn wyf gyd-henuriad, a thyst o 
ddïoddefiadau Crist, yr hwn hefyd 
wyf gyfrannog o'r gogoniant a ddat- 
guddir: 

2 Porthwch braidd Duw, yr nwn 
sydd yn eich plith, gan fwrw golwg 
arnynt; mid trwy gymmell, eithr 
yn ewyllysgar; nid er mwyn budr- 
elw, eithr o barodrwydd meddwl ; 

3 Nid fel rhai yn tra-arglwydd- 
Taethu ar etifeddiaeth Duw, ond 
gan fod yn esamplau i'r praidd. 

4 A phan ymddangoso y Pen- 
bugail, chwi a gewch dderbyn an- 
niflannedig goron y gogoniant. 

5 Yr un ffunud yr ieuaingc, 
byddwch ostyngedig i'r henuriaid. 
A byddwch bawb yn ostyngedig i'ch 
gilydd, ac ymdrwsiwch oddi fewn 
Â gostyngeiddrwydd. Oblegyd y 
mae Duw yn gwrthwynebu y beilch- 
ion, ac yn rhoddi gras i'r rhaì gos- 
tyngedig. 

6 Ymddarostyngwch gan hynny 
dan alluog law Duw, fel y'ch 
dyrchafo mewn amser cyfaddas : 


7 Gan fwrw eich holl ofal arno 
ef; canys y mae efe yn gofalu dros- 
och chwi. 

8 Byddwch sobr, gwyliwch: o- 
blegyd y mae eich gwrthwynebwr 
diafol, megis llew rhuadwy, yn 
rhodio oddi amgylch, gan geisio y 
neb a allo eì lyngeu. 

9 Yr hwn gwrthwynebwch yn 
gadarn yn y ffydd ; gan wybod fod 
yn cyflawni yr un blinderau yn eich 
brodyr y rhai sydd yn y byd. 

10 A Duw pob gras, yr hwn a'ch 
galwodd chwi i'w dragywyddol o- 
goniant trwy Grist Iesu, wedi i chwi 
ddïoddef ychydig, a'ch perffeithio 
chwi, a'ch cadarnhao, a'ch cryîhao, 
a'ch sefydlo. 

11 Iddo ef y byddo y gogoniant 
a'r gallu yn oes oesoedd. Amen. 

12 Gyd â Silfanus, brawd ffydd- 
lon i chwi (fel yr wyf yn tybied) y 
'sgrifenais ar ychydig eiriau, gan 
gynghori a thystiolaethu, mai gwir 
ras Duw yw yr hwn yr ydych yn 
sefyll ynddo. 

13 Y mae yr «glwys sydd yn Ba- 
bilon, yn gyd-etholedig â chwi, yn 
eich annerch ; a Marc, fy mab i. 

14 Anherchwch: eich gilydd â 
chusan cariad. Tangnefedd i chwi 
oll y rhai ydych yng Nghrist Iesu. 
Amen. îb ^i 


— —— uu __Im—. 


Ail Epistol cyffredinol PEDR yr Apostol. 


u PEN. I. 

1 Y mae efe yn eu cadarnhâu mewn gobaith o 
gynnydd gras Duw; 5 ac yn €u hannog i 
wneuthur eu galwedigaeth yn sicr trwy 
ffydd a gweithredoedd. 19 Y mae ynofal- 
us i ddwyn hynny ar gof iddynt, gan wy- 
bod fod ei farwolaeth ef ei hun yn agos, 
16 Y mae yn eu rhybuddio hwy i fod yn 
ddïanwadal yn ffydd Crist, gwir Fab 
Duw, trwy dystiolaeth yr apostolion a 
welsant ei ogoniant ef, a_thrwy dystiol- 
aeth y Tad, a'r prophwydi. 

w'lÍMON Pedr, gwasanaethwr ac 

X.2 apostol Iesu Grist, at y rhai a 

gawsant gytfelyb werthfawr ffydd â 

ninnau, trwy gyfiawnder ein Duw 

ni, a'n Hachubwr Iesu Grist, 
2 Gras i chwi a thangnefedd a 
ôD 


amlhaer, trwy adnabod Duw, a Iesu 
ein Harglwydd ni, 

3 Megis y rhoddesei dduwiol 
allu ef i ni bob peth a berthyn i 
îywyda duwioldeb, trwy ei adnabod 
ef yr hwn a'n galwodd ni i ogoniant 
a rhinwedd : 

4 'Trwy yr hyn y rhoddwyd i ni 
addewidion mawr iawn a gwerth- 
îawr ; fel trwy y rhai'hyn y byddech 
gyfrannogion o'r duwiol anian, wedi 
dïangc oddi wrth y llygredigaeth 
sydd yn y byd trwy drachwant. 

5 Â hyn yma hefyd, gan roddi 
cwbl-ddiwydrwydd,  chwanegwch 


2 PEDR, II. 


at eich ffydd, rinwedd ; ac at rin- 
wedd, wybodaeth ; 


6 Ac at wybodaeth, gymmedr- 


older ; ac at gymmedrolder, amyn- 
edd ; ac atamynedd, dduwioldeb ; 

7 Ac at dduwioldeb, garedig- 
rwydd brawdol ; ac at garedigrwydd 
brawdol, gariad. 

8 Canys os yw y pethau hyn 
gennych, ac yn aml hwynt, y maent 
yn peri na byddoch na segur, na 
diffrwyth y'ngwybodaeth ein Har- 
glwydd Iesu Grist. 

9 Oblegyd yr hwn nid yw yr rhai 
lyn ganddo, dall ydyw, heb weled 
ym mhell, wedi gollwng dros gof ei 
lanhâu oddi wrth ei bechodau gynt. 

10 O herwydd paham yn hytrach, 
frodyr, byddwch ddiwyd i wneu- 
thur eich galwedigaeth a'ch ethol- 
edigaeth yn sicr: canys, tra byddoch 
yn gwneuthur y pethau hyn, ni 
lithrwch chwi ddim byth: 

11 Canys felly yn helaeth y 
trefnir i chwi fynediad i mewn i 
dragywyddol deyrnas ein Har- 
glwydd a'n Hachubwr Iesu Grist. 

12 O herwydd paham nid esgeul- 
usaf eich coffâau bob amser am y 
pethau hyn, er eich bod yn eu gwy- 
bod, ac wedi eich sicrhâu yn y 
gwirionedd presennol. 

13 Eithr yr ydwyf yn tybied fod 
yn iawn, tra byddwyf yn y tabernacl 
hwn, eich cyffrôì chwi, trwy ddwyn 
ar gof. î chwi ; 

14 Gan wybod y bydd i mi ar 
frys roddi fy nhabernacl hwn heibio, 
megis ag yr hyspysodd ein Har- 
glwydd Iesu Grist i mi. 

15 Ac mi a wnaf fy ngoreu hefyd 
ar allu o honoch bob amser, ar ol fy 
ymadawiad i, wneuthur coffa am y 
pethau hyn. 

16 Canys nid gan ddilyn chwedlau 
cyfrwys, yr hyspysasom i chwi nerth 
a dyfodiad ein Harglwydd Iesu 
Grist, eithr wedi gweled ei fawredd 
eî â'n llygaid. 

17 Canys efe a dderbyniodd gan 
Dduw Dad, barch a gogoniant, pan 
ddaeth y cyfryw lef atto oddi wrth 
y mawr-ragorol Ogoniant, Hwn yw 
fy anwyl Fab i, yn yr hwn y'm 
boddlonwyd. 

202 


18 A'r llef yma, yr hon a ddaetk 
o'r nef, a glywsom ni, pan oeddym 
gyd ag ef yn y mynydd sanctaidd. 

19 Ac y mae gennym air sicrach 
y prophwydi ; yr hwn da y gwnewch 
Ïod yn dal arno, megis ar ganwyll 
yn llewyrchu mewn lle tywyll, hyd 
oni wawrio y dydd, ac oni chodo y 
seren ddydd yn eich calonnau chwì: 

20 Gan wybod hyn yn gyntaf, 
nad oes un brophwydoliaeth o'r 
ysgrythyr o ddeongliad prïod. 

21 Canys nid trwy ewyllys dyn y 
daeth gynt brophwydoliaeth: eithr 
dynion sanctaidd Duw a lafarasant 
megis y cynhyrîwyd hwy gan yr 
Yspryd Glân. 

PEN. II. 


1 Y mae efe yn prophwydo am athrawon ffeils- 
ion; ac yn dangos eu hanwiredd a'u 
dïaledd hwy, w'u dilynwŷr : 7 oddi wrth 
yrhai y gwaredir y rhai duwiol, fel y 
gwaredwyd Lot o Sodom. 10 Y mue efe 
yn dangos yn helaethach gynheddfau y 
twyllwŷr hynny, fel y galler eu hadnabod 
hwy yn haws, aw gochelyd. 


ITHR bu gau-brophwydi hefyd 

ym mhlith y bobl, megis ag 

y bydd gau-athrawon yn eich plith 

chwithau ; y rhai yn ddirgel a ddyg- 

ant i mewn heresiau dinystriol, a 

chan wadu yr Arglwydd, yr hwn a'u 

prynodd hwynt, ydynt yn tynnu 
arnynt eu hunain ddinystr bnan. 

9 A llawer a ganlynant eu distryw 
hwynt, o herwydd y rhai y ceblir 
ffordd y gwirionedd. 

3 Ac mewn cybydd-dod, trwy 
chwedlau gwneuthur, y gwnant far- 
siandïaeth o honoch : barnedigaeth 
y rhaì er ys talm nid yw segur, a'n 
colledigaeth hwynid yw yn hepian. 

4 Canys onid arbedodd Duw yr 
angylion a bechasent, eithr eu taflu 
hwynt i uîîern, a'u rhoddi i gad- 
wynau tywyllwch, i'w cadw i íarn- 
edigaeth ; 

5 Ac onid arbedodd efe yr hen 
îyd, eithr Noc, pregethwr cyf- 
iawnder, a gadwodd efe ar ei wyth- 
îed, pan ddug efe y diluw ar fyd y 
rhai anwir ; 

6 A chan droi dinasoedd Sodoma 
a Gomorra yn lludw, a'u damniodd 
hwy â dymchweliad, gan eu gosod 
yn esampl i'r rhai a fyddent yn 
annuwiol ; ; 


9 PEDR, III. 


7 Ac a waredodd Lot gyfiawn,. 
vr hwn oedd mewn gofid trwy 
anniwair ymarweddiad yr anwir- 
iaid; 

8 (Canys y cyfiawn hwnnw yn 
trigo yn eu mysg hwynt, yn gweled 
ac yn clywed, ydoedd yn poeni ei 
enaid cyfiawn o ddydd i ddydd 
trwy eu hanghyfreithlon weithred- 
oedd hwynt) 

9 Yr Arglwydd a fedr wared y 
rhai duwiol rhag profedigaeth, a 
chadw y rhai anghyfiawn i ddydd y 
farn i'w poeni: 

10 Ac yn bennaf y rhai sy yn 
rhodio ar ol y cnawd mewn chwant 
aflendid, ac yn dïystyru llywodr- 
aeth. Rhyfysus ydynt, cyndyn; 
nid ydynt yn arswydo cablu urddas: 

11 Lle nid yw yr angylion, y rhai 
sy fwy mewn gallu a nerth, yn 
rhoddi cablaidd farn yn eu herbyn 
hwynt ger bron yr Arglwydd. 

12 Eithr y rhai hyn, megis anif- 
eiliaid anrhesymmol anianol, y rhai 
a wnaed i'w dal ac i'w difetha, a 
gablant y pethau ni wyddant oddi 
wrthynt, ac a ddifethir yn eu. llygr- 
edigaeth eu hunain ; 

13 Ac a dderbyniant gyflog ang- 
hyfiawnder, a hwy yn cyfrif moeth- 
au beunydd yn hyfrydwch. Brych- 
aua meflau ydynt, yn ymddigrifo 
yn eu twyll eu hunain, gan wledda 
gyd â chwi; 

14 A llygaid ganddynt yn llawn 
godineb, ac heb fedru peidio â 
phechod; yn llithio eneidiau an- 
wadal: a chanddynt galon wedi 
ymgynnefino â chybydd-dra ; plant 
y felldith : 

15 Wedi gadael y ffordd uniawn, 
Awy a aethant ar gyfeiliorn, gan 
ganlyn fîordd Balaam mab Bosor, yr 
hwn a garodd wobr anghyfiawnder ; 

16 Ond efe a gafodd gerydd am 
ei gamwedd. Asen fud arferol â'r 
iau, gan ddywedyd â llef ddynol, 
a waharddodd ynfydrwydd y pro- 
phwyd. 

17 Y rhai hyn ydynt ffynhonnau 
diddwfr, cymmylau a yrrid gan 
dymmestl; i'r rhai y mae niwl ty- 
wyllwch y'nghadw yn dragywydd. 

18 Canys gan ddywedyd chwydd- 

304 


edig eiriau gorwagedd, y maent 

hwy, trwy chwantau y cnawd, a 

thrythyllwch, yn llithio y rhai a 

ddiangasai yn gwbl oddi wrth y 

rhai sy yn byw ar gyfeiliorn : 

19 Gan addo rhyddid iddynt, a 
hwythau eu hunain yn wasanaethwŷv 
llygredigaeth : canys gan bwy byn- 
nag y gorchfygwyd neb, i hwnnw 
hefyd yr aeth efe yn gaeth. 

20 Canys os, wedi iddynt ddïangc 
oddi wrth halogedigaeth y byd, 
trwy adnabyddiaeth yr Arglwydd 
a'r Achubwr Iesu Grist, y rhwystrir 
hwy drachefn â'r pethau hyn, a'u 
gorchfygu; aeth diwedd y rhai 
hynny yn waeth nâ'u dechreuad. 

91 Canys gwell fuasai iddynt fod 
heb adnabod ffordd cyfiawnder, 
nag, wedi ei hadnabod, troi oddi 
wrth y gorchymyn sanctaidd yr hwn 
a draddodwydiddynt. 

22 Eithr digwyddodd iddynt yn 
ol y wir ddïareb, Y ci a ymchwel- 
odd at eì chwydiad ei hun; a'r 
hwch wedi ei golchi, i'w hymdreiglîa 
yn y dom. 

PEN. III. 

1 Y mae efe yn eu sicrhâu hwy am ddyfoaiad 
Crist i'r farn, yn erbyn y gwatwarwŷr a 
ymresymmai yn y gwrthwyneb; 8 gan 
rybuddio y rhaì duwiol i brysuro eu hed- 
ifeirwch, o ran hir-amynedd Duw: io 
ac y mae yn dangos pa fodd y dinystrir y 
byd: 1i ac yn eu hannog hwy î sancteida- 
rwydd buchedd, trwy ddisgwyl hynny: 
15 a hefyd i feddwl, mai er mwyn eu 
hiachawdwriaeth hwynt y mae Duw yr 
ddïoddefgar, megis yr ysgrifenodd Pau. 
attynt. 


hm ail epistol hwn, anwylyd, yr 
.R. ydwyf ynawr yn ei ysgrifenu 
attoch; yn yr hwn yr ydwyf yn 
cyffrôi eich meddwl puraidd, trwy 
ddwyn ar gof i chwi: 

9 Fel y byddo cofus gennych y 
geiriau a rag-ddywedwyd gan y 
prophwydi sanctaidd, a'n gorchymyn 
ninnau, apostolion yr Arglwydd a'r 
Iachawdwr : $ 

3 Gan wybod hyn yn gyntaf, y 
daw yn y dyddiau diweddaf wat- 
warwŷr, yn rhodio yn ol eu cbwant- 
au eu hunain, 

4 Ac yn dywedyd, Pa le y mae 
addewid ei ddyfodiad eî? canys er 
pan hunodd y tadau, y mae pob 


1 IOAN, I. 


peth yn parhâu fel yr oeddynt o 
ddechreuad y creadigaeth. 

5 Canys y mae hyn yn ddïarwy- 
bod iddynt o'u gwirfodd, maì trwy 
air Duw yr oedd y nefoedd er ys 
talm, a'r ddaear yn cydsefyll o'r 
dwfr, a thrwy y dwfr. 

6 O herwydd paham y byd a 
oedd y pryd hwnnw, wedi ei or- 
chuddio â dwfr, a ddifethwyd. 

7 Eithr y nefoedd a'r ddaear sy 
yr awrhon, ydynt trwy yr un gair 
wedi eu rhoddi i gadw i dân, erbyn 
dydd y farn, a distryw yr anwir 
ldynion. 

8 Eithr yr un peth hwn na fydded 
yn ddiarwybodi chwi, anwylyd, fod 
un dydd gyd a'r Arglwydd megis 
mil o flynyddoedd, a mil o flynydd- 
oedd megis un dydd. 

9 Nid ydyw yr Arglwydd yn oedi 
ei addewid (fel y mae rhai yn cyfrif 
oed) ond hir-ymarhous yw efe tu ag 
attom ni, heb ewyllysio bod neb yn 
golledig, ond dyfod o bawb i edif- 
e'rwch. 

10 Eithr dydd yr Arglwydd a 
ddaw megis lleidr y nos; yn yr 
hwn y nefoedd a ant heibio gyd â 
thwrf, a'r defnyddiau gan wir wres 
a doddant, a'r ddaear a'r gwaith a 
fyddo ynddi a losgir. 

i1 Â chan fod yn rhaid i hyn i 
gyd ymollwng, pa ryw fath ddynion 
a ddylech chwi tod, mewn sanctaidd 
ymarweddiad a duwioldeb, 

12 Yn disgwyl ac yn brysio at 


ddyfodiad dydd Duw, yn yr hwn y 
netoedd gan losgi a ymollyngant, a'r 
defnyddiau gan wir wres a doddant? 

13 Eithr nefoedd newydd, a 
daear newydd, yr ydym mi, yn ol 
ei addewid ef, yn eu disgwyl, yn y 
rhai y mae cyfiawnder yn cartrefu. 

14 O herwydd paham, anwylyd, 
gan eich bod yn disgwyl y pethau 
hyn, gwnewch eich goreu ar eich . 
cael ganddo eî mewn tangnefedd, 
yn ddifrycheulyd, ac yn ddiargy- 
hoedd. 

15 A chyfrifwch hir-amynedd ein 
Harglwydd, yn iachawdwriaeth ; 
megis ag yr ysgrifenodd ein hanwyl 
frawd Paul attoch chwi, yn ol y 
doethineb a rodded iddo ef; 

16 Megis yn ei holl epistolau 
hefyd, yn llafaru ynddynt am y 
pethau hyn: yn y rhai y mae rhyw 
bethau anhawdd eu deall, y rhai y 
mae yr annysgedig a'r anwastad yn 
eu gwyrdroi, megis yr ysgrythyrau 
eraill, i'w dinystr eu hunain. 

17 Chwychwi gan hynny, an- 
wylyd, a chwi yn gwybod y pethau 
hyn o'r blaen, ymgedwch rhag eich 
arwain ymaith trwy amryînsedd yr 
annuwiol, a chwympo o honoch 
oddi wrth eich sicrwydd eich hun. 

18 Eithr cynnyddwch mewn gras 
a gwybodaeth ein Harglwydd a'n 
Hiachawdwr Iesu Grist. Iddo ef y 
byddo gogoniant yr awrhon ac yn 
dragywyddol. Amen. 


Ag — eu — 


Epistol cyntaf cyffredinol IOAN yr Apostol. 


PEN I. 


1 Y mae efe yn gosod allan berson Crist, yn 
yr hwn y mue i nì fywyd tragywyddol, 
trwy gymdeithas â Duw. 5 Rhaid i ni 
ymrôì î sancteiddrwydd buchedd, â dyst- 
iolaethu gwirionedd y gymdeithas honno, 
a'n ffydd ; a hefyd i'n sicrhâu ein hunain, 
Y, faddeuant pechodau, trwv farwolaeth 

TASL- 


Mw hyn oedd o'r dechreuad, yr 

hyn a glywsom, yr hyn a 

welsom â'n llygaid, yr hyn a edrych- 
305 


asom arno, ac a deimlodd ein dwy- 
law am Air y bywyd ; 

9 (Canys y bywyd a eglurhawyd, 
ac ni a welsom, ac ydym yn tystiol- 
aethu, ac yn mynegi i chwi y bywyd 
tragywyddol, yr hwn oedd gyd â'r 
'Tad, ac a eglurhawyd i ni.) 

3 Yr hyn a welsom ac a glywson, 
yr ydym yn ei fynegi i chwi, fel y 
caffoch chwithau heiyd gymdeithas 
gyd â ni : a'n cymdeithas ni yn wir 

Lu7 


i IOAN, Il. 


sydd gyd â'r Tad, a chyd â'i Fab ef 

Iesu Grist. 

4 Â'r pethau hyn yr ydym yn eu 
hysgrifenu attoch, fel y byddo eich 
llawenydd yn gyflawn. l 

5 A hon yw y gennadwri a 
glywsom ganddo ef, ac yr ydym yn 
ei hadrodd ì chwi; Mai goleuni yw 
Duw, ac nad oes ynddo ddim ty- 
wyllwch. 

6 Os dywedwn fod i ni gymdeith- 
as ag ef, a rhodio yn y tywyllwch, 
celwyddog ydym, ac nid ydym yn 
gwneuthur y gwirionedd ; 

7 Eithr os rhodiwn yn y goleuni, 
megis y mae efe yn y goleuni, y 
mae i ni gymdeithas â'n gilydd, a 
gwaed Iesu Grist ei Fab ef sydd yn 
ein glanhâuni oddiwrth bob pechod. 

8 Os dywedwn nad oes ynom 
bechod, yr ydym yn ein twyllo ein 
hunain, a'r gwirionedd nid yw ynom. 

9 Os cyfaddeîfwn ein pechodau, 
îfyddlon yw efe a chyfiawn, fel y 
maddeuo i ni ein pechodau, ac y'n 
glanhao oddi wrth bob anghyf- 
iawnder. 

10 Os dywedwn na phechasom, 
yr ydym yn ei wneuthur ef. yn gel- 
wyddog, a'i air ef nid yw ynom. 

PEN. H. 

1 Y mae efe yn eu cysuro hwy yn erbyn pech- 
odau o wendid. 3 Adnabod Duw yn iawn, 
yw cadw eì orchymynion ef; 9 achuru 
ein brodyr ;_)5 ac na roddom ein serch ar 
ybyd. 18 Rhaid ini ochelyd twyllwŷr; 
20 yrhai y mae y duwiol yn ddïogel oddi 
wrth eu twyll; trwy barhâw yn y ffydd, 
ac mewn sancteiddrwydd buchedd. 


FY mhlant bychain y pethau hyn 

yr wyf. yn en hysgrifenu at- 
toch, fel na phechoch. Ac o phecha 
neb, y mae i ni Eiriolwr gyd â'r Tad, 
esu Grist y Cyfiawn : 

2 Ac efe yw yr iawn dros ein 
pechodau nì: ac nid dros yr eiddom 
ni yn unig, eithr dros bechodau yr 
hoìl fyd. 

3 Ac wrth hyn y gwyddom yr 
adwaenom ef, os cadwn ni ei or- 
chymynion ef. 

4 Yr hwn sydd yn dywedyd, Mi 
a'i hadwaen ef, ac heb gadw ei 
orchymynion ef, celwyddog yw, a'r 
gwirionedd nid yw ynddo. 

5 Eithr yr hwn a gadwo ei air ef, 
yn wir yn hwn y mae cariad Duw 

306 


yn berffaith. Wrth hyn y gwyddom 
ein bod ynddo ef. 

6 Yr hwn a ddywed ei fod yn 
aros ynddo ef, a ddylai yntau felly 
rodio, megis as y rhodiodd ef. 

7 Y brodyr, nid gorchymyn new- 
ydd yr wyf yn ei ysgrifenu attoch, 
eithr gorchymyn hen yr hwn oedd 
gennych o'r dechreuad. Vr hen 
orchymyn yw y gair a glywsoch o'r 
dechreuad. 

8 Trachefn, gorchymyn newydd 
yr wyf yn ei ysgrifenu attoch, yr 
hyn sydd wir ynddo ef, ac ynoch 
chwithau: oblegyd y tywyllwch a 
aeth heibio, a'r gwir-oleuni sydd yr 
awrhon yn tywynnu. 

9 Yr hwn a ddywed ei fod yn y 
goleuni, ac a gasao eì frawd, yn y 
tywyllwch y mae hyd y pryd hwn. 

10 Yr hwn sydd yn caru eì frawd, 
sydd yn aros yn y goleuni, ac nid 
oes rhwystr ynddo, 

11 Eithr yr hwn sydd yn casâu ei 
frawd, yn y tywyllwch y mae, ac yn 
y tywyllwch y mae yn rhodio; ac 
ni wyr i ba le y mae yn myned, 
oblegyd y mae y tywyllwch wedi 
dallu eì lygaid ef. 

12 Ysgrifenu yr wyf attoch chwi, 
blant bychain, oblegyd maddeu i 
chwi eich pechodau er mwyn ei 
enw ef. U 

13 Ysgrifenu yr wyf attoch chwi, 
dadau, am adnabod o honoch yr 
hwn sydd o'r dechreuad. Ysgrifenu 
yr wyt attoch chwì, wŷr ieuaingc, 
am orchfygu o honoch yr un drwg. 
Ysgrifenu yr wyf attoch chwi, rai 
bychain, am ì chwi adnabod y Tad. 

14 Ysgrifenaisattoch chwi, dadau, 
am adnabod o honoch yr hwn sydd 
o'r dechreuad. Ysgrifenais attoch 
chwi, wŷr ieuaingc, am eich bod yn 
gryfion, a bod gair Duw 'yn aros 
ynoch, a gorchfygu o honoch yr un 
drwg. 

15 Na cherwch y byd, na'r pethau 
sy yn y byd. O châr neb y byd, 
nid yw cariad y Tad ynddo ef, 

16 Canys pob peth a'r sydd yn y 
byd, megis chwant y cui, a 
chwant y llygaid, a balchder y 
bywyd, nid yw o'r Tad, eithr o'r 
byd y mae, 


1 IOAN, III. 


17 A'r byd sydd yn myned 
heibio, a'i chwant hefyd: ond yr 
hwn sydd yn gwneuthur ewyllys 
Duw, sydd yn aros yn dragywydd. 

18 O blant bychain, yr awr ddi- 

weddaf ydyw : ac megis y clywsoch 
y daw anghrist, yr awrhon heîyd y 
mae anghristiau lawer ; wrth yr hyn 
y gwyddom mai yr awr ddiweddaf 
ydyw. 
19 Oddi wrthym ni yr aethant 
hwy allan, eithr nid oeddynt o 
honom ni: canys pe buasent o hon- 
om ni, hwy a arhosasent gyd â ni: 
eithr hyn a fu, îel yr eglurid nad 
ydynt hwy oll o honom ni. 

20 Eithr y mae gennych chwi 
enneiniad oddi wrth y Sanctaidd 
hwnnw, a chwi a wyddoch bob 
peth. 

41 Ni ysgrifenais attoch oblegyd 
na wyddech y gwirionedd, eithr 
oblegyd eich bod yn ei wybod, ac 
nad oes un celwydd o'r gwirionedd. 

29 Pwy yw y celwyddog, ond 
yr hwn sydd yn gwadu nad Iesu yw 
y Crist? Eíe yw yr anghrist, yr hwn 
sydd yn gwadu y 'Tad a'r Mab. 

93 Pob un a'r sydd yn gwadu y 
Mab, nid oes ganddo y Tad chwaith : 
[ond] yr hwn sydd yn cyffesu y Mab, 
y mae y Tad ganddo hefyd. 

94 Arhosed gan hynny ynoch 
chwi yr hyn a glywsoch o'r de- 
chreuad. Ôd erys ynoch yr hyn a 
glywsoch o'r dechreuad, chwithau 
hefyd a gewch aros yn y Mab ac yn 
y Tad. 

25 A hwn yw yr addewid a add- 
awodd efe i ni, sef bywyd tragy- 
wyddol. 

96 Y pethau hyn a ysgrifenais 
attoch ynghŷlch y rhai sy yn eich 
hudo. 

97 Ond y mae yr emneiniad a 
dderbyniasoch ganddo eî, yn aros 
ynoch chwi, ac nid oes arnoch eisiau 
dysgu o neb chwi: eithr fel y mae 
yr un enneiniad yn eich dysgu chwi 
am bob peth, a gwir yw, ac nid yw 
gelwydd; ac megis y'ch dysgodd 
chwi, yr arhoswch ynddo. 

28 Âc yr awrhon, blant bychain, 
arhoswch ynddo; fel, pan ym- 
ddangoso eîe, y byddo hyder 

307 


gennym, ac na chywilyddiom ger eì 

îron ef yn ei ddyfodiad. 

299 Os gwyddoch ei fod eî yn 
gyfiawn, chwi a wyddoch fod pob 
un a'r sydd yn gwneuthur cyf- 
iawnder, wedi ei eni o hono eî. 

PEN. III. 

1. Y mae efe yn dangos rhagorol gariad Duw 
tu ag attom ni, yn ein gwneuthur nm: yn 
blant iddo ei hun; 5 ac am hynny jy 
byddai raid î ninnau fod yn ufudd i gadw 


eì orchymynion; ìi a charu bawb ein 
gilydd, fel brodyr. 


Cym pa fath gariad a 
roes y Tad arnom, fel y'n 
gelwid yn feibion i Dduw: oblegyd 
hyn nid edwyn y byd chwi, oblegyd 
nad adnabu efe ef, 

2 Anwylyd, yr awrhon meibion i 
Dduw ydym, ac nid amlygwyd etto 
beth a fyddwn: eithr ni a wyddom, 
»an ymddangoso eîe, y byddwn 
gyffelyb iddo; oblegyd ni a gawn 
ei weled ef megis ag y mae. 

3 Ac y mae pob un sydd ganddo 
y gobaith hwn ynddo ef, yn ei buro 
ei hun, megis y mae yntau yn bur. 

4. Pob un a'r sydd yn gwneuthnr 
pechod, sydd hefyd yn gwneuthur 
anghyfraith: oblegyd anghyfraith 
yw pechod. 

5 A chwi a wyddoch ymddangos 
o hono ef, fel y dileai ein pechodau 
ni: ac ynddo ef nid oes pechod. 

6 Pob un a'r sydd yn aros ynddo 
ef, nid yw yn pechu: pob un a'r 
sydd yn pechu, ni's gwelodd ef, ac 
ni's adnabu ef. 

7 O blant bychain, na thwylled 
neb chwi. Yr hwn sydd yn gwneu- 
thur cyfiawnder, sydd gyfiawn, 
megis y mae yntau yn gyfiawn : 

8 Yr hwn sydd yn gwneuthur 
pechod, o ddiafol y mae; canys 
y mae diafol yn pechu o'r de- 
chreuad. I hyn yr ymddangosodd 
Mab Duw, fel y dattodai weithred- 
oedd diafol. 

9 Pob un a aned o Dduw, nid 
yw yn gwneuthur pechod ; oblegyd 

mae ei had ef yn aros ynddo ef, 
ac ni all efe bechu, am ei eni eî o 
Dduw. 

10 Yn hyn y mae yn amlwg 
plant Duw, a phlant diafol : Pob nn 
a'r sy heb yned cyfiawnder, 

8 


1 IOAN, IV. 
md yw o Dduw, na'r hwn nid yw | Ac wrth hyn y gwyddom ei fod ef 


yn caru ei frawd. 

11 Oblegyd hon yw y gennadwri 
a glywsoch o'r dechreuad; Bod i ni 
garu ein gilydd. 

12 Nid fel Cain, yr hwn oedd o'r 
drwg, ac a laddodd ei frawd. A 
phaham y lladdodd eî? Oblegyd 
bod ei weithredoedd ef yn Jdrwg, 
a'r eiddo ei frawd yn dda. 

13. Na ryfeddwch, îy mrodyr, os 
yw y byd yn eich casâu chwi. 

14 Nyni a wyddom ddarfod ein 
symmud ni o farwolaeth i fywyd, 
oblegyd ein bod yn caru y brodyr. 
Yr hwn nid yw yn caru ei frawd, y 
mae yn aros yni marwolaeth, 

15 Pob un a'r sydd yn casâu ei 
frawd, lleiddiad dyn yw : a chwi a 
wyddoch nad oes i un lleiddiad dyn 
fywyd tragywyddol yn aros ynddo, 

16 Yn hyn yr adnabuom gariad 
Duw, oblegyd dodi o hono ef ei ein- 
ioes drosom ni: a ninnau a ddylem 
ddodi ein heinioes dros y brodyr. 

17 Eithr yr hwn sydd ganddo 
ddâ 'r byd hwn, ac a welo ei frawd 
mewn eisiau, ac a gauo ei dosturi 
oddi wrtho; pafodd y mae cariad 
Duw yn aros ynddo ef? 

18 Fy mhlant bychain, na charwn 
ar air, nac ar dafod yn unig, eithr 
mewn gweithred a gwirionedd. 

19 Ac wrth hyn y gwyddom ein 
bod o'r gwirionedd, ac y sicrliawn 
ein calonnau ger ei fron ef. 

20 Oblegyd os ein calon a'n con- 
deninia, mwy yw Duw nâ'n calon, 
ac efe a ŵyr bob peth. 

21 Anwylyd, os ein calon ni'n 
condemnia, y mae gennym hyder 
ar Dduw. 

22 A pha beth bynnag a ofynom, 
yr ydym yn ei dderbyn ganddo ef, 
oblegyd ein bod yn cadw ei orchy- 
mynion eî, ac yn gwneuthur y peth- 
au sydd yn rhyngu bodd yn ei 
olwg ef. 

25 A hwn yw ei orchymyn ef ; 
Credu o honom yn enw ei Fab eî 
Iesu Grist, a charu ein gilydd, megis 
y 1hoes efe orchymyn i ni. 

24 A'r hwn sydd yn cadw ei 
orchymynion ef, sydd yn trigo 
ynddo ef, ac yntau ynddo yntau. 

308 


yn aros ynom, sef o'r Yspryd a 
roddes efe i ni. 


PEN. IV. 


1 Y mae efe mn eu rhybuddio hwynt na wnaent 
oel ar bob athraw sydd yn ymffrostio o'r 
spryd, eithr eu profi hwy yn hytrach 

trwy reolau y ffydd gatholig.) Ac y 
mae efe irwy amryw resymmau yn eu 
hannog hwy i gariad. 


NWYLYD, na chredwch bob 
yspryd, eithr profwch. yr ys- 
prydion ai o Dduw 'y maent: o- 
blegyd y mae gau-brophwydi lawer 
wedi myned allan i'r byd. 

2 Wrth hyn adnabyddwch Ys- 
pryd I)uw : Pob yspryd a'r sydd yn 
cyffesu ddyfod Iesu Grist yn y 
cnawd, o Dduw y mae: 

3 A phob yspryd a'r nid yw yn 
cyffesu ddyfod esu Grist yn y 
cnawd, nid yw o Dduw. Eithr 
hwn yw yspryd anghrist, yr hwn y 
clywsoch ei fod yn dyfod, a'r 
awrhon y mae efe yn y byd eisoes. 

4 Chwychwi ydych o Dduw, 
blant bychain, ac a'u gorchtygasoch 
hwy : oblegyd mwy yw yr hwn sydd 
ynoch chwi nâ'r hwn sydd yn y byd. 

5 Hwynt-hwy o'r byd y maent: 
am hynny yd4lafarant am y byd, a'r 
byd a wrendy arnynt. 

6 Nyni o Dduw yr ydym. Yr 
hwn sydd yn adnabod Duw, sydd 
yn ein gwrandaw ni : yr hwn nid yw 
0 Dduw, nid yw yn eingwrandawni. 
Wrth hyn yr adwaenom yspryd y 
gwirionedd ac yspryd y cyfeiliorni. 

7 Anwylyd, carwn ein gilydd: 
oblegyd cariad o Dduw y mae; a 
phob un a'r sydd yn caru, o Dduw 
y ganwyd eî, ac y mae eîe yn 
adnabod Duw. 

8 Yr hwn nid yw yn caru, nid 
adnabu Jduw: oblegyd Duw, 
cariad yw, 

9 Yn hyn yr eglwwyd cariad 
Duw tu ag attom ni, oblegyd danfon 
o Dduw ei unig-anedig Fab i'r byd, 
fel y byddem fyw trwyddo ef. 

10 Yn hyn y mae cariad ; nid am 
i ni garu Duw, ond am iddo ef ein 
caru ni, ac anfon eì Fab :.fed vn 
iawn dros ein pechodau, 

11 Anwylyd, os felly y carodd 


1 IOAN, V. 


Duw ni, ninnau hefyd a ddylem 

garu ein gilydd. 

12 Ni welodd neb Dduw eriôed. 
Os carwn ni ein gilydd, y mae Duw 
yn trigo ynom, ac y mae ei gariad 
ef yn berffaith ynom. 

13 Wrth hyn y gwyddom ein bod 
yn trigo ynddo*ef, ac yntau ynom 
ninnau, am ddarfod iddo roddi i ni 
o'i Yspryd. 

14 A ninnau a welsom, ac ydym 
yn tystiolaethu, ddarfod i'r Tad 
ddanfon y Mab i fod yn Iachawdwr 
i'r byd. 

15 Pwy bynnag a gyffeso fod 
Iesu yn Fab Duw, y mae Duw yn 
aros ynddo ef, ac yntau yn Nuw. 

16 A hyni a adnabuom ac a gred- 
asom y cariad sydd gan Dduw tu 
ag attom ni. Duw, cariad yw : a'r 
hwn sydd yn aros mewn cariad, 
sydd yn aros yn Nuw, a_ Duw yn- 
ddo yntau. 

17 Yn hyn y perffeithiwyd ein 
cariad ni, fel y caffom hyder ddydd 
y farn : obiegyd megis ag y mae efe, 
yr ydym ninnau hefyd yn ybydhwn. 

18 Nid oes ofn mewn cariad; 
eithr y mae perffaith gariad yn 
bwrw allan ofn: oblegyd y mae i 
oîn boenedigaeth. A'r hwn sydd 
yn ofni, ni pherffeithiwyd mewn 
cariad. 

19 Yr ydym ni yn ei garu ef, am 
iddo ef yn gyntaf ein caru ni. 

20 Os dywed neb, Yr wyf yn 
caru Duw, ac efe yn casâu ei frawd, 
celwyddog yw: canys yr hwn nid 
yw yn caru ei frawd yr hwn a wel- 
odd, pa fodd y gall efe garu Duw 
yr hwn ni's gwelodd ? 

21 A'r gorchymyn hwn sydd gen- 
nym oddi wrtho eî; Bod i'r hwn 
sydd yn caru Duw, garu ei frawd 
hefyd. 

PEN. V. 

ì Y nebsydd yn caru Duw, sydd yn caru ei 
blunt ef hefyd, ac yn cudw ei orchymynion 
€f, 3 y rhai sydd ysgafn, ac nid trymion 
ì'r ffyddloniaid. 9 Y mae Iesu yn Fab 
Duw, ac yn abl i'n hachub ni; 15 ac i 
wrandaw ein gweddïau, y rhai yr ydym yn 
edl ygan ur drosom ein hunain a thros 


pn un a'r sydd yn credu mai 

. Iesu yw y Crist, o Dduw y 

ganed eî: a phob un a'r sydd yn 
409 


caru yr hwn a genhedlodd, sydd yn 
caru hefyd yr hwn a genhedlwyd v 
hono. 

2 Yn hyn y gwyddom ein bod yn 
caru plant Duw, pan fyddom yn 
caru Duw, ac yn cadw cei orchy- 
mynion ef. 

3 Canys hyn yw cariad Duw; bod 
i ni gadw ei orchymynion: a'i or- 
chymynion ef nid ydynt drymion. 

4 Oblegyd beth bynnag a aned o 
Dduw, y mae yn gorchfygu 'r byd: 
ahon yw yr oruchafiaeth sydd yn 
gorchfygu 'r byd, sef ein ffydd ni. 

5 Pwy yw yr hwn sydd yn gorch- 
fygu 'r byd, ond yr hwn sydd yn 
credu mai Iesu yw Mab Duw? 

6 Dyma yr hwn a ddaeth trwy 
ddwfr a gwaed, sef Iesu Grist: nid 
trwy ddwîr yn unig, ond trwy 
ddwîr a gwaed. A'r Yspryd yw yr 
hwn sydd yn tystiolaethu, oblegyd 
yr Yspryd sydd wirionedd. 

7 Oblegyd y mae tri yn tystiol- 
aethu yn y nef; y Tad, y Gair, aì 
Yspryd Glân : a'r tri hyn un ydynt. 

8 Ac y mae tri yn tystiolaethu'ar 
y ddaear; yr yspryd, y dwîr, a'r 
gwaed: a'r tri hyn yn un y maent 
yn cyttuno. 

9 Os tystiolaeth dynion yr ydym 
yn ei derbyn, y mae tystiolaeth 
Duw yn fwy: canys hyn yw tyst- 
iolaeth Duw, yr hon a_dystiolaeth- 
odd efe am ei Fab. 

10 Yr hwn sydd yn credu ym 
Mab Duw, sydd ganddo y dystiol- 
aeth ynddo ei hun: yr hwn nid yw 
yn credu i Dduw, a'i gwnaeth eí 
yn gelwyddog, oblegyd na chred- 
odd y dystiolaeth a dystiolaethodd 
Duw am ei Fab. 

11A hon yw'r dystiolaeth ; roddi 
o Dduw i ni fywyd tragywyddol: 
a'r bywyd hwn sydd yn ei Fab ef. 

12 Yrhwn y mae y Mab ganddo, 
ymae y bywyd ganddo: a'r hwn 
nid yw ganddo Fab Duw, nid oes 
ganddo fywyd. 

13 Y pethau hyn a ysgrifenais at- 
toch chwi, y rhai ydych yn credu 
yn enw Mab Duw ; fel y gwypoch 
fodi chwi fywyd tragywyddol, ac 
fel y credoch yn enw Mab Duw. 

14 A hyn yw yr hyfder sydd gen- 


2 IOAN. 


nym tu ag atto ef ; ei fod ef yn ein 
gwrandaw ni, os gofynwn ddim yn 
ol ei ewyllys ef. 

15 Ac os gwyddom ei fod ef yn 
ein gwrandaw ni, pa beth bynnag a 
ddeisyfiom, ni a wyddom ein bod 
yn cael y deisyfiadau a ddeisyfiasom 
ganddo. 

16 Os gwel neb ei frawd yn pechu 
pechod mid gyw i farwolaeth, efe 
a ddeisyf, ac efea rydd iddo fywyd, 
i'r rhai sy'n pechu nid ìi farwolaeth. 
Y mae pechod i farwolaeth: nid 
am hwnnw yr wyf yn dywedyd ar 
ddeisyf o hono. 

17 Pob anghyfiawnder, pechod 
yw: ac y mae pechod nid yw i 
farwolaeth, 


18 Ni a wyddom nad yw y neb 
a aned o Dduw, yn pechu; eithr y 
mae yr hwn a_ aned o Dduw yn ei 
gadw ei hun, a'r drwg hwnnw nid 
yw yn cyffwrdd ag ef. 

19 Ni a wyddom ein bod o Dduw, 
ac y mae yr holl fyd yn gorwedd 
mewn drygioni. * 

20 Ac a wyddom ddyfod Mab 
Duw, ac efe a roes i ni feddwl, fel 
yr adnabyddom yr hwn sydd gywir. 
Ac yr ydym yn y Cywir hwnnw, 
sef yn ei Fab ef Iesn Grist. Hwn 
yw y gwir Dduw, a'r bywyd tragy- 
wyddol. 

91 Y plant bychain, ymgedwch 
oddi wrth eulynod.. Amen. 


AU Ud 
Ail Epistol cyffredinol IOAN yr Apostol. 


| Y mae efe yn annog rhyw arglwyddes urdd- 
R asol a'i. phlant, i barhâu mewn cariad a 
ffydd Crist, 8 rhag iddynt golli gwobr 
eu proffes o'r blaen: 10 ac na byddai 
iddynt a wnelent â'r twyllwŷr nid oedd 

yn dysgu gwir athrawiaeth Crist Iesu. 


bd henuriad at yr etholedig 
. arglwyddes, a'i phlant, y rhai 
yr wyf fi yn eu caru yn y gwirion- 
edd; ac nid myfi yn unig, ond 
pawb hefyd a adnabuant y gwirion- 
edd; 

2 Er mwyn y gwirionedd, yr 
hwn sydd yn aros ynom ni, ac a fydd 
gyd â ni yn dragywydd. 

3 Bydded gyd â chwi ras, tru- 
garedd, a .thangneîedd, oddi wrth 
Dduw Dad, ac oddi wrth yr Arg- 
lwydd Iesu Grist, Mab y Tad, 

“mewn gwirionedd a chariad. 

4 Bu lawen iawn gennyf i mi 
gael o'th blant di rai yn rhodio 
mewn gwirionedd, fel y derbyn- 
iasom orchymyn gan y Tad. 

5 Ac yn awr yr wyf yn attolwg i 
ti, arglwyddes, nid fel un yn ys- 
grifenu gorchymyn newydd i ti, 
eithr yr hwn oedd gennym o'r de- 
chreuad, garu o honom ein gilydd. 

6 A hyn yw y cariad; bod i ni 
rodio yn ol ei orchymynion ef. 
Hwn yw y gorchymyn; Megis y 
clywsoch o'r dechreuad, fod i chwi 
rodio ynddo. 

310 


7 Oblegyd y mae twyllwŷr lawer 
wedi dyfod i mewn i'r byd, y rhai 
nid ydynt yn cyffesu ddyfod Iesu 
Grist yn y cnawd, Hwn yw y 
twyllwr a'r anghrist. 

8 Edrychwch arnoch eich hun- 
ain, fel na chollom y pethau a 
wnaethom, ond bod«i ni dderbyn 
llawn wobr. 

9 Pob un a'r sy yn troseddu, ac 
heb aros yn nysgeidiaeth Crist, nid 
yw Duw ganddo ef. Yr hwn sydd 
yn aros yn nysgeidiaeth Crist, 
liwnnw y mae 'r Tad a'r Mab gan- 
ddo. 

10 Od oesneb yn dyfod attoch, 
ac heb ddwyn y ddysgeidiaeth hon, 
na dderbyniwch ef i dŷ, ac na ddy- 
wedwch, Duw yn rhwydd, wrtho. 

11 Canys yr hwn sydd yn dy- 
wedyd wrtho, Duw yn rhwydd, 
sydd gyfrannog o'i weithredoedd 
drwg ef. 

12 Er bod gennyf lawer o bethau 
i'w hysgrifenu attoch, nid oeddwn 
yn ewyllysio ysgrifenu â phapir ac 
ingc: eithr gobeithio yr ydwy? ddy- 
fod attoch, a llafaru wyneb yn wyn- 
eb, fel y byddo ein llawenydd yn 
gyfiawn. 

13 Y mae plant dy chwaer ethol 
edig yn dy annerch. Amen. 


Trydydd Epistol cyffredinol IOAN yr Apostol. 


y Y mae efe yn canmol Gaius am ei dduwiol- 
deb, b ac am groesawu pregethwŷr. 9Y 
mae efe yn achwyn rhag' angharedig- 
rwydd ac uchder Dïotrephes, 11 yr hwn 
ni ddylid dilyn eì ddrwg esampl. 19 Y 
mae efe yn rhoi canmoliaeth mawr i Dde- 
mebLrius. 


7 R henuriad at yr anwyl Gaius, 
-E£. yr hwn yr wyf yn ei garu 
mewn gwirionedd. 

2 Yr anwylyd, yr ydwyf yn ben- 
naf dim yn dymuno dy fod yn 
llwyddo ac yn iach, fel y mae dy 
enaid yn llwyddo. “ 

3 Canys mi a lawenychais yn 
fawr, pan ddaeth y brodyr, a thyst- 
iolaethu am dy wirionedd di, megis 
ag yr ydwyt yn rhodio mewn gwir- 
ionedd. 

4 Mwy llawenydd nâ hyn nid oes 
gennyf, sef cael clywed bod fy 
mhlant yn rhodio mewn gwirionedd. 

5 Yr anwylyd, yr ydwyt yn 
gwneuthur yn ffyddlon yr hyn yr 
ydwyt yn ei wneuthur, tu ag at y 
brodyr, a thu ag at ddieithriaid ; 

6 Y rhai a dystiolaethasant am dy 

gariad di ger bron yr eglwys: y rhai 
os hebryngi fel y gweddai i Dduw, 
da y gwnai. 

7 Canys er mwyn ei enw yr aeth- 
ant allan heb gymmeryd dim gan y 
Cenhedloedd. 

8 Ni a ddylem gan hynny dder- 
byn y cyfryw rai, fel y byddom 
gyd-gynnorthwywŷr i'r gwirionedd. 


9 Mi a ysgrifenais at yr eglwys: 
eithr Dïotrephes, yr hwn sydd yn 
chwennych y blaen yn eu plith hwy, 
ni dderbyn ddim o honom. 

10 O herwydd hyn, os deuaf, mi 
a ddygaf ar goî ei weithredoedd y 
mae efe yn eu gwneuthur, gan wav- 
siarad i'n herbyn â geiriau drygion- 
us: ac heb fod yn foddlon ar hyn- 
ny, nid yw efe ei hun yn derbyn y 
brodyr ; a'r rhai sy yn ewyllysio, y 
mae yn eu gwahardd, ac yn eu 
bwrw allan o'r eglwys. 

11 Anwylyd, na ddilyn yr hyn 
sydd ddrwŷ, ond yr hyn sydd dda. 
Yr hwn sydd yn gwneuthur daioni, 
o Dduw y mae: ond yr hwn sydd 
yn gwneuthur drygioni, ni welodd 
Dduw. 

12 Y mae i Ddemetrius air da. 
gan bawb, a chan y gwirionedd ei 
hun: a ninnau hefyd ein hunain yd- 
ym yn tystiolaethu ; a chwi a wydd- 
och fod ein tystiolaeth ni yn wir. 

13 Yr oedd gennyf lawer o beth- 
au i'w hysgrifenu, ond nid wyf yu 
chwennych ysgrifenu ag ingc a phin 
attatti: 

14 Eithr gobeithio yr ydwyf gael 
dy weled ar fyrder, ac ni a ym- 
ddiddanwn wyneb yn wyneb. 

15 Tangnefedd ì ti. Y mae y 
cyfeillion i'th annerch. Annerch y 
cyfeillion wrth eu henwau. 


I  — uu “M—-  . 


Epistol cyffredinol IUDAS yr Apostol. 


Y mae yn eu hannog i broffesu ffydd Crist 
yu ddïamwadal: 4 bod gau-athrawon 
wedi ymlusgo îi mewn i'w hudo hwynt; a 
bod dïaledd creulon wedi ei ddarparu i'w 
hathrawiaeth a'u cynheddfau melldigedig 
hwynt: 90 ond bod yrhai duwiol, trwy 
gynhorthwy yr Yspryd Glan, a thrwy 
weddïo ar Dduw, yn abl i barhâu, ac i 

ynnyddu mewn gras; ac i'w cadw ew 
don ac i achub eraill rhag maglau y 
twyllwŷr hynny. 

i Fr gwasanaethwr Iesu Grist, 
a brawd Iago, at y rhai a sanct- 

eiddiwyd gan Dduw Dad, ac a 


gadwyd yn Iesu Grist, ac a alwyd : 
ll 


2 'Trugaredd i chwi, a thangnet- 
edd, a chariad a lïosoger. 

3 Anwylyd, pan roddais bob di- 
wydrwydd ar ysgrifenu attoch am 
yr iachawdwriaeth gyffredinol, ang- 
enrhaid oedd i mi ysgrifenu attoch, 
gan eich annog i ymdrech ym 
mhlaid y ffydd yr hon a rodded un- 
waith i'r saint. 

4 Canys y mae rhyw ddynion 
wedi ymlusgo i mewn, y rhai a rag- 
ordeiniwyd er ys talm i'r farnedig- 


IUDAS. 


aeth hon ; annuwiolion, yn troi gras 
ein Duw ni i drythyllwch, ac yn 
gwadu yr uniz Arglwydd Dduw, 
a'n Harglwydd Iesu Grist. 

5. Ewyllysio gan hynny yr ydwyf 
eich coffâu chwi, gan eich bod un- 
waith yn gwybod hyn; i'r Arglwydd, 
wedi iddo waredu y bobl o dir yr 
Aipht, ddistrywio eilwaith y rhai ni 
chredasant. 

6 Yr angylion hefyd y rhai ni 
chadwasant eu dechreuad, eithr a 
adawsant eu trigfa eu hun, a gadw- 
odd efe mewn cadwynau tragy- 
wyddol dan dywyllwch, i farn y 
dydd mawr. 

7 Megis y mae Sodoma a Go- 
morra, a'r dinasoedd o'u hamgylch 
mewn cyffelyb fodd â hwynt, wedi 
putteinio, a myned ar ol cnawd 
arall, wedi eu gosod yn esampl, gan 
ddïoddef dïaledd tân tragywyddol. 

8 Yr un ffunud hefyd y mae y 
breuddwydwŷr hyn yn halogi y 
cnawd, yn dïystyru llywodraeth, ac 
yn cablu y rhai sy mewn awdurdod. 

9 Eithr Michael yr arch-angel, 
pan oedd efe, wrth ymddadleu â 
diafol, yn ymresymmu ynghŷlch 
corph Moses, ni feiddiodd ddwyn 
barn gablaidd arno, eithr efe a ddy- 
wedodd, Cerydded yr Arglwydd 
dydi. 

10 Eithr y rhai hyn sydd yn 
cablu y pethau ni's gwyddant: a 
pha bethau bynnag y maent yn an- 
ianol, fel anifeiliaid direswm, yn eu 
gwybod, yn y rhai hynny ymlygru 
y maent. 

11 Gwae hwynthwy: oblegyd 
“hwy a gerddasant yn ffordd Cain, 
ac a'u collwyd trwy dwyll gwobr 
Balaam, ac a'u difethwyd y'ngwrth- 
ddywediad Core. 

12 Y rhai byn sydd frychau yn 
eich cariad-wleddoedd chwi, yn cyd- 
wledda â chwi, yn ddïofn yn eu 
pesgi eu hunain: cymmylau di- 
ddwfr ydynt, a gylch-arweinir gan 
wŷntoedd ; preniau diflannedig, heb 
ífrwyth, dwywaith yn feirw, wedi 
eu diwreiddio ; 

13 'Tonnau cynddeiriog y môr, yn 
ewynnu allan eu cywilydd eu hun- 


ain ; ser gwibìog, i'r rhaì y cadwyd 
niwl y tywyllwch yn dragywydd. 

14 Ac Enoch hefyd, y seithfed o 
Addaf, a brophwydodd am y rhai 
hyn, gan ddywedyd, Wele, y mae 
yr Arglwydd yn dyfod gyd â myrdd- 
iwn o'i saint, 

15 I wneuthur barn yn erbyn 
pawb, ac i lwyr-argyhoeddi yr holl 
rai anmnwiol o honynt, am holl 
weithredoedd eu hannuwioldeb, y 
rhai a wnaethant hwy yn annuwiol, 
ac am yr holl eiriau caledion, y rhai 
a lafarodd pechaduriaid annuwiol 
yn ei erbyn ef. 

16 Y rhai hyn sydd rwgnachwŷr, 
tuchanwŷr, yn cerdded yn ol eu 
chwantau eu bunain ; ac y mae eu 
genau yn llafaru geiriauchwyddedig, 
yn mawrygu wynebau dynion er 
mwyn budd. 

17 Eithr chwi, O rai anwyl, cof- 
iwch y geiriau a rag-ddywedwyd 
gan apostolion ein Harglwydd Iesu 
Grist, 

18 Ddywedyd o honynt i chwi, y 
bydd yn yr amser diweddaf wat- 
warwŷr, yn cerdded yn ol eu 
chwantau annuwiol eu hunain. 

19 Y rhai hyn yw y rhai sy yn eu 
didoli eu hunain, yn anianol, heb 
îod yr Yspryd tydd 

20 Eithr chwychwi, anwylyd, 
gan eich adeiladu eich hunain ar 
eich sancteiddiat ffydd, a gweddïo 
yn yr Yspryd Glân, 

21 Ymgedwch y'nghariad Duw, 
gan ddisgwyl trugaredd ein Har- 
glwydd Test Grist i fywyd tragy- 
wyddol. 

29 A thrugarhêwch wrth rai, gan 
wneuthur rhagor : 

23 Eithr rhai cedwch trwy ofn, 
gan eu cipio hwy allan o'r tân, gan 
gasâu hyd yn oed y wisg a_ halog- 
wyd gan y cnawd. 

24 Eithr i'r hwn a ddichon eich 
cadw chwi yn ddigwymp, a'ch gosod 
ger bron ei ogoniant eî yn ddifeius 
mewn gorfoledd, 

25 Ir unig ddoeth Iduw, ein 
Hiachawdwr ni, y byddo gogoniant 
a mawredd, gallu ac awdnrdod, yr 
awrhon ac yn dragywydd. Amen. 


Datguddiad Sant IOAN y Difinydd. 


PÊN.'I 
4. [oan yn ysgrifenu ei Ddatguddiad at saith 
eglwys Asia, y rhai a arwyddocêir wrth 

y saith ganhwyllbren aur. 7 Dyfodiad 

Crist; 14 a'i allu gogoneddus, a'i ar- 
dderchogrwydd ef. 
I ATGUDDIAD Iesu Grist, yr 
hon a roddes Duw iddo ef, i 
ddangos i'w wasanaethwŷr y pethau 
sy raid eu dyfod i ben ar fyrder ; a 
chan ddanfon trwy ei angel, efe a'i 
hyspysodd i'w wasanaethwr Ioan : 

2 Yr hwn a dystiolaethodd air 
Duw, a thystiolaeth Iesu Grist, a'r 
holl bethau a welodd. 

3 Dedwydd yw yr hwn sydd yn 
darllen, a'r rhai sy yn gwrandaw 
geiriau y brophwydoliaeth hon, ac 
yn cadw y pethau sydd yn ysgrifen- 
edig ynddi: canys y ?nae yr amser 
yn agos. 

4 | Fu at y saith eglwys sydd 

. yn Asia: Gras fyddo i 
chwi, a thangnefedd, oddi wrth yr 
hwn sydd, a'r hwn a fu, a'r hwn 
sydd ar ddyfod; ac oddi wrth y 
saith gepryd sydd ger bron ei or- 
sedd-íaingc ef ; 

5 Ac oddi wrth Iesu Grist, yr 
hwn yw y Tyst ffyddlon, y Cyntaf- 
anedig o'r meirw, a Thywysog bren- 
hinoedd y ddaear. Iddo ef yr 
hwn a'n carodd ni, ac a'n golchodd 
ni oddi wrth ein pechodau yn ei 
waed ei hun, 

6 Ac a'n gwnaeth ni yn frenhin- 
oedd ac yn offeiriaid i Dduwa'i Dad 
ef; iddo eî y byddo y gogoniant a'r 
gallu yn oes oesoedd. Amen. 

7 Wele, y mae efe yn dyfod gyd 
â'r cymmylau; a phob llygad a'i 
gwel ef, ïe, y rhai a'i gwanasant ef: 
a holl lwythau y ddaear a_alarant 
o'i blegyd ef. Felly, Amen. 

8 Mi yw Alpha ac Omega, y 
dechreu a'r diwedd, medd yr Arg- 
lwydd, yr hwn sydd, a'r hwn oedd, 
a'r hwn sydd i ddyfod, yr Holl- 
allnog. 

9 Myfi Ioan, yr hwn wyf hefyd 
eich brawd, a'ch cydymmaith mewn 
cystudd, ac yn nheyrnas ac amyn- 
edd Iesu Grist, oeddwn yn yr ynys 

513 


a elwir Patmos, am air Duw, ac 
am dystiolaeth Iesu Grist. 

10 Yr oeddwn i yn yr yspryd ar 
ddydd yr Arglwydd ; ac a glywais 
ortuolimi leî fawr fel llais ud- 
gom, 

11 Yn dywedyd, Mi yw Alpha 
ac Omega, y cyntaf a'r diweddaf: 
a'r hyn yr wyt yn ei weled, ysgrit- 
ena mewn llyfr, a danfon i'r saith 
eglwys y rhai sy yn Asia; i Ephesus, 
aci Smyrna, ac i Pergamus, ac i 
'Thyatira, ac i Sardis, a Philadelphia, 
a Laodicea. 

12 Ac mia droais i weled y llef 
a lafarai wrthyf. Ac wedi i mi 
droi, mi a welais saith ganhwyll- 
bren aur ; 

13 Ac y'nghanol y saith gan- 
hwyllbren, un tebyg i Fab y dyn. 
wedi ymwisgo â gwisg laes hyd ei 
draed, ac wedi ymwregysu y' 
nghŷlch ei fronnau â gwregys aur. 

14 Ei ben eî a'i wallt oedd wyn- 
ion fel gwlan, cyn wynned a'r eira ; 
a'i lygaid fel fflam dân ; 

15 A'i draed yn debyg i bres 
coeth, megis yn llosgi mewn fîwrn ; 
a'i lais fel swn llawer o ddyfroedd. 

16 Ac yr oedd ganddo yn ei law 
ddehau saith seren: ac o'i enau yr 
oedd cleddau llym dau-finiog yn 
dyfod allan: a'i wynebpryd fel yr 
haul yn disgleirio yn ei nerth. 

17 A phan welais ef, mi a syrth- 
iais wrth ei draed ef fel marw. Ac 
efea osododd ei law ddehau arnaf 
fi, gan ddywedyd wrthyf, Nac ofna: 
myfi yw y cyntaf a'r diweddaf ; 

18 A'r hwn wyf fyw, ac a fum 
farw; ac wele, byw ydwyf yn oes 
oesoedd, Amen; ac y mae gennyí 
agoriadau uffern a marwolaeth, 

19 Ysgrifena y pethau a welaist, 
a'r pethau sydd, a'r pethau a fydd 
ar ol hyn, 

90 Dirgelwch y saith seren a 
welaist yn ìy llaw ddehau, a'r saith 
ganhwyllbren aur. Y saith seren, 
angylion y saith eglwys ydynt: a'r 
saith ganhwyllbren a welaist, y saith 
eglwys ydynt. 


, 


DATGUDDIAD, II. 


PEN.. 1I. 

Pa beth « orchymynir ei ysgrifenu at angyl- 
wn, hynny yw, gweimdogion eglwysi, 1 
Ephesus, 8 Smyrna, 12 Pergamus, 18 
Thyatira; a a beth sydd ganmoladwy, 
neu ddiffygiol ynddynt. 

AT angel yr eglwys sydd yn 

Ephesus, ysgrifena ; Y peth- 

au hyn y mae yr hwn sydd yn dal y 

saith seren yn ei law ddehau, yr 

hwn sydd yn rhodio y'nghanol y 

saith ganhwyllbren aur, yn eu dy- 

wedyd; 

2 Mi a adwaen dy weithredoedd 
di, a'th lafur, a'th amynedd, ac na 
elli oddef y rhai drwg: a phrofi o 
honot y rhai sy yn dywedyd eu bod 
yn apostolion, ac nid ydynt ; a chael 
o honot hwynt yn gelwyddog : 

3 A thi a oddefaist, ac y mae 
amynedd gennyt, ac a gymmeraist 
boen er mwyn fy enw i, ac ni ddi- 
ffygiaist. 

. 4 Eithr y mae gennyf beth yn dy 

erbyn, am i ti ymadael â'th gariad 

cyntaf. 

5 Cofia gan hynny o ba le y 
syrthiaist, ac edifarhâ, a gwna y 
gweithredoedd cyntaf: ac onid ê, 
yr wyf fi yn dyfod attat ti ar frys, 
ac mi a symmudaf dy ganhwyllbren 
di allan o'i le, oni edifarhâi di. 

6 Ond hyn sydd gemnyt ti, dy 
fod ti yn casâu gweithredoedd y 
Nicolaiaid, y rhai yr wyf fi hefyd 
yn eu casâu. 

7 Yr hwn sydd ganddo glust, 
gwrandawed pa beth y mae yr Ys- 
pryd yn ei ddywedyd wrth yr eg- 
lwysi; Pr hwn sydd yn gorchfygu, 
y rhoddaf iddo fwytta o bren y 


“bywyd, yr hwn sydd y'nghanol par- 


adwys Duw. 

8 4j Ac at angel yr eglwys sydd 
yn Smyrna, ysgrifena; Y pethau 
hyn y mae y cyntaf a'r diweddaf, yr 
hwn a fu farw, ac sydd ryw, yn eu 
dywedyd ; 

9 Mi a adwaen dy weithredoedd 
di, a'th gystudd, a'th dlodi. (eithr 
cyfoethog wyt) ac mi a adwaen gabl- 
edd yrhai sy yn dywedyd eu bod 
yn Iuddewon, ac nid ydynt ond 
synagog Satan. 

10 Nac oîna ddim o'r pethau 
yr ydwyt i'w dïoddef. Wele, y cy- 

24 


thraul a fwrw rai o honoch chwi 
garchar, fel y'ch profer ; a chwi a 
cewch gystudd ddeng niwrnod. 
Bydd ffyddlon hyd angau, ac mi a 
roddaf i ti goron y bywyd. 

11 Yr hwn sydd ganddo glust, 
gwrandawed beth y mae yr Yspryd 
yn ei ddywedyd wrth yr eglwysi; 
Yr hwn sydd yn gorchfygu, ni chaiff 
ddim niwed gan yr ail farwolaeth. 

12 4] Ac at angel yr eglwys sydd 
yn Pergamus, ysgrifena; Y pethau 
hyn y mae yr hwn sydd ganddo y 


“cleddyf llym daufiniog, yn eu dy- 


wedyd ; 

13 Mi a adwaen dy weithred- 
oedd di, a pha le yr wyt yn trigo: 
sef lle mae gorsedd-faingc Satan : ac 
yr wyt yn dal fy enw i, ac ni wedaist 
fy ffydd i, ïe, yn y dyddiau y bu 
Antipas yn ferthyr ffyddlon i mi, yr 
hwn a laddwyd yn eich plith chwi, 
lle y mae Satan yn trigo. 

14 Eithr y mae gennyf ychydig 
bethau yn dy erbyn di, oblegyd bod 
gennyt yno rai yn dal athrawiaeth 
Balaam, yr hwn a ddysgodd i Balac 
Îwrw rhwystr ger bron meibion 
Israel, i fwytta. pethau wedi eu 
haberthu i eulynod, ac i odinebu. 

15 Felly y mae gennyt tithau 
hefyd rai yn dal athrawiaeth y Ni- 
colaiaid, yr hyn beth yr wyf fi yn 
ei gasâu. 

16 Edifarha; ac os amgen, yr 
wyf fi yn dyfod attat ar frys, ac a 
ryfelaf yn eu herbyn hwynt â 
chleddyf îy ngenau. 

17 Yr hwn sydd ganddo glust, 
gwrandawed beth y mae yr Yspryd 
yn ei ddywedyd wrth yr eglwysi: 
Tr hwn sydd yn gorchfygu, y 
rhoddaf iddo fwytta o'r manna 
cuddiedig, ac a roddaf iddo garreu 
wen, ac ar y garreg enw newydd 
wedi ei ysgrifenu, yr hwn nid edwyn 
neb, ond yrhwn syddyn ei dderbyn. 

18 gj Ac at angel yr eglwys sydd 
yn Thyatira, ysgrifena; Y pethau 
hyn y mae Mab Duw yn eu dy- 
wedyd, yr hwn sydd â'i lygaid fel 
fîlam dân, a'i draed yn debyg i bres 
coeth ; t AI 

19 Mi a adwaen dy weithredoedd 
di, a'th gariad, a'th wasanaeth, a'th 


DATGUDDIAD, III. 


ffydd, a*th amynedd di, a'th weith- 
redoedd; a bod y rhai diweddaf yn 
fwy nâ 'r rhai cyntaf. 

20 Eithr y mae gennyf ychydig 
bethau yn dy erbyn, oblegyd dy fod 
yn gadael i 'r wraig honno Iezebel, 
yr hon sydd yn ei galw ei hun yn 
brophwydes, ddysgu, a thwyllo fy 
ngwasanaethwŷr i odinebu, ac i 
fwytta pethau wedi eu haberthu i 
eulynod. 

21 Ac mi a roddais iddi amser i 
edifarhâu am ei godineb; ac nid 
edifarhaodd hi. 

22 Wele, yr wyf fi yn ei bwrw hi 
ar wely, a'r rhai sydd. yn godinebu 
gyd â hi, i gystudd mawr, onid 
edifarhânt am eu gweithredoedd. 

93 A'i phlant hi a laddaf â mar- 
wolaeth: a'r hoìl eglwysi a gânt 
wybod mai myfi yw yr hwn sydd 
yn chwilio yr arennau a'r calonnau: 
ac mi a roddaf i bob un o honoch yn 
ol eich gweithredoedd. 

24. Eithr wrthych chwi yr wyf yn 
dywedyd, ac wrth y lleill yn Thya- 
tìra, Y sawl nid oes ganddynt y 
ddysgeidiaeth hon, a'r rhai ni adna- 
buant ddyfnderau Satan, fel y dy- 
wedant; ni fwriaf arnoch faich arall. 

25 Eithr yr hyn sydd gennych, 
deliwch hyd oni ddelwyf. 

96 A'r hwn sydd yn gorchfygu, 
ac yn cadw fy ngweithredoedd 
hyd y diwedd, mi a roddaf iddo 
awdurdod ar y cenhedloedd : 

97 (Ac efe a'u bugeilia hwy â 
gwïalen haiarn: fel llestri pridd y 
dryllir hwynt;) fel y derbyniais 
innau gan fy nhad: 

28 Ac mi a roddaf iddo y seren 
fore. 

29 Yr hwn sydd ganddo glust, 
gwrandawed beth y mae yr Yspryd 
yn ei ddywedyd wrth yr eglwysi. 

PEN. HI. 
2 Argyhoeddiangel eglwys Sardis, 3 a*i annog 
ef i edifarhâwu; a'i fygwth cni edifarhâi, 
8 Angel eglwys Philadelphia 10 yn cael 
ei ganmol am ei ddiwydrwydd a'i amyn- 
edd. 15 Angel Laodiceu yn cael ei ger- 

yddu am na bai na brwd nac oer; 19 a'i 

rybuddio î fod yn fwy ei zel. 90 Crist yn 

sefyll wrth y drws, ac yn curo. 
Ac atangel yr eglwys sydd yn 
. Sardis, ysgrifena ; Y pechau 
213 


hyn y mae yr hwn sydd â saith Ys 
pryd Duw, a'r saith seren ganddo, 
yn eu dywedyd; Mi a adwaen dy 
weithredoedd di, oblegyd y mae 
gennyt enw dy fod yn fyw, a 
marw ydwyt. 

2 Bydd wyliadwrus, a sicrhâ y 
pethan sydd yn ol, y rhai sydd 
barod i farw: canys ni chefais dy 
weithredoedd yn gyîlawn ger bron 
Duw. 

3 Cofia gan hynny pa fodd y 
derbyniaist ac y clywaist, a chadw, 
ac edifarhâ. Os tydi gan.hynny ni 
wyli, mi a ddeuaf amat ti fel lleidr, 
ac ni chai di wybod pa awr y deuaf 
attat. 

4 Eithr y mae gennyt ychydig 
enwau, ïe, yn Sardis, y rhai ni 
halogasant eu dillad ; a hwy a rod- 
iant gyd â mi mewn dillad gwynion : 
oblegyd teilwng ydynt. 

5 Yr hwn sydd yn gorchfygu, 
hwnnw a wisgir mewn dillad gwyn- 
ion ; ac ni ddileaf ei enw ef allan o 
lyfr y bywyd, ond mi a gyffesaf ei 
enw ef ger bron fy Nhad, a cher 
bron ei angylion ef. î 

6 Yr hwn sydd ganddo glust, 
gzwrandawed beth y mae yr Yspryd 
yn ei ddywedyd wrth yr eglwysi. 

7 $J] Ac at angel yr eglwys sydd 
yn Philadelphia, ysgrifena ; Y peth- 
au hyn y mae y Sanctaidd, y Cywir, 
yn eu dywedyd; Yr hwn sydd 
ganddo agoriad Dafydd; yr hwn 
sydd yn agoryd, ac nid yw neb yn 
cau; ac yn cau, ac nid yw neb yn 
agoryd, 

8 Mi a adwaen dy weithredoedd : 
wele, rhoddais ger dy fron ddrws 
agored, ac ni ddichon neb ei gau : 
canys y mae gennyt ychydig nerth, 
a thi a gedwaist fy ngair, ac ni 
wedaist fy enw. 

9 Wele, mi a wnaf iddynt hwy 
o synagog Satan (y rhai sydd yn 
dywedyd eu bod yn Iuddewon, ac 
nid ydynt, ond dywedyd celwydd y 
maent) wele, ineddaf, gwnaf iddynt 
ddyfod ac addoli o flaen dy draed, 
a gwybod îy mod i yn dy garu di. 

10 O achos cadw o honot air fy 
amynedd i, minnau a'th gadwaf di 
oddi wrth awr y brofedigaeth, yr 


DATGUDDIAD, IV. 


hon a ddaw ar yr holl fyd, i brofi y 
rliai sydd yn trigo ar y ddaear. 

11 Wele, yr wyf yn dyfod ar 
trys: dal yr hyn sydd gennyt, fel 
na ddygo neb dy goron di. 

12 Yr hwn sydd yn gorchfygu, 
mi a'i gwnaf yn golofn yn nheml fy 
Nuw i, ac allan nid â efe mwyach : 
ac mi a ysgrifenaf arno el enw fy 
Nuw i, ac enw dinas fy Nuw i, yr 
hon ydyw Ierusalem newydd, yr hon 
sydd yn disgyn o'r nef oddi wrth fy 
Nuw i : ac mì a ysgrifenaf arno ef îy 
enw newydd i. 

13 Yr hwn sydd ganddo glust, 
gwrandawed beth y mae yr Yspryd 
yn ei ddywedyd wrth yr eglwysi. 

14 4] Ac at angel eglwys y Lau- 
diceaid, ysgrifena; Y pethau hyn y 
mae Amen yn eu dywedyd, y 'Fyst 
ffyddlon a chywir, dechreuad cread- 
igaeth Duw ; 

15 Mi a adwaen dy weithredoedd 
di, nad ydwyt nae oer na brwd : mi 
a fynnwn pe bait oer neu frwd, 

16 Felly, am dy fod yn glaiar, ac 
uid yn oer nac yn frwd, mi a'th 
chwydaf di allan o'm genau : 

17 Oblegyd dy fod yn dywedyd, 
Goludog wyf, ac mi a gyfoethogais, 
ac nid oes arnaf eisiau dim ; ac ni 


wyddost dy fod yn druan, ac yn | 


resynol, ac yn dlawd, ac yn ddall, 
ac yn noeth. 

18 Yr wyf yn dy gynghori i 
brynu gennyf fi aur wedi ei buro 
trwy dan, fel y'th gyfoethoger; a 
dillad gwynion, fel y'th wisger, ac 
fel nad ymddangoso gwarth dy 
noethder di ; ira hefyd dy lygaid ag 
“eli llygaid, fel y gwelech. 

19 Yr wyf fi yn argyhoeddi, ac yn 
ceryddu y sawl yr wyt yn eu caru : 
am hynny bydded gennyt zel, ac 
edifarhâ. 

20 Wele, yr wyf yn sefyll wrth y 
drws, ac yn curo. Os clyw neb fy 
llais i, ac agoryd y drws, mi a ddeuaf 
i mewn atto ef, ac a swpperaf gyd 
ag ef, ac yntau gyd â minnau. 

91 Yr hwn sydd yn gorcbfygu, 
rhoddaf iddo ef eistedd gyd â mi ar 
fy ngorsedd-faingc, megis y gorch- 
fygaisinnau, ac yr eisteddais gyd â'm 
'T'ad ar ei orsedd-faingc ef. 

316 


92 Yr hwn sydd ganddo glust, 
gwrandawed beth y mae yr Yspryd 
yn ei ddywedyd wrth yr eglwysi. 

PEN. IV. 
2 Ioan yn gweled gorsedd-faingc Duw yn y 
nef : 4 y pedwar henuriaid ar hugain : 6 
y pedwar anifail yn llawn Uygaid ymlâen 
ac ynol : 10 yr henuriaid yn bwrw i lawr 
eu coronau, ac yn addol: yr hwn oedd yr 
eistedd ar yr orsedd-faingc. 
A R ol y pethau hyn yr ed- 
. rychais ; ac wele, ddrws wedì 
ei agoryd yn y nef: a'r llais cyntaf 
a glywais, oedd fel llais udgorn yn 
ymddiddan â mi; gan ddywedyd, 
Dring i fynu yma, ami a ddangosaî 
i ti y pethau sydd raid eu bod ar ol 
hyn. 

2 Ac yn y man yr oeddwn yn yr 
yspryd: ac wele, yr oedd gorsedd- 
faingc wedi ei gosod yn y nef, ac un 
yn eistedd ar yr orsedd-fainge. 

3 A'r hwn oedd yn eistedd, oedd 
yn debyg yr olwg arno i faen iaspis 
a sardin : ac yr oedd enfys o amgylch 
yr orsedd-faimgc, yn debyg yr olwg 
arno i smaragdus. 

4 Ac yngliylch yr orsedd-faingce 
yr oedd pedair gorsedd-fainge ar 
hugain : ac ar y gorsedd-feingciau 
y gwelais bedwar henuriad ar hugain 
yn eistedd, wedi eu gwisgo mewn 
dillad gwynion; ac yr oedd gan- 
ddynt ar eu pennau goronau aur. 

5 Ac yr oedd yn dyfod allan o'r 
orsedd-faingc, fellt, a tharanau, a 
lleisiau. Ac yr oedd saith o lampau 
tân yn llosgi ger bron yr orsedd- 
faingc, y rhai ywsaith Yspryd Duw. 

6 Ac o flaen yr orsedd-faingc yr 
ydoedd môr o wydr, yn debyg i 
grystal: ac y'nghanol yr orsedd- 
faingc, ac ynghŷlch yrorsedd-fainge, 
yr oedd pedwar anifail yn llawn o 
lygaid o'r tu blaen ac o'r tu ol. 

7 Â'r anifaiì cyntaf oedd debyg i 
lew, a'r ail anifail yn debyg i lo, a'r 
trydydd anifail oeild ganddo wyneb 
fel dyn, a'r pedwerydd anifail oedd 
debyg i eryr yn ehedeg. 

8 Ar pedwar anifail oedd - 
ddynt, bob un o honynt, chwech o 
adenydd o'u hamgylch; ac yr oedd- 
ynt oddi fewn yn llawn llygaid: ac 
nid oeddynt yn gon” ddydd a 
nos, gan ddywedyd, Sanct, Sanct, 


DATGUDDIAD, V. VI. 


Sanct, Arglwydd Dduw Hollalluog, 
yr hwn oedd, a'r hwn sydd, a'r hwn 
sydd i ddyfod. 

9 A phan fyddu yr anifeiliaid yn 
rnoddi gogoniant, ac anrhydedd, a 
dïolch, i'r hwn oedd yn eistedd ar 
yr orsedd-faingc, yr hwn sydd yn 
byw yn oes oesoedd, 

10 Y mae y pedwar henuriad ar 
hugain yn syrthio ger bron yr hwn 
oedd yn eistedd ar yr orsedd-faingc, 
ac yn addoli yr hwn sydd yn byw 
yn oes oesoedd, ac yn bwrw eu 
coronau ger bron yr orsedd-faingc, 
gan ddywedyd, 

11 Teilwng wyt, O Arglwydd, i 
dderbyn gogoniant, ac anrhydedd, 
a gallu : canys ti a greaist bob peth, 
ac o herwydd dy ewyllys di y 
maent, ac y crewyd hwynt. 


PEN. V. 


ì Y llyfr wedi eì selio â saìth sel; 9 yr hwn 
yr oedd yr Oen a laddesid, yn unig yn 
deilwng i'm agoryd. A9 Yr henuriaid o 
ran hynny yn ei foliannu ef, 9 ac yn cyf- 
Sadef mai efe u'u prynasai hwy â'i waed. 

A C mi a welais yn neheulaw, yr 

JE hwn oedd yn eistedd ar yr 

orsedd-fainge, lyfr wedi ei ysgrifenu 

oddi fewn ac oddi allan, wedi ei 
selio â saith sel. ; 

g Ac mi a welais angel cryf yn 
cyhoeddi â lef uchel, Pwy sydd 
deilwng i agoryd y llyfr, ac 1 ddat- 
tod ei seliau ef? 

3 Ac nid oedd neb yn y nef, nac 
yn y ddaear, na than y ddaear, yn 
gallu agoryd y llyfr, nac edrych 
arno. 

4 Ac mi a wylaìs lawer, o achos 
na chaed neb yn deilwng i agoryd, 
ac i ddarllen y llyrr, nac i edrych 
arno. 

5 Ac un o'r henuriaid a ddy- 
wedodd wrthyf, Nac wyla: wele, y 
Llew yr hwn sydd o lwyth Iada, 
Gwreiddyn Dafydd, a orchfygodd i 
agoryd y llyfr, ac i ddattod ei saith 
sel ef. 

6 Ac mi a edrychais; ac wele, 
y'nghanol yr orsedd-faingc a'r ped- 
war anifail, ac y'nghanol yr henur- 
iaid, yr oedd Oen yn setyll megis 
wedi ei ladd, a chanddo saith gorn, 
a saith lygad, y rhai ydyw saith Ys- 

317 


pryd Duw wedi eu danfon allan i'r 
holl ddaear. 

7 Ac efea ddaeth, ac a gymmerth 
y llyfr o ddeheulaw yr hwn oedd 
yn eistedd ar yr orsedd-faingc. 

8A phan gymmerth efe y-llyfr, y 
pedwar anifail a'r pedwar henuriad 
ar hugain a syrthiasant ger bron yr 
Oen; a chan bob un o honynt yr 
oedd telynau, a phïalau aur, yn llawn 
o arogl-darth, y rhaì ydyw gweddïau 
y saint. 

9 A hwy a ganasant ganiad 
newydd, gan ddywedyd, Teilwng 
wyt ti i gymmeryd y llyfr, ac i 
agoryd ei seliau ef: oblegyd ti a 
laddwyd, ac a'n prynaist ni i Dduw 
trwy dy waed, allan o bob llwyth, 
ac iaith, a phobl, a chenedl ; 

10 Ac a'n gwnaethost ni i'n Duw 
ni, yn frenhinoedd, ac yn ofîeiriaid : 
ac ni a deyrnaswn ar y ddaear. 

11 Ac mia edrychais, aca glyw- 
ais lais angylion lawer ynghylch 
yr orsedd-faingc, a'r anifeiliaid, a'i 
henuriaid: a'u rhifedi hwynt oedd 
fyrddiynau o fyrddiynau, a miloedd 
o filoedd ; 

12 Yn dywedyd â llef uchel, 
Teilwng yw yr Oen, yr hwn a ladd- 
wyd, i dderbyn gallu, a chyfoeth, a 
doethineb, a chadernid, ac anrhyd- 
edd, a gogoniant, a bendith. 

13 A phob creadur a'r sydd yn y 
nef, ac ar y ddaear, a than y ddaear, 
a'r pethau sydd yn y môr, ac oll a'r 
sy ynddynt, a glywais i yn dywedyd, 
Pr hwn sydd yn eistedd ar yr 
orsedd-faingc, ac i'r Oen, y byddo 
y fendith, a'r anrhydedd a'r go- 
goniant, a'r gallu, yn oes oesoedd. 

14. A'r pedwar anifail a ddywed- 
asant, Amen. A'r pedwar henuriad 
ar hugain a syrthiasant ìi lawr, ac a 
addolasant yr hwn sydd yn byw yn 
oes oesoedd. 

PEN. VI. 
1 Agoryd y seliuu, y naill ar ol y llall; a pha 
beth a ddigwyddodd ar hynny: yr hym 


sydd yn cymyd prophwydoliaeth hya 
diwedd y byd. 


C mi a welais pan agorodd yi 
Oen. un o'r seliau, ac mi a 
glywais un o'r pedwar anifail yn 
dywedyd, fel trwst taran, Dyred, a 
gwel. 


DATGUDDIAD, VII. 


2 Ac mi a welais ; ac wele farch 
gwyn: a'r hwn oedd yn eistedd 
arno, â bwa ganddo; a rhoddwyd 
iddo goron: ac eïe a aeth allan yn 
gorchfygu, ac i orchfygu. 

3 A phan agorodd efe yr ail sel, 
mi â glywais yr ail anifail yn dy- 
wedyd, Dyred, a gwel. 

4 Ac fe aeth allan farch arall, un 
coch: a'r hwn oedd yn eistedd 
arno, y rhoddwyd iddo gymmeryd 
heddwch oddi ar y ddaear, fel y 
lladdent eu gìlydd: a rhoddwyd 
iddo ef gleddyî mawr. 

5 A phan agorodd efe y. dryd- 
edd sel, mi a glywais y_ trydydd 
anifail yn dywedyd, Dyred, a gwel. 
Ac mi a welais ; ac wele farch du: 
a'r hwn oedd yn eistedd arno, â 
chlorian ganddo yn ei law. 

6 Ac mi a glywais lais y'nghanol 
y pedwaranifail, yn dywedyd, Mes- 
ur o wenith er ceiniog, a thri mes- 
ur o haidd er ceiniog ; a'r olew a'r 
gwin, na wna niwed iddynt. 

7 A phan agorodd efe y bed- 
waredd sel, mi a glywais lais y ped- 
werydd anifail yn dywedyd, Dyred, 
a gwel. 

8/Ac mi a edrychais; ac wele 
farch gwelwlas: ac enw yr hwn 
oedd yn eistedd arno oedd Marwol- 
aeth ; ac yr oedd uffern yn canlyn 
gyd ac ef. A rhoddwyd iddynt 
awdurdod ar y bedwaredd ran o'r 
ddaear, i Jadd â chleddyf, aca ne- 
wyn, ac â marwolaeth, ac â bwyst- 
filod y ddaear. 

9 A phan agorodd efe y bummed 
sel, mi a welais dan yrallor eneidiau 
“yrhai a laddesid am air Duw, ac 
am y dystiolaeth oedd ganddynt. 

10 A hwy a lefasant â llef uchel, 
gan ddywedyd, Pa hŷd, Arglwydd, 
sanctaidd a chywir, nad ydwyt yn 


barnu, ac yn dïal ein gwaed ni ar y- 


rhaisy yn trigo ar y ddaear ? 

11 A gynau gwynion a roed i bob 
un o honynt ; a dywedwyd wrthynt, 
ar iddynt orphwys etto ychydig 
amser, hyd oni chyflawnid rhif eu 
cyd-weision, a'u brodyr, y rhai oedd 
i gael eu lladd, megis ag y cuwsent 
hwythau. 

12 Ac mi a edrychais pan agor- 

318 


odd efe y chweched sel; ac wele, 
bu daear-gryn mawr; a'r haul a 
aeth yn ddu fel sachlen flew, a'r 
lleuad a aeth fel gwaed. 

13 A ser y nef a syrthiasant ar y 
ddaear fel y mae y ffigysbren yn 
bwrw ei ffigys gleision pan ei hys- 
gydwer gan wŷnt mawr. 

14 A'r nef a aeth heibio fel llyfr 
wedi ei blygu ynghŷd ; a phob myn- 
ydd ac ynys a symmudwyd allan 
o'u lleoedd. 

15 A brenhinoedd y ddaear, a'r 
gwŷr mawr, a'r cyfoethogion, a'r 
pen-capteniaid, a'r gwŷr cedyrn, a 
phob gwr caeth, a phob gwr rhŷdd, 
a ymguddiasant yn yr ogofeydd, ac 
y'nghreigiau y mynyddoedd ; 

16 Ac a ddywedasant wrth y 
mynyddoedd a'r creigiau, Syrthiwch 
arnom ni, a chuddiwch ni o ŵydd 
yr hwn sydd yn eistedd ar yr orsedd- 
faingc, ac oddi wrth lid yr Oen : 

17 Canys daeth dydd mawr ei 
ddigderef ; a phwy a ddichon sefyll ? 


PEN. VII. 

8 Angel yn selio gwasanaethwŷr Duw yn eu 
talcennau. 4 Nifer yrhaia seliwyd: o 
lwythau ìsrael rhifedi hyspysol: 9 o bob 
cenhedloedd eraili tyrfa ameirif, y rhai 
sydd yn sefyll, ger bron yr orsedd-jaingc, 
â gynau gwynion am danynt, ac â phalm- 
wjdd yn eu dwylaw. 4 Bod eu gynau 
wedi eu golchi y'ngwâed yr Oen. 

C ar ol y pethau hyn, mi a 

welais bedwar angel yn sefyll 

ar bedair congl y ddacar, yn dal 

pedwar gwynt y ddaear, fel na 

chwŷthai y gwynt ar y ddaear, nac 
ar y môr, nac ar un pren. 

9 Ac mi a welais angel arall yn 
dyfod i fynu oddi wrth godiad haul, 
â sel y Duw byw ganddo. Ac efîe 
a lefodd â llef uchel ar y pedwar 
angel, i'r rhai y rhoddasid gallu i 
ddrygu y ddaear a'r môr, 

3 Gan ddywedyd, Na ddrygwch 
y ddaear, na'r môr, na'r preniau, nes 
darfod i ni selio gwasanaethwŷr ein 
Duw ni yn eu talcennau. 

4 Ac mi a glywais nifer y rhai a 
seliwyd: yr oedd wedi eu selio 
ganta phedair a deugain o filoedd o 
holl lwythau meibion Israel.— 

5 O lwyth Iuda yr oedd deuddeng 
mil wedi eu selio. O lwyth Reuben 


' DA'TGUDDIAD, VIII. 


yr oedd deuddeng mil wedi eu selio. 
O lwyth Gad yr oedd deuddeng mil 
wedi eu selio. 

6 O lwyth Aser yr oedd deuddeng 
mil wedi eu selio. O lwyth Naph- 
thali yr oedd deuddeng mil wedi eu 
selio. O lwyth Manasses yr oedd 
deuddeng mil wedi eu selio. 

7 O lwyth Simeon yr oedd deu- 
ddeng mil wedi eu selio. O lwyth 
Lefi yr oedd deuddeng mil wedi eu 
selio. O lwyth Issachar yr oedd 
deuddeng mil wedi eu selio. 

8 O lwyth Zabulon yr oedd deu- 
ddeng mil wedi en selio. O lwyth 
Ioseph yr oedd. denddeng mil wedi 
eu selio. O lwyth Beniamin yr 
oedd deuddeng mil wedi eu selio. 

9 Wedi hyn mi a edrychais ; ac 
wele dyrfa fawr, yr hon ni allai neb 
ei rhifo, o bob cenedl, a llwythau, a 
phobloedd, ac ieithioedd, yn sefyll 
ger bron yr orsedd-faingc, a cher 
bron yr Oen, wedi eu gwisgo mewn 
gynau gwynion, a phalmwŷdd yn eu 
dwylaw ; 

10 Ac yn llefain â llef uchel, 
gan ddywedyd, Iachawdwriaeth i'n 
Duw ni, yr hwn sydd yn eistedd ar 
yr orsedd-faingc, ac i'r Oen. 

11 Arr holl angylion a safasant o 
amgylch yr orsedd-faingc, a'r henur- 
iaid, a'r pedwar anifail, ac a syrth- 
iasant ger bron yr orsedd-faingc ar 
eu hwynebau, ac a_ addolasant 
Dduw, 

12 Gan ddywedyd, Amen: Y 
fendith, a'r gogoniant, o'r doethineb, 
a'r dïolch, a'r anrhydedd, a'r gallu, 
a'r nerth, a fyddo i'n Duw ni yn oes 
oesoedd. Amen. 

13 Ac un o'r henuriaida attebodd, 
san ddywedyd wrthyf, Pwy ydyw 
y rhai hyn sy wedi eu gwisgo mewn 
gynau gwynion? ac o ba le y daeth- 
ant? 


14 Ac mi a ddywedais wrtho ef, 
Arglwydd, ti a wyddost. Ac efe a 
ddywedodd wrthyf, Y rhai hyn yw 
y rhai a ddaethant allan o'r cystudd 
mawr, ac a olchasant eu gynau, ac 
a'u cannasant hwy y'ngwaed yr Oen. 

15 O herwydd hynny y'maent 
ger bron gorsedd-faingc Duw, ac yn 
ei wasanaethu ef ddydd a nos yn ei 

319 


deml: a'r hwn sydd yn eistedd ar 
yr orsedd-faingc a drig yn eu plith 
hwynt. 

16 Ni fydd arnynt na newyn 
mwyach, na syched mwyach ; ac ni 
ddisgyn arnynt na'r haul, na dim 
gwres. 

17 Oblegyd yr Oen, yr hwn sydd 
y'nghanol yr orsedd-faingc, a'u bu- 
geilia hwynt, ac a'u harwain hwynt 
at ffynhonnau bywiol o ddyfroedd : 
a Duw a sych ymaith bob deigr 
oddi wrth eu llygaid hwynt. 

PEN. VIII. 


ì JWrth agoryd y seithfed sel, 9 y rhoddwyd 
saith o udgyrn î saith o angylion. 6 Ped- 
war o honynt yn wlganu â'u hudgyrn; a 
phlâau mawr yn canlyn. 3 Angel arall 
yn rhoddi arogl-darth at weddïau y saint 
ar yr allor aur. 


PHAN agorodd efe y seithfed 
sel, yr ydoedd gosteg yn y 
neî megis dros hanner awr. 

2 Ac mi a welais y saith angel y 
rhai oedd yn sefyll ger bron Duw: 
a rhoddwyd iddynt saith o udgyrn. 

3 Ac angel aralla ddaeth, ac a 
safodd ger bron yr allor, a thusser 
aur ganddo: a rhoddwyd iddo 
arogl-darth lawer, fel yr offrymmai 
ef gyd â gweddïau yr holl saint av 
yr allor aur, yr hon oedd ger bron 
yr orsedd-faingc. 

4 Ac fe aeth mŵg yr arogl-darth 
gyd â gweddïau y saint, o law yr 
angel, i fynu ger bron Duw. 

5 A'r angel a gymmerth y thusser, 
ac a'i llanwodd hi o dân yr allor, ac 
a'i bwriodd i'r ddaear : a bu lleisiau, 
a tharanau, a mellt, a daear-gryn. 

6 Â'r saith angel, y rhai oedd â'r 
saith udgorn ganddynt, a ymbarot- 
toisant ì udganu. 

7 A'r angel cyntaf a udganodd ; 
a bu cenllysg a thân wedi eu cym- 
mysgu â gwaed, a hwy a fwriwyd i'r 
ddaear : a thraian y preniau a losg- 
wyd, a'r holl laswellt a losgwyd. 

8 A'r ail angel a udganodd; a 
megis mynydd mawr yn llosgi gan 
dân a fwriwyd i'r môr: a thraian y 
môr a aeth yn waed ; 

9 A bu farw traian y creaduriaid 
y rhai oedd yn y môr, ac â byw 


' ynddynt; a fhraian y llongau a 


ddinystriwyd. 


DATGUDDIAD, IX. 


10 A'r trydydd angel a udgan- 
odd ; a syrthiodd o'r nef seren fawr 
yn llosgi fel lamp, a hi a syrthiodd 
ar draian yr afonydd, ac ar ffynhon- 
nau y dyfroedd : 

11 Ac enw 'r seren a elwir Wer- 
mod : ac aeth traian y dyfroedd yn 
werinod ; llawer o ddynion a fuont 
feirw gan y dyfroedd, oblegyd, eu 
myned yn chwerwon. 

12 A'r pedwerydd angel a udgan- 
odd; a tharawyd traian yr haul, a 
thraian y lleuad, a thraian y ser; 
fel y tywyllwyd eu traian hwynt, ac 
nì lewyrchodd y dydd ei draian, a'r 
nos yr un ffunud. 

13 Ac mi a edrychais, ac a glyw- 
aìs angel yn ehedig y'nghanol y nef, 
gan ddywedyd â llef uchel, Gwae, 
gwae, gwae i'r rhai sy yn trigo ar y 
ddaear, rbag lleisiau eraill udgorn 
y tri angel, y rhai sydd etto i ud- 
ganu. 


PEN. IX. 


| Seren yn syrthio o'r nef, wrth udzanu o'r 
pummed angel, i'r hwn y rhoddwyd agor- 
iad y pwll heb waelod ; 9 yntau yn agor- 
yd y pwll, a locustiaid fel ysgorpionau yn 
dyfod ailan. 12 Y mae ywae gyntaf wedi 
myned heibio. 13 Y chweched udgorn yn 
canu: 14 a gollwng pedwar angel yn 
rhŷdd, y rhai oedd wedi eu rhwymo. 


AS pummed angel a ndganodd ; 
ac mi a welais seren yn syrthio 
o'r nef i'r ddaear : a roddwyd iddo 
ef agoriad y pydew heb waelod. 

2 Ac efe a agorodd y pydew heb 
waelod ; a chododd mŵg o'r pydew, 
fel mŵg ffwrn fawr ; a thywyllwyd 
yr haul a'r awyr gan Îwg y pydew. 

3 Ac o'r mŵg y daeth allan lo- 

.custiaid ar y ddaear ; a rhoddwyd 
awdurdod iddynt, fel y mae gan 
ysgorpionau 'r ddaear awdurdod, 

4 A dywedwyd wrthynt, na 
wnaent niwed ì laswellt y ddaear, 
uac i ddim gwŷrddlas, nac i un 
pren; ond yn unig i'r dynion oedd 
heb sel Duw yn eu talcennau. 

5 A rhoddwyd iddynt na laddent 
liwynt, ond bod iddynt eu blino 
hwy bm nis; ac y byddai eu gofid 
hwy fel gofid oddi wrth ysgorpion, 
pan ddarfyddai iddi frathu dyn. 

6 Ac yn y dyddiau hynny y cais 
dynion farwolaeth, ac ni's cânt; ac 

220 


a chwennychant farw, a marwol: 
aeth a gilia oddi wrthynt. 

7 A dull y locustiaid oedd debyg 
i feirch wedi eu parottôi i ryfel ; ac 
yr oedd ar eu pennau megis coronau 
yn debyg ìi aur, a'u hwynebau fel 
wynebau dynion. 

8 A gwallt oedd ganddynt fel 
gwallt gwragedd, a'u dannedd oedd 
fel dannedd llewod. 

9 Ac yr oedd ganddynt lurigau 
fel llurigau haiarn ; a llais eu.had- 
enydd oedd ïel llais cerbydau llawer 
o feirch yn rhedeg i ryfel. 

10 Ac yr oedd ganddynt gyn- 
ffonnau tebyg i ysgorpionau, ac yr 
oedd colynnau yn eu cynffonnau 
hwy : a'u gallu oedd ì ddrygu dyn- 
ion bîm mis. 

11 Ac yr oedd ganddynt frenhin 
arnynt, sef angel y pydew dïwaelod : 
a'i enw eî yn Hebraeg ydyw Abâd- 
on, acyn Roês y mae iddo enw 
Apôlyon. 

19 Un waea aeth heibio; wele, 
y mae yn dyfod etto ddwy wae ar 
ol hyn. 

13 A'r chweched angel a udgan- 
odd; ac mi a glywais lef allan o 
bedwar corn yr allor aur, yr hon 
sydd ger bron Duw, 

14 Yn dywedyd wrth y chwech- 
ed angel, yr hwn oedd a'r udgorn 
ganddo, Gollwng yn rhŷdd y ped- 
war angel sydd yn rhwym yn yr 
afon fawr Euphrates. 

15 A gollyngwyd y pedwar angel, 
y rhai oedd wedi eu parottôi erbyn 
awr, a diwrnod, a mis, a blwyddyn, 
fel y lladdent y traian o'r dynion. 

16 A rhifedi y llu o wŷr meirch 
oedd ddwy fyrddiwn e fyrddiynau : 
ac mi a glywais eu rhifedi hwynt. 

17 Ac fel hyn y gwelais i y meirch 
yn y weledigaeth, a'r rhaì oedd. yn 
eistedd arnynt, a chanddynt lurigau 
tanllyd, ac o (iw hyacinth a brwm- 
stan: a phennau y meirch oedd fel 
pennau llewod; ac yr oedd yn 
myned allan o'u safnau, dân, a mŵg, 
a brwmstan. 

18 Gan y tri hyn y llâs traian y 
dynion; gan y tân, a chan y mŵg, 
a chan y brwmstan, oedd yn dyfod 
allan o'u safnau hwynt. 


DATGUDDIAD, X. XI. 


19 Canys eu gallu hwy sydd yn 
eu safn, ac yn eu cynffonnau : canys 
eu cynffonnau oedd debyg i seirph, 
a phennau ganddynt; ac â'r rhai 
hynny y maent yn drygu. 

2) A'r dynion eraill, y rhai ni 
laddwyd gan y plâau hyn, nid 
edifarhasant oddi wrth weithred- 
oedd eu dwylaw eu hun, fel nad 
addolent gythreuliaid, a delwau aur, 
ac arian, a plires, a main, a phren- 
iau, y rhaì ni allent na gweled, na 
chlywed, na rhodio : 

21 Ac nid edifarhasant oddi wrth 
eu llofruddiaeth, nac oddi wrth eu 
cyfareddion, nac oddi wrth eu god- 
ineb, nac oddi wrth eu lladrad. 

PEN. X. 

1 Angel cryf cadarn yn ymddungos, a llyfr 
agored yn ei law: 6 ac yn tyngu i'r hwn 
sydd yn byw yn dragywydd, na bydd am- 
ser mwy. 9 Gorchymyn î Ioan gymmer- 
yd y llyfr, a'i fwytta. 

A Cmmia welais angel cryf arall 
4 yn disgyn o'r nef, wedi ei 
wisgo a chwmmwl: ac enfys oedd 
ar ei ben, a'i wyneb ydoedd fel yr 
haul, a'i draed fel colofnau o dân: 

2 Ac yr oedd ganddo yn ei law 
lyfr bychan wedi ei agoryd. Ac efe 
a osododd eì droed dehau ar y môr, 
a'i aswy ar y tir ; 

3 Ac a lefodd â lleî uchel, fel y 
rhua llew: ac wedi iddo lefain, y 
saith daran a lafarasant eu llefau 
hwythau. 

4 Ac wedi darfod i'r saith daran 
lafaru eu lìefau, yr oeddwn ar fedr 
ysgrifenu: ac mi a glywais lef o'r 
uef yn dywedyd wrthyf, Selia y 
pethau a lafarodd y saith daran, ac 
na ysgrifena hwynt. 

5 Â'r angel yr hwn a_ welais yn 
sefyll ar y môr, ac ar y tir, a god- 
odd ei law i'r nef, 

6 Ac a dyngodd i'r hwn sydd yn 
byw yn oes oesoedd, yr hwn a gre- 
odd yneî a'r pethau sydd ynddi, 
a'r ddaear a'r pethau sydd ynddi, 
a'r môr a'r pethau sydd ynddo, na 
byddai amser mwyach : 

7 Ond yn nyddiau llef y seithfed 
angel, pan ddechreuo efe udganu, 
gorphenir direelwch Duw, fel y 
mynegodd efe i'w wasanaethwŷr y 
prophwydi. 

421 


8 A'r llef a glywais o'r nef, a 
lafarodd drachefn wrthyf, ac a ddy- 
wedodd, Dos, cymmer y llyfr bych- 
an sydd wedi ei agoryd yn llaw 
yr angel, yr hwn sydd yn sefyll ar y 
môr, ac ar y tir. 

9 Ac mi a aethum at yr angel, 
gan ddywedyd wrtho, Moesi mì y 
llyfr bychan. Ac efe a ddywedodd 
wrthyf, Cymmer, a bwytta eî yn 
llwyr: ac efe a chwerwa dy fol di, 
eithr yn dy enau y bydd yn felys 
fel mel. 

10 Ac mi a gymmerais y llyîr 
bychan o law yr angel, ac a'i bwyt- 
teais eî: ac yr oedd efe yn fy 
ngenau megis mel yn felys ; ac wedi 
i mi ei fwytta eî, fy mol a aeth yn 
chwerw. 

11 Ac efe a ddywedodd wrthyf, 
Rhaid i ti drachein' brophwydo ì 
bobloedd, a chenhedloedd, ac ieith- 
ioedd, a brenhinoedd lawer. 

PEN. XI, 
$ Y ddau dyst yn prophwydo 6 bod ganthynt 
awdurdod ì gau 'r nef, rhag iddi wlawio: 
7 Wr ymladd y bwystfil yn eu herbyn, ac 
y lladd. hwynt; 8 hwythau yn gorwedd 
heb eu claddu, 1ì ac ar ol tridiau a han- 


ner yn adgyfodi. 14 Yr ail wae yn myneu 
heibio. 15 Y seithfed udgorn yn canu. 


RHODDWYD i mi gorsen 

debyg i wïalen.. A'r angel a 
safodd, gan ddywedyd, Cyfod, a 
mesura deml Duw, ar allor, a'r 
rhai sy yn addoli ynddi. 

2 Ond y cyntedd sydd o'r tu 
allan i'r deml, bwrw allan, ac na 
fesura ef: oblegyd efe a roddwyd 
i'r Cenhedloedd: a'r ddinas sanct- 
aidd a fathrant hwy ddeufis a_ deu- 
gain. 

3 Ac mi a roddaf allu i'm dau 
dyst, a hwy a brophwydant fil a 
deucant a thrugain o ddyddiau, 
wedi ymwisgo â sachlïain. 

4 Y rhai hyn yw y ddwy ole- 
wŷdden, a'r ddau ganhwyllbren 
sydd yn sefyll gêr bron Duw y 
ddaear. 

5 Ac os ewyllysia neb wneuthur 
niwed iddynt, y mae tân yn myned 
allan o'u genau liwy, ac yn difetha 
eu gelynion: ac os ewyllysia neb 
eu drygu hwynt, fel hyn y mae yn 
rhaid ei ladd ef. 

6 Y mae gan y rbai hyn awdu- 


DATGUDDIAD, XII. 


dod i gau y nef, fel na wlawio hi yn 
nyddiau eu prophwydoliaeth hwynt: 
ac awdurdod sydd ganddynt ar y 
dyfroedd, i'w troi hwynt yn waed, 
ac i daro y, ddaear & phob pla, cyn 
fynyched ag y mynnont. 

7 A phan ddarfyddo iddynt or- 
phen eu tystiolaeth, y bwystfil, yr 
hwn sydd yn dyfod allan o'r pwll 
diwaelod, a ryfela â hwynt, ac a'u 
gorchfyga hwynt, ac a'u lladd hwynt. 

8 A'u cyrph hwynt a orwedd ar 
heolydd y ddinas fawr, yr hon yn 
ysprydol a elwir Sodoma a'r Aipht; 
llehefyd y croes-hoeliwyd ein Har- 
glwydd ni. 

9 A'r rhai o'r bobloedd, a'r llwyth- 
au, a'r ieithioedd, a'r cenhedloedd, 
a welant eu cyrph hwynt dridiau a 
hanner, ac ni oddefant roi eu cyrph 
hwy mewn beddau. 

10 A'r rhai sydd yn trigo ar y 
ddaear a lawenychant o'u plegyd, 
ac a ymhyfrydant, ac a anfonant 
roddion i'w gilydd ; oblegyd y ddau 
brophwyd hyn oedd yn poeni y rhai 
oedd yn trigo ar y ddaear. 

11 Ac ar ol tridiau a hanner, Ys- 
pryd bywyd.oddi wrth Dduw a aeth 
i mewn iddynt hwy : a hwy a saf- 
asant ar eu traed ; ac oîn mawr a 
syrthiodd ar y rhai a'u gwelodd 
hwynt. 

12 A hwy a glywsant lef nchel 
or nef yn dywedyd wrthynt, 
Deuwch i fynu yma. A hwy a aeth- 
ant i fynu i'r nef mewn cwmmwl ; 
a'u gelynion a edrychasant arnynt. 

13 Ac yn yr awr honno y bu 
daear-gryn mawr, a degfed ran y 
4dinas a syrthiodd ; a lladdwyd yn 
y ddaear-gryn saith mil o wŷr: a'r 
lleill a ddychrynasant, ac a rodd- 
asant ogoniant i Dduw y nef. 

14 Yr ail wae a aeth heibio; 
wele, y mae y drydedd wae yn dy- 
fod ar frys. 

15 A'r seithfed angel a udganodd, 
a bu llefau uchel yn y nef, yn dy- 
wedyd, Aeth teyrnasoedd y byd yn 
ciddo ein Harglwydd ni, a'i Grist 
ef; ac efe a deyrnasa yn 0es oes- 
oedd. 

16 A'r pedwar henuriad ar bng- 
ain, y rhai oedd ger bron Duw yn 

322 


eistedd ar eu gorsedd-feingciau, a 
syrthiasant ar eu hwynebau, ac a 
addolasant Dduw, 

17 Gan ddywedyd, Yr ydym yn 
dïolch iti, O Arglwydd Dduw Holl- 
alluog, yr hwn wyt, a'r hwn oeddit, 
a'r hwn wyt yn dyfod ; oblegyd ti a 
gymmeraist dy allu mawr, ac a 
deyrnesaist. 

18 A'r cenhedloedd a ddigiasant ; 
a daeth dy ddig di, a'r amser i farnu 
y meirw, ac i roi gwobr i'th wasan- 
aethwŷr y prophwydi, ac i'r saint, 
ac i'r rhai sydd yn ofni dy enw, 
fychain a mawrion ; ac i ddifetha y 
rhai sydd yn difetha 'r ddaear. 

19 Ac agorwyd teml Duw yn y 
nef ; a gwelwyd arch eì gyfammod 
ef ynei deml ef: a bu mellt, a 
llefau, a tharanau, a daear-gryn, a 
chenllysg mawr. 


PEN. XII. 

Ge sn Tn 
goch yn sefyll o'i blaen hi ì ddifa ei 
phlentyn hi 6 JWWediiddi esgor, y mae 
hi yn cilioi. diffeithwch. 7 Michael a'i 
angylion Vn ymladd â'r ddraig, ac yn 
myned yn Crech nâ hi. 3 Y ddraig, 
wedi eì thaflu â'r ddaeur, yn erlid y 
wraig. 

RHYFEDDOD mawr a_wel- 

wyd yn y neî; gwraig wedi 
ei gwisgo â'r haul, a'r lleuad dan ei 
thraed, ac ar ei phen goron o ddeu- 
ddeg seren : 

2 A hi yn feichiog, a lefodd, gan 
fod mewn gwewŷr, a gofid i esgor, 

3A GWENU rhyfeddod arall yn 

y nef; ac wele, ddraig goch fawr, 

â saith ben iddi, a deg corn ; ac ar 

ei phennau saith goron, 

4 A'i chynffon hi a dynnodd 
draian ser y nef, ac a'u bwriodd 
hwynt i'r ddaear. A'r ddraig a 
safodd ger bron y wraig yr hon 
ydoedd yn barod i esgor, i ddifa ei 
phlentyn hi, pan esgorai hi arno. 

5 A hi a esgorodd ar fab gwrryw, 
yr hwn oedd i fugeilio yr holl gen- 
hedloedd â gwìalen haiarn: a'i 
phlentyn hi a gymmerwyd i fynu at 
Dduw, ac at ei orsedd-faingc ef. 

6 Â'r wraig a ffôdd i'r diffeith- 


' wch, lle mae ganddi le wedi ei bar- 


ottôi gan Dduw, fel y porthent hi 


DATGUDDIAD, XIH. 


. ynofila deucant a thrugain o ddydd- 


iau. 

7 A bu rhyfel yny nef; Michael 
a'i angylion a ryfelasant yn erbyn 
y ddraig, a'r ddraig a ryfelodd a'i 
hangylion hithau, ^ 

8 Ac ni orfuant; a'u lle hwynt 
. ni's cafwyd mwyach yn y nef. 

9 A bwriwyd allan y ddraig fawr, 
yrhen sarph, yr hon a elwir Diafol 
a Satan, yr hwn sydd yn twyllo yr 
holl fyd: efe a îwriwyd allan i'r 
ddaear, a'i angylion a fwriwyd allan 
gyd ag ef. 

10 Ac mi a glywais lef uchel-yn 
dywedyd yn y nef, Yr awrhon y 
daeth iachawdwriaeth, a nerth, a 
theyrnas ein Duw ni, a gallu ei 
Grist ef : canys cyhnddwr ein brod- 
yrni a fwriwyd i'r llawr, yr hwn 
oedd yn eu cyhuddo hwy ger bron 
ein Duw ni ddydd a nos. 

11 A hwy a'i gorchfygasant ef 
lrwy waed yr Oen, a thrwy air eu 
tystiolaeth hwynt; ac ni charasant 
eu heinioes hyd angau. 

12 O herwydd hyn llawenhêwch, 
y nefoedd, a'r rhai ydych yn trigo 
ynddynt. Gwae y rhai sydd yn trigo 
ar y ddaear, a'r môr: canys diafol 
a ddisgynodd attoch chwi, a chan- 
ddo lid mawr, o herwydd ei fod yn 
gwybod nad oesiddo ond ychydig 
amser. 

13 A phan welodd y ddraig ei 
bwrw i'r ddaear, hi a erlidiodd y 
wraig a esgorasai ar y mab, 

14 A rhoddwyd i'r wraig ddwy 
o adenydd eryr mawr, fel yr ehedai 
hi i'r diffeithwch, i'w lle ei hun : 
lle yr ydys yn ei maethu hi yno dros 
amser, ac amseroedd, a hanner am- 
ser, oddi wrth wyneb y sarph. 

15 A'r sarph a fwriodd allan o'i 
safn, ar ol y wraig, ddwfr megis 
afon, fel y gwnai ei dwyn hì ym- 
aith gyd â'r afon. 

16 Â'r ddaear a gynnorthwyodd 
y wraig; a'r ddaear a agorodd ei 
genau, ac a lyngcodd yr afon, yr 
hon a fwriodd y ddraig allan o'i 
safn. 

7 A llidiodd y ddraig wrth y 
wraig, ac a aeth i wneuthur rhyfel 
â'r lleill o'i had hi, y rhai sydd yn 

323 


cadw gorchymynion Duw, ac sydd 
â thystiolaeth Iesu Grist ganddynt. 
PEN. XIII. 

1 Bwystfil yn cyfodi allan o'r môr, â saith ben 
gantho, a deg corn; i'r hwn y mae y 
ddraig yn rhoddi eì gallu. 1 Bwystfil 
arall yn dyfod i fynu allan o'r ddaear ; ì4 
ac yn peri gwneuthur delw y bwystfil 
cyntaf; 15 ac y peri ì ddynion ei addoli 
ef, 16 a derbyn ei nôd ef. 

C mi a sefais ar dywod y môr ; 
ac a welais fwystfil yn codi 

o'r môr, a chanddo saith ben, a deg 

corn ; ac ar ei gyrn ddeg coron, ac 

ar ei bennau enw cabledd. 

2 A'r bwystfil a welais i oedd 
debyg i lewpard, a'i draed fel traed 
arth, a'i safn fel safn llew: a'r 
ddraig a roddodd iddo ef ei gallu, 
a'i gorsedd-faingc, ac awdurdod 
mawr, 

3 Ac mi a welais un o'i bennau 
eî megis wedi ei ladd yn farw, a'i 
friw marwol ef a iachawyd: a'r 
holl ddaear a ryfeddodd ar ol y 
bwystfil. 

4 A hwy a addolasant y ddraig yr 
hon a roes allu i'r bwystfil: ac a 
addolasant y bwystfil, gan ddywed- 
yd, Pwy sydd debyg i'r bwystfil? 
pwy a ddichon ryfela ag eî ? 

5 A rhoddwyd iddo ef. enau yn 
llafaru pethau mawrion, a chabledd; 
a rhoddwyd iddo awdurdod i weith- 
io ddau fis a deugain. 

6 Ac efe a agorodd ei enau mewn 
cabledd yn erbyn Duw, i gablu ei 
enw ef, a'i dabernacl, a'r rhai sy 
yn trigo yn y nef. 

7 A rhoddwyd iddo wneuthur 
rhyfel â'r saint, a'u gorchfygu 
hwynt : a rhoddwyd iddo awdurdod 
ar bob llwyth, ac iaith, a chenedl. 

8 A holl drigolion y ddaear a'i 
haddolant ef, y rhai nid yw eu 
henwau yn ysgrifenedig yn llyfr 
bywyd yr Oen yr hwn a laddwyd 
er dechreuad y byd. 

9 Od oes gan neb glust, gwran- 
dawed. | 

10 Os yw neb yn tywys i gaeth- 
iwed, efeaâi gaethiwed. Os yw 
neb yn lladd â chleddyf, rhaid yw 
ei ladd yntau â chleddyf. Dyma 
amynedd a ffydd y saint. 

11 Ac mi a welais fwystfil arall 


yn cdi o'r ddaear; ac yr oedd 


DATGUDDIAD, XIV. 


eanddo ddau gorn tebyg i oen, a 

llafarn yr oedd fel draig. 

12 A holl allu y bwystfil cyntaf 
v mae efe yn ei wneuthur ger ei 
ïron ef, ac yn peri i'r ddaear, ac i'r 
rhai sy yn trigo ynddi, addoli y 
bwystfil cyntaf, yr hwn yr iachawyd 
ei glwyf marwol. 

13 Ac y mae efe yn gwneuthur 
rhyfeddodau mawrion, hyd onid yw 
yn peri i dân ddisgyn o'r nef i'r 
ddaear, y'ngolwg dynion ; 

14 Ac y mae efe yn twyllo y rhai 
sy yn trigo ar y ddaear, trwy y 
rhyfeddodau y rhai a roddwyd iddo 
eî eu gwneuthur ger bron y bwyst- 
fil; gan ddywedyd wrth drigolion 
y ddaear, am iddynt wneuthur delw 
i'r bwystfil yr hwn a gafodd friw 
san gleddyf, ac a fu fyw. 

15 A chaniattawyd iddo ef roddi 
anadl i ddelw y bwystfil, fel y lla- 
îarai delw y bwystfil hefyd, ac y 
parai gael o'r sawl nid addolent 
ddelw y bwystfil, eu lladd. 

16 Ac y mae yn peri i bawb, 
fychain a mawrion, cyfoethogion a 
thlodion, rhyddion a chaethion, 
dderbyn nôd ar eu llaw ddehau, 
neu ar eu talcennau : 

17 Ac na allai neb na phrynu na 
gwerthu, ond yr hwn a fyddai gan- 
ddo nôd, neu enw y bwystfil, neu 
rifedi ei enw ef. 

18 Yma y mae doethineb. Yr 
liwn sydd ganddo ddeall, bwried 
rifedi y bwystfil: canys rhifedi dyn 
ydyw ; a'i rifedi ef yw, chwe chant 
a (hrugain a chwech. 

PEN. XIV. 

1 Tra yr oedd yr Oen yn sefyll ar fynydd Sïon 
gyd â'i fintai, 6 ancel yn pregethu yr 
efengyl. 8 Cwymp Babilon. 15 Cynhauaf 
y byd, a dodiad y crymman i mewn. 90 
Gwin-gynbauaf, u gwin-wrff digofaint 

uw. 


A C mi a edrychais; ac wele, 
. Oen yn sefyll ar fynydd Sïon, 
a chyd ag eî bedair mil a_saith- 
ugeinmil, a chanddynt enw ei )ad 
ef yn ysgrifenedig yn eu talceunau. 

2 Ac mi a glywais leî o'r nef, fel 
llef dyfroedd lawer, ac fel llef taran 
îawr: ac mi a glywais lef telyn- 
orion yn canu ar eu telynau : 

9 A hwy a ganasant megis caniad 

. 924 


newydd ger bron yr orsedd-fainge, 
a cher bron y pedwar anifail, a'r 
henuriaid: ac ni allodd neb ddysgu 
y gân, ond y pedair mil a'r saith- 
ugeinmil, y rhai a brynwyd oddi ar 
yddaear. 

4 Y rhai hyn yw y rhai ni halog- 
wyd â gwragedd: canys gwŷryfon 
ydynt. Y rhai hyn yw y rhai sy yn 
dilyn yr Oen pa le bynnag yr elo. 
Y rhai hyn a brynwyd oddi wrth 
ddynion, yn flaen-ffrwyth i Dduw, 
ac i'r Oen. 

5 Ac yn eu genau ni chaed twyll: 
canys difai ydynt ger bron gorsedd- 
faingc Duw. 

6 Ac mi a welais angel arall yn 
ehedeg y'nghanol y nef, a'r efengyl 
dragywyddol ganddo, i efangylu i'r 
rhai sy yn trigo ar y ddaear, ac i 
bob cenedl, a llwyth, ac iaith, a 
phobl ; 

7 Gan ddywedyd â lef uchel, 
Ofnwch Dduw, a rhoddwch iddo 
ogoniant; oblegyd daeth awr ei farn 
ef: ac addolwch yr hwn a wnaeth 
y nef, a'r ddaear, a'r môr, a'r ffyn- 
honnau dyfroedd. 

8 Ac angel arall a ddilynodd, gan 
ddywedyd, Syrthiodd, syrthiodd 
Babilon, y ddinas fawr honno; 
oblegyd hi a ddiododd yr holl gen- 
hedloedd â gwin llid ei godineb. 

9 A'r trydydd angel a'u dilynodd 
hwynt, gan ddywedyd â llef uchel, 
Os addola neb y bwystfil, a'i ddelw 
ef, a derbyn ei nôd «fyn ei dalcen, 
neu yn ei law ; 

10 Hwnnw hefyd a ŷt o win dig 
ofaint Duw, yr hwn yn ddizym- 
mysg a dywaiitwyd yn phïol ei lid 
eî; ac efe a boenir mewn tân a 
brwmstan y'ngolwg yr angylion 
sanctaidd, ac y'ngolwg yr Oen : 

11 A mŵg eu poenedigaeth hwy 
sydd yn myned i fynu yn oes oes- 
oedd: ac nid ydynt hwy yn cael 
gorphwysdra ddydd na nos, y rhai 
sydd yn addoli y bwystfil â'i ddelw 
eî, ac os yw neb yn derbyn nôd ei 
enw ef. 

12 Yma ymae amynedd y saint: 
yma y mae y rhai sy yn cadw gor- 
chymynion Duw, a ffydd Iesu, 

i$ Ac ini a glywais lef o'r nef, 


DATGUDDIAD, XV. XVI 


yn dywedyd wrthyf, Ysgrifena, 
Gwyn eu byd y meirw y thai sy yn 
marw yn yr Arglwydd, o hyn allan, 
medd yr Yspryd, îel y gorphwysont 
oddi wrth eu llafur; a'u gweithred- 
oedd sy yn eu canlyn hwynt. 

14 Ac mi a edrychais; ac wele 
gwmmwl gwyn ; ac ar y cwmmwl 
uw yn eistedd tebyg i Fab y dyn, a 
chanddo ar ei ben goron o aur, ac 
yn ei law grymman llym. 

15 Ac angel arall a ddaeth allan 
o'r deml, gan lefain â llef uchel 
wrth yrhwn oedd yn eistedd ar y 
cwmmwl, Bwrw dy grymman i 
mewn, a meda:' canys daeth yr 
aumseri tii fedi; oblegyd addfed- 
odd eynhauaf y ddaear. 

16 A'r hwn oedd yn eistedd ar y 
cwmmwl a îwriodd ei grymman ar 
y ddaear: a'r ddaear a fedwyd. 

17 Ac angel arall a ddaeth allan 
o'r deml sydd yn y nef, a chanddo 
yntau hefyd grymman llym. 

18 Ac angel arall a ddaeth allan 
oddi wrth yr allor, yr hwn oedd â 
gallu ganddo ar y tân ; ac a lefodd 
a bloedd uchel ar yr hwn oedd â'r 
crymman llym ganddo, gan ddy- 
wedyd, Bwrw i mewn dy grymman 
llym, a chasgl ganghennau gwin- 
wydden y ddaear ; oblegyd addfed- 
odd ei grawn hi. 

19 A'r angel a fwriodd ei grym- 
man ar y ddaear, ac a gasglodd 
winwŷdden y ddaear, ac a'i bwriodd 
i gerwyn fawr digofaint Duw, 

20 Â'r gerwyn a sathrwyd o'r tu 
allan i'r ddinas; a gwaed a_ ddaeth 
allan o'r gerwyn, hyd at ffrwynau y 
meirch, ar hŷd mil a chwe chant o 
ystadau. 


PEN. XV. 
t Y saith angel â'r saith bla diweddaf. 3 

Caniad y rhai a orchfygant y bwystfl. 

7 Y saith phŵol yn llawn o ddigofaint 

Duv, 

â 7 mi a welais arwydd arall yn 

y nef, mawr a rhyfeddol; 
saith angel a chanddynt y saith bla 
diweddaf: oblegyd ynddynt hwy y 
cyflawnwyd llid Duw. 

? Ac mi a welais megis môr o 
wydr, wedi ei gymmysgu â thân; 
a'r rhai oedd yn cael y maes ar y 

35 


bwystfil, ac ar ei ddelw ef, ac ar ei 
nôd ef, ac ar rifedi eì enw ef, yn 
sefyll ar y môr gwydr, a thelynau 
Duw ganddynt. 

3 A chanu y maent gân Moses 
gwasanaethwr Duw, a chân yr Oen ; 
gan ddywedyd, Mawr a rhyfedd 
yw dy weithredoedd, O Arglwydd 
Dduw Hollalluog; cyfiawn a chy- 
wir yw dy ffyrdd di, Brenhin y 
saint. i 
4 Pwy nith ofna di, O Arg- 
lwydd, ac mi ogonedda dy enw? 
oblegyd £ydi yn unig wyt sanctaidd : 
oblegyd yrholl genhedloedd a ddeu- 
ant ac a addolant ger dy fron di; 
oblegyd dy farnau di a eglurwyd. 

5 Ac ar ol hyn mi a edrychais ; 
ac wele, yr ydoedd teml pabell y 
dystiolaeth yn y nef yn agored: 

6 A daeth y saith angel, y rhai yr 
oedd y saith bla ganddynt, allan o'r 
deml, wedi eu gwisgo mewn llïain 
pur a disglair, a gwregysu eu dwy- 
fronnau â gwregysau aur. 

7 Ac un o'r pedwar anifail a 
roddodd i'r saith angel saith phïol 
aur, yn llawn o ddigofaint Duw, yr 
hwn sydd yn byw yn oes oesoedd. 

8 A llanwyd y deml o fŵg oddi 
wrth ogoniant Duw, ac oddi wrth 
ei nerth ef: ac ni allai neb fyned i 
mewn i'r deml, nes darfod cyflawni 
saith bla y saith angel. 


PEN. XVI. 
sn Y gan ynu yn ar byn 
15 Crist yn dyfod fel lleidr. Gwyn eu byd 
y rhai a wyliant. 
A C mi a glywais lef uchel allan 

. o'r deml, yn dywedyd wrth 
y saith angel, Ewch ymaith, a thy- 
welltwch phïolau digofaint Duw ar 
y ddaear. 

2 A'r cyntaf a aeth, ac a dy- 
walltodd ei phïol ar y ddaear ; a bu 
cornwyd drwg a blin ar y dynion 
oedd â nôd y bwystfil arnynt, a'r 
rhai a addolasent ei ddelw ef. 

3 A'r ail angel a dywalltodd ei 
phïol ar y môr; ac efe a aeth fel 
gwaed dyn marw: a phob enaid 
byw a fu farw yn y môr. 

4 A'r trydydd angel a dywalitodd 
eì phïol ar yr afonydd ac ar y 

M 


DATGUDDIAD, XVII. 


ffynhonnau dyfroedd; a hwy a 
aethant yn waed. 

5 Ac mia glywais angel y dyfr- 
oedd yn dywedyd, Cyfiawn, O 
Arglwydd, ydwyt ti, yr hwn wyt, 
a'r hwn oeddît, a'r hwn a fyddi; 
oblegyd barnu o honot y pethau 
hyn. 

6 Oblegyd gwaed saint a phroph- 
wydi a dywalltasant hwy, a gwaed 
a roddaist iddynt i'w yfed ; canys y 
maent yn ei haeddu. 

7 Ac mi a glywais un arall allan 
o'r allor yn dywedyd, Iê, Arglwydd 
Dduw Hollalluog, cywir a chyfiawn 
yw dy farnau di. 

8 A'r pedwerydd angel a dy- 
walltodd ei phïol ar yr haul ; a gallu 
a roed iddo i boethi dynion â thân. 

9 A phoethwyd y dynion â gwres 
mawr; a hwya gablasant enw Duw, 
yr hwn sydd ag awdurdod ganddo 
ar y plaau hyn : ac nid edifarhasant, 
i roi gogoniant iddo ef. 

10 A'r pummed angel a dywallt- 
odd ei phïol ar orsedd-faingc y 
bwystfil; â'i deyrnas ef a aeth yn 
dywyll: a hwy a gnoisant eu tafodau 
gan ofid, U 

11 Ac a gablasant Dduw y nef, o 
herwydd eu poenau, ac o herwydd 
eu cornwydydd; ac nid edifarhas- 
ant oddi wrth eu gweithredoedd. 

:2 A'r chweched angel a dy- 
walltodd ei phïol ar yr afon fawr 
Euphrates; a sychodd ei dwfr hi, 
fely parottôid ifordd brenhinoedd 
y dwyrain. 

13 Ac mi a welais dri yspryd 
aflan tebyg i lyîîaint yn dyfod allan 
o saîn y ddraig, ac allan o safn y 
bwystfil, ac allan o enau y gau- 
brophwyd. 

14 Canys ysprydion cythreuliaid, 
yn gwneuthur gwyrthiau, ydynt, y 
rhai sy yn myned allan at frenhin- 
oedd y ddaear, a'r holl fyd, i'w 
casglu hwy i ryfel y dydd hwnnw, 
dydd mawr Duw Hollalluog. 

15 Wele, yr wyf fi yn dyfod fel 
lleidr. Gwyn ei fyd yr hwn sydd 
yn gwylio, ac yn cadw ei ddillad, 
ïel na rodio yn noeth, ac iddynt 
weled ei anharddwch ef. 

16 Ac efe a'y casglodd hwynt 

326 


ynghŷd i le a elwir yn Hebraêg, 
Armagêdon. 

17 Â'r seithfed angela dywalltodd 
ei phïol i'r awyr ; a daeth llef uchel 
allan o deml y nef, oddi wrth yr 
orsedd-faingc, yn dywedyd, Darfu. 

18 Ac yr oedd lleisiau, a tharan- 
au, a mellt; ac yr oedd daear-gryn 
mawr, y fath ni bu er pan yw dyn- 
ion ar y ddaear, cymmaint daear- 
gryn, ac mor fawr. 

19 A gwnaethpwyd y ddinas 
fawr yn dair rhan, a dinasoedd y 
cenhedloedd a syrthiasant: a Bab- 
ilon fawr a ddaeth mewn cof ger 
bron Duw, i roddi iddi gwppan 
gwin digofaint ei lid ef. 

90 A phob ynys â ffodd ymaith, 
ac ni chafwyd y mynyddoedd. 

21 A chenllysg mawr, fel talentau, 
asyrthiasant o'r nef ar ddynion: 
a dynion a gablasant Dduw am 
bla'r cenllysg ; oblegyd mawr iawn 
ydoedd eu pia hwynt. 


PEN. XVII. 


3, 4 Gwraig wedi ei gwisgo â phorphor ac 
ysgarlad, a chwppan aur yn eì llaw, yn 
eistedd ar y bwystfil; 5 yr hon yw Babil- 
on fawr, mam pob ffieidd-dra. 9 De- 
ongliad y saìth ben; 12 a'r deg corn. 13 
Goruchafiaeth yr Oen. 16 Cospedigaueth 
y buttain. 


DAETH un or saith angel 

oedd â'r saith plïol ganddynt, 

ac a ymddiddanodd â mi, gan ddy- 

wedyd wrthyf, Dyred, mi a ddanc- 

osaf i ti farnedigaeth y buttain fawr 

sydd yn eistedd ar ddyfroedd lawer ; 

2 Gyd â'r hon y putteiniodd 

brenhinoedd y ddaear, ac y medd- 

wyd y rhai sy yn trigo ar y ddaear 
gan win ei phutteindra hi. 

3 Ac efe a'm dygodd i i'r di- 
ffeithwch yn yr yspryd: ac mi a 
welais wraig yn eistedd ar fwystii! 
oliw ysgarlad, yn llawn o enwau 
cabledd, â saith ben iddo, a deg 
corn. 

4 Â'r wraig oedd wedi ei dilladu 
â phorphor ac ysgarlad, ac wedi ei 
gwŷchu ag aur, ac â main gwerth- 
fawr, a pherlau, a chanddi gwppan 
aur yn ei llaw, yn llawn o ffieidd- 
dra ac aflendid ei phutteindra. 

5 Ac ar ei thalcen yr oedd enw 
wedi eì ysgrifenu, DIRGELWCH, 


DATGUDDIAD, XVIII. 


BABILON FAWR, MAM PUT- 
'TEINIAID, A FFIEIDD-DRA'R 
DDAEAR. 

6 Ac mi a welais y wraig yn 
feddw gan waed y saint, a chan 
waed merthyron Iesu: a phan ei 
gwelais, mi a ryfeddais â rhyfeddod 
mawr. 

7 A'rangel a ddywedodd wrthyf, 
Paham y rhyfeddaist? myfi a ddy- 
wedaf i ti ddirgelwch y wraig, a'r 
bwystfil sydd yn ei dwyn hi, yr hwn 
sy â'r saith ben ganddo, a'r deg 
corn, 

8 Y bwystfil a welaist, a fu, ac 
nid yw ; a bydd iddo ddyfod i fynu 
o'r pydew heb waelod, a myngi i 
ddistryw : a rhyfeddu a wna y rhai 
sy yn trigo ar y ddaear (y rhai ni 
ysgrifenwyd eu henwau yn llyfr y 
bywyd er seiliad y byd) pan welont 
y bwystfil, yr hwn a fu, ac nid yw, 
er ei fod. 

9 Dyma 'r meddwl sydd â doeth- 
ineb ganddo. Y saith ben, saith 
fynydd ydynt, lle mae y wraig yn 
eistedd arnynt. 

10 Ac y mae saith frenhin : pump 
a gwympasant, ac un sydd, a'r llall 
ni ddaeth etto ; a phan ddêl, rhaid 
iddo aros ychydig. 

11 Â'r bwystfil, yr hwn oedd, ac 
nid ydyw, yntau yw yr wythfed, ac 
o'r saith y mae, ac i ddistryw y mae 
yn myned. 

12 A'r deg corn a welaist, deg 
brenhin ydynt, y rhai ni dderbyn- 
iasant frenhiniaeth etto ; eithr awd- 
urdod fel brenhinoedd, un awr, y 
maent yn ei dderbyn gyd â'r bwyst- 
fil. 

_ 13 Yr un meddwl sydd i'r rhai 
hyn, a hwy a roddant eu nerth a'u 
hawdurdod i'r bwystfil. 

14 Y rhai hyn a ryfelant â'r Oen, 
a'r Oen a'u gorchfyga hwynt: 
oblegyd Arglwyddarglwyddi ydyw, 
a Brenhin brenhinoedd ; a'r rhai sy 
gyd ag ef, sydd alwedig, ac ethol- 
.edig, a ffyddlon. 

15 Ac efe a ddywedodd wrthyf, 
Y dyfroedd a welaist, lle mae y 
buttain yn eistedd, pobloedd a thorf- 
eydd ydynt, a chenhedloedd ac 
ieithioedd. 

327 


16 A'r deg corn a welaist ar y 
bwystfil, y rhai hyn a gasânt y 
buttain, ac a'i gwnant hi yn unig ac 
yn noeth, a'i chnawd hi a fwyttânt 
hwy, ac a'i llosgant hi â thân. 

17 Canys Duw a roddodd yn eu 
calonnau hwynt wneuthur ei ewyllys 
ef, a gwneuthur yr un ewyllys, a 
rhoddi eu teyrnas i'r bwystfil, hyd 
oni chyflawner geiriau Duw. 

18 Â'r wraig a welaist, yw y 
ddinas fawr, sydd yn teyrnasu ar 
frenhinoedd y ddaear. 


PEN. XVIII. 

2 Cwymp Babilon: 4 gorchymyn pobl. Duw 
î gilio allan o honi hi: 9 brenhinoedd y 
ddaear, ìì gyd â'r marsiandwŷr, a'r 
llongwŷr, yn ddrwg ganddynt drosti hi: 
90 y saint, yn llawenychu, o achos barn 
Duw arnì hi. 

AS ar ol y pethau hyn mi a 

welais angel arall yn dyîod i 
wared o'r nef, ag awdurdod mawr 
ganddo , a'r ddaear a oleuwyd gar 
ei ogoniant ef. 

2 Ac efe a lefodd yn groch â lleî 
uchel, gan ddywedyd, Syrthiodd, 
syrthiodd Babilon fawr honno, ac 
aeth yn drigfa cythreuliaid, ac yn 
gadwriaeth pob yspryd aflan, ac yu 
gadwriaeth pob aderyn aflan ac 
atgas. 

3 Oblegyd yr holl genhedloedd 
a yfasant o win digofaint ei godineb 
hi, a brenhinoedd y ddaear a but- 
teiniasant gyd &hi, a marchnattawŷr 
y ddaear a_ gyfoethogwyd gan 
amlder ei moethau hi. 

4 Ac mi a glywais lef arall o'r 
nef yn dywedyd, Deuwch allan o 
honi hi, fy mhobl i, fel na byddoch 
gyd-gyfrannogion o'i phechodau hi, 
ac na dderbynioch o'i phlaau hi. 

5 Oblegyd ei phechodau hi a 
gyrhaeddasant hyd y nef, a Duw a 
gofiodd ei hanwireddau hi. 

6 Telwch iddi fel y talodd hithau 
i chwi, a dyblwch iddi y dau cym- 
maint yn ol eì gweithredoedd: yn 
y cwppan a lanwodd hi, llenwch 
iddi yn ddau-ddyblyg. 

7 Cymmaint ag yr ymogoneddodd 
hi, ac y bu mewn moethau, y cym- 
maint arall rhoddwch iddi o ofid a 
galar: oblegyd y mae hi yn dy- 
wedyd yn ei chalon, Yr wyf yn 


DATGUDDIAD, XIX. 


eistedd yn frenhines; a gweddw 
nid ydwyf, a galar ni's gwelaf 
ddim. 

8 Am hynny yn un dydd y daw 
ei phlaau hi, $eêf marwolaeth, a 
galar, a newyn ; a hi a lwyr-losgir â 
thân: oblegyd cryî yw yr Arg- 
lwydd Dduw, yr hwn sydd yn ei 
barnu hi. 

9 Ac wylo am dani, a galaru 
drosti, a wna brenhinoedd y ddaear, 
y rhai a butteiniasant, ac a fuant 
fyw yn foethus gyd â hi, pan welont 
ŵg ei llosgiad hi, 

10 Gan sefyll o hirbell, gan ofn 
ei gofid hi, a dywedyd, Gwae, 
gwae, y ddinas fawr honno, Babilon, 
y ddinas gadarn! oblegyd mewn un 
awr y daeth dy farn di. 

11 A marchnattawŷr y ddaear a 
wylant ac a alarant drosti ; oblegyd 
nid oes neb mwyach yn prynu eu 
marsiandïaeth hwynt : 

19 Marsiandïaeth o aur, ac arian, 
a meini gwerthfawr, a pherlau, a 
llîain main, a phorphor, a sidan, ac 
ysgarlad, a phob coed thynon, a 
phob llestr o ifori, a phob llestr o 
goed gwerthfawr iawn, ac o bres, ac 
o haiarn, ac o faen marmor, 

13 A cinamon, a_pher-aroglau, 
ac ennaint, a thus, a gwin, ac olew, 
a pheilliaid, a gwenith, ac ysgrubl- 
iaid, a defaid, a meirch, a cher- 
bydau, a chaeth-weision, ac eneidiau 
dynion. 

14 Â'r aeron a chwennychodd dy 
enaid, a aethant ymaith oddi wrthyt, 
a phob peth dainteithiol a gwŷch a 
aethant ymaith oddi wrthyt; ac ni 
chai hwynt ddim mwyach. 

15 Marchnattawŷr y pethau hyn, 
y rhai a gyfoethogwyd ganddi, a 
safant o hirbell oddi wrthi, gan ofn 
ei gofid hi, gan wylo a galaru, 

16 A dywedyd, Gwae, gwae, y 
ddinas fawr honno, yr hon oedd 
wedi ei gwisgo â llïain main, a 
phorphor, ac ysgarlad, ac wedi ei 
gwychu ag aur, a meini gwerth- 
fawr, a pherlau ! 

17 Oblegyd mewn un awr yr 
anrheithiwyd cymmaint cyfoeth. A 
phobllong-lywydd,a phob cwmpeini 
mewn llongau, a llongwŷr a chyn- 

328 


nifer ag y sydd â'u gwaith ar y môr, 
a safasant o hirbell, 

18 Ac a lefasant, pan welsant 
îŵg ei llosgiad hi, gan ddywedyd, 
Pa ddinas debyg i'r ddinas fawr 
honno ! 

19 A hwy a fwriasant lwch ar eu 
pennau, ac a lefasant, gan wylo a 
galaru, a dywedyd, Gwae, gwae, y 
ddinas fawr honno, yn yr hon y cyí- 
oethogodd yr holl raì oedd gan- 
ddynt longau ar y môr, trwy-ei chost 
hi! oblegyd mewn un awr yr an- 
rheithiwyd Ai. 

20 Llawenhâ o'i phlegyd hi, y 
nef, a chwi, apostolion sanctaidd a 
phrophwydi ; oblegyd dïalodd Duw 
arni drosoch chwi. 

21 Ac angel cadam a gododd 
faen megis maen melin mawr, ac 
a'i bwriodd i'r môr, gan ddywedyd, 
Fel hyn gyd â rhuthr y teílir Bab- 
ìlon y ddinas fawr, ac ni cheir hi 
mwyach, 

99 A llais telynorion, a cherdd- 
orion, a phibyddion, ac udganwŷr, 
ni chlywir ynot mwyach; ac un 
creîîtwr, o ba grefît bynnag y bo, 
ni cheir ynot mwyach; a thrwst 
maen melin ni chlywir ynot mwy- 
ach ; ; 

93 A llewyrch canwyll ni welir 
ynot mwyach; a llais prïodas-fab 
a phrïodas-ferch ni chlywir ynot 
mwyach : oblegyd dy farchnattawŷr 
di oedd wŷr mawr y ddaear; obleg- 
yd trwy dy swyn-gyfaredd di y 
twyllwyd yr holl genhedloedd. 

24 Ac ynddi y caed gwaed pro- 
phwydi a saint, a phawb a'r a ladd- 
wyd ar y ddaear. 


PEN. XIX. 


' ystain faon a Gul (ynd iin 
Prïodas yr Oen. _ 10 Yr angel heb fynnu 
ei addoli. 17 Galw yr ehediaid i'r lladd- 
fa fawr. 

AS ar ol y pethau hyn mi a 

glywais megis llef uchel gan 
dyrfa fawr yn y nef, yn dywedyd, 

Aleluia : Iachawdwriaeth, a gogon- 

iant, ac anrhydedd, a gallu, i'r Arg- 

lwydd ein Duw ni : 
2 Oblegyd cywir a chyfiawn yic 
ei farnau eî: oblegyd efe a farnodd 


DATGUDDIAD, XIX. 


y buttain fawr, yr hon a lygrodd y 

ddaear â'i phutteindra, ac a ddïal- 

odd waed ei weision ar ei llaw hi. 
3 Ac eilwaith y dywedasant, 


Aleluia. A'i mŵg hi a gododd yn. 


oes oesoedd. 

4 A syrthiodd y pedwar henuriad 
ar hugain, a'r pedwar anifail i lawr, 
ac a addolasant Dduw, yr hwn 
oedd yn eistedd ar yr orsedd-faingc; 
gan ddywedyd, Amen ; Aleluia. 

5 Alllef a ddaeth allan o'r orsedd- 
faingc, yn dywedyd, Moliennwch 
ein Duw ni, ei holl weision ef, a'r 
rhai ydych yn ei ofni ef, bychain a 
mawrion hefyd. 

6 Ac mi a glywais megis llef 
tyrfa fawr, ac megis lleî dyfroedd 
lawer, ac megis llef taranau cryfion, 
yn dywedyd, Aleluia: oblegyd 
teyrnasodd yr Arglwydd Dduw 
Hollalluog. 

7 Llawenychwn, a gorfoleddwn, 
a rhoddwn ogoniantiddoef: obleg- 
yd daeth prïodas yr Oen, a'i wraig 
ef a'i parottôdd ei hun. 

8 A chaniattawyd iddi gael ei 
gwisgo â ilïain main glân a disglair : 
' canys yllïain main ydyw cyfiawnder 
y saint. 

_9 Ac efe a ddywedodd wrthyf, 
Ysgriîena, Bendigedig yw y rhai a 
elwir i swpper neithior yr Oen. Ac 
efe a ddywedodd wrthyf, Gwir 
eiriau Duw yw y rhai hyn. 

10 Ac mi a syrthiais wrth ei 
draed ef, i'w addoli ef. Ac efe a 
ddywedodd wrthyî, Gwelnawnelych 
hyn: cyd-was ydwyf i ti, ac i'th 
frodyr y rhai sy ganddynt dystiolaeth 
Iesu. Addola Dduw: canys tyst- 
iolaeth Iesu ydyw yspryd y bro- 
phwydoliaeth. 

11 Ac mi a welais y nef yn 
agored; ac wele farch gwŷn; a'r 
hwn oedd yn eistedd arno a elwid 
Ffyddlon a Chywir, ac mewn cyf- 
iawnder y mae efe yn barnu ac yn 
rhyfela. 

12 A'i lygaid oedd fel fflam dân, 
ac ar ei ben yr oedd coronau 
lawer: ac yr oedd ganddo enw yn 
ysgrifenedig, yr hwn ni wyddai neb 
ond efe ei hun : 

13 Ac yr oedd wedi ei wisgo â 

329 


gwisg wedi ei throchi mewn gwaed : 
a gelwir ei enw ef, Gair Duw. 

14 Â'r lluoedd oedd yn y nef a'i 
canlynasant ef ar feirch gwynion, 
wedi eu gwisgo â llïain main, gwŷn, 
a glân. i 

15 Acallan o'i enau ef yr oedd 
yn dyfod gieddyf llym, i daro y cen- 
hedloedd ag ef: ac efe a'u bugeilia 
hwynt â gwïalen haiarn: ac efe 
sydd yn sathru cerwyn win digofaint 
a llid Duw Hollalluog. 

16 Ac y mae ganddo ar ei wisg, 
ac ar ei forddwyd enw;wedi ei ys- 
grifenu, BRENHIN BRENHIN- 
OEDD, AC ARGLWYDD ARG- 
LWYDDI, 

17 Ac mi a welais angel yn sefyll 
yn yr haul; ac efe a lefodd â llef 
uchel, gan ddywedyd wrth yr holl 
adar oedd yn ehedeg trwy ganol y 
nef, Deuwch ac ymgesglwch yng- 
hŷd i swpper y Duw mawr ; 

18 Fel y bwyttaoch gig brenhin- 
oedd, a chig pen-capteniaid, a chig 
y cedyrn, a chig meirch, a'r rhai sy 
yn eistedd arnynt, a chig holl rydd- 
ion a chaethion, a bychain a mawr- 
ion. 

19 Ac mi a welais y bwystfil a 
brenhinoedd y ddaear, a'u lluoedd 
wedi ymgynnull ynghŷd i wneuthur 
rhyfel yn erbyn yr hwn oedd yn 
eistedd ar y march, ac yn erbyn ei 
lu ef. 

20 A daliwyd y bwystfil, a chyd 
ag eî y gau-brophwyd, yr hwn a 
wnaeth wyrthi4u ger ei fron ef, 
trwy y rhai y twyllodd efe y rhai a 
dderbyniasent nôd y bwystfil, a'r 
rhai a addolasent ei ddelw eî. Yn 
fyw y bwriwyd hwy ill dau i'r llyn 
tân yn llosgi â brwmstan. 

91 A'r lleill a laddwyd â chleddyf 
yr hwn oedd yn eistedd ar y march, 
yr hwn oedd yn dyfod allan o'i 
enau ef: a'r holl adar a gawsant eu 
gwala o'u cig hwynt. 


PEN. XX. 


9 Rhwymo Satan dros fl o flynyddoedd. 5 

Yr adgyfodiad cyntaf" 6 mai gwŷn en 

d y rhaì sydd iddynt gyfran ynddo. 7 

ollwng Satan yn rhŷdd drachefn, 

Gog a Magog. 10 Bwrw diafol i'r pwll 

odân a brwmstan. 19 Yr adgyfodiad 
diweddaf cyffredinol. 


DATGUDDIAD, XX. XXI. 


C mi a welais angel yn disgyn 

o'r neî, a chanddo agoriad y 

pydew dïwaelod, a chadwyn fawr 
yn ei law. 

2 Ac efe a ddaliodd y ddraig, yr 
hen sarph, yr hon yw diafol a Satan, 
ac a'i rhwymodd ef dros fil o flyn- 
yddoedd, 

3 Ac a'i bwriodd ef i'r pydew 
dïwaelod, ac a gauodd arno, ac a 
seliodd amo ef, fel na thwyllai efe 
y cenedloedd mwyach, nes cyf- 
lawni y mil o flynyddoedd: ac ar 
ol hynny rhaid yw ei ollwng ef yn 
rhŷdd dros ychydig amser. 

4 Ac mi a welais orsedd-feingc- 
iau, a hwy a eisteddasant arnynt, a 
barn a roed iddynt hwy: ac mi a 
selais eneidiau y rhaì a dorrwyd eu 
pennau am dystiolaeth Iesu, ac am 
air Duw, a'r rhai ni addolasent y 
bwystfil na'i ddelw ef, ac ni dder- 
byniasent ei nôd ef ar eu talcennau, 
neu ar eu dwylaw ; a hwy a_ fuant 
îyw ac a deyrnasasant gyd â Christ 
fil o flynyddoedd. 

5 Eithr y lleill o'r meirw ni fuant 
fyw drachefn, nes cyflawni y mil 
blynyddoedd. Dyma yr adgyfodiad 
cyntaf. 

6 Gwyŷnfydedig a sanctaidd yw yr 
hwn sydd â rhan iddo yn yr adgyf- 
odiad cyntaf: y rhai hyn nid oes i'r 
ail farwolaeth awdurdod arnynt, 
eithr hwy a fyddant offeiriaid i 
Dduw ac i Grist, ac a deyrnasant 
gyd ag ef fil o flynyddoedd. 

7 A phan gyflawner y mil blyn- 
yddoedd, gollyngir Satan allan o'i 
garchar; 

8 Ac efe a â allan i dwyllo y 
cenhedloedd sydd ym mhedair congl 
“ y ddaear, Gog a Magog, i'w casglu 

hwy ynghŷd i ryfel; rhif y rhai 
sydd fel tywod y môr. 
9 A hwy a aethant i fynu ar led 
y ddaear, ac a amgylchasant wer- 
syll y saint, a'r ddinas anwyl: a 
thân a ddaeth oddi wrth Dduw i 
wared o'r nef, ac a'u hysodd hwynt. 
10 A diafol, yr hwn oedd yn eu 
twyllo hwynt, a fwriwyd i'r llyn o 
dân a brwmstan, lle y mae y bwyst- 
fil a'r gau-brophwyd; a hwy a 
330 


boenir ddydd a nos, yn oes oes 
oedd. 

11 Ac mi a welais orsedd-fainge 
wen fawr, a'r hwn oedd yn eistedd 
arni, oddi wrth wyneb yr hwn y 
ffôdd y ddaear a'r nef; a lle ni 
chafwyd iddynt. 

19 Ac mì a welais y meirw, fych- 
ain a mawrion, yn sefyll ger bron 
Duw; a'r llyfrau a agorwyd: a 
llyfr arall a agorwyd, yr hwn yw 
llyfr y bywyd : a barnwyd y meirw 
wrth y pethau oedd wedi eu hys- 
grifenu yn y llyfrau, yn ol eu 
gweithredoedd. 

13 A rhoddodd y môr i fynu y 
meirw oedd ynddo ; a marwolaeth 
ac uffern a roddasant i fynu y 
meirw oedd ynddynt hwythau: a 
hwy a farnwyd bob un yn ol eu 
gweithredoedd. 

14 A marwolaeth ac uffern a 
fwriwyd i'r llyn o dân. Hon yw yr 
ail farwolaeth. 

15 A phwy bynnag ni chafwyd 
wedi ei ysgrifenu yn llyfr y bywyd, 
bwriwyd ef i'r llyn o dân, 

PEN. XXI. 
efel a chyfan bertreiad.. SS Nid 
rhaid iddi wrth haul: gogoniant Dun 
yw eì goleuni hì: 24 brenhinoedd y ddaear 

yn dwyn eu cyfoeth iddi hi. 
Aa mi a welais nef newydd, a 
daear newydd: canys y neî 
gyntaf a'r ddaear gyntaf a aeth 
heibio; a'r môr nid oedd mwyach. 

2 A myfi Ioan a welais y ddinas 
sanctaidd, Ierusalem newydd, yn 
dyfod oddi wrth Dduw i wared o'r 
nef, wedi ei pharottôi fel prïodas- 
ferch wedi ei thrwsio i'w gwr. 

3 Ac mi a glywais lef uchel allan 
o'r nef, yn dywedyd, Wele, y mae 
pabell Duw gyd â dynion, ac efe a 
drig gyd â hwynt, a hwy a fyddant 
bobl iddo ef, a Duw ei hun a fydd 
gyd â hwynt, ac a fydd yn Dduw 
iddynt. 

4 Ac fe sych Duw ymaith bob 
deigr oddi wrth eu llygaid hwynt ; 
a marwolaeth ni bydd mwyach, na 
thristwch, na llefain, na phoen m 
bydd mwyach: oblegyd y pethau 
cyntaf a aeth heibio. 


DATGUDDIAD, XXI. 


5 A dywedodd yr hwn oedd yn 
eistedd ar yr orsedd-faingc, Wele, 
yr wyÎ yn gwneuthur pob peth yn 
newydd. Ac efe a ddywedodd 
wrthyf, Ysgrifena:: canys y mae y 
geiriau hyn yn gywir ac yn ffydd- 
lon. 

6 Ac efe a ddywedodd wrthyf, 
Darîu. Myfi yw Alpha ac Omega, 
y dechreu a'r diwedd. I'r hwn sydd 
sychedig, y rhoddaf o ffynnon dwfr 
y bywyd yn rhad? 

7 Yr hwn sydd yn gorchfygu, a 
etifedda bob peth: ac mi a fyddaf 
iddo ef yn Dduw, ac yntau a fydd 
i minnau yn fab. 

8 Ond i'r rhai ofnog, a'r digred, 
a'r ffiaidd, a'r llofruddion, a" put- 
teinwŷr, a'r swyn-gyfareddwŷr, a'r 
eilun-addolwŷr, a'r holl gelwydd- 
wŷr, y bydd eu rhan yn y llyn sydd 
yn llosgi â thân a brwmstan: yr 
hwn yw yr ail farwolaeth. 

9 Â daeth attaf nn o'r saith ang- 
el yr oedd y saith phïol ganddynt 
yn llawn o'r saith bla diweddaf, ac 
a ymddiddanodd â mi, gan ddy- 
wedyd, Dyred, mi a ddangosaf ìi tì 
y brïodas-ferch, gwraig yr Oen. 

10 Ac efea'm dug i ymaith, yn 
yr yspryd i fynydd mawr ac uchel, 
ac a ddangosodd i mi y ddinas fawr, 
Ierusalem sanctaidd, yn disgyn allan 
o'r nef oddi wrth Dduw, 

11 A gogoniant Duw ganddi: a'i 
goleu hi oedd debyg i faen o'r 
gwerthfawroccaf, megis maen iaspis, 
yn loyw fel grisial ; 

12 Ac iddi fur mawr ac uchel, ac 
iddi ddeuddeg porth, ac wrth y 
pyrth ddeuddeg angel, ac enwau 
wedi eu hysgrifenu arnynt, y rhai 
yw enmcau deuddeg llwyth plant Is- 
rael. 

18 O du y dwyrain, tri phorth; 
o du y gogledd, tri phorth; o du y 
dehau, tri phorth ; o du y gorllew- 
in, tri phorth. 

14 Âc yr oedd mur y ddinas â 
deuddeg sylfaen iddo, ac ynddynt 
enwau deuddeg apostol yr Oen. 

. 15 A'r hwn oedd yn ymddiddan 
â mi, oedd â chorsen aur ganddo, i 
fesuro y ddinas, a'i phyrth hi, a'i 
mur, 

331 


16 A'r ddinas sydd wedi ei gosod 
yn bedeirongl, a'i hŷd sydd gym-— 
maint a'i lled. Ac ele a fesurodd y 
ddinas â'r gorsen, yn ddeuddeng 
mil o ystadau _ A'i hŷd, a'i lled, a'i 
huchder, sydd yn ogymmaint. 

17 Ac efe a fesurodd ei mur hi 
yn gant a phedwar cufydd a deu- 
gain, wrth fesur dyn, hynny yw. 
eiddo yr angel. 

18 Ac adeilad ei mur hi oedd o 


. faen iaspis: a'r ddinas oedd aur pur, 


yn debygi wydr gloyw. 

19 A seiliau mur y ddinas oedd 
wedi eu harddu â phob rhyw faen 
gwerthfawr. Y sail cyntaf oedd 
faen iaspis ; yr ail, saphir ; y tryd- 
ydd, calcedon ; y pedwerydd, sma- 
ragdus; 

20 Y pummed, sardonyx; y 
chweched, sardius ; y seithfed, chrys- 
olithus; yr wythfed, beryl; y naw- 
fed, topazion ; y degfed, chrysopras- 
us; yr unfed ar ddeg, hyacinthus; 
y deuddegfed, amethystns. 

291 A'r deuddeg porth deuddeg 
perl oeddynt ; a phob un o'r pyrth 
oedd o un perl: a heol y ddinas 
oedd aur pur, fel gwydr gloyw. 

92 A theml ni welais ynddi: can- 
ys yr Arglwydd Dduw Hollalluog, 


a'r Oen, yw ei theml hi. 


23. A'r ddinas nid rhaid iddi wrth 
yr haul, na'r lleuad, i oleuo ynddi : 
canys gogoniant Duw a'i goleuodd 
hi, a'i goleuni hì ydyw yr Oen. 

24 Â chenhedloedd y rhai cadw- 
edig a rodiant yn ei goleuni hi: ac 
y mae brenhinoedd y ddaear yn 
dwyn eu gogoniant a'u hanrhydedd 
iddi hi. 

g5 A'i phyrth hi ni cheuir ddim 
y dydd: canys ni bydd nos yno. 

26 A hwy a ddygant ogoniant ac 
anrhydedd y cenhedloedd iddi hi. 

97 Ac nid â i mewn iddi ddim 
aflan, nac yn gwneuthur ffieidd- 
dra, na chelwydd: ond y rhai sydd 
wedi eu hysgrifenu yn llyîr bywyd 
yr Oen. 

PEN. XXII. 
1 Afon dwfr y bywyd. 2 Pren ybywyd. 5 
Duw sydd oleuni v'w ddinas ey hun. 9 
Yr angel heb fynnu eiaddoli,.)8 Ni ellir 


rhoddi dim at air Duw, na thynu dim 
ods wrtho ef. 


" 


C efe a ddangosodd i mi afon 

bur o ddwfr y bywyd, dis- 

glair fel grisial, yn dyfod allan o 
orsedd-faingc Duw a'r Oen, 

2 Y'nghanol ei heol hi, ac o ddau 


tm yr afon, yr oedd pren y bywyd, 


yn dwyn deuddeg rhyw ffrwyth, bob 
mis yn rhoddi ei ffrwyth: a dail y 
pren oedd i ìachâu y cenhedloedd. 

3. A phob melldith ni bydd mwy- 
ach: ond gorsedd-faingc Duw a'r 
Oen a fydd ynddi hi; a'i weision 
eî a'i gwasanaethant ef, 

4 A hwy a gânt weled ei wyneb 
eî; a'i enw eî a_ fydd yn eu talcen- 
nau hwynt : ' 

5 Ac ni bydd nos yno; ac nid 
rhaid iddynt wrth ganwyll, na gol- 
euni haul; oblegyd y mae yr Arg- 
lwydd Dduw yn goleuo iddynt; a 
hwy a deyrnasant yn oes oesoedd. 

6 Ac efe a ddywedodd wrthyf 
fi, Y geiriau hyn sy ffyddlon a 
chywir. Ac Arglwydd Dduw y 
prophwydi sanctaidd a ddanfonodd 
ei angel i ddangos i'w wasanaethwŷr 
y pethau sy raid iddynt fod ar frys. 

7 Wele, yr wyf yn dyfod ar frys: 
gwyn ei fyd yr hwn sydd yn cadw 
geiriauprophwydoliaeth y llyfr hwn. 

8 A myfi Ioan a welais y pethau 
hyn, ac a'u clywais. A phan ddarfu 
i mi glywed a gweled, mi a syrth- 
iaisilawri addoli ger bron traed 
yr angel oedd yn dangos i mi y 
pethau hyn. 

9 Ac efe a ddywedodd wrthyf fi, 
Gwel na wnelych: canys cyd-was 
ydwyf i'ti, ac i'th frodyr y pro- 
phwydi, ac i'r rhai sy yn cadw geir- 
iau y llyfr hwn. Addola Dduw. 

10 Ac efe a ddywedodd wrthyf 
fi, Na selia eiriau prophwydoliaeth 
y llyfr hwn: oblegyd y mae yr am- 
sêr yn agos. 

11 Yr hwn sydd anghyfiawn, 
bydded anghyfiawn etto; a'r hwn 
sydd frwnt, bydded frwnt etto; 
a'r hwn sydd gyliawn, bydded gyf- 
iawn etto; a'r hwn sydd sanctaidd, 
bydded iad crio, 


DATGUDDIAD, XXI. 


12 Ac wele, yr wyf yn dyfod ar 
frys; a'm gwobr sydd gyd â mi, i 
pes i bob un fel y byddo ei waith 
ef. 

13 Myfi yw Alpha ac Omega, y 
dechreu a'r diwedd, y cyntaf a'r 
diweddaf. 

14 Gwŷn eu byd y rhai sy yn 
gwneuthur ei orchymynion ef, fel y 
byddo iddynt fraint ym mhren y 
bywyd, ac y gallont fyned i mewn 
trwy y pyrth i'r dtlinas. 

15,Oddi allan y mae'r cwn, a'r 
swyn-gyfareddwŷr, a'r putteinwŷr, 
a'r llofruddion, a'r eilun-addolwyr, 
a phob un a'r sy yn caru ac yn 
gwneuthur celwydd. 

16 Myfi Iesu a ddanfonais fy 
angeìi dystiolaethu ì chwi y peth- 
au hyn yn yr eglwysi. Myfi yw 
Gwreiddyn a_Hiliogaeth Dafydd, 
a'r Seren fore eglur. 

17 Ac ymae yr Yspryd a'r brïod- 
as-ferch yn dywedyd, Dyred. A'r 
hwn sydd yn clywed, dyweded, 
Dyred. A'r hwn sydd â syched 
arno, deued: a'r hwn sydd yn 
ewyllysio, cymmered ddwîr y byw- 
yd yn rhad. 

18 Canys yr wyÎ fi yn tystiol- 
aethu i bob un sydd yn clywed 
geiriau prophwydoliaeth y ilytr hwn, 
Os rhydd neb ddim at y pethau hyn, 
Duw a rydd atto ef y plaau sy wedi 
eu hysgrifenu yn y llyîr hwn: 

19 Ac o thyn neb ymaith ddim 
oddi wrth eiriau llyfr y brophwyd- 
oliaeth hon, Duw a dyn ymaith 
ei rar ef allan o lyfr y bywyd, ac 
allan o'r ddinas sanctaidd, ac oddi 
wrth y pethau sydd wedì eu hysgrif- 
enu yn y llyîr hwn. 

20 Yr hwn sydd yn tystiolaethn 
y pethau hyn, sydd yn dywedyd. 
Yn wir, yr wyf yn dyfod ar frys. 
Amen. ' Yn wir, dyred, Arglwydd 
Iesu. 

21 Gras ein Harglwydd ni Iesu 
Grist fyddo gyd â chwi oll. Amen. 


DIWEDD. 


I'r unig Ddutc y byddo'r Gogoniant. 
ac a 


